THE  UNIYERSITY 


OF  ILLINOIS 


GWAITH 


BARDDONOL 


ISLWYN. 


1832—1878. 


“Ymaey  byd  yn  santaidd  yn  y nos, 
A’r  ysbrydolfyd  fel  yn  un  ag  ef.” 


1 897. 


AHORAPFWYD  DROS  OWEN  M.  EDWARDS  GAN  HUGHES  A’l  FAR, 

GWRECSAM. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016 


https://archive.org/details/gwaithbarddonoliOOislw 


<z.^aJo<jL\  '»í*vujae.  V i 0/0. 


RHAGYMADRODD. 


In 


Fy  nyledswydd  i oedd  rhoddi  i’r  cyhoedd  holl  waith  barddonol 
IsJwyn  allwn  gael ; rhwng  y dyfodol  a phroíì  faint  sy’n  anfarwol. 

Diolch,  am  gennad  i gyhoeddi  peth  gyhoeddasant  hwy,  i’r 
Mri.  Hughes  ( Caniadau  Ishoyn,  detholion  o’r  “ Ystorm,” 
“Cymru,”  &c.);  Mr.  Gee  (Marwnad  Dr.  Parry,  1875);  Mr.  I. 
Jones  ( Awdl  y Nefoedd ) ; Mr.  Duncan  (darnau  yn  y Cardiff 
Times). 

Cyhoeddwyd  hefyd  yn  ystod  bywyd  Islwyn, — Barddoniaeth 
yn  1851  (“  Myddfai,”  “ Yr  Iesu  a Wylodd,”  “Yr  Adgyfodiad,” 
“ Glyn  Ebwy,”  “Aeth  blwyddyn  heibio”);  Albert  Dda  yn 
1869 ; Ymweliad  y Doethion  (gydag  “ I’m  Hathraw  ” ac  “ I’r 
Angor  ”)  yn  1871,  Marwnad  David  Jones  yn  1871 ; John  Jones 
Blaen  Annerch  yn  1877.  Ymddanghosodd  llawer  o’r  darnau 
byrion  a detholion  o’r  darnau  hwyaf  yn  y Traethodydd,  Drysorfa, 
Cylchgrawn,  Dysgedydd,  Gwerinwr,  Ymgeisydd,  &c. ; ac  yng 
nghofnodion  Eisteddfodau. 

Codwyd  cynnwys  y gy frol  hon  bron  i gyd  o lawysgrifau 
Islwyn,  cydmarwyd  y gwahanol  lawysgrifau  â’u  gilydd  ac  â 
rhannau  oedd  wedi  eu  cyhoeddi,  a’m  hymgais  oedd  rhoi  pob 
llinell  ysgrifennodd  i mewn.  Faint  fuasai  ef  yn  gy hoeddi  nis 
gwn ; tybiaf  y bydd  pob  gair  yn  y gyfrol  yn  werthfawr  i 
Gymru. 

Trefn  damwain  yw’r  drefn.  Ond  rhoddir  rhestr  o’r  gweithiau 
y gwyddis  eu  hamseriad  i sicrwydd,  fel  y gallo’r  efrydydd  wylio 
dadblygiad  awen  Islwyn. 

_ Dymunwn  ddiolch  i Mr.  Daniel  Davies,  Dyfed,  Dafydd  Mor- 
gannwg,  a lliaws  o gynorthwywyr  parod  ereill,  ac  i dros  bum 
cant  o danysgrifwyr. 


OWEN  M.  EDWARDS. 


Llanuiüchllyn , lonawr  1,  1897. 


BLYNYDDOEDD  ISLWYN 


1832.  Geni  Islwyn. 

1850.  Y Gcrbydres. 

Abram  yn  aberthu  Isaac. 

1852.  Cywydd  Ffydd. 

Morgan  Howel. 

1853.  Mawrth  16  Amser. 

Mai  17  Gwagedd  o wagedd. 

“ Machludiad  Haul. 

“ Y Ser. 

“ D.  H.  Stephen. 

Meh.  3 Yr  Eryr. 

“ 5 Y nos  yn  mynegu. 

“ 5 Pa  beth  yw  ieuenctid. 

“ 5 Yr  Arglwydd  sy’n  teyrn- 

asu. 

“ 5 Y nos  y bradychwyd  ef . 

“ 8 Udgorn  y Jubili  Mil- 

flwyddol. 

“ 9 Haeth  yr  awr. 

‘ ‘ 9 Lle’r  ydwyf  íì  yn  myned. 

“ 10  Oni  ellych  chwi  wylio  | 

un  awr? 

“ 13  Gorffennwyd. 

“ 14  Presw.ylfa’r  bardd. 

“ 15  Mawl  i Dduw. 

“ 16  0 ddyfnder  môr. 

“ 16  Arglwydd  y lluoedd. 

‘ 16  Y Groes. 

“ 17  Cofiaf  chwi. 

“ 17  0 Dad,  maddeu  iddynt. 

“ 17  A Phedr  a ganlynodd 

o hirbell. 

“ 17  Carnhuanawc. 

Awst  29  E.  Morgan,  Caer  Dydd. 

“ 29  Fy  chwiorydd. 

Medi  Carnhuanawc. 

Hydref  6 Byrdra  pob  peth. 

(Yng  Nghaer  Dydd).  ! 
12  Adgofion  Serch. 

24  Marw  Anne  Boicen  yn 
. • ngain  oed. 

14  Hawddamor,  Nos. 

(Yng  NghaerDydd). 

16  Ceisio  gloewach  nen. 

26  Fy  Mreuddwyd. 

7 Y"  Wenynen.  (Yn  llys 
Arglwyddes  Llanof  er) . 

15  Awn  hyd  Bethlehem. 

15  Y Bardd. 

17  Distawrwydd  y Pregeth- 
wr. 

17  Yr  Ieuanc  Hen. 

17  I’m  cyfaill  Peredur, 


1854.  Ion.  20  Englynion  Gnodau  (y 
14  cyntaf) . 

‘ ‘ 20  Syr  Robert  Peel. 

Mawrth  Efengyl  fwyn,  ehed. 
1854.— 1856.  Yr  Ystorm. 

1856.  Mai  19  Dechreu  ysgrifennu1  r 

Tsíorm. 

Cenedl  y Cymry. 

Rachel. 

1857.  Y Genhadaeth  Gristionogol. 

1858.  Rebeca  Jones,  Pontypridd. 

1859.  Echryslonrwydd  Rhyfel. 

1862.  Er  Cof, — Miss  E.  Williams. 
Priodas, — D.  Roberts  a K. 

Lewis. 

1863.  Er  Cof, — R.  Jenhins. 

Er  Cof, — Mrs.  Hopkins. 

Albert  Dda. 

I’m  Hanwylyd. 

1866.  Yr  Ymfudwr  a’i  Gariad. 

Y Bugail  a’i  gi. 

Priodas  Thomas  a Fisher. 
Pellebvr  Môr  y Werydd. 

Bedd  Cyfaill. 

Ai  breuddwyd  yw  bodolaeth. 

1867.  Ymweliád  y Doethion. 

1868.  Y Wawr. 

1869.  Yr  Ysbiadur. 

1870.  Clod  Richard  Hughes. 
Ymadawiad  D.  Edwards. 

Bedd  Talhaiarn. 

Marwnad  David  Jones. 

Y Nos. 

1872.  Er  Cof, — Mr.  Edwards,  Abercarn. 

Y Groes. 

Moses. 

1873.  Caned  Clychau  Rhondda. 

Priodas  J.  Morgan  ac  Ellen  Jones. 

1874.  James  Hénry  a Jehoiada. 
Nicander. 

Cartref. 

Marwnad  Dr.  Parry. 

1875.  Emrys. 

1876.  Rachel. 

Er  Cof  am  Ann. 

1877.  Sarah  Ann  Lewis. 

Y Nefoedd. 

Caroline  Mary  Davies. 

John  Jones,  Blaen  Annerch. 

Y Weddi  Anorffennol. 

1878.  Marw  Islwyn. 


ii 
i i 

Tach. 


Rhag. 

(i 

Rhag. 

ii 

1854.  Ion. 


ISLWYN  YN  1859,  YN  SAITH  Alt  HUGAIN  OEI). 


BYWYD  ISLWYN. 

Ganwyd  Islwyn  Ebrill  3,  1832,  mewn  tŷ  yn  agos  i’r  Ynys  Ddn, 
pentref  bychan  yn  nyíFryn  y Sirhowy,  hanner  y flfordd  rhwng 
Tredegar  a’r  Casnewydd ; ac  wrth  droed  Älynyddislwyn  y treul- 
iodd  ei  oes.  Morgan  a Margaret  Thomas  oedd  ei  rieni,  a Ẅilliam 
Thomas  oedd  yr  ieuengaf  o’u  naw  plentyn.  Cafodd  addysg  yn 
ysgolion  blaenaf  Mynwy  a Morgannwg, — yn  Nhredegar,  Cas- 
newydd,  y Bont  Faen,  ac  Abertawe.  Tra  yn  Abertawe  dechreu- 
odd  gyfeillachu  â merch  ieuanc  o’r  enw  Anne  Bowen ; a phan 
oedd  amser  priodi  wedi  ei  benodi,  bu  farw  y ferch  ieuanc  yn  dra 
disymwth.  Ofnid  yn  hir  mai  dihoeni  a marw  a wnelai  ar  ol  ei 
ddyweddi,  ac  y mae  ol  ei  brofedigaeth  fawr  ar  lawer  o’i  waith. 


VI. 


BYWYD  ISLWYN. 


Dechreuodd  gyfansoddi  ’n  fore,  dan  gyfarwyddyd  Gwilym 
Ilid;  ei  frawd  yng  nghyfraith,  y Parch.  D.  Jenkins,  y Babell ; 
ac  yn  enwedig  Aneurin  Fardd.  Enillodd  ar  “ Abraham  yn 
aberthu  Isaac”  yng  Nghefn  Coed  Cymer  yn  1850,  ar  “ Carnhu- 
anawc  ” yn  Eisteddfod  y Fenni  yn  1853.  Ysgrifennai  i’r  Gylch- 
grawn,  a chyhoeddodd  Barddoniaeth  yn  1854.  Dechreuodd 
bregethu  gyda’r  Methodistiaid  yn  1854.  Rhagorai  fel  pregethwr 
mewn  tlysineb  a thynerwch,  ond  nid  oedd  yn  ymddifad  o nerth. 
Priododd  Martha  Davies  yn  1864,  o’r  tŷ  y buasai  Anne  Bowen 
yn  byw  ynddo. 

Enillodd  amryw  gadeiriau, — yn  y Rhyl  am  awdl  Y JYos  yn 
1870,  yng  Nghaergybi  am  awdl  Moses  yn  1872 ; yng  Nghaerffili 
am  awdl  Cartref  yn  1874,  yn  Nhreherbert  am  y Nefoedd  yn 
1877.  Curid  ef  weithiau,  cododd  i eilio  diolch  i Granogwen, 
wedi  ei  guro  ar  y Fodrwy  Briodasol,  fel  hyn, — 

“ Rhaid  addef  mwy,  hi  bia’r  gân, 

Hi  nghurodd  i yn  ddigon  glân  ; 

Gwir  fod  y testyn  yn  bwrpasol 
I ferch — “ Y Fodrwy  Briodasol ; ” 


Peth  chwithig  oedd  mewn  merch  mor  fâd 
I guro’i  hawenyddol  dad — 

Mae  hyn  yn  arwydd  digon  siwr 
Y bydd  i’r  Farddes  gnro’i  gŵr.” 

Bu’n  golygu’r  Gylchgrawn,  yr  Ymgeisydd.  y Glorian,  y Gwlad- 
garwr,  a barddoniaeth  y Faner  a’r  Gardiff  Times.  Beirniadodd 
ìawer  hefyd.  Bu  farw  Tachwedd  20,  1878. 

Bychan  hytrach  ydoedd  o gorffolaeth,  ac  ysgafn,  tua  phump 
troedfedd  a chwech  modfedd  o daldra ; yr  oedd  o bryd  tywyll, 
a’i  ymddanghosiad  yn  llednais  a gwylaidd ; yr  oedd  y pen  yn 
fawr,  gryn  lawer  yn  fwy  yn  ol  y cyfartaledd  cyffredin  na’r 
corff,  ond  nid  oedd  y gwahaniaeth  gymaint  fel  ag  i dynnu  sylw, 
ac  i wneyd  y peth  yn  hynod.  Yr  oedd  y wyneb  yn  hir,  ac  yn 
hardd,  a’r  trwyn  yn  lluniaidd,  heb  fod  yn  fawr,  a’r  gwefusau 
hytrach  yn  drwchus,  a thoriad  y genau  yn  brydferth ; yr  oedd 
y talcen  yn  fawr  iawn,  yn  cyfuno  uchder  a lled,  ac  anaml  y 
gwelwyd  talcen  o’r  fath  uchder  mor  llydan  a gwastad  heíÿd ; 
yr  oedd  y llygaid,  y rhai  oeddynt  yn  llechu  o dan  aeliau  trym- 
ion,  yn  llawn,  yn  fawrion,  a disglaer,  a’u  trem  ymliell. 

D.  Dayies. 


CYNHWYSIAD. 


Y STORM.  TUD4-L. 

I. — Mae’r  oll  yn  gysegredig  1 

II. — Byd  heb  storm  . . 9 

III. — Y Rhuthr .33 

IV.  — Y Graig  . . . . . . 35 

Y. — Y Gwyntoedd  . . . . 39 

VI. — Ceisio  Gloewach  Nen  52 
YII. — Mynyddoedd  Adfyd  . . 53 

VIII. — Iaith  y Planedau  . . 65 

IX.— Yr  Hanl 66 

X. — Y Môr 100 

XI. — Y Llifeiriant  . . . . 122 

XII.— Y Diluw  . . . . 134 

XIII. — Y Storm  Olaf  . . . . 136 

XIV. — Diwedd  “ Y Storm  ’ ’ 139 

Cartref  . . . . . . . . 145 

Fy  Nhad  . . . . . . . . 153 

Fy  Mrawd 160 

Fy  Nai  tuhwnt  i’r  môr  . . . . 162 

Fy  Nai  tuhwnt  i’r  bedd  . . . . 163 

I’m  Hathraw  . . . . . . 164 

Lille  . . . . . . . . . . 165 

Ar  fedd  chwaer  . . . . . . 166 

Fy  Mam  . . . . . . . . 167 

Er  Cof, — Mrs.  Jones  . . . . 171 

Y Fynwent  . . . . . . . . 172 

Gardd  Eden  . . . . . . 185 

Johnny  a Thomas  Francis  . . . . 192 

Y Nos,— Awdl 193 

YWawr  213 

John  Jones  Blaen  Annerch  . . 218 

Nicander  . . . . . . . . 226 

Emrys  . . . . . . . . 227 

Thomas  Richard  Abergwaen  . . 239 
Mrs.  Jones  Blaen  Annerch  . . 242 

Gweddi  . . . . . . . . 243 

Yr  Hen  Weinidog  . . . . 256 

I’r  Angor  . . . . . . . . 256 

Dayid  Jones  Treborth  . . 257 

Nis  gall  y fflam  . . . . . . 266 

Angel  . . . . . . . . 267 

Y Caethgludiad  . . . . . . 277 

Saint  Enlli  . . . . . . 281 

Odlau  Priodasol  . . . . . . 284 

Ymweliad  y Doethion  . . 285 

Calfaria  . . . . . . . . 300 

Moses  . . . . . . . . 301 

Y Groes  . . . . . . . . 319 

Cyfryngwr  . . . . . . 329 

Albert  Dda  . . . . . . . . 331 

Sabboth  Gartref 356 


TUDAL. 


Beddargraff  D.  Edwards  . . . . 356 

Y Nos  357 

Er  Cof, — Mr.  Edwards  . . . . 359 

Dr.  Parry"  y Bala  . . . . 361 

Yr  Adgyfodiad  370 

Cymru 371 

Llangeitho  . . . . . . . . 395 

Llywelyn  . . 396 

Ffontygeri 398 

Cleddyfau  y Brythoniaid  . . 399 

Anwyldeb  Cymru  . . . . . . 400 

Pontarfynach  . . . . . . 402 

Stormio  Uffern  Ddu  (Efelychiad)  402 
Cenedl  y Cymry  . . . . 403 

Abou  Ben  Adhem 432 

Preswylfa'r  Bardd  . . . . 433 

Cathl  Hiraeth  . . . . . . 434 

Fy  Chwiorydd  . . . . . . 435 

Adgofìon  Serch  . . . . . . 440 

Mewn  Adgof  . . . . . . 442 

Y fodrwy  briodasol  . . . . . . 444 

Lle  yr  wyf  fì  . . . . . . 445 

Cystudd  yn  y Gwanwyn  . . . . 447 

Adgof  447 

Cyflwyniad  y Caniadau  . . . . 448 

Y Nefoedd  ..  ..  ..  449 

Odlau  Hiraeth  462 

Beddargraff  Heman  Gwent  . . 462 

Carnhuanawc  . . . . . . 463 

William  Parry  . . . . . . 480 

Adgofìon  am  Benjamin  Miles, 

Pantywyll 481 

Sarah  Ann  Lewis  . . . . 483 

NoraRachel..  485 

Annie  Mary  . . . . . . 486 

Er  cof 487 

William  John,  Abertawe  . . 488 

Er  cof  am  Ann  . . . . . . 490 

Y Morwr  . . . . . . . . 491 

Y Parch.  Ẅ.  Morris  Tyddewi  . . 494 

Dr.  Harries  Jones  . . . . 495 

Tysteb  D.  Howells 497 

Englynion  Priodasol  . . . . 499 

Y Gwanwyn  . . . . . . . . 500 

Er  Cof 501 

Rhuddos  y Morfa 502 

Y Gwyddfid  503 

John  James  . . . . . . . . 503 

Ar  ol  y frwydr  . . . . . . 504 

Sant  Paul  . . . . . . . . 505 

David  Howells  Abertawe  . . 531 

Udgorn  y Jubil  Milflwyddol  . . 536 


VIII. 


CYNHWYÜIAD. 


Yr  Arglwydd  sy’n  teyrnasu  ... 

TUDAL. 

539 

Pa  beth  yw  ieuenctid 

..  539 

Y nos  yn  mynegu  gwaith  ei 
ddwylaw  ef 

540 

Gwagedd  o wagedd,  gwagedd 
yw  y cwbl  . . 

..  540 

Machlud  Haul  . . 

541 

YSer 

..  542 

Amser 

542 

I’r  Eryr 

..  543 

Nos  y bradychu  . . 

546 

Daeth  yr  awr . . 

..  554 

Gorffennwyd 

556 

Ant  Heibio  . . 

. . 557 

Pedr 

557 

E.  Morgan 

..  558 

Salmau 

561 

Emynnau 

..  564 

Cyfaill 

566 

Rebecca  Jones 

..  566 

Caroline  Mary  Davies  . . 

507 

David  Morris . . 

..  569 

Clychau  Iihondda 

569 

Gweddi 

..  570 

Lazarus 

571 

Mewn  gwlad  bell 

..  572 

Clod  Lletygarwch 

572 

D.  R.  Stephens 

..  573 

Caledfryn 

581 

Er  Cof, — Mrs.  Hopkins 

..  582 

Llinellau  Galarnadol  . . 

583 

Er  Cof, — R.  Jenkins 

..  584 

Cân  o Glod 

585 

Er  Cof, — dau  blentyn 

..  587 

Pellebyr  Môr  y Werydd 

588 

Myddfai 

..  589 

Aberthu  Isaac  . . 

597 

Y Groes 

..  609 

Angau 

614 

Adgyfodiad  . . 

..  644 

Hiraeth 

614 

Yr  Ysgol  Sabbothol. . 

..  615 

Aberth  Crist 

615 

Morgan  Howel 

..  616 

Cywydd  Ffydd  . . 

617 

Y Gweddnewidiad  . . 

..  621 

Fy  Mreuddwyd  . . 

637 

Y Bardd 

..  643 

Awn  hyd  Bethlehem 

652 

Iesu  a wylodd 

..  653 

Yr  Adgyfodiad  . . 

656 

Glan  Ebbwy  . . 

..  657 

Aeth  Blwyddyn  Heibio . . 

657 

Yr  Ysbiadur  . . 

..  657 

Fy  Ngardd 

658 

Fy  Rhosynau . . 

..  664 

Distawrwydd  y Pregethwr 

665 

Yr  Ieuanc  Iien 

. . 667 

Peredur  . . 

667 

Ynglynion  Gnodau  . . 

TUDAL. 
..  668 

Syr  Robert  Peel  . . 

670 

Yr  Ymfudwr  a’i  gariad 

..  672 

Y Bugail  a’i  Gi  . . 

674 

Echryslonrwydd  Rhyfel  . . 

..  675 

Y Genhadaeth  . . 

689 

I’m  Hanwylyd 

..  769 

Y Gerbydres 

773 

Er  Cof, — E.  Williams 

..  771 

Chwedl 

772 

Cymru, — Awdl 
Enaid  . ’ 

..  773 

801 

Y Milflwyddiant 

..  804 

Tybiaeth  . . 

805 

Bywyd  fel  y nef 

..  806 

O Hapus  Luddedig 

806 

Y Dylanwad  . . 

..  810 

Gwelwch  y fan  . . 

811 

Y Brynia'u 

..  812 

Y Beibl  . . 

818 

Trefeca 

..  824 

Rhinwedd . . 

825 

Ai  breuddwyd  yw  bodolaeth 

..  827 

Y Dderwen 

828 

Ymadawiad  D.  Edwasds  . . 

..  829 

I Gyfeilles 

829 

Bedd  Evan  Harries  . . 

..  830 

Anorffennol 

830 

Llongyfarch  . . 

..  830 

Maer  Abertawe  . . 

831 

Y Gelyn  

..  834 

Ar  fedd  Talhaiarn 

835 

Y Llen  Leidr . . 

..  836 

Y Cadeirfardd  Marw 

837 

Dechreu  Canu 

..  837 

Elias  y Thesbiad 

838 

Rhos  Igol,  Cae’r  Ffynnon  . . 

..  844 

Dod  adre  o‘r  Odfa 

845 

Y Wyddfa 

..  845 

Barn  Beirdd  Pwllheli  . . 

845 

Y Beddau 

..  845 

Mis  Tachwedd  . . 

846 

Adeg  Etholiad 

..  846 

Yr  Ysgol  Sul 

846 

Evan  Harries . . 

..  847 

Sion  Wyn  o Eifìon 

847 

Anfarwol  Ddyn 

..  848 

Clod  

849 

David  Bach 

..  852 

Gwrthryfel  Llafur 

853 

Gormes  Cyfalaf 

..  853 

Dol, . ' 

854 

Darganfyddiad  Glo  . . 

..  854 

Priodas  Gwilym  Teilo  . . 

855 

Cartref 

. . 856 

I’riodas 

858 

Ystorm  Fellt  . . 

..  859 

Yr  Andes  . . 

860 

Tawelu’r  Ystorm 

. . 862 

Gwaith  Islwyn. 


A bryd,  O Natur  deg,  y’th  ddysgwyd  di 


Fyth  bythoedd  i wedd-newid,  ac  i roi 
I’r  tawel  a’r  ystormus  ar  dy  wedd 
Gellweirio  fyth,  a bythol  watwar  dyn, 

Rhy  watwaredig  eisoes,  nes  ei  gael 
Yn  uchel  ar  y mynydd  neu  y môr; 

Ei  ddenu  trwy  y borau  dros  y fro, 

Neu  dawel  hynt,  o wddf  yr  afon  lefn 
Ymlifiad,  hyd  freuddwydion  hedd  y don, 
Ddistawrwydd  anian,  pan  orffwyso’r  môr 
Gan  ddisgwyl  am  y ser,  a gair  y nos ; 

Ei  dawel  ddenu  oni  wywo’r  lan 
Fel  ymyl  breuddwyd  i’r  eangder  pell, 

A beddu’r  penrhyn  yn  y berwol  fŷr, 

A gweled  clraw  ystormus  ael  y graig 
Ac  adfail  y goleudy  ar  ei  brig, 

A gorsedd  gan  y storom  yno  mwy  ? 

O siomedigaeth  na  chyrhaeddodd  bedd 
Mo’i  ddyfnder,  na  marwolaeth  erch  ei  ing ! 

Paham  na  throai  bywyd,  gyda  bod 
Yr  enaid  ar  ei  drothwy,  oll  o’i  gy lch 
Yn  llefau  o wylofain  ac  o wae, 

A’r  cryd  yn  adfail  arnom  ? Felly  mae 
Per  awel  bore-fwyniant  am  y dyn 
Yn  chwareu  ei  hadenydd  balm-ddyferol, 
Nes  swyno’r  enaid,  fel  ar  lif  o gân, 

I uchder  y tragwyddol  wynt,  lle  mae 
Y gân  yn  darfod  mwy,  a’r  awel  lem 
Yn  deifio’r  enaid  hyd  yr  olaf  obaith, 

011  hyd  deneurwydd  angeu.  Awel  bêr  ! 

Pa  bryd  y’th  unwyd  dithau  â’r  ystorm, 


Y STORM. 


i. 


Y Storm.  Mae’r  oll  yn  gys- 
egredig.  Ysbrydoliaeth  Natur. 


A 


1 


2 


GWAITH  ISLWYN. 


Ac  y dechreuaist  dithau  ganu  o’i  thu  ? 

Hudoles  bêr  o gylch  yr  aber  lon, 

A’th  galon  gyda  r daran  bell  a’r  môr  ! 

Pa  beth  yw  storom  ? Awel  yn  ei  grym. 

A siom  ? Daearol  obaith  wedi  cael 
Ei  lawn  helaethrwydd,  ac  yn  chwythu  mwy 

Y peth  ofnadwy  ydyw.  Awel  bêr 
Oedd  honno  hudodd  oddiar  y lan 

Yr  enaid  newydd  dirio  ar  draeth  bywyd, 

Yn  gwrando  curiad  ei  ddedwyddaf  galon, 

Yn  peraidd  adsain  hyd  funudau  llon 

Y gyntaf  awr,  y ddedwyddtjlaf  gaed. 

Fel  pe  na  bai  eu  gwedd  yn  ddigon  braw, 
Mae’r  tonnau  yn  ymleisio  yn  y gwynt, 

Ac  angeu  ac  anobaith  yw  eu  hiaith. 

Fel  pe  bai’r  daran  a’i  holl  fyd  o sain 
Draw  wrth  ymchwalu  ar  y tywyll  fôr 
Yn  myrdd  ymrannu  hyd  y tonnau  rhwth, 

Gan  ymfytholi  ar  yr  eigion  mawr. 

Cydruant  yn  ei  mawredd,  yn  ei  holl 
Urdduniant  dwyfol  hi.  Ond  pwy  a ddeil 
Daranau  y gorddyfnder,  a mynediad 

Y môr  a’i  ruol  gedyrn  ! Forwr  tlawd, 

Pererin  blin  y don,  y mae  dy  wedd 
Yn  duo  gan  ystorom  ddyfnach  fyth, 

Lle  cryn  yr  enaid  ar  ei  olaf  graig, 

A thragwyddoldeb  yn  melltenu  i mewn, 

A tharan  o gydwybod,  pwy  a ŵyr, 

Yn  siarad  am  dymhestloedd  uwch  drachefn, 
Am  foroedd  tywyll  o anfeidrol  wae, 

A nos  rhy  ddofn  i oleuni  ser. 

Lle  mae  goleuni  Duw  yn  darfod  byth, 

A’r  enaid  marwol  yn  ymdreiglo  dros 

Y fraich  dragwyddol  mwy.  Dwed,  forwr  blin, 
Os  rhydd  dy  enaid  o’r  arswydion  hyn, 

Pa  le  y mae  dy  feddwl  ? Gyda  phwy 
Dy  gaíon  drom,  os  gwyddost  ? Onid  y w 
Dy  enaid  eto’n  fwy  na’r  dymhestl  hon, 

Ymhell  tuallan  iddi,  ac  yn  uwch 
Ei  ehediadau  na’r  holl  wyntoedd  hyn  ? 

Mae’r  enaid  fyth  yn  fwy  na’r  byd,  a’r  bedd 
Fel  troedfainc  anfarwoldeb  dan  ei  sang. 

Mae’n  uwch  na’r  byd  ar  ben  holl  fryniau’i  fri, 
Ac  o waelodion  dyfnaf  ing  a gwarth 


Y STORM. 


3 


Rhed  ei  obeithion  tua  Duw  a’r  nef, 

Fel  cadwyn  o fynyddoedd  heibio’r  haul, 

A gwelaf  ef  yn  cerdded  dros  ei  wae 
Dan  ganu  o’r  tragwyddol.  Ofer,  fyd, 

Y lledi  di  dy  gwmwl  arno  ef 

Sy’n  dwyn  o íewn  ei  fynwes  fwy  na’r  haul, 
Gan  weled  dros  fedd-ddiífyg  aruthr  bod. 

Y mae  dy  galon,  forwr,  oll  o fewn 
Yr  annedd  unig  dan  y bryniau  pell ; 

Y muriau  gwynion,  a’r  winwydden  deg, 

A myrdd  o freichiau  yn  anwylo’r  mur, 

Y gylchawl  wawr  o ros  ar  hyd  y sail, 

Y glwyd  bêrgolyn,  gwyrdd  y íFynnon  grai, — 
Ymgwyd  y cyfan  ar  dy  enaid  blin, 

A rhywun  o anwylach  adgof  fyth, 

Nad  oes  gan  amser  ddyfnder  i lenhâu 
Ei  delw  rhagot,  na  chan  angeu  fedd 
Rhy  erch  i’th  enaid  sefyll  ar  ei  faen 
A syllu  ar  ei  hol,  draw  ! lle  nad  yw 
Bodolaeth  ond  rhyw  wâg  di-fwa  mwy, 

Rhyw  godiad  maith  o rithiau  oddiar 
Eithafoedd  pob  rhyw  oes.  Llif  llawer  ton, 
Fel  Ilawer  awr,  ogyfuwch  yn  y gwynt, 

A llawer  bryn  o fôr  aelguchiog  lif, 

Dan  groch  daranu  heibio,  heb.i  ti 
Ei  chanfod  gan  y mewn-ymdroad  hwn 
O’th  holl  feddyliau  am  un  adgof  bêr, 

Un  canol-deimlad  i’r  holl  enaid  mawr. 

Braw  ! mae  y môr  yn  codi  dros  y cwbl, 

A phob  rhyw  don  fel  llanw  ynddi  ei  hun, 

A îlawer  craig  o ddyrchafedig  ael 
Na  wêl  y don  ond  unwaith  ym  mhob  oes 
Ei  breiniol  uchder,  collir  hithau  dan 

Y nos  o ddyfroedd  sydd  yn  dwyn  y nef 
A byd  y gwyntoedd  ar  ei  beilchion  fýr. 

A llawer  traeth  dragwyddol  gollir  mwy, 
Dragwyddol  ymneilldua  o ŵydd  y byd 
I bell  gymundeb  gorddyfnderau’r  môr, 

Lle  ni  ddaw  borau  mwyach  nes  y daw 
O wynpb  Duw  ei  hunan,  pan  y ffy 
Cymylau  amser  oll,  a’r  bedd,'o’i  flaen. 

Mae  ysbryd  barn  a distryw  ar  y byd  ! 

A moroedd  godant  ar  ei  alwad  erch, 


4 


GWAITH  ISLWYN. 


A dychryn  ddeil  weithredoedd  pennaf  Duw, 

A rhua’r  ddaear,  rhua’r  nefoedd  oll, 

Fel  pe  bai’r  bryniau  yn  ymgasglu  i farn, 

Fel  pe  bai  cyfrif  natur  wedi  dod 
A barn-wŷs  y Tragwyddol  ar  y byd. 

O am  eich  aruthr  ysbrydoliaeth  chwi, 

Y creigiau,  chwi  geryddwyr  beilch  y môr ; 

A chwithau,  chwyddawl  hyawdleddau’r  dwfn, 
Genhadau  y gorddyfnder,  wenyg  ceidr, 
Fytholion  gedyrn  yr  ystorom  fawr, 

Y blaenaf  yn  y gwyntoedd,  a’r  diweddaf 
O’i  meibion  i ymostwng  ; yn  ymdroi 
Am  ddyddiau  yn  ddigofus  dan  ei  harch 
Ar  ol  i’r  byd  lonyddu,  a’r  holl  nef 
Anghofio  yr  ystorom  gyda  phell 
Freuddwydion  amser.  Tithau’r  daran  grochr 

Y sydd  dy  hun  yn  dduwdod  bron,  a’th  ru 
Uwchben  holl  dyrfau’r  cyfan  fyd, — y peth 
Fai  tragwyddoldeb  oddiar  ryw  awr 

O waelion  amgylchiadau, — O am  radd 
O’th  fawreddogrwydd  anherfynol,  darn 
O’th  allu,  o’r  meddyliau  pell  tu  draw 
Sy’n  brynio  i’r  Anfeidrol  dros  dy  sain. 

Paham  yr  atolygem  o un  nef, 

Un  bryn  tragwyddoledig,  rym  y gerdd  ? 

Dos,  taro  hi,  o fewn  y graig  mae’r  dyfroedd,. 
Mae’r  ysbrydoliaeth  yn  y pwnc  i gyd. 

Ac  nid  oes  gan  y nefoedd  ddim  i’w  ddweyd 
Ond  a ddywedent  ar  y cyntaf  oll. 

Mae  meddwl  dirfawr  yn  dy  ymyl,  clyw 
Mae’n  gruddfan  yn  dy  ymyl  am  ryddhad. 

Fe  ali  ei  fod  yn  gorwedd  yn  y bryn 
Er  awr  y greadigaeth,  heb  i un 
O feibion  Amser  weld  ei  wawr  erioed  ; 

Boed  i dy  enaid  godi  arno  mwy, 

A’i  ddwyn  i olau  y tragwyddol  ddydd. 

Fe  all  ei  fod  yn  ofnog  grwydro  hyd 

Y bannau  pellaf  ar  y bryniau  fry, 

Gan  bwyso  weithiau  ar  y cwmwl  aur, 

Neu  esgyn  ar  belydryn  pur  o ddydd, — 
Fawreddog  amnaid  am  ryw  bellach  byd, 

Am  ry w wirionedd  uwch  yn  nhynged  dyn, 


Y STORM. 


5 


Rhyw  awgrym  a cìdyferodd  Ior  fel  fFafr 
I’r  bryn  pelífrydig  a phell-dremiol  draw 
A sylíai  i’r  tragwyddol  ar  ei  ol, 

Pan  ymagorai  sabboth  mawr  ei  hedd 
I’w  dderbyn  eilwaith  wedi  gorfFen  gwaith 

Y greadigaeth  ; dos,  a dwg  i lawr 

Y gwylaidd  feddwl,  a phâr  glywed  mwy 
Lon  sain  ei  genadwri  yn  y byd. 

O ! y gafaelion  o feddyliau  drud, 

Y fFrydiau  aur  o ysbrydoliaeth  bur 
A gladdodd  y ddaeargryn  cyn  i’r  byd 
Eu  gweled  yno.  Am  na  fynnai  weld, 
Derbyniodd  Ior  y cyfan  iddo  ei  hun, 

Y cyfan  ar  un  farn,  a daeth  y bryniau 
Digofus  ar  y deillion  mewn  un  nos. 
Dychymyg  fu’n  caethiwo’r  ddwyfol  fFrwd 
I Helicon,  yn  casglu  am  un  bryn 

Yr  awenolion  a’r  mwynderau  gynt. 

Fe  roddes  Natur  awen  ar  bob  ban, 
Arwrgerdd  i bob  ton,  ac  i bob  llif 
Ryw  arlif  llawn  o ysbrydoliaeth  bêr, 

A threfnodd  yr  Awenau  dros  y byd. 

0 ddedwydd  adeg,  pan  y clywir  hwynt 

1 gyd  yn  taro  eu  tragwyddol  gerdd, 

Pan  welo  natur  jubiliaidd  awr 

Ei  hysbrydolion  leisiau,  a phan  ddaw 
Gweithredoedd  Ior,  y gaethglud  fawr,  yn  ol 
Dan  ganu  am  eu  Duw  a’u  Tad,  y modd 

Y canent  pan  gychwynnai’r  byd  a’r  ser, 
Berorol  bethau,  o’r  tragwyddol  hedd. 

Mae  dyfroedd  Helicon  yn  gwyrddu’r  byd, 
Yf  lle  y mynnot,  Helicon  yw’r  cwbl. 
Parnassus  ? Dacw  ef,  y mynydd  ban 
Y’th  anwyd  dan  ei  gysgocî.  Ni  fu  neb 
O glod  Homeraidd  ar  ei  frig  erioed. 

Ond  fe  fu’r  awel  yno,  a’r  ystorm 
Yn  cyd-cldysgubo  lleisiau’r  byd  ymlaen 
Fel  islais  cydgasgledig  Amser  tan 
Bell  anthem  tragwyddoldeb  lawer  tro, 

A bu  y cefnfor  yno,  gadael  wnaeth 

Y diluw  awen  nerthol  ar  ei  frig, 

Adgofion  bycl  colledig ; bu  yr  Ior 

Ei  hun  yn  cerdded  dros  y bannau  hyn, 


6 


GWAITH  ISLWYN. 


Pan  berai  i’r  oll  i sefyll  ar  ei  air, 

Nes  denai  eilwaith  ar  y cwmwl  fry 
I archu’r  cyfan  ymaith  fel  y cai 

Y gofod  oll  i foroedd  Duwdod  mwy. 

Mae’r  oll  yn  gysegredig,  mae  barddoniaeth 
Nefolaidd  ar  yr  holl  fynyddoedd  hyn, 

A bu — goddefer  y wladgarol  nwyf, — 

Bu  llawer  brawd  a chyndad  hofF  i'mi, 

Na  edwyn  neb  eu  henwau  mwy  na’u  clod, 

Ond  taweledig  rith  yr  oes  a’u  dng, — 

Ar  hyd  y bryniau  hyn  ar  lawer  nawn 
Yn  canu  neu  yn  wylo  fel  y caed 
Profìadau  bywyd.  Ninnau  gyda  hwynt 
Adawn  gymunrodd  o adgofìon  per, 

Rhyw  anadliadau  a myfyrion  syn, 

I’r  awel  dyner  eu  mynwesu  fyth, 

Neu  fyth  i wywo  ar  y niwl  uwchben. 

Pa  beth  yw  ffynnon  Jacob  ? Y mae  delw 
Un  mwy  na  Jacob  ym  mhob  fírwd  trwy’r  byd. 
Fe  aeth  fy  nhadau  dros  yr  afon  hon, 

A’r  holl  awelon  nefol  lawer  gwaith, 

A’r  lloer,  a llawer  seren  ddwyfol  wawr, 

A’r  haul,  a’r  daran  hefyd.  Mae  y byd 
I gyd  yn  gysegredig,  a phob  ban 
Yn  dwyn  ei  gerub  a’i  dragwyddol  gainc. 

Ac  nid  yw  glannau  yr  iEgean  pell, — 
Penrhynion  tragwyddol-wawr  Groeg,  y sydd 
Yn  codi  gy da  moroedd  amser  fyth, 

Ac  ar  bob  craig  oleuni  llawer  oes, — 

Ond  rhannau  bychain  o farddonol  fyd. 

Ni  chanodd  Homer  am  y bryniau  draw, 

Ni  tuelodd  hwynt ! Beth  fuasai’r  Wyddfa  hon 
Pe  cysgodasai  hi  ei  gawell  ef  ? 

Rhyw  ardderchocach  Ida  yn  ei  gân 
A dydd  o dduwiau  yn  torri  ar  ei  brig. 

O ! am  yr  oes,  O ! am  y ganrif  mwy 

Ddyfera  oddiar  ei  hasgell  aur 

Ar  un  o’ch  bannau  chwi,  Eryri  beilcli, 

Y Bardd  ddeongla  eich  rhyfeddol  iaith. 
Dragwyddol  archoffeiriaid  yn  y nef, 

Yn  gweini  bythoedd  oddiar  y byd, 

Offrymwch  chwi  ystormydd  fyrdd  i Dduw, 
Rhyw  un  o geidrion  natur  ar  bob  ban ; 

A deil  pob  ban  allorawg  ar  ei  fìn 


Y STORM. 


7 


Ryw  orwyllt  wynt  bob  borau  a phrydnawn, 
A rhua  o dan  rwymau  ceidr  y graig, 

Nes  tawel  farw  ymaith  i’r  tragwyddol. 

O ain  yr  awr  bar  i ni  glywed  mwy, 

A syn  glustfeinio  arnoch  gyda’r  ser, 

Syn  wrando  a wrandawent  hwy  erioed, — 
Eiriolaeth  urddasolion  bethau’r  byd, 

Yn  pwyso  oll  draw  ar  orsedd-waith  Duw, 

Y goruchelder  pell  a nef  y nefoedd. 

0 am  y llaw  a gerfiai  arnom  oll 

Rai  o’ch  breuddwydion  aruthr,  ac  a chwiliai 
Bob  craig  a chwmwl,  a phell  rôl  o niwl, 

Am  nerthol  fyfyrdodau  llawer  oes, 
Gruddfannau  aruthr  natur,  lle  y mae 
Ei  mynwes  fawr  yn  chwyddo  tua’r  haul 

Y dydd,  a thua  heuliau  uwch  y nos. 

Boddlonaf  ar  dy  ysbrydoliaeth  di 

Y bêr-awelog  fro,  a’th  flodau  ter, 

Fel  ser  blagurol  ar  dy  dyner  las, 

A thithau  fryn,  ym  mhell  orífwysfa’r  niwl, 
A’th  rôlfawr  ysbrydoliaeth  di,  y môr, 

Sy’n  rhuo  yn  dy  gynhyrfiadau  fel 
Pe  treiglit  dragwyddoldeb  ar  y byd, 

Gan  ddwyn  y Duwdod  ar  dy  lif  i farn, 

1 farn  anffyddol  fyd. 

Ond  pwy  ai  câ  ? 

O,  pwy  gyrhaedda  fyth  eich  graddau  chwi, 
A hedd  anfeidrol  eich  myfyrion,  pan 
Ymseibio’r  byd  i feddwl  am  ei  Dduw  ? 
Dychymyg  yw  yr  awen.  Chwi,  y creig, 
A’ch  brodyr  o aruthrol  deulu’r  byd, 

Sy’n  meddu  dwyfol  wirioneddau’r  bardd  ; 

A chwi  sy’n  cynnal  gy da’r  nennau  hyn 
Arnefoedd  uwch  barddoniaeth,  a’i  holl  ser. 

Rhoer  imi  eistedd  ar  ryw  graig  a gweled  ! 
Tyrd,  ysbrydoliaeth  dderch  y fôr-don  fawr 
Sy  draw  yn  ymwastraffu  ar  y traeth, 

Tyrd,  eistedd  ar  uchelach  lif  yr  enaid 
A fynnai  arwain  yr  ystorom*  fawr, 
Ystormydd  bywyd  hefyd,  dros  y gân  ! 

Dos  unwaith  dros  yr  enaid,  digon  fydd. 


Y STORM. 


9 


Y STORM. 
ii. 

Byd  heb  Storm— dyn  ar  ddelio  Duw, 
gallu  ffydd,  dyfodiad  pechod  a stor- 
mydd.  adgof  am  y tawelwch  fu. 
Paradwys. 

DAN  nad  oedd  amser  eto  wythnos  oed, 

Yn  addfwyn  eto,  ac  yn  pwyso’n  sobr 
Ar  eirwon  liniau  tragwyddoldeb,  draw 
Fe  wawriodd  bwa  o ogoniant  claer 
Dros  asur-fannau’r  nef,  ac  arni  hi 
Jehofa  hongiodd  oleuadau’i  deml, 

Fil  myrdd  o ser,  yn  barod  i wawlhau, 

Ar  un  edrychiad  oddiwrtho,  yr  Hwn 
A edrych,  ac  y mae  yn  hanner  dydd 
Ar  dragwyddoldeb  oll.  Edrychodd  Ef 
O'i  fainc  dragwyddol  ar  y dyfnder  mawr, 

A bydoedd  fyrdd  gyneuent  wrth  ei  draed  ; 

A gwelid  uchel  dal  yr  haul  oddiar 
Fynyddoedd  aur  y dwyrain,  pan  gychwynnai 
I’w  feiddgar  daith  ar  hyd  Ior-lwybrau’r  nef, 

A môr  o ddydd  yn  llanw  ar  ei  ol, 

Gan  guddio  byd  bob  chwydd.  Olygfa  fawr  ! 

Pan  y sicrhaw^^d  carreg  sylfaen  amser, 

Tra  môr  diaraul  tragwyddoldeb  draw 
Yn  araf  dreio  gy da  sobraf  dwrdd 
I ddyfnder  anfeidroldeb  a thawel  leoedd  Duwdod, 
Pan  ganodd  ser  y borau  nes  i’r  haul, 

A’r  bydoedd-bererinion,  edrych  oll 
Yn  ol  ar  dragwyddoldeb,  gan  addoli 
A s}-rthio  ar  eu  gliniau  unwaith  mwy, 

Tra  y danghosai  Duwdod  â’i  deyrnwialen 
Eu  ífordd  i lawr  drwy’r  oesoedd,  hyd  y dydd 

Y deuai  eilwaith  i’w  cyfarfod  hwynt, 

Ac  i derfynu  lle  y dechreuasai 

Eu  hanes,  ynddo  ei  Hun,  a dwyn  i mewn 

Y wedd  sylweddol  o fodolaeth,  rhyw 
Ail  dragwyddoldeb,  lle  na  bydd  na  byd 
Na  therfyn,  amser,  peth  gweledig  mwy, — 

Ond  Duwdod  anherfynol  ollyn  oll. 


A phan  agorai  dyn  ei  lygaid  glwys 
Yng  ngwynion  freichiau  diniweidrwydd  pur, 


10 


GWAITH  ISLWYN. 


Yr  oedd  yr  awel  yn  telori  o’i  gylch 
A moliant  ar  ei  hanadl,  a’i  hadenydd 
Yn  ysgwyd  cawod  o anthemau’r  nef 

0 bêr  drysorau  adlais  gy da’r  wawr. 

Ac  nid  oedd  cangen  ddistaw  yn  yr  ardd, 

Na  cholfen  un  na  chwyfai  gan  addolwyr. 
Murmurai  afon  ieuanc  wrth  ei  draed, 

A thonnau  arian  lifent  ar  y lan 

Fel  dagrau  engyl  pur  ar  rudd  prydferthwch. 

Dyferai’i  swn  hylifber  ar  y clyw, 

A balmaidd  oedd  yr  effaith,  balmaidd  oedd 
Yr  awel  bêr  berarogl  ar  y lan. 

Pan  wywai’r  ser  yn  eang  wawl  y borau, 

Pan  rodiai’r  wawr  rhwng  arianlwyni  Eden, 

A’i  throed  yn  gwynnu  yn  y gwlith,  a’r  blodau 
Yn  agor  i’w  chroesawu,  ac  yn  gwrido 
Ar  ol  cusanu’i  throed  ; lle  gwelai’r  dydd, 

A’r  don  wrth  ysgwyd  o’i  chysgadrwydd  pêr, 

A deffro  o ryw  weledigaeth  brudd 
Am  wyntoedd  ac  ystormydd, — dieithr  bethau, 
Nid  dieithr  mwy! — pan  ddelai  heibio’r  ardd 
Mewn  awel  bêr-aroglau,  i ddeffroi 
Teyrn  y baradwys,  oedai  ennyd  cyn 
Anadlu’r  bore  ar  ei  lifol  ael 
Yn  dwym  o fynwes  ei  foddlonol  Dduw. 
Hwyrfrydig  oedd  i dorri’r  dwyfol  hedd 
Farmorai  golygfeydd  y wynfa  oll 

1 dawel  wedd  myfyrdod,  dyfnaf  daw 
Perffeithiaf  feddylgarwch.  Cai  y dyn 
Ar  lechwedd  un  o’r  bryniau  eurwawr  oedd 
Yn  edrych  tua’r  dwyrain,  ac  yn  troi 
Tragwyddol  wawr  o flodau  ar  yr  ardd, 
Wynfaol  chwydd  o anian,  ar  yr  hwn 

Yr  hoffai’r  cwmwl  edrych  nes  y bai 
Yn  gwrido  fyth,  a byth  yn  newid  gwedd. 

Ar  hunwedd  yno  cai  y dedwydd  ddyn, 

Nid  o lesghaol  ludded,  ond  o bêr 
Lonyddol  fyfyrdodau  am  ei  Dduw. 

Ar  ol  i’r  nefoedd  gauad  fflamwawr  ddor 
Byd-noddfa  y gorllewin  ar  y dydd 
A’i  bêl  ymoerol  mwy,  pan  yr  ymdaenai 
Cysgodion  bryniau  Eden  ar  y byd 
Fel  seilwaith  ardderchocaf  fainc  y nos 
A berlid  â mawreddau  pennaf  Duw, 

Pan  nad  oedd  nos  ond  sancteiddiolach  dydd 


Y STORM. 


11 


A’i  hunig  olau  yn  angylion,  dwfn 
Ddyddâd  o enaid  ar  anfeidrol  fyd ; 

Ar  lydan  wynt  o bêr-ddifrifol  sain 
Pan  drefnid  y cymylau  dros  y byd 
Ryw  egwyl  dedwyddolaf,  cyn  i’r  mellt 
Ymlidio  yn  dragwyddol  ac  ymwau 
Trwy  anfeidrolion  fronau’r  nef  fel  myrdd 

0 fforchog  eirf  poethedig  oni  rhuo 
Fel  pe  y dygai  ynddi  adfail  byd, — 

Ei  geidwad-angel  godai  tua’r  nef 

Ei  gannaid  law,  y llifai  ffrwd  o wawl 
Dwyfolaidd  oddiarni,  a rhoddai  dyn 
Ei  enaid  oll  i’r  alwedigaeth  dderch, 

A hongiai  ei  fawreddog  fyfyrdodau 
Fel  ardderchocaf  ddringion  wrth  y ser, 
Fel  araul  ddringion  i’w  ddwyfolfawr  ran, 
I’r  dwyfol  ymneillduo  am  y nos 
Nes,  gyda’r  haul,  ymgodi  o iswaith  Ior 
Lle  y cychwynna  ei  berffeithiau  mewn 
Gweledig  bethau  bydoedd  ag  y gall 
Babanol  law  eu  teimlo  ; gy da’r  haul, 

Sy’n  cynrychioli  ger  yr  oesoedd  oll 

Y creol  air,  gan  ddwyn  y greadigaeth, 
Ddiderfyn  fawredd,  gydag  ef  i’r  lan 
Bob  boreu  fel  o ddiddym,  gan  ddyddhau 
Deng  mil  o fryniau  â’i  anfeidrol  wên ; 

A’i  enaid  mewn  caethiwed  gan  y ser 
A’i  tynnent  ymaith  i eigionau’r  nos, 
Gyhoeddwyr  anfarwoldeb,  luoedd  Duw, 

A rodient  allan  fel  o hono  ei  hun 

1 ganu  am  eu  Tad,  gan  ddwyn  eu  borau 
Ar  lawer  pennarth  o’r  tragwyddol  fyd, — 
A’i  fod  i gyd  yn  feddylgarwch  pur. 

Per  ymollyngai  dyn  i falmaidd  gwsg, 

Ac  i freuddwydion  gorfawreddog  am 
Baradwys,  nad  yw’r  seren  olaf  cìraw 
Yn  sicr  o'i  chyfeiriad.  Nid  oedd  cwsg 
Bryd  hynny  ond  symudiad  gwell  i mewn 
I orgreadau  yr  ysbrydol  fyd, 

Ymlifìad  hyd  yr  anfarwolion  rodau, 

Per  hynt  ar  lannau  y tragwyddol  fôr; 

A byth  ni  lifai  ar  ei  freuddwyd  ef 
Oer  wawl  y beddfaen  unig  ar  y bryn, 

Y lechwedd  lom  a didrain ; ac  nid  oedd 
Môr  anherfynol  galar  wedi  cael 


GWAITH  ISLWYN. 


Glan  o fewn  breuddwyd  eto,  na  dychymyg 
Pelldreiddiol  i ledyngan  ei  neshâd. 

Anturus  ragehediad,  rhagwawlhâd 

0 enaid  ar  y dyfodolion  bethau, 

Ni  chaed  i aflonyddu  mwyniant  per 
Dyddhaol  oriau  amser,  pan  y torrai 

Y wawrddydd  danbaid  o’r  tragwyddol  nos 
Yng  nghanol  bloedd  dwyreol  fydoedd  Ior, 

Afrifed  dorfoedd,  ac  yng  nghanol  swn 
Byd-sylfaeniadau  ei  ddeheulaw  gref 

A phell  aweliad  y dragwyddol  fraich, 

Raiadrol  Dduwdod  ! Hyd  yn  hyn  ni  cliaed 
Un  cwmwl  o lofruddiog  wawr,  o fíurf 
Caeredig  na  byddinog,  na  niwl  fyd 
Yn  symud  ar  gastellog  drefn  o fewn 
Eangaf  orwel  Eden.  Disglaer  oedd 
Gwelediad  ardderchocach  enaid  dyn 
Hyd  orgylch  ei  ddychymyg  faith,  a thros 
Bell  oleuadau  ei  farddoniaeth  fawr 
A ymddyrchafai  mewn  mawrhydri  pur 
Diderfyn  rwysg,  ar  gyfer  gweithiau  Duw 
Ac  ar  eu  cynllun  gorfawreddog  hwynt. 

Ac  nid  oedd  gofal  am  yfory  fyth, 

Rhagwthiad  o bryderus  ofnau  iddo, 

Yn  rhagdywyllu  ei  ragluniaeth  ddofn, 

Gan  ddwyn  holl  bwys,  a mwy  na  phwys,  ei  holl 
Helyntoedd  ar  yr  enaid  cyn  i Dduw 
Ei  alw  danynt  oddiar  ei  haul, 

Sy’n  galw  yn  ei  enw  wrth  bob  byd, 

Bob  dôr  ddwyreiniol,  gyda  gosgordd  fawr 
Llydanol  ddisgleirderau’r  bore  ddydd. 

Yr  oedd  pob  dydd  o anherfynol  rad 
Fel  llawnaf  fôr;  pob  awr  fel  newydd  lanw 
Yn  wylo  am  eangach  traeth,  am  le 

1 arllwys  mwy  o gyflawnderau  Ior, 

Aberoedd  dyfnach  i bob  dwyfol  ddawn 

Fwynhau  ei  llawnaf  chwydd,  a dweyd  wrth  chwyddo 
Fod  Duw  yn  fwy  na  rheidiau’i  fydoedd  oll. 
Bendithion  fyrdd  yn  ol  i’w  fynwes  Ef 
Ddychwelent  fel  y doent  heb  le  i’w  dwyn, 

A myrdd  o flodau  gauent  gy da’r  dydd 
Heb  un  i edrych  ar  eu  gwawr  o liwiau 

Y gallai  angel  weled  yn  ei  wisg 

Ryw  ddiífyg,  a dyfeisio  newydd  addurn 
0 wawr  a flurf  mwy  eirioes  wrthynt  hwy. 


Y STORM. 


13 


Er  lledu’i  enaid  trwy  bob  nerth  i maes 
Fwy-fwy,  ac  yfed  o ddaioni  bod, 

0 radau  Ior  ei  eithaf,  teimlai  dyn, 

Er  cymaint  a dderbyniai  ar  bob  awr, 

Fod  môr  yn  llifo  heibio  y ddau  tu. 

Yr  oedd  bodolaeth  yn  ddedwyddwch  pur 

1 mewn  i’r  meddwl  dyfnaf,  ac  i maes 
Hyd  bellaf  ehediadau’r  enaid,  hyd 
Arsyllfa  olaf  ei  athrylith  dderch. 

Pa  wrthrych  bynnag  o’r  diderfyn  fyd 
Ddwyfolai  â’i  edrychiad  pur,  ni  chaed 
Dim  ynddo  a gythruddai  dawel  fôr 
Ei  anherfynol  hedd.  Ah  ! nid  oedd  gwawr 
Y bryniau  pell  yn  peri  i ddyn  bryd  hyn 
Adgofio  pellach  pethau.  Ac  nid  oedd 
Afonydd  hedd-wawr  y baradwys,  rhwng 
Gorlathrol  lannau  o fyrierain  wawr 

0 lyfnaf  arwedd  yn  llifeirio  fyth, 

A’r  awel  dyner  ar  eu  mynwes  lawn 
Yn  ymdawelu  i farw  wedi  rhoi 

Ei  hoffrwm  olaf  iddynt,  arogl  pêr 
Perarogl  i bob  ton — nid  oeddynt  hwy 
Pan  fai  eu  swn  dawelaf  min  yr  hwyr, 
Lifeiriol  hedd,  yn  peri  i enaid  dyn 
Brudd  ymlonyddu  i fyfyrion  syn 
A meddwl,  meddwl ! Sydyn  waedd  y gwynt 
Wrth  gyífwrdd  âg  oer  fronnau  canol  nos, 

A’i  adsain  ddilon  bell,  ni  thorrai  i mewn 

1 gylch  swynedig  ei  ddwyfolaf  hun 
A wylid  gan  angylion,  araul  lif 

O anfarwolion  fodau,  riniau  ceidr, 

Lurugog  anfarwoldeb  ! Nid  oedd  chwyth 
0 naws  gauafol  fyth  yn  disgyn  ar 
Amfrwysol  bethau  ei  ramantol  awr, 

A freision  godent  mewn  un  nos  ar  hyd 
Pell  arwynfaoedd  ei  freuddwydion  ef, 

Yr  hongiai  eu  gorelltydd  gwylltwedd  dros 
Ddyfnderoedd  nad  yw’r  greadigaeth  hon 
Trwy  yrfa’r  oesoedd  wedi  dwyn  ei  haul 
A’i  rhagddydd  mawr  o ser 
I’w  golwg  eto.  Nid  oedd  adgof  oer, 

Fel  sydyn  wynt  o’r  ol,  yn  chwythu  i maes 
Oleuon  y presennol  oriau  tra 
Yr  ymoddeithent  gan  fendithion  Duw, 
Lifeiriol  olew  rhad,  un  ar  ol  un, 


GWAITH  ISLWYN. 


u 


Fel  eu  cyneuid  gan  yr  haul,  y sydd 
Fyth  fyth  yn  rhedeg  dros  y bydoedd,  gan 
Oleuo  llugyrn  amser,  oni  bydd 
Yr  olaf  awr  yn  llosgi  i mewn  i Dduw, 

Yn  welw  yn  y dwyfol  ddydd,  pan  gwyd 
Duw  mwy  feí  mesur  anfesurohbod, 

Fel  yr  anfeidrol  fôr  o fewn  yr  hwn 

Y collir  holl  afonydd  amser  byth, 

Holl  derfyn-feini’r  oesoedd  ; Duw  ei  Hun 
A’i  Hun  yn  cylchu’r  cwbl,  gan  lydanu 
Amseroedd,  llwybrau,  a thyngedion  bod 
011  iddo  ei  hunan  yn  ddiderfyn  mwy. 

Yr  oedd  y graig  yng  ngorsedd-waith  y bryn 
Yn  gy fan,  llyfnwedd,  myrdd-gadwynog,  fel 
Ei  treiglwyd  gynnau  o’r  dragwyddol  Law, 
Ac  nid  oedd  awel  bruddaidd  eto  o fewn 
Un  ceule  ynddi,  yn  ymruddfan  fod 
Ei  meini  hi  ar  hyd  y glyn  islaw 
Yn  oer  oleuo,  â’u  marmorawl  ddydd 
Digysur,  olaf  ddisgynfaoedd  dyn 
I wae  a barn  ac  anherfynol  nos, 

Yn  gwawdio  duwch  ffawd  a gwyndra  barn, 
A chofrestryddion  bythwyddfodol, — bedd 
A thywyll  fod  o gofion.  Ac  nid  oedd 

Y fforest  enfawr  ar  awelon  nawn 

Yn  gostwng  ei  sibrydol  ddail  tra’n  clywed 
Ergydion  clir  y fwyall  ar  y pell 
Gyffiniol  gylch  o wŷdd,  a’r  adsain  oll 
O anaearol  ryw,  fel  pe  bai  bedd 
A ’i  oerion  fyfyrdodau,  gaerau  mein, 

Yn  troi  yn  llais  am  ennyd,  ac  yn  gofyn 
Byd-haen  o newydd  eirch. 

Fe  rodiai  dyn 

Fel  cysgod  ei  Greawdwr  dros  y byd, 

A’r  ddaear  ymlonyddai  ger  ei  fron, 

A chofion  y greadigaeth  am  ei  Duw 
A ail-gyneuid  fFordd  y cerddai  ef. 

Rhoddasid  iddo  y tragwyddol  air 

Y bydd  y greadigaeth  fawr  yn  falch 
O cheir  hi  ynddo  yn  y diwedd  fel 

Y leiaf  o’i  lythrennau.  Yr  holl  fyd 
Ymgrymai  iddo  fel  yr  unig  un 

A gawsai  allwedd  y dirgelion  oll, 

Ac  Alpha  ac  Omega  natur  fawr 


Y STORM. 


15 


Cyfrinion  Ior.  Fe  ddygai  ynddo  ei  hun 
Ffrwd  glir  o Dduwdod  droai’r  byd  fel  olwyn 

Y crynai  Natur  ar  ei  phwys  fel  corsen. 

Fe  welai  ddeddfau  Natur  yn  ddi-len, 

0 ddwyfol  ddydd  ei  ddealltwriaeth  fawr, 

Fel  gweoedd  yn  yr  haul ; a’i  air  ei  hun 
Yn  fwy  na  r cyfan,  fel  y gweddai  fod 

1 raglaw  yr  Anfeidrol.  Golwg — gair — 
Lanwent  holl  gylch  ei  allofyddiaeth  ef. 

O dan  ei  lygad,  fel  dwyfolach  haul, 
Ymweddnewidiai  Natur.  Mewnol  oedd 
Yr  holl  beiriannaeth  fawr  a droai’r  byd. 

Yr  enaid,  fel  yr  oedd  ar  ddelw  Duw, 

Ar  ddelw  ei  berfFeithiau,  rhaid  ei  fod, 

Fel  Duw,  yn  fwy  na’r  byd.  Beth  bynnag  sydd 
Ar  ddelw  Duw,  yn  ol  y graddau,  mae 
Duw  yn  bresennol  yno,  a’r  ddwyfol  fraich, 

Holl  hyd  santeiddrwydd,  allan.  Delw  Duw 
O fewn  anfarwol  ysbryd — beth  yw’r  gwynt, 

A’r  môr,  a’r  mynydd,  yn  ei  herbyn  hi  ? 

Pe  credem  eto,  fFoai’r  bryniau,  fel 
Pe  deuai  Duw  i Farn  ar  gwmwl  Ffydd. 

Pe  credem  o’r  fan  hyn  y gallai  Duw 
Lefaru  trwom,  o’r  fan  hyn  yng  nghanol 
Mynyddoedd  barn  a drylliau  llawer  oes, 

Ni  byddai  dim  amhosibl  i ni. 

A’r  bryniau  geirwon  hyn,  beth  ydynt  hwy 
Ond  delwau  o’r  ysbrydol  rwystrau  sydd 
Ym  mydoedd  uwch  yr  enaid,  ar  hyd  fFordd 

Y bywyd  anherfynoí ; help  i ddyn 
Trwy  ddaearolion  bethau  weld  ei  hun, 

A chael  delweddiad  o’r  profìadau  sy 
A’u  gorddieithrwch  yn  arswydo’r  fron, 

Fel  aruthr  bethau  o ryw  farnol  fyd 
Yn  rhodio  trwy  yr  enaid  ganol  nos  ? 
AníFyddiaeth,  dychryn,  ofn,  y bryniau  uwch 
Sy’n  hongian  dros  yr  enaid  ac  yn  dal 
Tragwyddol  auaf  ar  eu  bannau  erch, 

A’r  daran  sydd  yn  ysgwyd  tragwyddoldeb, — 
Ddiflannant  oll  ar  godiad  llusern  fíydd, 

Nes  gwelo’r  enaid  ffordd  bodolaeth  oll 
Yn  olau  hyd  yn  Nuw,  a’r  beddfaen  oer 
Yn  nringion  anfarwoldeb  yn  ei  le, 

Un  o fuddugol  sefyllfaoedd  bod 

O’r  hon  mae’r  nef  yn  gyrhaeddadwy  mwy 


16 


GWAITH  ISLWYN. 


Fel  eurog  gangen  yn  llaw  Duw.  Holl  íFordd 
Tynghedion  enaid  o ddiderfyn  hynt, 
Ddyddhair  gan  fellteniad  gwannaf  fíÿdd, 

Er  dyfned  fyddo  y tu  yma  i’r  bedd, 

Ac  nid  yw’r  beddfaen  oer  ond  un  o’r  mil, 

Mil  cynalyddion  dan  y ddwyfol  wirf. 

Paham  mae  ffydd  mor  nerthol  ? Onid  am 
Ei  bod  yn  dwyn  y dwyfol  allu  i mewn 
I’r  enaid  eilwaith,  ac  yn  tynnu  i lawr 
Gadweni  rhagdrefnedig-undeb  bod, 

Un  ar  ol  un,  i afael  dyn,  nes  cael 
Yr  olaf,  nesaf  i’r  Anfeidrol,  ar 

Y pell  fynyddoedd  sy’n  cyffìnio’r  byd, 

Yn  barod  i’w  ddyrchafu’n  llwyr  i Dduw, 

Ei  godi  iddo  Ef  yn  hollol  mwy 

0 ŵydd  y byd,  fel  seren  gyda’r  dydd. 

Mae  ffydd  fel  dydd  yn  uno’r  nef  â’r  ddaear, 
Fel  haul  yn  codi  cydrhwng  dyn  a Duw, 
Rhwng  bryniau  oerion  bywyd,  glyn  y bedd, 
A’r  am-anfeidrolderau  lle  y mae 
Gogoniant  Duwdod  yn  rhaiadru  mwy, 

A’i  symudiadau  yn  glywadwy  fyth 
Fel  bythol  godiad  o newyddion  fydoedd. 

Ffy  amser  ymaith,  ac  ni  welir  mwy 
Yr  oesoedd,  y cymylau  sy’n  gordoi 
Pell  a thragwyddoì  hanesyddiaeth  dyn. 

Y mae  gwirionedd  amser  ger  ein  bron, 

Y dechreu  pell  a’r  diwedd,  ac  i gyd 
Yn  Nuw,  fel  ffordd  yr  huan  yn  y nef, 

Yn  codi  ac  yn  disgyn. 

Cyfyd  ffydd 

Fel  haul  ar  amser,  a goleua’r  oll 

1 mewn  i Dduw  bob  pen.  Mae’r  enaid  sydd 
Yn  credu,  wedi  canfod  gwawr  y byd, 

A maith  gydgodiad  milíil  heuliau  Ior, 

O’r  borau  cyntaf,  danbaid  dorf  y sydd 

Fytli  yn  baneru  ei  ogoniant  claer 

Hyd  nefoedd,  fil  mewn  anherfynol  ddydd. 

Fe  rodia’r  enaid  ar  ei  haden  bell, 

Fel  angel  dros  yr  eigion  oesoedd,  sydd 
Yn  torri  ymaith  lannau’r  bythol  fyd, 

A gwel  y cyfan  fel  y daeth  o Dduw, 

A’r  cyfan  fel  y bydd  yn  Nuw  drachefn, 

Ar  ol  y puriad  o angerddol  dân 


Y STORM. 


17 


Oleua  amser  i’w  dragwyddol  fedd, 

Heb  ado  ond  a fydd  yn  addas  oll 
I’w  fudo  i mewn  i Dduwdod,  ac  i fod 
Fyth  ynddo  fel  priodoleddau  mwy. 

Un  Heddyw  mawr  yw  amser  iddi  hi, 

A Duw  ei  haul  holl-lanwol.  Oesau  íìl 
Tu  blaen,  tu  ol,  un  ífunud  ydynt  oll 
IV  dwyfol  edrychiadau  hi,  y sydd 
Yn  derbyn  golygfeydd  tu  draw  i’r  haul, 

Tu  draw  i orwel  y diweddaf  ddydd, 

Pan  dry  holl  amser  yn  fachludiad  mwy, 

Pan  y machluda  Duwdod  yn  ei  holl 
Weithredoedd,  i ail-godi  ynddo  ei  hun 
Mewn  tragwyddoldeb  newydd.  Ar  ei  thaith 
Pan  y prysura  i gwrdd  â Duw,  i gwrdd 
A'r  gwirioneddol  ddechreu  yn  y diwedd, 

Pan  íFy  y greadigaeth  i roi  lle 
I’r  da  a gysgodasai  hi,  i’r  Duw 
Yr  hongiwyd  ei  holl  ser  a’i  heuliau  ynghyd 
Ar  amser — un  o bell 

Dylathau  tragwyddoldeb  ar  ei  hogwydd — 
Fel  cyffelybrwydd  o’i  gyfodiad  ef, 

Rhagardeb  o’r  dyddhad  llydanach  fydd 
Ar  gylchoedd  anifeiriol  bod,  pan  ddaw 
I soddiT  darlun  ynddo  ei  hunan, — gan 
Gyflymed  ei  rhedegiad  amser  gyll 
Ei  boenus  wahanolrwydd,  ac  ymred 
Yr  oesoedd  oll  i’w  gilydd,  lifol  wedd, 

Gan  fawrwych  ymribynnu  gyda  hi 
Nes  cwrdd  â thanau  y diweddaf  ddydd. 

Fel  newydd-greol  air  o enau  Duw, 

Hi  seilia’r  bydoedd  eilwaith  yn  y meddwl, 

A myn  i ddyn  eisteddfa  dderch  ymhlith 
Aneirif  luoedd  ser  y borau  hwnnw, 

I orfoleddu  gyda  meibion  Duw 
Uwchben  y newydd  greadigaeth — un 
O donau  hollalluogrwydd  sydd  yn  chwyddo 
Trwy  amser  oll  ei  byd-beroriaeth  faith. 

Hi  drefna  anhrefn  oll  o’i  flaen,  hi  yr 
Lifeiriaint  beilchion  Caos  oll  yn  ol, 

Gan  ddiorchuddio  bydoedd  yn  y dwfn. 

Hi  hongia  oleuadau  Ior  ar  hyd 
Y nos  dragwyddol,  caua  wely’r  môr 
A dyrnod  hollalluog  yn  y creig, 

Ac  arch  i’r  ddaear  donni  tua’r  nef 


18 


GWAITH  ISLWYN. 


Ei  meddal  ddefnydd  ac  i sefyll  fyth 
Yn  fryniau  yno.  Trefna  rodaur  nef, 

Y myrdd  olwynion,  cylchoedd  haul  a ser, 
Orleiswaith  amser  oll,  a phâr  i ni 
Glustfeinio  ar  y cydysgogiad  mawr 

A’r  gyntaf  awr  yn  taro,  a bythol  un 
Unolwedd  dawel  tragwyddoldeb  maith 
Yn  cael  ei  dorri  i fyny  mwy 
I afrif  raddfau,  rhodau,  heuliau,  ser. 

Mae  ffydd  yn  adgysylltu  dyn  â Duw 

Gan  wneyd  yr  oll  yn  ddwyfol ; haul  a lloer 

A ser  a gwae  a becldau, — yn  ei  ddwyn 

I weled  â thragwyddol  lygad  o 

Ffordd  a chyfeiriad  Duwdod ; yn  dyrchafu 

Ei  holl  feddyliau  a'i  efrydion  derch, 

Fel  ser,  i’r  dwyfol  oruchelder  pur, 

I’r  fan  ddwyfol-wawr,  lle  ni  welir  mwy 
Wahaniaeth  arwedd  ar  y ddaear  bell, 

Na  bro,  na  bryn  o gribog  ael,  na  môr 
Na  chroes  na  bedd,  ond  un  tawelaf  oll, 
Hydweddol  a r Anfeidrol  amgylch  ogylch, 
Yn  hardd  lewyrchu  gy da  “ Bydded  ” Duw, 

O ser  ei  gariad  nid  y lleiaf  un. 

A cheidw  hi  yr  enaid  ar  bell  fynydd 

Y bythol  weddnewidiad,  lle  y mae 

Holl  amgylchiadau  amser  yn  gweddnewid, 

A gwyneb  Duwdod  yn  disgleirio  byth, 

A’i  wisg  o ragluniaethau  geirwon  oll 
Can  wynned  a’r  goleuni ; 11  e y daw 
Tragwyddol  bethau  i gyfarfod  dyn, 

Elias,  blaenion  o’r  tragwyddol  lu 
Yn  edrych  am  eu  brodyr,  ac  yn  dwyn 
Canghennau  pren  y bywyd  dros  y ser, 

Rhyw  freuddwyd  o ogoniant.  Cred,  a bydd 
Duw  drosot,  ynnot,  ac  o’th  amgylch  mwy, 
Dy  faner  a dy  darian  a dy  gledd, 

Dy  wregys  o anfeidrol  bethau  byth, 

Dy  haul  a’th  fywyd  y ddau  tu  i’r  bedd, 

Dy  graig  yng  nghanol  holl  lifeiriant  barn, 
Dy  fugail  ar  fynyddoedd  tywyll  angau, 

Dy  uchelderau  yn  yr  olaf  ddiluw. 

Yn  unig  cred.  Trwy  gredu  mae  y sant 
Yn  taflu  ei  beehodau  afrif  mwy, 

Ei  fywyd  a’i  farwolaeth,  byd  a bedd, 

A barn  a thragwyddoldeb,  oll  ar  Dduw, 


Y STOEM. 


19 


Ar  Dduw  yn  plygu  i’w  derbyn  yn  y cnawd. 
Symuda  ymaith,  fel  daeargryn,  holl 
Fynyddoedd  enaid  arno  ef,  a soddodd, 

Fe’u  soddodd  hwynt,  oll  yn  ei  waed  ei  hun. 
Cystuddiau  dyn  a’i  anwireddau  oll 
Roed  arno  ef  yr  un  prydnawn,  a’r  un 
Prydnawn  a gollwyd  byth  ar  ben  y bryn, 

Lle  llwythwyd  anghof  â phechodau  byd, 

Lle  torrodd  a lle  y distawodd  holl 
Daranau  yr  Ánfeidrol  ynddo  ei  hun. 

Mae  íFydd  yn  darfod  a’i  phechodau  mwy 
Wrth  edrych  ar  ei  Duw,  ac  ato  ef 
Cyfeiria  ei  chyhuddwyr  erch  i gyd. 

Nid  ofnwn  pe  symudai’r  ddaear — íFydd 
Sy’n  gwneyd  i’r  enaid  mwyach  deimlo  ei  hun 
Fel  seren  dawel  lon  yn  yr  Anfeidrol 
Yn  sicr  yn  ei  hundeb  pur  â Duw. 

Cydsyrthied  yr  wybrennau  ar  y byd, 

Ac  aed  y bryniau  i ddyfnderau’r  môr, 

Ar  ol  i’r  bryniau  dreulio  hyd  ddiddymdra, 

A thrai  y môr  o wendid  beidio  byth, 

A llwch  y byd  ymchwalu  ar  yr  awel, 

Bydd  Duw  yn  bod,  a’r  enaid  ynddo  ef 
Yn  hardd,  diysgog,  cydunedig,  fel 
Pe  felly  erioed  buasai  trefnwedd  bod. 

Ar  fryniau  uwch  ei  hedd  yn  cerdded  bydd, 

A’i  wenau  yn  ymseru  ar  ei  íFawd, 

A’i  wybrau  fyth  i fyny,  fyth  i’r  lan, 

Heb  orwel,  heb  ymgload  pruddaidd  mwy. 

0 am  yr  awr  y cenfydd  dyn  ei  holl 
Ffynhonnau  eto  yn  Nuw,  a phan  y gad 
I’r  bryniau  grynnu,  ac  i’r  ddaear  droi 

Dan  lefain, — <£  Duw  sydd  noddfa  a nerth  i mi, 
Efe  a’m  cynnal  pan  y try  y byd 
Yn  wagle,  a’i  ardderchog  bethau’n  darth. 

Yr  arwaith  mawr,  y byd,  yr  haul,  y ser, 

Y coríF,  cyfeillion,  cyfeillgarwch,  câr, 
Diflannent  oll  ar  unwaith,  mae  fy  nhroed 
A’m  holl  orfíwysiad  ar  y sylfaen  noeth, — 

Yr  Hollalluog.”  Delw  Duw  o’n  mewn, 

Ac  undeb  â’r  Tragwyddol,  yw  ein  hawl 

1 gyfoeth,  parch,  a theyrnedd  pob  rhyw  fyd. 
A dedwydd  oedd  y dyn  a deimlai’i  hun 
Trwy  ei  gyneddfau  oll  yn  un  â Duw, 

Fel  y winwydden  trwy  ei  changau  heirdd 
A’r  fawr  gedrwydden  o ymdeyrnol  wedd. 


20 


GWAITH  ISLWYN. 


Fe  grynai’r  byd  o’i  flaen,  gan  weled  Ior 
A’i  holl  berffeithiau  fel  cynalwaith  uthr 
O dan  ei  eiriau  a’i  weithredoedd  oll. 

Teyrnasai  Ior  o enaid  dyn  bryd  hyn, 

O’i  fywyd-orsedd  yn  y galon  bur. 

O ddedwydd  adeg,  pan  y rhodiai  dyn 
A’i  Grewr  law  yn  llaw,  drwy  Eden  wiw, 

Fel  plentyn  gy da’i  dad.  Felldigaid  awr 
A daflodd  ar  y rhwym  a’u  hunent  hwy 
Fflam  pechod,  a enynnodd  amser  oll 
Yn  oddaith  o ddigofaint  rhyngddynt  mwy. 
Blagurai,  ymagorai  meddwl  dyn 
Mewn  myrdd  o feddylddrychau  teg  newyddion, 
Fel  uchelwydden  a blanasai  Duw 
O dan  gawodydd  myrrh  y ser, 

Aml  riniau,  yn  colfenu  tua’r  nef. 

Fe  welai  Duw  ei  hunan  ynddo  ef 
Mewn  dyfnder  o gy neddfau.  Erchyll  awr 
A ddug  y storom  farnol  rhyngddynt  hwy, 

A’r  cwmwl  sydd  yn  duo  tynged  dyn 
Gylch  ei  anfarwol  fod,  gan  godi’r  ser, 
Ddwyfolion  rai,  i mewn  i Dduw  i gyd, 

Nes  oedd  yn  nos  ar  hyd  yr  enaid  olí, — 
Derfysglyd  aber  o’r  anfarwol  fôr, 

Heb  ynddo  ond  delw  y gorhongiol  greig, 
Mynyddoedd  tywyll,  gwaeau,  beddau,  barn 
Yn  disgyn  fyth,  a byth  yn  ymddyfnhau. 

0 bechod  ! O erchylldra  ! Gwae  y dydd 

Y damniwyd  Amser  â dy  sangiad  erch. 

Gwae’r  dywell  awr  yr  ysgrifennwyd  ar 
Ei  wyneb-ddalen  ef  dy  enw  di, 

Fel  yr  ofnadwy  destyn,  pan  y rhoed 
Holl  gyfrol  fawr  yr  oesoedd  drosodd  mwy 
Ar  ysgrifen-fwrdd  y dragwyddol  farn 

1 erch  awduriaeth  yr  ofnadwy  ysbryd 
O wae,  y sydd  yn  lledu  hanes  mawr 

Y byd  o flaen  y meddwl  sobr,  fel 
Ei  hunan-gofìant,  ac  yn  adnewyddu 
Yr  argrafíiadau  gy da  phob  rhyw  oes. 

Pa  beth  y’th  enwaf  ? Y mae  iaith  yn  pallu 
Ymglymu  yma,  a’r  llythrennau  fel 
Yn  ymbellhau  oT  enaid  ar  bob  tu, 

Bhag  ffurfìo  sain  i’r  fath  anferthwch,  sain 
Mor  estron  i beroriaeth  briod  bod, 


Y STORM. 


21 


Peroriaeth  creadigaeth  lawen  Ior, 

Fel  y tarawodd  gyntaf  wrth  y gair 
Holl-berol,  holl  gyweiriol,  fel  y bydd 
Yn  Nuwdod  eilwaith,  pan  y boddir  byth 
Holl  amheroriaeth  amser  yn  y gân 
Dragwyddol,  y dragwyddol  gân  a dyr 
I mewn  pan  syrthio  olaf  gaer  y byd. 

Fe  ddaeth  y borau,  ’roedd  yr  haul  i ddod, 

A thi  a gafwyd  yn  ei  le,  tydi 
A’th  nos  dragwyddol  gafwyd.  Trodd  y dydd 
Rhagddarparedig  yn  ei  ol,  a’r  haul 
Fachludai’n  ol  i’r  borau.  O pa  beth, 

Beth  ydwyt  ? Mae  ymdyrfol  oesau’r  byd, 

Ser  amser,  yn  cyfodi  ac  yn  disgyn, 

A myrdd  o ser  am  galon  dyn  yn  machlud ; 

A gobaith  llon  yn  plannu’r  lampau  hyd 
Bell  fryniau  y dyfodol,  i’r  dyfodol, 

Pan  ddêl,  eu  diíFodd  â’i  wirionedd  oer ; 

Y mae  pob  newydd  íiwyddyn  ar  y bedd, 

Pob  newydd  lanw  o amser,  fyth  yn  dwyn 
O faith  ystorom  bywyd  lawer  llwyth 

0 longddrylliedig  bethau  daclwyd  gynt 

1 forio  anfarwoldeb,  ac  i gael 

Eu  hafn  yn  Nuw,  a nofio  yn  ei  hedd 
Wrth  y dragwyddol  angor;  mae  y byd 
Yn  ail  ymseilio  ar  ei  fedd  ei  hun, 

I ail  waghau  ei  newydd  wedd  â beddau ; 
Mae’r  oesoedd  yn  ymsymud  dros  y byd 
Fel  elor-gynalyddion  y ddynoliaeth, 

A’r  cyfan  o’r  tu  ol  yn  troi  yn  fedd, 

Yn  dywell  gladdfa  o holl  bethau’r  byd ; 

Mae  dyn  yn  marw  bywyd,  ac  yn  byw 
Marwolaeth  beunydd,  yn  gwyngalchu’r  bedd 
Ar  fryniau  a nefolion  leoedd  cof, 

Gan  roi  i siomedigaeth  ennyd  awr 
Eangder  oes  o gofion,  a pharhad 
I ing  yr  ymadawiad  pan  yr  oedd 
Yr  enaid  yn  ymdywallt  oll  i’r  deigryn — 

Gan  ddewis  gydag  ef  farw  ar  y grudd — 

Nes  teimiid  fel  pe  bai  bodolaeth  oll 
Yn  wagle  ac  yn  gysgod ; ing  yr  awr 
A welai  fedd  yn  cau  ar  fwy  na’r  byd. 

Mae  rhyfel  erch  yn  golchi’r  byd  â gwaed 
Fel  âg  afonydd  barn,  ac  uchelfrydedd 


22 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  rhudd-ddyfrhau  beilch  gedrwydd  ei  ddibenion 
Sy’n  hongian  dros  y byd,  o’r  marwol  lif, 

I brofì  dy  fodolaeth  erchyll  di, 

0 Bechod.  Eto  pwy  a ddywed  im 

Beth  ydwýt  ? O ba  le  ? I)y  gryd,  dy  fedd, 

Dy  febyd  erchyll  a dy  arwyì  lon, 

Dy  erch  gyfnodau  hyd  y nos  o wae, 

Y nos  ni  ellir  ei  goleuo  heb 

1 Dduw  ymostwng  mwy  a dwyn  ei  hun 
Dan  ddiffyg  mawr  o waed  fel  haul  i’r  lan, — 

Ai  moddion  syn,  ai  angenrheidrwydd  wyt  ? 

Taw  ! digon  y w — yr  wyt.  Mae’r  oesoedd  oll 
Yn  dy  ail  adrodd  fel  mawr  destyn  amser 

A llais  rhy  groew,  fe  ddaw  y bregeth  fawr 
O enau  Duw  ei  hunan, — Tragwyddoldeb. 

Y mae  y byd  o gy rrau  amser  oll, 

Cymanfa  yr  hil  ddynol,  yn  ymdyrfu 
Fyth  tuar  bedd  i’w  gwrando,  oni  bydd 
Amser  i gyd  yn  wâg,  a’r  olaf  oes 

Yn  ymddihoeni  mewn  unigedd  gwael, 

A’r  Sabboth  bythol  wedi  cael  yr  oll, 

Tu  draw  i’r  bedd,  i mewn  i Dduw  i gyd. 

Paham  yr  ydwyt  ? Holl  ddoethineb  dyn, — 

Ar  ol  myfyrio  hanner  amser  ymaith, 

A gweld  y ddaear  o’i  hystafell  lwyd, 

Pan  syllo  allan,  yn  heneiddio  o’i  gylch, 

Y bryniau  di-wawr  a’r  lluddedig  fôr, 

A golau  amser  wedi  croesi’r  llinell ; 

Pe  meiddiem  edrych  trwy  y dymhestl  froch 

Y sydd  a’i  gwyntoedd  yn  ochneidiau  byd, 

A’i  tharan  yn  gollfarnol  lef  uwch  ben 
Cenedlaeth  lawn  bob  tro,  byd-haen  o fywyd, — 
Doethineb  balla  yn  yr  ymchwil  hon, 

Ac  unig  ateb  pob  athronydd  mawr 
Yw — syrthio’n  ol  i’w  gader  lom,  a marw. 

Paham  yr  ydwyt  ? I ba  beth  ? Taw,  taw, 

Yr  ydwyt  dithau  i rywbeth,  fel  pob  sard 
Sy’n  yfed  gwenwyn  erch  y byd  oddiar 
Ffordd  ardderchocach  dyn.  A oes  i ti, 
Feddgloddiwr  bydoedd  amser,  fedd  ? O gylch 
Dy  galon  uffern-ddofn,  lle  yr  ymnytha 
Aneirif  ysgorpionau  gwae,  a oes 
Ofn  angeu  fyth,  a breuddwyd  diddymhad  ? 
Ymseiliai’r  greadigaeth  fawr  o newydd 
Ar  y diddymiad  hwnnw,  ac  o’i  wyll 


Y STORM. 


23 


Yr  haul  tragwyddol  godai,  a rhyw  ddydd 

0 anherfynol  hedd.  Taw,  Enaid,  taw  ! 

Mae  ffeithiau  o anarluniadwy  ryw 

Yn  hanesyddiaeth  bòd  na  ddichon  neb 
Eu  dirnad,  ond  yr  hwn  sydd  fwy  nar  cwbl, 

Yr  hwn  gwmpasa ’r  cyfan  fel  y nef, 

Y ddaear  a’i  mynyddoedd  a’i  chlogwyni. 

F el  hyn  y mae  ; pa  fodd,  nis  gwyddom  ; pam, 
Nid  oes  a ddywed.  Pechod, — O,  y mae 
Yn  ffaith  aruthrol ; mynydd  tywyll  bod, 

Y gorwedd  lladdfa  amser  wrth  ei  droed, 
Cwympedig  genedlaethau’r  byd. 

Pa  fodd  y daeth  i mewn  ? 0 gofyn,  ddyn, 

Pa  fodd  y gelli  ei  osgoi  ? Pa  le 

Y cei  y llusern  sy’n  goleuo’r  bedd, 

Y grisiau  prinion  hyd  y marwol  fryn, 

Y rhaff  dragwyddol  ar  y llif  o farn, 

Y bwa  yn  y cwmwl  lle  y mae 

Cyfamod  gwreiddiol  bod  o hyd  mewn  grym, 
Hedd-fwa  sy’n  ymlifo  i mewn  i Dduw, 

Yn  hardd  ymagor  i’r  tragwyddol  ddydd 
A oedd  i godi  ar  y bore  fyd 
Dros  wynion  fryniau  diniweidrwydd  gynt, 
Ond  a symudwyd  heibio’r  oesoedd  oll 

1 wawrio  dros  ben  arall  amser,  dros 
Ddiweddaf  oriau’r  ddaear  ? Trefnodd  Duw 

Y Ffeithiau  mawr  gyferbyn.  Dug  ei  Hun 
O’r  dyfnder  fel  y gyferbyniol  ffaith. 

A dyma  ddau  wirionedd  amser,  clyw, — 

Fod  Pechod,  a boa  Duw  mewn  cnawd  yn  fwy. 
A rydd  yr  haul  hanner  y byd  i’r  nos 
I ddangos  ei  dragwyddol  allu  a’i  rwysg 
Ei  hunan  pan  y cyfyd  wrth  ei  bwyll, 

I eglurhau  ei  fawredd  ? Oni  roed 
Hanner  y greadigaeth,  neu  y cwbl 
A grewyd  yn  nhragwyddol  wythnos  Ior, 

I bechod  holl  nos  Sadwrn  amser,  fel 

Y profid  fod  ei  anherfynol  ras 

A’i  gyfoeth,  a’i  dragwyddol  allu,  yn  fwy, 

Yn  fwy  na  holl  drueni  amser,  pan 

Y codai  ef  ei  hunan  ar  y byd, 

Gan  fythol  leddfu  holl  ystormydd  bod 
I un  dragwyddol  hindda  â thaenelliad 
O’i  ddagrau  a’i  holl-haeddol  waed  ei  hun  ? 

Ac  fel  y deuai’r  Sabboth  mawr  i mewn, 


24 


GWAITH  ISLWYN. 


Y tragwyddoldeb  o ddiderfyn  hedd 
Ar  ol  y cwbl,  gyda  sydyn  wawr 
O’i  galon  ac  o’i  gariad  dros  y groes, 

Ai  nid  gogonawl  oedd  arddangos  haedd 

Y dyferynau  hynny,  am  y pren 
A lynent  un  prydnawn,  ac  oddiar 
Eigionau  pellaf  tragwyddoldeb  sydd 
Fel  ser  tragwyddol  yn  disgleirio  byth, 

Gan  hawlu’r  oll,  yr  anherfynol  oll, 

I ddyn  colledig  mwy  ? O,  onid  oedd 
Yn  werth  ei  broíi  am  un  waith  fod  un 
Ymddarostyngiad  o’r  Tragwyddol  Fod, 

Fod  un  cerddediad  hyd  y byd  a’r  bedd, 

Un  sangiad  ar  y marwor  enbyd,  un 
Prydnawnol  grwydriad  hyd  y bryn  o wae, 
Un  iddo  ef,  yn  fwy  na  digon  byth 
I gyfìawnhau  holl  fôr-lifìadau  gras, 

I wneyd  trugaredd  yn  gy fìawnder  byth, 

Ac  yn  fwy  cyfìawn  mwy  y cyfiawnhâi, 

A gwneyd  cyfiawnder  yn  anghyfìawn  bron, 

A barn  yn  gamwedd  wedi  barnu  Duw  ? 
Cyfiawnder  y tragwyddol  nerthoedd  mwy 
Yw  trugarhau  heb  raddau  a heb  rif, 
Cyhoeddi  blwyddyn  gymeradwy  Ior, 

A lledu’r  uchel  wyl  dros  fryniau’r  byd, 

Dros  fryniau’r  oesoedd  oll,  nes  dwyn  yr  oll, 
Holl  gaethglud  amser,  gwaredigion  Duw, 

I ddinas  y tragwyddol  fryniau  draw, 
Cydgyfarfyddfa  meibion  Duw,  lle  mae 

Y brenin  yn  ei  degwch,  a myrdd  myrdd 
Wrth  edrych  arno  fyth  yn  ymdeghau  ; 
Caersalem  anfarwoldeb,  lle  yr  esgyn 
Holl  lwythau  yr  Anfeidrol,  lle  nid  oes 
Un  porth  yn  cau,  na  mur  yn  plygu  mwy, 
Na’r  maith  ymlifiad  yn  dibennu  byth, 

Fyth  bythoedd  yn  ymlanw,  eto  fyth 

Yn  diorchuddio  ar  y bryniau  pell, 

Gan  ddangos  araul  barthau  uwch  yn  Nuw, 
Heolydd  byd-lydanol  bob  un,  fel 
Ffordd  haul  y borau.  Trugarhau  heb  gyfrif, 
Ar  ol  y cyfrif  fu  ; pardynu  heb  gofìo 
Ond  enw  y pechadur ; rhwygo  i maes 

Y duon  ddail  o anferth  gyfrol  barn 
Nas  gall  ond  Duw  ei  chodi,  ac  nas  gall 
Ond  tragwyddoldeb  neu  efe  ei  dwyn 


Y STORM. 


25 


Sy’n  soddi  tragwyddoldeb  ynddo  ei  hun, 

Yn  llanw  “ awr  ” a’i  hunan,  nes  ei  gwneyd 
Yn  fwy  na  thragwyddoldeb,  yn  fil  mwy 
Na  phob  estyniad  o feidrolion  bethau ; 

Eu  rhwygo  i maes  nes  crogi’r  clorian  erch 
Goruwch  tragwyddol  gyfarwyddion  gras, 

A dwyn  goleuad  anfarwoldeb  dros 

Y bedd  a nos-fynyddoedd  amser  mwy, — 
Cyfiawnder  y dragwyddol  orsedd  yw. 

0,  ’r  dagrau  hynny  ! Onid  gwerthfawr  oedd 
Gael  cyfle  unwaith  i arddangos  beth, 

Beth  allai  Duw  trwy  ddagrau,  a pha  fodd 
Yr  wylai  un  drueni’r  byd  i ddim, 

I lai  na  dim  gan  iddo  ef — wylo  ? 

Mae  gallu  anherfynol  yn  ei  fraich, 

Hi  seilia  fyd  bob  codiad  ; cafwyd  nerth 
A rhwysg  cyfartal  yn  ei  farwol  ing. 

Fe  bechodd  dyn,  fe  lanwodd  Duw  ei  holl 
Ddyfodol  oer  â’i  hunan,  ac  o’r  bedd 
Daeth  allan  i’w  gyfarfod,  gan  agoryd 
Dyfodol  newydd  iddo  ynddo  ei  hun. 

Pa  beth  yw  pechod  ? Ymostyngodd  Duw 
Fe  ruddodd  y melldigaid  bren  â’i  waed, 

Bu  farw  yn  ein  lle,  ac  0,  farwolaeth 
Gwmpasog  honno  ! Holl  drueni  dyn 
A gollwyd  yno.  Rhyw  ddansoddiad  oedd 

0 holl  fynyddoedd  gwae.  Ymledodd  Un 

1 farw,  a’i  angau  ymhelaethai  dros 
Gylch  pellaf,  olaf  afryglyddiaeth  dyn ; 

A llefai  Iawnder, — “ Mwy  na  digon  yw.” 

A daeth  y môr  o Iawn  i lawer  aber 

O ddirfawr  gylch,  nad  oedd  gan  bechod  un 
Oer  adfail  ar  ei  chreigiau.  Enaid,  taw  ! 

Beth  yw  y ddaear  a’i  mynyddoedd  geirw 
Yn  yr  amgylchawl  gread  ? Y peth  yw 
Dy  bechod  yn  y dwyfol  Iawn — brycheuyn  ! 
Digonedd  am  y cwbl — gwaedodd  ef. 

Ac  eto  hyfryd  meddwl  am  y wedd 
Fuasai  ar  fodolaeth,  galw  yn  ol 

Y pethau  a gollasid,  peri  i ser 

Y borau  hwnnw  daro’r  gân  o newydd 

0 oriel  bellaf  adgof.  Oni  ddaw 

1 freuddwyd  adgof  lanw  o fwynhad 
Na  swniai  erioed  ar  y soddedig  draeth  ? 


26 


GWAITH  ISLWYN. 


Per  brudd-der  cofio  yw  dedwyddyd  dyn. 

Mae’r  enaid  trwy  adgofion  yn  mwynhau 
Mwy  nag  a allai’r  byd  ei  hunan  roi, 

Mae’n  llanw  a i weithrediad  mawr  ei  hun 
Bob  diífyg,  ac  yn  gwneyd  y cyfan  mwy 
Yn  harddwych,  mawr,  a pherfíaith  fel  ei  hunan. 

0 uchder  adgof 

Gafaela  yn  nigwyddion  geirwon  bod, 

A chyfyd  arnynt  greadigaeth  fawr 

0 oruchelion  bethau  ; mae  y nerth, 

Y ddwyfol  gynneddf  yn  yr  enaid  sydd 
Yn  hiraeth  am  yr  anherfynol  pur 

A’r  perfíaith  a’r  tragwyddol,  oddiar 

Y tryblith  o adgofion  yn  deddfhau 
Yn  ddiarwybod  iddo’i  hunan  braidd, 

A’r  cyfan,  tra  meddylio  am  a fu, 

Yn  codi  fel  y mynnai  iddo  fod. 

A thybia’r  enaicl  iddo  weled  gynt 
Wynfaoedd  felly,  gan  mor  gymwys  ydynt, 

Mor  addas  iddo.  Hawddgar  oedd  y dydd 
Goronai  ddwyrain  amser,  tecach  yw 
Wrth  wawrio  dros  fjmyddoedd  mewn  yr  enaid 
A’r  seren  fore,  adgof,  ar  ei  flaen. 

Blodeuyn  hawddgar  ydoedd  fel  ei  caed 
Ar  fanc  ystormus  bywyd — tyrd  i mewn 

1 dderch  ros-erddi  adgof,  dwyfol  yw. 

A nef  funudau  bywyd  ydynt  hwy 
Pan  fo  yr  enaid  allan  o’r  presennol 
Yn  chwilio  y tragwyddol  leoedd  am 

Y per  anwylion  fu ; pan  fyddo  haul 

Yr  heddyw  blin  a thrystfawr  wedi  machlud, 

A dwyfol  sobrwydd  anherfynol  fod, 

Fel  nos  ardderchog,  ar  yr  enaid  rhydd 
Yn  disgyn,  a holl  oesoedd  Duw  fel  ser 
Tragwyddol.  Beth  yw  heddyw  ? Mae  yr  enaid 
Yn  hawlu  tragwyddoldeb  fel  ei  heddyw, 

Ei  briod  ddydd,  ei  ddwyfol  ddydd  di-oriau. 

Y ddoe  ? y fory  ? darf u am  y cwbl. 

Mae’r  enaid  wedi  codi  ynddo  ei  hun 
I’r  uchder  lle  mae’r  bythol  haul  i’r  lan, 

Lle  mae  yn  anherfynol  ddydd,  o’r  hwn 
Nid  yw  pob  carreg  filltir  ar  hyd  fíordd 
Diderfyn  fywyd  dyn,  mesurau  bod, 

Ond  rhannau  o wrthuni  amser,  rhith 


Y STORM. 


27 


Ddaduniad  o’r  anysgaradwy,  cysgod 
Colfenau  eiddil  ar  y bythol  lif. 

Nid  yw  mynyddoedd  angau  ar  ei  íFordd 
Ond  ymohiriad  awr  neu  ennyd;  byr 
Ymloewad  cyn  ymlifo  i dragwyddoldeb, 

Lle  collir  swn  yr  awrlais  gyda  myrdd 
Wrthseiniau  geirwon  amser,  lle  nad  oes 
Un  cysgod  mwy  i awru’r  deial  oer. 

Derbynia  ddiolchgarwch  enaid  blin 
Am  gymaint  o ddedwyddwch  ar  y daith, 

0 Adgof.  Llawer  carreg  lyfnaist  ti, 

A dringwyd  llawer  bryn  heb  synio’r  rhiw 
Wrth  gadw  r galon  a’i  theimladau  oll 
Ymhell  tu  ol.  Per  feusydd  bore  byd, 

Pell  doriad  gwawrddydd  gobaith,  rhodfa  bell 
Y galon  ar  hyd  faes  ieuenctid  gynt, 

Pan  redai  bywyd  flaen  dychymyg  bron, 

Pan  oedd  y byd  gymaint  a’r  enaid  braidd, 

Yr  enaid  yn  ei  gryd  er  hynny,  cyn 
Cyfodi  yn  ei  rwysg  a throi  i maes 

1 uchel  lwybyr  bod,  gan  holi  am 

Ei  Dduw  a thragwyddoldeb,  egwyl  lon 
Cyn  cael  ei  hun  ar  derfyn  eitha’r  byd, 

Ar  ymyl  beddfaen  bore  ddug  i’w  gof 
Yr  iaith  dragwyddol  a’r  tragwyddol  fyd, 

Lle  trodd  bodolaeth  yn  ardderchog  nos 
Heb  onid  golau  ser,  adgofion  fyrdd, 

A myrdd  o arobeithion  uwch  eu  gwawr, 

Pan  nad  oedd  eto  un  dyfodol  braidd, 

Nac  un  ymgasgliad  o adgofion  prudd 
Yn  codi  ar  y galon  bob  yn  ail 
Gan  dynnu  ei  feddyliau  oll  ymlaen, 

Neu  oll  yn  oll,  nes  llwyr  waghau’r  presennol 
O’r  enaid  mawr,  a diolwyno  amser 
Nes  rhedai’i  oriau  drosodd  mor  ddi-swn, 
Di-wasgiad  mwy ; per  olygfeydd  y wawr, 
Dileniad  cyntaf  amser,  bore  wrid 
Yr  enaid  pan  y rhodiai  gynta’i  maes 
I gyd  yn  degwch  ym  morwyndod  bod, — 

Dy  eiddo  di,  O Adgof,  y w y swyn, 

All  gyffwrdd  beddau  y dedwyddion  hyn 
A pheri  i farwolaeth  bod  ail  fyw. 

I ti  y rhoed  y gair  sy’n  agor  holl 
Gauedig  ddorau  amser ; y wialen 
A hyllt  y tywyll  fôr  sy’n  llanw  dros 


28 


GWAITH  ISLWYN. 


Holl  wawriol  genedlaethan’r  byd,  gan  ddwyn 
Pell  niwloedd  ebargofìant  ar  bob  traeth, 

Lle  gwelwyd  a lle  byth  y collwyd  dyn, 

Gyredig  alar-dorfoedd  pob  rhy w oes. 

Ti  feddi  di  y nerth  i gadw  draw 
Aderyn  gwae  sy’n  nythu  dan  y fron, 

Ac  anfon  y golomen  yn  ei  le 
A deilen  olewydden  yn  ei  phig, 

Addewid  yn  y man  o werddach  bro 
Nes  cano  y rhwymedig  ar  y graig. 

Mae  gan  bob  enaid  fel  y cyntaf  un 
Ei  Eden  rywle  tua  dwyrain  bod, 

A thi  sy’n  dwyn  yr  agoriadau  aur, 

A thi  sy’n  cadw  fíòrdd  holl  brennau  bywyd 
Phag  cau,  O nid  i wahardd ; a thydi 
Sydd  yn  ymweled  â’u  hunigedd  hwynt 
A llawer  deigryn  llawn  o enaid,  llawn 
O riniau  cariad,  dagrau  sydd  yn  dwyn 

Y bythol  wanwyn  ar  eu  bywiol  lif 
Sy’n  adnewyddu  bywyd  trwy  ei  holl 
Hinsoddau,  ac  yn  arwain  hyd  y bedd 
Chwyf  y cynhauaf  mawr.  Cyfodi  di, 

O ddyfnder  amser  a’i  ardderchog  nos, 

Afaelion  o ogoniant  milwaHh  uwch 

Nag  ardderchawgrwydd  holl  freaddwydion  byd, 
Ramantol  fawreddogrwydd.  Adgof  bêr  ! 

Paham  yr  ymadawem  ? Tyred,  tyred, 

A byddwn  fy w o fewn  y pethau  fu, 

Bêr  absenoldeb  ! Aed  y byd  ymlaen, 
Mwynhâwn  ninnau  heddyw  yn  y fory 

Y cyfan  ag  a fydd  yn  werth  mwynhau 
Pan  all  yr  enaid  ddewis  a’i  boddha. 

O fewn  yr  enaid  byddwn  byw,  o fewn 
Hoff  bethau’r  enaid,  sydd  yn  gorwedd  oll 
O fewn  dy  etifeddiaeth  dawel  di, 

Ar  ymyl  teyrnas  y tragwyddol  hedd, 

Lle  bythoedd  y teyrnasai  anghof  ar 
Yr  olaf  fedd,  bedd  adsain.  Adgof  bêr  ! 

Fe  basiodd  yr  amodlw  dros  y bedd, 

A chlywodd  ysbryd  o’r  tu  draw  i’r  byd. 

Tyrd  ! hyd  y beddrod  arall  ag  y mae 
Rhyw  faen  o fewn  tragwyddol  nos  y graig 
Yn  gorfreuddwydio  eisioes  gael  ei  hun 
Yn  gorfíen  y bydlethiad  ar  y fron, 

Hyd  yno  dyred  ; yno  ymadawn 


Y STORM. 


Os  mynni.  Dywed  wrth  yr  awel  brudd, 

A dy wed  wrth  y seren  gyntaf,  dywed 
Yn  isel  wrth  y funud  ganol  nos, 

Mae’r  enw,  er  mor  bruddaidd,  ganddynt  hwy, 
Hwy  a’ i hadwaenant  pan  y chwilia’r  byd 
Ei  rol  yn  ofer.  Ac  os  daw,  ryw  hwyr, 

Ryw  awel  heibio  heb  ei  adwaen  mwy, 

Cod  iddi  fel  ochenaid,  a bydd  farw, 

A nythed  yr  aderyn  ar  fy  medd, 

A chaned  anian  yno  fel  o’r  blaen. 

Yr  oedd  pob  pren  yn  flodau  hyd  y ddaear, 
A’r  awel  am  y cangau  yn  ymdroi, 

Yn  nofio  mewn  aroglau  ’n  araf,  araf, 

Fel  pe’n  dymuno  aros  rhyngddynt  mwy, 

A gado’r  nef  a’i  huchelderau  pell, 

Ac  ar  y gangen  amlflodau  hon 
Anadlu’i  holaf.  Pan  y cly wid  swn 
Mawreddog  rod  y dydd  ar  fryniau’r  dwyr, 
Fel  blaenaf  lais  y prif  o gorau  Duw, 

Yn  galw  bryniau  fil  a byd  i wrando, 
Coedwigoedd  eurwawr  Eden  lennid  gan 
Aneirif  godiad,  anherfynol  daen 

0 gorau’r  wawrddydd,  lond  yr  awel  fawr 
Dderbynia’r  borau  ar  ei  haden  bell, 

Holl  anherfynol  Jubili  y wawr. 

A gwenai  aml  gerub  mawrwych,  gaed 
Yn  ymgadeirio  mewn  rhyw  gwmwl  derch, 
Rhyw  gadair  o ogoniant  ag  y troed 
Holl  rwysg  y borau  arno,  mawreddogrwydd 
Y danbaid  greadigaeth  wrth  ddeffroi, 

A’i  eurwisg  yn  llifeirio  ar  y nef 
Fel  borau  arall,  a’i  dywynnol  wedd 
Fel  haul  agosach,  haul  yn  dangos  Duw, 

A chylch  o fydoedd  ereill  am  y gair 
Holl-berol  fyth  yn  adsain.  Gwenai  fry 
Goruwch  y moroedd  o beroriaeth  gaed 
Yn  torri  ar  lydanol  draeth  y dydd, 

Lydanol  yspíanderau’r  bore  anfeidrol, 

Tra  milwawr  feirddion  y baradwys  hyd 
Fynyddoedd  fil  yn  pyncio,  yn  y wisg 
A dderbyniasant  o’r  dragwyddol  Law, 
Ysplander  claerlifeiriol,  ffrydiol  geinder. 

Fe  redai’r  llew  o enau  noeth  ei  ffau, 

1 lawen  gyfarch  y brenhinol  ddyji, 


30 


GWAITH  ISLWYN. 


Draw  pan  ddwyreai  ef  ei  heulaidd  ben 
A’i  fFurf  ysplenydd  oddiar  y byd, 

Fel  cerub  a gysejasai  ym  mheroriaeth 
Amfydoedd  Ior.  I’w  gyfarch  rhedai  ef 
Gan  ruo  o lawenydd  aruthr  fel 
Y rhua’r  môr,  wrth  glywed  ar  ryw  bell 
Bigyrnol  Alp  o gwmwl  ddieithr  swn 
Pell  ysgogiadau’r  dymhestl  íFroch,  a murmur 
Ei  haruthr  gynadleddau,  tra  i cherbydau 
Gordduon  yn  ymdaenu’n  faith  ar  hyd 
Fawreddus  íFordd  mellt  y taranau  draw. 

Hyd  fwng  ystormus  yr  anifail  broch 
Fe  dynnai  dyn  ei  wen  ddiniwed  law, 

Gwen  oedd  bryd  hyn  fel  mynwes  diniweidrwydd, — 
Nid  felly  dwylo’i  feibion  ar  ei  ol, 

Nid  felly  ei  law  ei  hun  pan  godai  hi 
Yn  arw  gan  bridd  i fyny  at  ei  dalcen 
I sychu  Swrdd  y gawod  chwys  a fai 
Yn  gwlychu  ei  wyneb  gwelw  neu  yn  gymysg 
A chawod  drom  o ddagrau  ar  ei  rudd, 

Pan  oedd  ei  rudd,  fel  wyneb  amser  mwy, 

Yn  rhychau  drosto,  a’i  ardderchog  dal 
Yr  ofnai’r  holl  greedig  fyd  o’i  flaen 
Fel  nos  o flaen  y dydd,  yn  wael  o wedd, 

O’r  ddaear  yn  ddaearol ; nid  fel  cynt 
Pan  ledai  yn  ddangosog  lydan  glaer 
O’r  gallu  a’r  mawrhydri  fedr  Duw 
Argrafíu,  ie,  ar  bridd. 

0,  hyfryd  yw 

Adgofio’r  hyn  a fu,  na  ddaw  drachefn. 

Breuddwyd  yw  bywyd,  enaid  yn  dihuno, 

Daeargryn  angau  sydd  yn  defíro  dyn. 

Agorai  Eden  llai  ei  maint,  nid  llai 
Ei  mwyniant  na  hon  yma,  yn  ein  gwydd. 

Ar  ymyl  fFordd  ieuenctid  taflai  hi 
Ei  dorau  yn  agored,  ac  o’i  mewn 
Fe  ledganfyddid  rhes  o ddringion  derch 
Yn  rhedeg  i orentrych  mawredd  oll, 

I’r  wynfa  bell  a byth-bellhaol  sydd 
Yn  hir  ymgynnal  ar  ryw  enbyd  obaith, 

Rhyw  golofn  niwlog  a rhamantol  o 
Freuddwydion  gwawrddydd  bywyd ; pan  yr  oem 
Yn  creu  tyngedion  ac  yn  archu’r  bedd 
A’r  tywyll  bethau  dros  y gorwel  oll 


Y STORM. 


31 


Rhwng  lled-gwsg  a di-hnn,  bêr  egwyl,  cyn 
Agoryd  yn  yr  enaid  erfawr  rwyg, 

A rhwygion  erfawr  eilwaith,  trwy  y rhai 
Y cafodd  anherfynol  wyntoedd  gwae 
Eangder  ífordd  i mewn,  i droi  yn  ol 
Fôr  araul  bywyd  ar  dragwyddol  drai, 

Ac  i ddadwreiddio  y gobeithion  gaed 
Yn  tyfu  ar  hyd  fryniau’r  enaid,  fel 
Fforestydd  anfarwolwawr,  yn  y rhai 
Yr  hoffai’r  awen  ymgysgodi  a rhoi 
Yr  enaid  i freuddwydio  ar  ei  chân, 

A’i  obenyddu  mewn  barddoniaeth  ílydd, 

Eangder  i leihau  a diffodd  pell 
Fryn-lampau  uchelfrydedd  a blanasai 
Rhyw  freuddwyd  beiddgar  yno,  man  na  bu 
Ond  ambell  gerub-ddyn  yn  rhodio  erioed 
Lle  gwelai  amser  oll,  un  yma  a thraw 
Fel  duwiau  ar  yr  oesoedd. 

O,  swynion  nefol  yr  olygfa  hon  ! 

Braidd  na  fuasai  sant  ar  risiau’r  nef 
Yn  edrych  dros  y bedd,  gan  genfigennu 
Eden  mor  hawddgar  i nos-ochr  y byd. 

Yr  oeddym  ar  y trothwy,  ar  y trothwy. 

Efrydydd  blin  ! a fuost  ti  erioed, 

A glywaist  ti  erioed  am  neb  a fu 

Ym  mhellach  gam  na  throthwy  gwynfyd,  gorsing 

Paradwys  yma  i’r  bedd  ? 

Yr  oeddym  ar  y trothwy,  blin  y dydd ! 

Daeth  uchelfannau,  sail,  a chwbl  i lawr, 

A gorsing  gobaith  a’i  eurddringion  oll, 

011  yn  yr  adfail. 

Na  ofynned  neb 

Neb  fedr  deimlo,  ble  mae’r  fan — 

Bedd,  bedd  sydd  yno. 

A throm  yw  agwedd  anian  gy lch  y lle, 

Mae’r  blodau  yno  yn  pendrymu,  a’r  gwlith 
Yn  wylo  ar  eu  mynwes  hyd  brydnawn. 

A thyner  y w yr  haul ; ar  ganol  dydd 
Ni  leibia  hwynt  â’i  wres.  A’r  edn 
Ddisgynna  ar  y beddfaen  hwn,  a thaw  ! 

A hir  ymdrecha  natur  dwym  ei  chalon 
I gadw  y dywarchen  ar  dy  fron 
Yn  dyner  ac  yn  werdd  ar  ol  i’r  gauaf 
Anadlu  angau  ar  y byd.  Hir,  hir  * 


32 


GWAITH  ISLWYN. 


Y mae  un  arall  yn  gohirio  o gylch, 

Ei  bechan  ddidrain  annedd,  fel  pe  bai 
Yn  disgwyl  clywed  cyíFro  o’i  mewn,  neu  lais 
Yn  son  am  adgyfodiad,  balmaidd  son 
Am  ail  gyfarfod.  Ah,  nid  yw  y bedd 
Sy’n  gofyn^  gofyn,  gofyn,  ac  ar  ol 
I oesoedd,  gwledydd,  bydoedd,  wrando  a rhoi 
Eu  hunain  a’u  hadgofion  olaf  iddo, 

Yn  gofyn  gan  daranu, — nid  yw  ef 
Yn  ateb  un  gofyniad  er  i’r  truan 
Drengu  wrth  geisio.  Eto  hyfryd  yw 
Adgofìo’r  hyn  a fu,  na  ddaw  drachefn, 

Na  ddichon  eto  ddyfod  ! 


YNG  NGWLAD  ISLWYN,  GEH  Y GELLI  GROES. 

“ Per  brudd-der  cojlo  yw  dedwyddyd  dyn. 

Mae'r  enaid  trwy  aagofion  yn  mwynhan 
Mwy  nag  a allai’r  byd  ei  hunan  roi." — Y Stobm. 


Y STORM. 


33 


Y STORM. 

m. 

Y rhuthr. 

FEL  udgorn  dyrchafa  ei  llais  ar  y bryn, 

A gwrendy  y glyn 

Dan  grynu  fel  colfen  ar  raiadr  bryd  hyn. 

A wy t tithau  yn  crynu  ? Tyrd,  gwrando  yn  hy, 

Llais  natur  sy  fry, 

A natur  sy’n  canu  ei  hanthem  i ni. 

* * * * * * 

Mae  y mynydd  yn  crynu,  a’r  dderwen  ar  lawr  î 
O’r  tu  cefn  i’r  muriau  gwrandawaf  yn  awr, 

Nid  erchylldra  i gyd  ywy  dymhestl  fawr. 

Ar  ben  y mynyddoedd  y clywaf  ei  llef 
Ofnadwy  a hy’, 

Fel  pe  bai  dan  ei  thraed  uchelfaoedd  y nef, 

Ac  yn  ei  heyrnfreichiau  y bryniau  fry, 

A than  ei  theyrnwialen  y derw  addolant, 

A chenglau  y graig  yn  y dyfnder  ymlaesant, 

Tarana  fel  cawr  ar  glogwyni’r  mynyddoedd, 

A thros  ei  hysgwyddau  arllwysa  y gwlaw, 

O lynau  y nefoedd, 

Sy’n  hongian  ar  fronnau  yr  wybren  draw. 

Clywch,  acw  ar  daflod  y nefoedd  mae’n  rhuo, 

A’i  tharanau  dros  lofft  y cymylau  yn  treiglo. 

Yr  afon  a gyfyd  o’i  gwely  i’w  gwrando  ! 

A Rhyfel  yw  ysbryd  y dymhestl  hy, 

Goresgyn  y bryniau  a’r  wybren  mae  hi, 

A themtia  yr  afon  anwadal  i estyn 
Ei  gwleb  deyrnwialen  dros  waelod  y dyfFryn, 

A chroesi  y terfyn  a’i  thonnau, 

A noethi  morddwydydd  y bryniau. 

Ag  uchel  law, 

Marchoga  ar  y cwmwl  draw, 

Sydd  wedi  ei  genglu  â tharanau, 

A’r  fellten  danbaid  ar  ei  ael  yn  cynau. 

Fry  cwyd  ei  haiarn  fraich  tua’r  sêr  a beiddgar  lef. 

Tra  yn  ei  dwrn  holl  daranfolltau’r  nef. 

Yr  eofn  wynt,  rhyw  daran  a’i  deffroa, 

Wrth  gwympo  i lawr  o’r  nen,  a’i  erchyll  fwng  ysgydwa; 
Anturia  allan  rhwng  y mellt  a’r  nifwl, 

Yn  wlyb  o’r  cwmwl. 

c 


34 


GWAITH  ISLWYN. 


O flaen  fy  aelwyd  gled,  a gwynaf  fì  ? 

Anuwiol  fyddai,  Forwr  ! a thydi 
Ar  allt  erchyllaf  angau,  yn  gafaelu 
Yng  nghangen  olaf  gobaith,  a mil  o feddau’n  codi 
Ar  flaen  y gwynt  gan  rythu  i fro’r  taranau, 

Fel  pe  am  gau  ar  gedyrn  yr  wybrenau. 

Ah,  nerthol  yw’r  ystorm  ar  gefn  y weilgi, 

Tra’r  dwfn  o lan  i lan  o’i  phlaid  yn  ymarfogi, 

A lleng  o donnau  wrth  ei  harch  o’r  dyfnder 

Yn  rhuthro  i’r  lan  a’u  hwyneb  yn  glasu  i gyd  gan  ddigter. 

Un  bryn  ni  chwyd  ei  ysgwydd  fawr  o greigiau 
Yno,  i’w  hatal  ar  ei  thaith  dros  ben  y môr-fynyddau, 

A’i  themtio  i ddryllio  ar  ei  ochr  yr  olaf  o’i  tharanau. 

Ma’r  fíbrdd  yn  rliydd  bob  llaw,  a chôr  y gwyntoedd 
Yn  chwyddo  ei  chlod  o’i  blaen  yn  udgorn  mawr  y nefoedd. 
Ynilla  holl  wastadedd  maith  y tonnau, 

Tra'r  daran  fawr  yn  cadw  y nefoedd  ar  ei  gliniau. 

Anfíyddiaeth  ! fíoa  rhag  y tyrfau  sydd 
Draw  yn  cyhoeddi  dy  gondemniad  prudd 

0 uchel  fainc  y nefoedd.  Byddar  bydd 
Bhag  derbyn  y dystiolaeth  ddwys, 

Y plyga  yr  wybrenau  dan  ei  phwys. 

Mae  nerthoedd  yr  ystorom  ar  yr  wybr, 

Ac  uchelderau’r  creigiau  yw  eu  llwybr. 

Braich  noeth  y dymhestl  dreigla  ar  y gwynt 
Ei  mawrlwyth  o ddigofaint,  farwol  hynt. 

Y daran  a ddiluwia  fyd  a nef 

Mewn  môr  o sain ; a ìlawer  clogwyn  gref 
Fwynha  leferydd  i gyhoeddi  fry 
Feddyliau  Anian  a’i  theimladau  hi. 

1 lawr  yr  holltau  anherfynol  clyw 
Ymdoriad  pell  y daran,  aruthr  yw. 

Fry,  chwyth  y gwynt  ei  udgorn  lond  y nef, 

Gan  alw’r  bryniau  i’w  addoli  Ef 
A ferchyg  yr  wybrenau. 

Gwna  y gwlaw 

Wrth  ddisgyn  ar  y creigiau  moelion  draw 
Ardderchog  gydgerdd.  Defíro  mae  y llyn 
Gan  roi  ei  donnau  broch  wrth  draed  y bryn, 

011  dan  dywysiad  yr  ystorom  fawr 
Sy’n  llenwi’r  ddaear  fel  y nef  yn  awr. 


Y STORM. 


Yr  afon  lesg  ddihuna,  hithau,  dan 
Eeddf  cydymdeimlad  â’r  mynyddoedd  ban ; 
Derbynia’r  nentydd  gorchwyddedig, — sy 
Ail  storm  o eira  ar  y rhiwiau  fry — 

Fel  cymwynasau  ar  y mynyddoedd  draw, 

A galwad  i ledaenu  ar  bob  llaw 
Ogoniant  Anian. 

Tros  y nef  yn  lân 

Agorai’r  mellt  eu  baner  goch  o dân. 

Am  eiliad  bryniau  a dyffrynnoedd  gawn 
Yn  ail  ymddangos  yn  nisgleirdeb  nawn, 

Ond  eiliad  ydyw — dyfnach  nos  yn  awr 
Ddisgynna,  gloa  yr  olygfa  fawr. 

Ailrua’r  daran  o’r  tywyllwch  pyd 

Mewn  llawnaf  dôn,  fel  angladd-gloch  y byd. 

Dewisach  yw  yr  annedd  dan  y bryn 
Na  marmor  lysoedd,  ar  yr  oriau  hyn. 
Dedwyddach  fil  na  thywysogion  byd 
Y bardd  sy’n  gwrando  o’i  ystafell  glyd. 

Yng  ngoleu  claer  y mellt  darllenna  ef 
Lythrennau  enw’r  Ior  ar  len  y nef. 

Ei  gyfrol  ar  y bwrdd  a ddyd  i lawr, 
Agorodd  natur  ei  chyfrolau  ’nawr  ! 


Y STORM. 

IV. 

Y graig. 

SAF  ar  y graig  ! Barddoniaeth  duwiau  yw, 

Os  meiddi  oddef  yr  ofnadwy  iaith, 

Os  meiddi  wrando  ar  y môr  a byw, 

A’th  enaid  godi  gyda’r  fordon  faith, 

Ymgodi  tuag  ardderchocach  traeth 
Nes  clywed  yr  ymchwyddiad  ar  ryw  LAN 
Dragwyddol  fel  yn  darfod  mor  dyner,  O mor  wan 

Ton  ar  ol  ton  ysgydwa  lawr  y traeth, 

Ar  hyd  y ddaear  a’r  taranau  hyn, 

Fel  pethau  bywyd  hyd  y galon  laith 

A thrwy  ei  holltau  a’i  hysgarion  syn. 

Fel  pe  bai  byd  yn  trengu  fryn  wrth  fryn 
Y gwelaf  hwynt ! Ofnadwy  wawl  a rydd 
Eu  hewyn  wrth  ddiflannu  fel  golau  angau  prudd. 


sa 


GWAITH  ISLWYN. 


Y mae  gan  angau  olau  o’i  fath  ei  hun, 

A sêr  tywyllion  ddigon,  O y mae 
Rhyw  anfarwoldeb  o adgoíìon  blin 

Rhag  methu  o’r  siomedig  weld  ei  wae, 

A synio  gwagder  bywyd,  a’r  pell  drai 
O ddymunolion  bethau  forau  byd, 

Pan  oedd  yr  oll  yn  dawel  a’r  storm  ar  ol  i gyd. 

Saf  ar  y graig  ! Gogonawl  y w’r  sefyllfa, 

Er  hynny,  sydd  yn  dwyn  i’r  galon  flin 

Y gwynt  a’r  gwae  drachefn,  rhyw  arsyllfa 

Bâr  iddi  weled  nad  y w hithau  ei  hun, 

Fod  dros  y cyfan  ryw  amrywiaeth  hin, 

A bod  i’r  graig  ei  nos  a’i  phell  adgofion 
Am  ysgariadau  gynt,  i’r  bryniau  eu  seil-broíion. 

Ni  ddylem  ymawyddu  weled  un 

Yn  wylo  pan  ein  hunain  ar  y llif 
O ddagrau,  ’n  ceisio  rhyw  belldraethau  cun 

Y cerddwyd  drostynt  unwaith  yn  rl^  hyf, 
A’r  adgof-dyrau  rannwyd  mor  ddi  rif 
Uwch  dyfroedd  ebargofiant,  oll  uwchlaw 
Awyrdon  loddol  angìiof  sy’n  dilyn — dilyn  draw. 

Ni  ddylem  ! Eto  prudd-ddyddanol  yw 
Weld  eraill  hefyd  o wywedig  wedd, 

Ac  ambell  un  heblaw  yn  meiddio  byw 
Tu  ol  i fywyd  yn  y tawel  hedd 
Lle  nad  oes  dim  yn  amlwg  ond  y bedd, 

A phan  y delo  allan,  oll  yn  wyw 

Fel  blodyn  a ddylasai  mewn  hinsawdd  arall  fyw. 

Rhyw  ddrych  o fywyd  ydyw  natur  oll, 

A byd  yr  enaid  ar  ryw  farwol  len, 

Ceir  rhwng  y bryniau  uchaf  lawer  coll, 

A llawer  hoílt  tragwyddol,  llawer  pen 
Yn  edrych  fyth  i lawr  o’i  briod  nen 
Heb  ganfod  seren  mwy,  a llawer  awel 
Yn  canu  am  ryw  nef  sy  fìl  mwy  tawel. 

Mae  pren  gogwydd-fawr  ar  y mynydd  draw, 

A welsid  yn  ymgodi’n  fawrwych  gynt, 

A’i  gangau  yn  meddiannu’r  nef  bob  llaw, 

Caf  yntau  heno’n  isel  dan  y gwynt, 

A llawer  côr  yn  tewi  ar  eu  hynt 
Gael  y cerddíaoedd  heirdd  i gyd  mor  llwydion, 
A’r  cyfan  ond  fel  adfail  o freuddwydion. 


Y STORM. 


37 


Y :nae  y cangau  yn  cyfeirio  i gyd, 

Fel  bysedd  meinion  llwydion,  tua’u  bedd ; 

A’r  gwlithion  dros  y dail  wywedig  bryd 
Fel  dagrau  yn  dyferu,  a’i  holl  wedd 
Fel  un  a fynnai  mwy  dragwyddol  hedd. 

Clyw  gyffro’r  gangen  hon — aderyn  du, 

Fel  adgof,  gynnau  ar  ei  brig  a fu. 

Barddoniaeth,  O farddoniaeth  ! Pwy  a ddyd 
Derfynau  arnat  ? Eang  fel  y nef 
Yw  taen  dy  ymerodraeth;  mae  y byd, 

Ei  greig,  ei  foroedd,  a’i  fynyddoedd  ef, 

Yn  troi  o’th  amgylch  a chyfundraeth  gref 
O dragwyddolion  bethau,  a’r  holl  ser 
O fewn  gwelediad  dy  gerub-drem  der. 

Un  yw  gwirionedd,  ac  i ti  y rhoed 

Dirgelwch  ei  unoliaeth.  Rhoer  i hon 

Y graig  ystormus,  gwydra  yn  ddi  oed 

Wedd  o wirionedd  ar  ei  garwaf  fron, 

A daw  y graig  i’r  lan  yn  fyw  o’r  don 
Fel  rhan  o’n  bywyd,  rhan  o’n  henaid  mawr, 

A’r  bryniau  gydsymudant  a’u  hysbryd  oll  yn  awr. 

Edrychaf  ar  y pêr  flodeuyn  draw, 

Mae  mwy  na  blodyn  yna ! mwy  i mi, 

Mwy  i bob  un  el  heibio  yn  dy  law  ; 

Fel  dôr  hlygedig  egyr  ef  i ti, 

A’r  enaid  rodia  i ryw  wynfa  fu 
Fynediad  athrist  drwyddo;  o’r  tu  cefn 
Cliwyrn  ddadfachluda  amser,  a chwyd  y byd  drachefn. 

Pa  beth  sydd  yna  ? Ti  yn  eglurhau 

Unoliaeth  pethau,  myrdd  cydiadau  bod ; 

Tydi  yn  llanw  y gwagleoedd  gau 

A gauodd  balchder  dyn  o farwol  glod 
A fynnai  ar  wahan  fodoli,  a dod 
Yn  unig  bennaf  fawredd — ysgaredig 
Oddiwrth  y Duwdod  hefyd,  urdduniant  melldigedig, — * 

Urdduniant  engyrth  y dafledig  graig 

A hyrddiodd  y ddaeargryn  fythoedd  fry, 

Lle  mae  y daran  fel  clwyfedig  ddraig 

Yn  ysgwyd  caerau’r  nefoedd  oll  â’i  rhu, 

A storm  dragwyddol  ar  ei  honglau  hi ; 

A’r  byd-unedig  fryniau  ’n  gorffwys  draw 
Ar  seddau  cydresolion,  mewn  oesol  hedd  islaw. 


GWAITH  ISLWYN. 


38 


A myrdd  bwâau  y cyfamad  hedd 

A daflodd  yr  Anfeidrol  dros  y byd 
I maes  o’r  enaid  cyntaf,  ti  a’u  medd, 

Olrheini  hwynt  i’w  gorffẁysfeydd  i gyd 
Ar  fryniau,  moroedd,  ac  ystormydd  pyd, 

A thrwy  y cwmwl  du  a thrwy  y ser 

Sy’n  ymgymysgu  â’r  enaid  mewn  rhy w gawod  ddagrau  bêr. 

Pa  beth  yw  testyn  ? Ton  ar  fôr  tragwyddol, 

Ac  nid  oes  gwybod  ble  dibenna’r  daith, 

Na  pha  ryw  bell  ynysau  nef-arwyddol, 

Pa  benrhyn  welir,  pa  anfarwol  draeth, 

Pa  seiniau  glywir  o’r  dragwyddol  iaith  ! 

Beth  y w y draethell  hon  ond  rhan  o fyd  ? 

Dos,  sawdd  i’r  gorwel  arall,  mae’r  pwnc  yn  gwawrio  o hyd. 

Pa  le  yr  aeth  y testyn  ? Mae  y don 

Yn  gweled  llawer  nef  a llawer  traeth 
A llawer  gwlad,  ac  eto  ’r  un  yw  hon, 

Er  cael  o raddau  yn  ei  chwydd  a’i  hiaith. 

Pe  meiddiem  mewn  ystorom  fod  yn  ffraeth 
Fe  ddylai  testyn  weithiau  golli  ei  hun 
Yn  anifeiriant  pethau,  rhag  Babeleiddio  un. 

Mae  ambell  un  o’u  golygfaoedd  hwy, 

Y creig  a’r  broydd,  yn  ein  henaid  ni. 

A bythoedd  gwelir  yr  olygfa  mwy 

Gerllaw  y galon,  fel  rhyw  daeniad  cu 
O fywyd  wrth  ei  bywiol  ddyfroedd  hi. 

Pa  beth  sydd  yn  parhau’r  olygfa  hon 
Gan  dyner  dragwyddoli  swn  y don? 

Ddwyfoldeb  enaid,  0 Farddoniaeth,  Hon  ! 

Hon  sydd  fel  hyn  yn  eneidioli’r  byd 
A’i  feirwon  bethau.  Rhoer  im’  weld  y don, 

Farddoniaeth,  dan  dy  ysbrydoliaeth  ddrud, 

Weld  onid  blaen  y penrhyn,  beth  yw  hyd 
A lled  a dyfnder  amser ! Yn  y fan 
Rhydd  ei  holl  feirw  i fyny, — a thi,  0 fwynaf  Ann. 

Mae’r  enaid  weithiau  fel  pe’n  teimlo  ei  hun 
Yn  fwy  nag  amser,  ac  yn  archu’r  byd 
A’i  oriau  ymaith  fel  cymylau  blin 

Oddiam  ei  briod  uchder,  a’i  holl  bryd 
Yn  teg  ymledu ; fel  pe  deuai  o hyd 
I ryw  golledig  wyddor  sydd  yn  dwyn 
Holl  rithiau  amser  dan  ei  rymus  swyn. 


Y STORM. 


39 


Y STORM. 

v. 


Y gwyntoedd. 

Oyrrwch,  wyûtoedd, 

Ar  eich  hyntoedd, 

Dros  y llyn, 

Dros  y glyn, 

Dros  y bryn, 

A thros  lawer  Alpfôr  gwyn  ! 

Beth  yw  gwlad  o fryniau  i chwi 
Ond  gorddringion  uwch  i fri  ? 

Lle  mae’r  byd  yn  ymwahanu 
Beilch  y croeswch  dan  chwibanu, 

A chan  ado’r  geirwon  fryniau 
Fyrdd  ar  ol  fel  niwl-gyffiniau. 

Beth  yw  tonnau 
Ond  y bronnau 
A estynnir 

Oan  y fam  dragwyddol,  Natur, 

Lle  y tynnwch  laeth  gwrhydri, 
Oalluawgrwydd,  a mawrhydri  ? 

Berwed  moroedd, 

Brynied  byd, 

Lle  mae’r  tonnau 
Llawna’  u llid, 

Lle  mae’r  bryn 
Yn  gwneyd  glyn 
Yn  y nef  ei  hunan  fry 
Rhyngddo  â rhyw  niwl-lethr  hy, 
Gwaen  neu  fryn, 

Môr  neu  lyn, — 

Drostynt  ewch, 

Drostynt  dewch, 

A’ch  tragwyddol  orchwyl  wnewch. 

Mae  eich  priod  nef  o hyd 
Yn  helaethach,  ac  yn  lledu  uwch  y llid ; 
Beilch  ymgodwch,  chwyddwch  chwi, 

I’w  diddarfod  ofod  hi, 

A’ch  pell  orfoleddol  lef 
Oryma  holl  uchelion  nef, 

Lle  na  welir  ond  y daran,* 

Fythoedd,  neu  Greawdwr  anian. 


40 


GWAITH  ISLWYN. 


O,  mae  yn  yr  enaid  uchder 
A rhyw  nef  o ddwyfol  wychder, 

Lle  mae  bryniau  yng  ngwych  arfod 
Anfarwoldeb  wedi  darfod, 

Bryniau,  ofnau,  beddau,  braw, 

Wedi  darfod  ar  bob  11  aw, 

Wedi  cael  eu  holaf  fannau, 

A phob  ton  ei  holaf  lannau, 
Moroedd  gwae 

Ar  ryw  blymaidd  drymaidd  drai ; 
Lle  y gwelir  beichiau’r  byd 
Yr  holl  siom  a’r  ofn.au  i gyd 
Ond  fel  borau-niwloedd  llwydion 
Yn  ymylu  tir  breuddwydion. 

0 am  gyrraedd  ynnof  f’  hun 
Briod  orfawrhydri  dyn, 

Dringo  oddiar  bob  glyn 
Y cerubaidd  fewnol  fryn 
A ymheula  mewn  ucheledd 
A Duw-huliad  o daweledd. 

Y mae  ambell 
Feddwl  llambell 
Yn  ei  weled, 

0 daweled ! 

Pan  dywyllo  môr  y byd, 

A phan  godo  ’i  donnau  i gyd ; 

Pan  y rhytho’r  bedd,  fel  gwaneg 
Olaf  distryw,  am  ychwaneg, 

Am  ychwaneg  wedi  cael 
Mwy  na  bywyd  ar  un  ffael ; 

Pan  y metho’r  cyfaill  gorau 
Gofio  ’i  gymwynaswr  borau  ; 

Pan  fo’r  byd  o allanolion 
Yn  diflannu  mor  ddiolion, 

Gan  ein  gado’n  ddigymdeithion 
Ar  yr  anialderau  meithion  ; 

A saeth  adgof 
Trwy  y fron, 

Trwy  ddi  rif 

Feddyliau  hon ; 

Pan  fo  brodyr  hoff  yn  cefnu 
Ac  i’n  herbyn  yn  ymdrefnu ; 

Pan  fo  siomiant,  a’i  holl  fryniau, 


Y STORM. 


41 


Am  ein  bywyd  fel  cyffiniau, — 

Y mae  ynnot  ti  dy  hun 
Fawredd  uwch  y cyfan,  ddyn  ! 

Gelli  feiddio  bryniau’r  byd, 

Ac  o fewn  ymgodi  o hyd, 

Neu  fawreddog  ymddifyrru 
A gofidiau  o’th  gylch  yn  tyrru, 

Fel  yr  awel  yn  y glyn, 

Fel  y corwynt  ar  y bryn, 

Yn  y sicrwydd  ynnot  fod 
Uchder  uwch  yr  uchaf  rod. 

O,  ardderchoced  weld  yr  enaid  mawr 
Yn  tawel  ymneillduo  iddo  ei  hun, 

Gan  godi  ar  adenydd  dwyfol  wawr 

Meddyliau  uchel,  o ddyrchafol  rin, 

Rhai  teilwng  o anfarwol  dynged  dyn, 

Yn  codi  ir  taweledd  pell  na  faidd 

Ond  Duw  ei  hun  ei  gynnal  neu  enaid  pur  ei  aidd. 

O,  dedwydd  hwnnw  a all  odde’  ei  hun, 

A dal  ymgroniad  ei  feddyliau  noeth, 

A dewis  absenoldeb  llwyr  pob  un, — 

Y difyr,  y cyfoethog,  ac  y doeth, 

Gan  ddisgwyl  am  unigedd  fel  am  y pennaf  foeth, 
A chan  ei  enaid  weithiau  ynddo  ei  hun, 

Fel  yn  ei  nef  dawelaf,  Elysfa  ddwyfol  lun. 

Unigedd  ! Pell,  0 engyrth  bell,  for  fíawd 
A dry  feddyliau’r  euog  arno  ei  hun. 

Unigedd  ! Mae  y gair  yn  dringo  ei  gnawd 
Fel  gwewyr  gwae,  fel  anherfynol  fin 

Y cledd  tragwyddol.  Colledigaeth  flin, 

Beth  ydwyt  onid  ysbryd  erch  yn  troi 

Fyth  ynddo,  arno  ei  hunan,  heb  unrhyw  le  i fíoi  ? 

Ffynhonnau  heddwch  y diniwed,  man 

Y tardd  hapusrwydd  â thragwyddol  li 
0 ryw  ddyfnderoedd  anherfynol  dan 

Fodolaeth  dyn,  O,  chwerwon  ydych  chwi 
Fel  gwaelod  cwpan  barn  i’r  galon  dru, 

Y galon  na  faidd  wrando  arni  ei  hun, 

Pan  na  fo  swn  i’w  glywed  onid  un. 

Yn  hytrach,  eirwon  wyntoedd,  rhoer  i mi 
Barth  o’ch  herfeidd-dra  anherfynol,  chwi 
Sy’n  croesi’r  bryniau,  ac  yn  chwareu  hyd 


42 


GWAITH  ISLWYN. 


Y gorddyfnderoedd  sydd  yn  gwydru’r  nef, 
Mewn  dyfnder  cyferbyniol  yn  eu  bron ; 

Yn  ofer  ymgadwyna’r  bryniog  fŷr, 

Yn  ofer  gwylia’r  daran  hyf  o fewn 

Y pell  gymylau  o ardyrol  drefn, 

Y mae  eich  fFordd  ar  hyd  ymylau’r  llif, 

A’ch  goruchafiaeth  yn  yr  uchaf  fôr, 

Ac  ar  eich  edyn  cipiwch  chwi  y don, 

A’r  nef  danghoswch  iddi,  briod  wlad 
Eich  etifeddiaeth,  bro  eich  tynged  dderch, 

A syrth  yn  ol  fel  delwedd  siomedigaeth, 

A chawod  eira  yw  y cyfan  gawn 

Ar  ol  ei  holl  feiddgarwch,  ac  ar  ol 
Gofidiau  bywyd  oll ; rhyw  arwydd  fod 
Uwch  pethau  i’w  mwynhau,  a’r  enaid  mwy 
Yn  disgyn  tua  thawel  barth  y bedd 
Lle  mae  y fíordd  dragwyddol.  O am  nerth 
I ddal  yr  aden  sydd  yn  dwyn  yr  enaid, 

A baich  y galon,  oddiar  y byd 

Pan  frynio  uchaf  mewn  mynyddog  wae. 

Y mae  i’r  bryniau,  fel  i’r  broydd  teg, 

Eu  defnydd.  O,  y mae  pob  pigwrn  oer, 

A phob  dyrchafìad  oddiar 
Wastadedd  erch  diddymdra,  o ryw  fudd 
A rhyw  fendithiol  ddefnydd.  Trallod,  siom, 
A phrofedigaeth,  geirwon  fryniau  bod, 

Hwy  sydd  yn  casglu  am  eu  bannau  oer 

Y gwyntoedd  enaid-leddfol  sydd  yn  dwyn 
Pell  seiniau  bydoedd  eraill  ar  y fron, 

A rhyw  aroglau  o wynfaol  naws. 

I fyny  yno  mae  yr  enaid  blin 
Yn  cofìo  am  ei  fonedd,  ac  yn  dal 
Dirgelion  ei  fawr  dynged,  tra  y ceir 
Nos  siomiant  ỳn  eu  haraf  eglurhau 
O serawl  fawredd.  Ac  ar  hyd-ddynt  hwy 

Y ceir  y dwyfol  lynnoedd,  y cronfeydd 
Nefolwawr  sy’n  diwallu’r  enaid  blin, 

Gan  lanw  ei  feddyliau,  a chan  adael 
Ei  holl  obeithion  fel  penrhynion  gwael 
Ymhell  tu  ol — tu  ol  i’r  mawr  gyflawnder 
Sy  eto  yn  nhynged  dyn.  Pell  eira  siom, 
Sy’n  gwynnu  beiddgar  Alpau  gobaith,  geir 
Fel  yn  ymdoddi  arnom  ambell  dro 

Yn  ddyfroedd  o adgofion,  o dan  wawr 


Y STORM. 


43 


Rhyw  seren  ddienwadwy  sydd  yn  awr 
Yng  nghylchoedd  anfarwoldeb  gyda  Duw. 

Ac  O,  y toraeth  o ddedwyddwch  dardd, 

Y meusydd  newydd  o feddyliau  íFrydiant 

0 gy lch  y galon  dyner  ar  ol  hyn. 

A hwy  sy’n  amrywiaethu  arwedd  bod, 

Gan  ffurfìo  harddwch  bywyd,  mawreddogrwydd 
Yr  enaid  tra  yn  chwyddo  fyth  ymlaen. 

Ac  ynddynt  hwy  y gorwedd  yr  holl  gyfoeth 
Sy’n  codi  amgylchiadau  enaid  hyd 

Y nefoedd  a holl  reidiau’r  byd  a ddaw. 

Dyloted  hwnnw  na  fu  erioed  yn  dlawdî 
Dirmygus  na  ddirmygwyd,  ac  na  fu 
Ei  enw  yn  sarn  i blaned  o wallgofion, 

Rhai  na  adwaenant  fawredd  ond  y sydd 
Mewn  daear  felynedig.  Tlodi  geir 
Yn  ffurfio  seilwaith  mawredd  pennaf  dyn. 

Pa  le  mae  uchelderau  pennaf  amser, 

Y bryniau  sydd  yn  profì  nad  yw’r  byd 
Ond  cyfran  o dragwyddol  olygfeydd, 
Pechod-soddedig  barth  o gyfan  bod? 

Pa  le  y ceir  y disgleirderau  hyn  ? 

Nid  yw  yr  orsedd  drom-euredig  draw 
Yn  derbyn  eu  pelydron.  Ac  ni  fu 
Brenhinol  osgordd  yno,  ac  ni  ddaeth 
Athroniaeth  eto  dros  eu  ffiniol  gylch. 

Rai  dirmygedig  amser,  d’wedwch  chwi. 

1 chwi  y rhoddwyd  gwybod  hyn,  chwychwi, 

Y gwael  a’r  gwrthodedig  gan  y byd, 

A wthir  o’i  gymdeithas  a’i  holl  fawl, 

I chwi  y rhoddir  y dadguddiad  derch, 

Y dringion  prinion  hyd  y rhai  y daw 
Angylion  y dragwyddol  rod  i lawr. 

Pan  gauodd  pechod  uchaf  ddorau’r  byd, 

Nef  lwybrau  amser,  a agorent  gynt 
Ar  Eden  gyda  heuliau  cyntaf  amser, 

Pan  gollwyd  dy  gymundeb  di,  O Haul, 

A’tli  ser  o blith  eu  brodyr;  pan  y daeth 
Ein  daear  lom  dan  wylo  o bob  cwmwl, 

Dan  gasglu  yr  ystorom  fawr  o’i  chylch, 

A gwneyd  galarwisg  o’i  holl  nefoedd  mwy, 
Brudd  arwyl  o wybrennau,  i bell  rod 
Pell  wagle  ei  halltudiad,  lle  ni  faidd 


44 


GWAITH  ISLWYN. 


Un  seren  edrych  ar  y nos  dawelaf 
Heb  grynu  bob  pelydryn,  na’r  Anfeidrol 
Ei  hunan  ddyfod  heb  waghau  ei  hun 
Ac  megys  gado  ei  hun  ar  ol,  gan  roi 
Ei  enw  allan  mwy  fel  Mab  y dyn, 

(O’r  meibion  oll  y pennaf!)  lle  nad  oes 
Gan  gariad  le  i roi  ei  ben  i lawr, 

I lawr  i farw  ond  yn  ei  waed  ei  hun, 

Nac  un  orffwysfa  i gyfiawnder  Duw 
Ond  ar  adfeilion  bedd  y byd,  neu  ar 
Ei  ddyfnach  fedd  ei  hun;  lle  methodd  angau, 
Holl  angau’r  byd  prynedig,  ledu  am 
A chynnwys  eu  Pryniawdwr  a ymledai 
Dros  holl  derfynau  eu  drwghaeddiant  hwy, 
Nes  llefai  angau  ar  y trydydd  dydd 
I’r  nef  ei  dderbyn,  a chael  dod  ei  hun, 

Er  dued  oedd,  i blith  yr  olaf  res 

0 nerthoedd  iachawdwriaeth,  er  yr  olaf, 

Y pennaf,  a’r  perffeithiaf  sydd  yn  rhoi 
Yr  enaid  ar  ei  orsedd;  fore’r  byd 

Pan  godwyd  holl  uchelion  amser  mwy, 

Ei  arnefolion  leoedd  ef,  i mewn 

1 Dduw  a’r  eilfyd — fe  adawyd  un, 

Un  ffordd  unigaidd,  yn  y niwl  a’r  nos, 

Un  ddringfa  dawel  oddiar  y byd, 

Ar  risiau’r  hon  y gall  yr  enaid  blin 
Weld  mwy  nag  Eden  eto,  a mwynhau 

Y nefol  weledigaeth  yn  ei  rhwysg, 

Pell  olygfeydd  y wlad  tu  draw  i’r  bedd, 

Lle  ni  ddaw  angau  prudd  na  rhyd  o wae, 

Na  rhyd  o ddagrau  byth,  na  thunnau  mwy, 
Ond  uchel  donnau’r  archangylaidd  gân 
Sy’n  nofìo  tragwyddoldeb  ar  ei  swyn 

Gan  wthio  ei  fyrdd  oesoedd  oll  o’r  meddwl, 

A phob  ystyriaeth  o’i  ymlifiad  ef, 

Gan  lawnder  oll-gynwysol  y mwynhad. 

A chwi  sydd  yn  ei  meddu,  y ddringfa  hon, 
Chwi’r  dirmygedig  rai,  a’r  gwael  eu  byd, 

Rhai  nad  oes  gan  y byd  i’w  swyno  mwy 
Ond  ambell  adgof  o ryw  bethau  gwell 
Fu  ynddo,  nid  o hono;  fel  angylion 
A welwyd  ar  y byd  un  borau  teg, — 

Teg  am  eu  bod  hwy  ynddo,  am  eu  bod 
Yn  gwneyd  i ni  anghofìo’r  haul  a’r  byd, 


Y STORM. 


45 


Gan  ddod  yn  heuliau  ac  yn  fyd  eu  hunain 
Mil  mwy  a chyfoethocach  na’r  rhai  hyn, — 

I’r  enaid  dedwydd  a gai  ddod  o fewn 
Pergylchoedd  eu  swynoledd  tawel  hwy 
A nefoedd  eu  prydferthwch,  welwyd  unwaith, 
A mwy  nag  unwaith  gollwyd.  Adnewyddir 
Golygfa  bruddaidd  eu  machludiad  hwy 
Bob  tro  y dringo’r  enaid  i ben  bryn 

Y pell  welediad,  bryn  y pell  welediad, 

Bryn  adgof,  sydd  yn  casglu  uchder  fyth 
A bannau  eraill  beunydd.  Aml  y daw 
Areulion  ddyddiau  bywyd  arno  ef, 

Yn  lluoedd  ac  yn  lluoedd,  o’r  tir  pell. 

Rhyw  hedfa  o adeiniog  ysgeifn  bethau 
Yw  holl  ddedwyddion  bywyd  dyn,  ar  hyd 

Y llawr  yn  hedeg  gyntaf  ; adgof  y w 
Yr  uchder  ysbrydolwawr  sy’n  mwynhau 
Eu  haml  ymwelion,  ac  yn  derbyn  gwawr 

Eu  hail  ddyfodiad.  Heirdd  y gwelaf  hwynt, 
Fel  nefol  golomennod  yma  a thraw, 

Yn  disgyn  ar  yr  enaid  o’r  pellafoedd. 

Pa  le  yr  ydych  yn  ymorffwys  mwy? 

Ac  o ba  le  y deuwch  ? O ba  fyd  ? 

A phwy  sydd  yn  eich  anfon?  O,  a phwy 
Sydd  yn  eich  galw  ymaith?  O ba  fath 

Y ddeddf  sydd  yn  eich  rhwymo?  Neu  a oes 
Lawn  ryddid  i chwi  dramwy’n  ol  a blaen, 

A dewis  eich  tymhorau  ymweliadol? 

Ai  chwi  sydd  yma?  Chwi  eich  hunain?  Rhai 
Yr  lioffem  edrych  ar  eich  cysgod  gy nt 
Yn  angeleiddio’r  byd;  y deuai’r  ser 
Ymhell  i lawr  i’r  nos  dan  lawenhau 
Cyn  yr  ystyriem,  dan  eich  ilygaid  chwi, 

Fod  y dydd  drosodd,  a bod  pethau  amser 
Ymhellach  o un  haul?  Ai  chwi  yn  wir 
Sy’n  cyffwrdd  â’n  heneidiau  ambell  dro? 

Ai  dichonadwy  ein  hanghofio’n  llwyr, 

Y rhai  a garech  yn  fil  mwy  na’r  ser 

Sydd  heddyw’n  fiurfio  eich  ardderchog  ddydd, 
Gan  glaeroleuo  ’ch  llwybrau  ? Onid  oes 
Rhyw  gwlwm  eto  yn  ein  huno  ni, 

A’n  tynnai  at  ein  gilydd  o bob  byd  ? 

Ac  er  cyfryngiad  angau  a’i  gysgod  du, 

Beth  yw  dylanwad  angau  a’i  rwysg  ar  liyn  ? 
Chwi  wyddoch.  A yw  angau  erch  yn  fwy 


46 


GWAITH  ISLWYN. 


Na’r  enaid  hefyd,  a’i  fynyddoedd  tywyll 
Yn  drysu  ífordd  yr  ysbryd  ? A yw’r  bedd 
Yn  ymeigioni  rhyngoch  chwi  â’r  oll 
Nad  allai  bywyd  o dymhestloedd  wneyd 
Gwâg  munud  rhyngoch  â’ u cariadau  per  ? 

Os  condemniedig  ych  i deithio  ’mlaen 
Ar  hyd  y bryniau  anherfynol  pell, 

Yn  llaw  rhyw  angel  nerthol  a bedd-ddistaw 
Na  fyn  ddywedyd  dim  ond  “ Duw,” 

A’i  olwg  fythoedd  yn  y blaen  ar  ryw 
Ryw  nôd  aruthrol ; neu  os  morio’n  brudd 
Ar  hyd  y môr  dilewyrch  a di  lan 
Di  awel  a di  hedd,  lle  ni  chlybuwyd 
Am  gysgod  craig  nac  adfail  hafn  erioed, 

Lle  mae  y cwmpawd  yn  ymgylchu  fyth 
Gan  chwilio  ’n  mhob  cyfeiriad  am  ei  bwynt 
Ac  heb  ei  gael — nid  yno  maent ! nid  yno ! 

0 pwy  a’i  dywed  ! Byth  nid  yno  ! Amhosibl 
Ar  lan  y ddwyfol  afon  sy’n  dyfrhau 

Pell  ddinas  Duw,  neu  ar  y bryn  o berl 
Sy’n  dal  mawreddau  ei  frenhiniaeth  Ef, 

A mangre  araul  ei  ogoniant  pur, 

Lle  tyf  holl  ffrwythau  anfarwoldeb  dan 
Dragwyddol  haf  ei  nefoedd-wlawiol  wên, — 

A ydych  chwi  yn  meddwl  ambell  dro 
Am  rywrai  llai  breintiedig  ? fyth  yn  sefyll 
Yng  nghanol  nef  wrth  feddwl  am  y rhai 
Na  welsant  nefoedd,  ond  anadlech  chwi 
O’ch  amgylch  yma  ? Yn  unig  dywed  im 
Pa  seren  hawddgar  o’r  myrddiynau  fry 
A hoffi,  fel  y gallwyf  syllu  fyth, 

Fyth  ar  ei  thegwch  hi,  nes  cael  fy  hun, 

Ry w awr  ddedwyddlawn,  yn  ymagoshau 

1 fyny  tua’i  rhod.  Ti  fyddi  yn  gorffwys, 

Yn  tawel  orffwys,  ar  ei  gorgylch  hi. 

Chwi  sydd  yn  meddu  y gymdeithas  hon, 

A’r  enaid-ymddiddanion  dyfnion  hyn, 

A’r  gwahoddiadau  tua  llwybrau’r  ser, 

Ser  byw  y mawr  ogoniant,  tua  ffyrdd 
Yr  ysbryd  yn  helaethrwydd  ei  ryddfreiniau 
Yn  teithio  fel  pelydryn  gy da’r  haul, 

Neu  draw  yng  nghanol  ser  y borau,  y borau 
Sy’n  lledu  gyda  chylch  y creol  air, 

Yn  lledu  ar  yr  ymddatguddiol  Dduw, 


Y STORM. 


47 


Ar  ddyfnder  ac  uchderau  Ior,  y sydd 
Yn  ymddadlennu  o’i  dragwyddol  hanfod 
O flaen  y nefoedd  fyth.  Chwi  sydd  yn  cael 
Cymundeb  gwirioneddau  pennaf  bywyd 
Ar  fannau  eich  unigedd.  Siomiant  sydd 
Yn  codi  enaid  ar  bell  raddeg  bod, 

Gan  wneyd  y bychan  gan  y byd  yn  fawr 
Yn  Nuw  a’r  ysbrydolion.  Y mae  llwydd 
Daearol,  ac  amseiniol  foliant  dyn, 

Y llawrwyf  o dymhorol  wywoí  wawr, 

Y palas  ar  y bryn,  a’r  etifeddiaeth 
Ddaearol-deg  o gwmpas  yn  crynhoi 

Y nefoedd  gorwel-hongiol  fel  ei  chylch, 

Yn  peri  i ddyn  anghofior  bedd,  a’r  byd 
Goruwch  ymdaen  tu  yma  a thu  draw, 

Lle  mae  yr  enaid  yn  ei  elfen  dderch 
Yn  meddwl  ac  yn  troi  uwchlaw  y byd 
Yn  swn  urddunol  wirioneddau  bod, 

A lle  mae  amgylchiadau  bywyd  mwy 
Yn  cyflawn  ymaddfedu,  ac  yn  hongian 
Bob  un,  fel  meddwl  llawn, 

Ar  gangau  tawel-hongiol  ein  myfyrdod, 

Lle  troir  bywyd  yn  feddyliau  pur 
Lond  myfyrdodau’r  galon,  lle  y mae 
Yr  enaid  fel  yn  adgaffaelu  ’i  hun 

0 afael  rheibiol  amser,  ac  yn  troi 

Pob  peth  yn  feddwl,  gan  derfynu  i hanes 
Fel  rhan  ac  hanfod-beth  o hono  ’i  hun. 

Pan  anfarwola’r  enaid  ynddo  ei  hun 

Y marwol  a’r  llygredig,  gan  eu  harchu 

1 ddiosg  eu  daearol  wisgoedd  mwy, 

A chodi  i’r  anfarwol  gydag  ef ; 

Pan  fo  yn  archu’r  bedd  a’r  oll  sydd  ynddo 
I fyw  ’n  dragwyddol  ac  i symud  mwy 
Fyth  yn  y blaen,  fyth  bythoedd  gydag  ef, 

Fel  seren  yn  ei  wybren  fawr  ei  hun, 

Lle  mae  y mewnol  adgyfodiad  mawr 
Ar  bethau  bywyd,  pethau  amser  oll, 

Yn  mynd  ymlaen,  a’u  holl  ddigwyddion  hwy 
Yn  gado’u  beddau  ac  yn  gwisgo  i gyd 
Eu  newydd  wedd  a’r  perffaith,  yn  yr  hon 

Y gwelant  ac  y cyfarfyddant  Dduw 
Ym  marn  y byd  ysbrydol, — oni  fernir 
Pob  dyn  yn  oí  ei  enaid  ? O,  pa  beth 

Yw’th  fywyd  yn  feddyliau  ? A’th  weithredoedd 


48 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  noethder  y goleuni  pur  o’th  fewn  ? 
Meddyliau  fydd  y cyfan  cyn  bo  hir, 

Holl  swm  a chyfrif  bod.  Ni  fydd  y corff, 
Ond  beth  fydd  ei  weithredoedd  yn  feddyliau  ! 
Cyflawna  dy  weithredoedd  beunydd,  fel 

Y mynnit  i’th  feddyliau  yn  y byd 
Anfarwol  fod.  A boed  dy  fywyd,  ddyn, 

Yr  hyn  a alli  oddef  fyth  a byth 

Fel  meddwl  ac  fel  hanfod-ran  o’th  enaid. 

Fe  a’th  weithredoedd  ymaith;  yr  holl  fyd, 

Y bryniau  draw,  a’r  môr,  diflannant  hwy, 

A chei  gyfarfod  â’r  ddaearen  hon 

Lle  bu  dy  gryd,  dy  fywyd,  a dy  fedd, 

Lle  pechaist,  ofnaist,  ac  y digiaist  Dduw, 

Fel  llychyn  yn  yr  awel,  neu  fel  niwlen 
Ym  maith  fachJudiad  amser;  ond  fe  fydd 

Y cyfan  o’th  weithredoedd  welodd  hi 
Fyth  ynnot  fel  ansoddion  d’anfarwoldeb. 
Ddyn,  nid  oes  dim  yn  marw.  Nid  oes  bedd 
I ddim  o’th  eiddot.  Mae  y ddaear  hon 

Yn  gwrthod  dy  weithredoedd.  Bydd  dy  Jioll 
Anwiredd  yn  cael  gorwedd  ar  dy  fedd, 

Ond  bedd  ei  hun  ni  cha.  Beth  yw  y pridd  ? 

Y peth  yw’r  maes  a’r  bryniau  hyn  o’th  gylch, 
Yr  un  o ddefnydd,  elfen,  deddf;  fe  roir 

Y pridd  i’r  pridd  drachefn,  i ryw  grug 
Neu  floen  ei  wisgo  â theilyngach  gwedd, 

Ond  rhaid  i’r  ysbryd  ddychwel  at  ei  Dduw, 
A’i  holl  weithredoedd  gydag  ef, — y da 

A’r  drwg,  y ddau  ynghyd,  a’r  ddau 
Fel  rhannau  o’i  gymeriad,  oll  ar  wedd 
Ysbrydol  a barnadwy,  i’r  byd  arall, 

Lle  mae  yr  oll  yn  ysbryd,  a phob  peth 
Yn  feddwl  byw  di-fantell  a di-len, 

A Duw  fel  haul,  fel  dydd,  yn  amlyghau 

Y cyfan  oll  a’i  Hunan.  Pridd  i’r  pridd, 

A phridd  yw  baich  y bedd,  rhyw  wastadhâd 
O ddaear  balch  i’w  ddaear  yw  y cwbl, 

A cherydd  arno  am  gerdded  dros  ei  frodyr, 

Y bryniau  a’r  clogwyni  mudion,  cyd ; 

Piler  o dywod  wedi  peidio  troi 

Ar  hyd  ddiffeithwch  crinboeth  amser  mwy, — 
Paham  yr  wylem  am  ei  golli  ef? 

Yr  ym  yn  gadael  byd  o’r  unrhyw  ar  ol 
Yr  un  diwrnod.  Pridd  i’r  pridd  yw’r  cwbl, 


Y STORM. 


49 


Ond  pwy  all  feddu  ei  weithredoedd  ef, 
Gweithredoedd  yr  anfarwol  fu  o’i  fewn? 

Maent  hwy  i gyd  o fewn  yr  enaid  mawr, 

Yn  gronfa  o feddyliau  nerthol  pur, 

Yn  croesi  gydag  ef,  ac  oll  yn  rhwym 
Dragwyddol  wrth  ei  dynged.  Pridd  i’r  pridd — 
O’r  enaid  y mae  pechod,  ac  i mewn 
I’r  enaid  rhaid  ei  ddychwel.  Nid  oes  bedd 
Gynhwysa  ei  weithredoedd  onid  un 
Gynhwysodd  fwy  na  holl  weithredoedd  Duw, — 
Ei  hunan  yn  yr  olaf  o’i  weithredoedd 
Yn  natur  farwol  dyn.  Ac  nid  oes  dim 
All  wneyd  i enaid  oddef  ynddo  ei  hun 
Ei  fywyd  yn  feddyliau,  ond  pan  ddont 
Yn  ol  trwy  ganol  ei  gyfryngdod  ef, 

Trwy  gawod  waed  ei  groes,  a’u  hedyn  oll 
Yn  dyíerynu  gan  y dwyfol  rin, 

A’u  holl  ansoddau  wedi  newid  byth 
Trwy  rin  ail-greol  y ddyfodfa  lion, — 

Prycl  hynny  gall  yr  enaid  euog  dclal 
Ysbrydoledig  faich  ei  holl  weithredoedd, 

Pan  lifont  ar  ei  galon  dros  y groes, 

011  gyda’r  weddi  o anfeidrol  rym, — 
aDad,  maddeu  iddo!”  Mae  y ddaear  fawr, 
Dyfnder  y nef,  a’r  ser  aneirif  draw, 

Pob  ton  a chraig  gysgodfawr  yn  y môr, 

0 ddyn,  yn  gwrthod  dy  weithredoedd  oll, 

Ac  yn  dy  wthio’n  ol  i ti  dy  hun, 

Ofnadwy  ymneillduedd,  gartref  erch. 

Ac  nid  oes  aden  ar  y nefoedcl  draw 
Na  wywai  ddwyn  dy  gysgod.  Nid  oes  neb 
A’th  dderbyn  fel  yr  wyt,  ond  Duw  ei  hun, 

0 dan  y nefoedd,  dan  y byd,  a than 
Ddrychfeddwl  olaf  darostyngiad  bron 
A thrwy  y bedd,  yn  chwilio  am  dy  hynt 
Heb  seren  i’w  oleuo  ar  ei  claith 
Ond  seren  ddwyfol  cariad  yndclo  ei  hun, 

Na  golau  ond  a wnai  ei  groes  i farw, 

Ei  groes  o waed  rhy  amlwg  ar  y bryn. 

O,  ni  fydd  pechod  farw  ond  lle  bu 
Marwolaeth  ei  hun  farw,  a phob  gwae. 

Rhy w gyfrwng  nerthol  yw  ei  angau  ef 
A drych  ei  brynedigaeth,  i gyfnewid 
Holl  wedd  bodolaeth  dyn,  a throi  y nef 
Ac  anfarwoldeb  eilwaith  ar  ei  dynged. 

D 


50 


GWAITH  ISLWYN. 


O ddyfnder  trugarawgrwydd ! Y mae  ef 
Yn  derbyn  pechaduriaid,  ac  yn  derbyn 
Eu  pechod  oll  o’u  blaen,  gan  feddu’r  cwbl 

0 fewn  yr  eigion,  y farwolaeth  fawr 
Nas  gallai’r  haul  er  uched,  er  mor  bell, 

Fyth  syllu  ar  ei  gorlydanol  gylch 

Am  holl  randiroedd  erch  euogrwydd,  holl 
Benrhynion  gwae,  yn  rhedeg  ac  yn  rhedeg, 
Rhyw  gyd-ollyngiad  o holl  foroedd  gwae, 
Amlifiad  o’i  holl  gyflawnderau  ef, 
Ffynhonnau  bywyd  yn  cydlifo  i mewn 

1 angau,  fel  y byddai  angau  mwy 
Yn  ífynnon  anfarwoldeb  i’r  holl  fyd, 

Yn  darddle  i afonydd  llawnaf  Duw 
Sydd  i ddyfrhau  y byd  a nef  y nef ; 

Y nerthoedd  sydd  yn  cynnal  ac  yn  creu 

Y bydoedd  ogylch  o ddefnyddiol  ryw, 

Yn  cydymroi  i farw  er  sylfaenu 
Rhyw  greadigaeth  o ysbrydol  wawr, 

Lle  mae  yr  oll  yn  newydd,  lle  y bydd 
Dyn  a Duw  hefyd  ar  ryw  newydd  wedd 
Yn  gweld  eu  gilydd,  ar  eu  gilydd  byth 
Yn  troi  rhyw  newydd  olwg  o foddhad, 

Ac  yn  mwynhau  y pellder  unwaith  fu, 

Y barnau  nef-ysgydwol  a’r  dieithrwch, 
Mewn  cofion  pereiddiedig  yn  ei  waed, 

Ei  waed  sydd  yn  pereiddio  gwae  ei  hun, 
Gan  wneyd  yr  enw  euog  bron  yn  fraint, 

A’n  daear  wael  y flaenaf  o’r  holl  ser, 

Ac  un  o’i  bryniau’n  uwch  na  nef  y nefoedd, 
Lle  y cydgasglodd  y Goruchaf  Fod 
Ei  ddirfawr  hunan  o bob  byd  a nef 
I farw  dros  ei  fydoedd,  ac  i droi 
Llifeiriaint  tragwyddoldeb  yn  eu  hol. 

Y mae  ei  angau  ef  yn  rhedeg  rhwng 
Yr  enaid  â’i  euogrwydd,  rhwng  y ddau 
A’r  Duwdod,  ac  y mae  y ddau  ynghyd, 
Duw  a phechadur,  yn  gydfoddlawn  fyth. 

Y mae  pob  gweithred  yn  yr  enaid  mwy 
Yn  ymbureiddio  i feddylddrych  pur 

A syniad  o ufudd-dod  ac  o fawl; 

Y mae  yn  hongian  ar  y tywyll  fedd, 

Ar  nos-gysgodion  angau  yn  y glyn, 

Ei  fantell  wael  o gnawd  a’i  holl  amhurcdd, 
Ac  yn  prysuro  draw  i wyddfod  Duw 


Y STORM. 


51 


Yn  enaid  o feddyliau, — o feddyliau 
Pell-losgawl  o addoliant, — ac  yn  dwyn 
Bodolaeth  bur  o fawl  a diolchgarwch 
I’w  rod  dragwyddol.  Mae  ei  gamwedd  oll, 
011  yn  olchedig  yn  y dwyfol  waed, 

Ac  yn  ei  ysbryd  mwy  fel  canol  wawl, 

Fel  haul  o gariad  am  yr  hwn  y try 
Yr  enaid  a’i  feddyliau  byth  dan  ganu. 

Fry,  meddwl  pennaf  yr  archangel  pur, 
Wrth  redeg  dros  ei  hanes,  dros  ei  fod, 

Dros  dreigliad  ei  holl  oesoedd  gyda’r  ser 
O’i  godiad  yn  y dwyfol  gyda  hwynt, 

Wrth  edrych  ar  ei  hanes  ynddo  ei  hun 
Fel  ffrwd  o wawl  di-gysgod  a di-len 
Yn  llifo  hyd  ei  darddiad  yn  y nef 
Foreuaf  a agorwyd  dan  y gair 
011-greol,  ei  feddylrych  pennaf  yw, — 

“ Ni  phechais  ! moliant  fyth  i enw  Duw  !” 

“ Yr  Hwn  a’n  golchodd  oddiwrth  ein  holl 
Bechodau  ” — dyna  bennaf  feddwl  sant, 

A nef  ei  nefoedd  oll,  y dyfnder  mawr 
O’r  hwn  y daw  holl  foroedd  mawl  i’r  lan 
Dros  oesoedd  tragwyddoldeb,  a thros  bob 
Bob  munud  araul  ar  ei  fythol  fod. 

Fe  ddygodd  fy  mhechodau  yn  ei  gorff, 

Ei  hunan  ar  y pren,  a daeth  i’r  lan 
O’r  beddrod  heb  ei  faich,  a minnau,  mi 
Yng  nghanol  grym  ei  adgyfodiad  ef — 

Deddf  iachawdwriaeth  sydd  yn  dwyn  y byd 
I’r  dwyfol  rodau  eilwaith,  fyth  i droi 

0 amgylch  y canolfan  mawr,  tu  fewn 
I’r  seren  fewnaf  o'r  myrddiynau  fry — 

A minnau  godwyd,  godwyd  gydag  ef 

1 nefoedd  purdeb  a sancteiddrwydd  derch, 
Lle  taenwyd  f’  ymarweddiad  a’m  holl  ffyrdd; 
Ac  wedi  tramwy  eu  helaethrwydd  hwj^, 

A godwyd  i’w  ddiweddaf  godiad  ef, 

I nef  holl  nefoedd  ei  gyfryngol  rwysg 

Y sydd  fyth  bythoedd  yn  ymledu  am 
Ddeheulaw  gallu  Duw,  deheulaw  holl 
Briodoleddau  ’i  hanfod. 

0,  y môr, 

Y môr  o wych  ddedwyddwch  heddyw  dardd 


52 


GWAITH  ISLWYN. 


Wrth  feddwl  am  yr  hyn  a fuont  gynt, 

Yr  hyn  ni  welant,  ni  adwaenant  mwy, 

Ond  trwy  ei  groes  a’i  gy fryngwriaeth  ef. 

A chwi,  y gwael  a’r  bychain  gan  y byd, 

A welaf  ar  y rhiwiau  serth  a geir 
Yn  hongian  drwodd  o’r  gogoniaint  hyn 
I gymell  dyn  i’r  lan,  tra  yma  a thraw 
Gang  o’r  tragwyddol  bren  a gwawroedd  aur 
Gwlad  anfarwoldeb  ar  ei  araul  frig. 

A’r  nefoedd  yn  ymgroni  yn  ei  bêr 
Bêr  addon,  ac  yn  syrthio  i lawr  yn  gyfain 
Gan  bwysau  teg  dedwyddwch, — chwi  yw’r  rhai 
Ddewisir,  y tylodion,  fel  y bo 
Tylodi  cyfoeth  yn  noethedig  fyth. 

Y trallodedig  sydd  yn  cael  y bryn 
Goleulawn  hwn,  a gododd  hyd  y nef 
O ddyfnder  ei  farwolaeth,  pan  yr  aeth 
O dan  drueni  dyn,  a phan  y cododd 
Gan  ddwyn  y byd  i fyny  gydag  ef 
Trwy  rym  ei  adgyfodiad  mawr  ei  hun. 


Dan  wylo,  fyth  yn  welw  ei  gwawr, 
Dramwya  yr  eangder  mawr, 

I geisio  gloewach  nen. 

Ar  wedd  fyfyrgar 
Pan  fo  ’r  seryddwr  o’i  arsyllfa 
Yn  pwyso  bydoedd,  arno  tremia 
Yn  athrist  eto’n  hawddgar, 

Fel  pe  yn  deisyf  oddi  fry 
Ar  iddo  ddangos  iddi  lii 
Y ffordd  tua  gìoewach  nen. 


Y STORM. 


VI. 


Ceisio  gloewach  nen. 


“ My  heart’s  poles  now  arefixed  as  eartlCs  in  Heatosn , 
Shining  in  solid  silence  to  the  moon, 

Starry  and  icy  silence;  andall  ceased 
Their  torrid  oscillances.  Once  it  rolled 
In  tropic  splendour." 


N nyfnder  nos 
Y lleuad  dlos, 


Y STORM. 


53 


Heb  gâr  i’w  llonni  ar  ei  thaith 
Yn  unig  trwy’i  harianrod  faith, 
Nid  syn  os  ydyw  wrthi  ei  hun 
Heb  gyfaill  un 
Yn  wylo  am  loewach  nen. 

Fel  breiniol  weddw 
Ar  orsedd  wen 

Hiraethu  mae 
Am  loewach  nen. 

A hwy  y ser, 

O’u  cylchoedd  ter, 

Ni  sylwant  ar  ei  gweddi  hi, 

Ehed  mor  daer,  mor  athrist  fry — 
A oes  yn  cylchu  eich  rhodau  Chwi 
Hapusach  gloewach  nen? 

Neithiwyr  yn  nyfnder  nos, 

Pan  i’r  fíurfafen  dlos 
Ar  ei  hunigrwydd  cwynai’n  brudd, 
Dywedwn  i, — 

Dy  gâr  wyf  fi, 

0 sych  dy  rudd 
Gyfeilles  hofF ! a llawen  bydd, 

A chrwydraf  gy da  thi 

1 geisio  gloewach  nen. 


Y STORM. 

VII. 

Mynyddoedd  adfyd. 

MYNYDDOEDD  adfyd,  tywyll  ydynt  hwy 
Pan  syllom  arnynt  o’ch  cyfeiriad  chwi, 
Fydolion,  sydd  a’ch  calon  ar  y byd 
A’ch  uchelfrydedd  pennaf  yn  y pridd. 
Tywyllion  ydynt,  o’r  cyfeiriad  hwn 
Yr  ydym  yn  eu  hofni,  mae  ein  henaid 
Yn  crynu  dan  eu  pell  gysgodion  hwy. 

O amgylch  iddynt  yn  y pellder  awn; 

Rhyw  nos  ddi-gysur  ar  eu  bannau  sydd, 

Mor  foelion  oll,  mor  anial  ar  bob  ochr! 

Ac  nid  oes  câr  i’w  weled  arnynt  fyth, 

A’i  lusern  yn  ei  law,  na  seren  lon 


54 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  meiddio  tramwy  y caddugau  hyn. 

Y mae  y byd  yn  ymbellhau,  a phawb 
Yn  troi  rhyw  olwg  tosturiaethol  ar 

Y truan  sydd  yn  rhwym  o’u  dringo  hwy 
Yn  llaw  y dynged  dywell  sydd  yn  tynnu 
Yr  hug  ofnadwy  dros  ei  hwyneb  teg, 

Teg  pan  ddilennir  ef  yng  ngolau’r  dydd 
Sy’n  araf  dorri  ar  fynyddoedd  uwch 
Marwolaeth,  oddiarnynt.  Tynnwch  chwi 
Eich  glythion  ddaearolion  at  y tân, 
Clustogwch  eich  cadeiriau,  rho  dy  ben 
Ar  glustog  meddal  o gyíFelyb  naws, 

Nes  bo  y meddwl  am  y bedd,  ar  ol 

Y mwyniaint  hyn,  yn  erchyll  iawn  yn  wir. 

Gwell  gennym  ddringo  gyda’r  truan  draw, 
Heb  ddim  o’r  byd  am  danom  ond  a ddaeth 
Am  danom  oll  i’r  byd,  a rhywfaint  llai 
O gymaint  ag  y mae  y marwol  hwn 
Yn  colli  pwysau  fel  mae’r  enaid  mawr 
Yn  ymddadblygu  fwy  i’r  perífaith  ddyn, 

Gan  orfantoli  ym  mesurau  bod. 

Y mae  arsyllfa  yn  dy  enaid,  ddyn — 
Anfynych  y cyrhaedda  neb  ei  phwynt, 

Gan  mor  weddnewidiedig  yw  y byd, 

A’i  holl  wrthrychau,  o’i  huchelder  hi, 

Fel  nas  gall  neb  ei  oddef  ond  y pur 
A’r  sanctaidd  a’r  diniwed,  lle  nid  oes 

Dim  swynol  ond  y sydd  tu  draw  i’r  bedd, — 

Y well  olygfa  yn  ei  maith  welediad, — 

Na  dim  o werth  ond  sydd  yn  ddwyfol  mwy, 
Neu’n  adg^^fodi  o’r  beddedig  fyd 
Ar  ddwyfoledig  wedd.  Ond  pwy  a faidd 
Fyth  sefyll  ar  yr  edrychfaoedd  hyn, 

Y byddo  cysgod  o’r  daearol  rhwng 
Eu  henaid  a’r  tragwyddol? 

Adfyd  sydd 

Yn  profì  i ddyn  beth  ydyw,  ac  yn  rhoi 
Ei  liunan  iddo  ef  yn  lle  y byd. 

Mewn  adfyd  y mae  dyn  yn  cael  ei  hun, 

Ei  enaid  yn  ei  fawredd.  Mae  y byd 
Yn  llai  nag  ef  pan  feiddio  ymbellhau 
Ar  hyd  fynyddoedd  adfyd  oddi  wrtho, 

A byw  o fewn  ei  ddwyfol  fyd  ei  hun, — 


Y STORM. 


Lle  mae  y ser  a’r  môr  tragwyddol  oll, 
Ddyfnderoedd  pennaf,  wirioneddau  bod; 

A’i  briod  raiadr  ar  fynyddau  pell 
Gwrolder  oll-herfeiddiol;  peraidd  ddôl 

Y dwyfol  gariad;  íìrwd  y mewnol  hedd, 

Na  ddichon  dim  ei  dorri;  golau  haul 

Y byd  ysbrydol,  a siriolaf  wawr 

Y dydd  tu  draw  i’ r bedd.  Mynwesa’r  ífawd, 

Y dynged  a’th  orfoda  i droi  i mewn 
I ti  dy  hun;  a phan  y delot  allan 
Ti  fyddi’n  synnu  wrth  dylodi’r  byd, 

A ffoledd  dynion.  Na  felldiga’r  storm, 

O chyfyd  gwyntoedd  amser  ar  dy  ffawd 
A’th  yrr  i maes  o holl  noddfeydd  y byd, 

0 ddinas  gadarn  golud,  a’r  tu  faes 
I’w  holaf  argaer  hi,  nes  byddot  mwy 

Yn  rhwym  o droi  i’r  ystafelloedd  dyfnion 
Sydd  yn  dy  eneid  fel  cynteddau  bydoedd, 

A chau  dy  hun  am  danat.  Adfyd  sydd 
Yn  gyrru  yr  afradlon  tua  thref,  • 

Y crwydriad  tua’i  gartref  lle  y mae 
Ei  Dad  yn  aros,  a’r  dragwyddol  wledd. 

Gwel!  mae  dy  angel,  ddyn,  wrth  ddôr  dy  enaid 
Yn  disgwyl  dy  ddychweliad.  Mae  yr  holl 
Angylion  hefyd  yn  cydlawenhau, 

A chwydd  ar  fôr  llawenydd  llawn  y nef 
Pan  ddelo  y twylledig  ato  ei  hun. 

Ac  nid  mor  dywyll  yw’r  mynyddoedd  hyn, 

Y mae  goleulawn  fannau  arnynt  hwy, 

A broydd  telaid  rhwng  eu  hechrys  greig, 

Ac  ymweliadau  o angylion  hefyd, 

A chysgod  clyd  yr  Hollalluog  law 
Sy’n  dal  y nefoedd  ar  ei  chledr  ynghyd, 

Yn  mesur  llwybrau’r  haul  â’i  lleiaf  fys, 

Fel  chwarau  ar  ddarlunlen  fawr  y nef. 

Ond  pwy  a wel  eu  swynion,  ond  y rhai 
Sy’n  rhodio  eu  gorfannau,  ac  yn  syllu 

1 lawr  ar  bob  peth  ond  y ser  a Duw? 

O,  edrych  mwyach  ar  y ddaear,  ddyn, 

O bell  dueddau  Duwdod,  ac  o ffordd 

Y tragwyddolion  bethau.  Mae  y ffawd 
Sy’n  torri  ymaith  amgylchiadau’r  byd, 

Ac  yn  dy  cldadgysylltu  oddiwrth 


56 


GWAITH  ISLWYN. 


Wrthr3Tchol  bethau  amser,  awr,  a chlod, 

Y palmwydd  dynol,  a phob  marwol  swyn, 
Gan  beri  iti  sefyll  arnat  d’  hun, 

Fel  edn  ar  ei  asgell  yn  y gwagle, 

Heb  fynydd  a heb  gangen  dan  y nef, — 

O,  mae  yn  werth  pryniedig  aur  y byd 
A chydraiadriad  ei  fawreddau  oll, 

Ystorom  o orseddau  ac  o fawl. 

Tylodi  sydd  yn  rhoi  i ddyn  y mwn 
Tragwyddol,  a all  wneyd  ei  enaid  ef 
Yn  fwy  naT  byd,  yn  fwy  na’r  bydoedd  oll, 
Sy’n  llanw  ei  ddwyfol  dynged.  Adfyd  yw 

Y gallu  rhyfedd  sy’n  gorseddu  dyn 
Fel  cerub,  arno’i  hunan,  ac  yn  rhoi 

Y nef  a’i  holl  ddistawrwydd  hyawdl  hi 
Yn  goron  ar  ei  ben,  a mwy  na’r  ser 

I lawenhau  ei  nos.  Y truan  draw, 

Gadewch  i ni  ei  ddilyn  ef  o bell, 

O bell  rhag  torri  ei  ddwyfolaf  hedd, 

A’i  alw  yn  ol  i’r  byd  â chysgod  dyn; 

Gad,  ddyn,  i ni  ei  wylio,  am  y bryn 
Unigaidd  draw,  yn  crwydro  wrtho’i  hun, 

Ac  ynddo  ei  hun.  Y truan?  Nid  oes  neb 
A’i  geilw  felly  ond  y cyfryw  sydd 
Ymhell  o dano,  gyda’r  pryf  a’r  aur, 

A’r  dref,  a’r  ddinas  fyglyd,  a’r  holl  lwch 
Sy’n  llanw  llygaid  dyn,  a mwy  na  hyn — 

Ei  enaid  trwy  ei  holl  welediad  bron. 

Pa  le  y mae’th  gyfeillion?  Ble  yr  aeth 

Y rhai  a’th  folent  gynt,  y rhai  nad  oedd 

Y byd  yn  ddigon  yn  eu  golwg  bron 

I’w  daflu  i dy  freichiau?  Hwy,  a wnaent 
Eu  hunain  i ay  foddio  yn  bob  peth? 

Dy  garedigion  o’r  palasau  gynt; 

A aethant  hwythau?  A oddefent  hwy, 
Ymddifad,  i ti  dynnu  deilen  fach 
O’u  gardd,  i sychu’th  ddeigryn,  neu  fwynhau 
Golygfa  o fyd  o fewn  eu  gorwel  hwy  ? 

Ai  nid  oes  dim  yn  nyfíryn  bywyd — dim 
A ellit  ti  ei  garu,  ac  hiraethu 
Na  bai  ef  gy da  thi? 

Yr  ynfyd,  taw! 

A phaid  a holi’r  gwyntoedd  am  y gwyntoedd. 
Mae’n  dda  fod  dy  ofynion  ar  y gwynt 


Y STORM. 


57 


Sydd  yn  eu  derbyn,  ar  y gwynt  yn  marw 
Cyn  cyrraedd  yr  holedig  yn  ei  hedd 
A’i  fewn-gysegroedd  nefol.  Ydwyt  ti 
Yn  tybied  fod  y dirmygedig  draw 
Yn  teimlo  ei  fawr  ddirmyg?  Dim!  os  yw 
Yn  deilwng  o’i  ddioddef.  Neu  a wyt 
Wrth  syllu  o dy  ddaear,  waelaf  ddyn, 

Yn  methu  peidio  wylo  weled  fry 

Y fath  dylodi?  Cadw’th  ddagrau  oll 
Nes  bydd  eu  heisiau  arnat,  pan  y bo 
Dy  aur  a’th  balas  a’th  ogoniant  oll 

Yn  ysgwyd  llaw  â thi  ym  mhorth  y bedd, 

Ac  arall  yn  eu  disgwyl,  yn  anfoddog 
Eu  bod  yn  gwylio  dy  anadliad  olaf. 

Tylodi!  beth  yw  hynny?  Nid  y dyn 
Sydd  wedi  colli  baich  o ddim  daearol. 

Ym  mhorth  y bedd,  pa  beth  yw  tlodi,  frawd? 
Ar  lannau’r  byd  tragwyddol,  O pa  beth? 

Ar  ol  i’r  marwol  wywo  am  dy  enaid 
Ar  ol  dy  noethi  fyth  o flaen  dy  Dduw, 

A’th  roi  i gyd  yn  enaid  ger  ei  fron 
Heb  niwl  o gnawd  am  danat,  pan  na  fydd 

Y ser  yn  ddim  i ti,  na’r  haul  na’r  ddaear, 

Pa  hawl  a godi  di  o’th  dir  a’th  dai 

A ddeil  y golau  hwnnw?  O,  pa  lamp 
O’r  miloedd  lampau  sy’n  goleuo’th  lys 
Ac  yn  dyddhau  yr  oriel  ganol  nos, 

A ddygi  gyda  thi  i’r  byd  a ddaw  ? 

Pa  haul,  pe  meiddit,  o’r  holl  heuliau  fry? 

Fe  wywai’r  oll,  yr  heuliau  acw  i gyd, 

Cyn  cyrraedd  glan  y byd  ofnadwy  hwnnw. 

Pan  fydd  dy  babell  yn  agenu  o’th  gylch, 

Pob  adwy  fwyfwy  yn  ymledu,  a gwedd 
Yr  ysbryd  yn  weledig  o’r  tu  fewn, 

A’r  enaid  oll  yn  fírydio  i maes  i’r  dydd, 

Y dydd  tragwyddol  anherfynol  draw, — 

O dywed,  beth  fydd  tlodi?  Beth  a wna 
Yr  enaid  yn  gy foethog  yn  ei  fyd 

Ei  hunan,  ac  o flaen  ei  farnol  Dduw? 

Anuwiol!  beth  yw’th  dlodi  dyfnaf  di 
Yn  ing  marwolaeth?  Onid  gWeled  fod 
Dy  balas  mawr  a’r  bwthyn  yr  un  fath 
O ran  eu  cywir  werth,  a’r  ddau  yn  ddim, 

A’r  llaw  a’u  gwnaeth  fel  hwythau,  pan  y syrth 


GWAITH  ISLWYN. 


Dy  goríF  o’th  gÿlch,  a phob  rhyw  farwol  beth, — 

Y byd,  a’r  ser,  a’r  nefoedd  oll, — i’r  dyfnder, 

Gan  d’adael  di  dy  hunan  yn  oer  niwl 
Marwolaeth,  heb  oleuni  ond  a rydd 

Dy  enaid  di-lenedig  ar  dy  lwybr 
Dan  y dragwyddol  gaddug,  rolion  barn  ? 

Trwy  ymfodoliad  mewnol  ynnot  d’  hun, 

Trwy  fyw  o’r  galon,  byw  o’r  enaid  pur, 

0 ífynnon  gyntaf,  buraf,  ddyfnaf  bywyd, 

Ac  nid  o un  daearol  beth  tu  faes 

Tu  faes  i briod  ddyfnder  enaid  dyn; 

Trwy  roesaw  adfyd  fel  gwahoddiad  Duw 

1 ni  y mnef ol  eiddio  yn  ein  serch, 

Ac  ymddyrchafu,  a chymeryd  mwy 

Ein  lle  yng  nghylchoedd  yr  ysbrydol  fyd, 

Cylchoedd  tragwyddol  gariad,  lle  y mae 
Tragwyddol  ac  oll-beríFaith  gynllun  dyn 
Yn  mawrwych  eistedd  ar  ddeheulaw  Duw — 

Trwy  hynny  y mae  gwneyd  yr  enaid  mawr 
Yn  fwy  na’r  byd  tra  ynddo,  tra  y bo 

0 dan  ei  faich  a’i  holl  dymhestloedd  ef; 

Trwy  hynny  y mae  taflu  tramgwydd  faen 
Tylodi  i sylfeinwaith  mawredd  dyn, 

A rhoi  tragwyddol  bwys  gogoniant  hwn 

1 orffwys  ar  dywyllaf  gonglau’r  byd, 

A chodi’r  nefoedd  yn  ei  wagle  ef. 

Mynyddoedd  adfyd!  helynt  hyd-ddynt  hwy, 

A’u  dringo  trwy  y gwyntoedd  oer  a blin, — 

O,  hynny  sy’n  dadblygu’r  enaid  mwy, 

Yn  dwyn  i fyny  y tragwyddol  rin 
A orwedd  ynddo,  ac  yn  dwyn  pob  un 
O’i  nerthoedd  allan  i’r  eangder  maith 
Nad  yw  y ddaear  ynddo  ond  cam  o fythol  daith, 

Nac  angau  ond  hyspysol  gloch  ei  ddydd  a’i  ddwyfol  waith. 

Eangder  dy  gyneddfau,  enaid  mawr 

Pa  dafod  by th  a’i  dy wed ! Dedwydd  y w 

Y dynged  honno, — er  ei  bod  bob  awr 

Yn  llawn  o siomiaint  a gobeithion  gwyw 
Maith  fynediadau  o angladdol  ryw — 

Ddadblyga  bell  ddyfnderoedd  dy  gyneddfau, 

Gan  godi’r  Caos  sydd  o’th  fewn  i gy lch  by  wydol  ddeddfau, 
A gwneyd  i’th  holl  fodolaeth  droi  o amgylch  dy  nef-reddfau. 


Y STORM. 


59 


Lle  mae  y bryniau  bellaf  yn  y nef, 

A’r  gwynt  yn  cynnal  yr  wybrennau  gan 
Ei  nerth  ei  hun,  a gallu  ei  gyngerdcl  gref, 
Lle  mae  y creigiau  yn  ymostwng  dan 
Y daran  fawr  gyfagos,  a holl  lan 

Y serawl  nef  fel  cymydogaeth  ddwyfol 

I’w  gweld  gerllaw,  dros  lyn  o nos  hyrwyfol; 
O,  yno,  ar  y bryniau,  y mae  cael 
Gwelediad  iechyd  yn  ei  lawnaf  rin, 

Lle  nad  oes  lwybyr  ond  yn  erbyn  ael, 

Lle  mae  y ffyrdd  fel  ochrau  nef  bob  un 
Ac  ar  eu  bannau  fel  y nef  ei  hun, 

A broydd  a mynyddoedd  o gymylau, 

Yn  rholio  danom  am  y bryn-ymylau. 

Fel  dynoledig  ewig  yno  mae 

Yr  ieuanc  yn  ehedeg  yn  ei  hynt, 

A nwyf  yr  awel  yn  ei  ysgafnhau 

A’i  lifol  droed  yn  disgyn  ar  y gwynt, 

Lle  nad  all  storom  ond  ei  ddwyn  yn  gynt, 
Gan  aweleiddio’i  gam  i’w  annedd  ferth, 

Pan  soddir  pellder  yn  ei  lanwol  nerth. 

Ac  yno  hirfaith  yr  ymgynnal  ef 

Sy  lawn  a llesg  o ddyddiau,  hir  y dwg 
Holí  auaf  bywyd  ar  ei  galon  gref, 

Ei  wyntoedd  nosawl  a’i  ymwelion  drwg, 
Ffurfafen  dywell  henaint  a’i  holl  wg ; 
Gorllewin  bod,  lle  nad  oes  ysgogiadau 
Na  golau  ond  a rydd 
Darfyddiad  olaf  dydd 
A chyfres  o ddilynol  fachludiadau. 

Y mae  ei  nerth,  y nerth  a gafodd  ef 

Ar  riwiau  y mynyddoedd  geirwon  gynt, 
Pan  barai  wagle  yn  y storom  gref, 

Gan  fynnu  fFordd  lle  caed  y llifol  wynt 
Rhaiadrol,  bron  ymgeulo  ar  ei  hynt 
Dan  wasgiad  y taranau,  a’r  holl  nef, 

Pan  ymollyngai  ar  y dymhestl  gref. 

Y mae  ei  nerth  boreuol  yn  parhau, 

A’i  wyneb  eto  fel  rhyw  hwyrol  forau 
Yn  llawn  o wenau,  daweledig  rai  ! 

A’r  llygad  eto’n  derbyn  holl  ororau 


60 


GWAITH  ISLWYN. 


Y wlad  i mewn,  a’r  môr  a thymhestl-ddorau 

Y nefoedd  pell  a’u  bydoedd  cymyledig, 

Lle  mae’r  taranau  anfeidrolion 

Yn  casglu  eu  haruthrawl  rolion, 

A lle  mae’r  nef  â gwynt  yn  balmantedig 

Y gallai  angel  ollwng  ei  adenydd 

A thramwy’r  nefoedd  ar  ei  rol  ysplenydd. 

A’r  bywyd  fyddo  arwaf  gan  fynyddoedd, 

O hwnnw,  derfyn  dydd,  a fydd  yn  fawr. 

A’r  enaid  ddioddefodd  ei  flynyddoedd 
Gan  lawned  o ofidiau  mor  ddi-wawr, — 

Bob  un  yn  fynych  drosodd,  a phob  awr, — 

Efe  fydd  nerthol  pan  y ceir  pob  gallu, 

Ond  eiddo’r  enaid,  yn  tragwyddol  ballu, 

Pan  gollir  gwawr  y ddaear,  pan  y bydd 

Y ser  o dano  oll  a’u  holaf  ddydd. 

Pan  na  fydd  yn  dy  enaid  amgylchiadau, 

Ond  dyn  a Duw,  y meddwl  a’r  teimladau, — 

Efe  fydd  nerthol  na  wastrafíodd  ddim 
O’i  nerth  ar  farwol  fyd,  a gadwai  ’i  rym, 

Grym  meddwl,  grym  serchiadau,  oll  ynghyd 
Fel  serawl  bethau  ’mhell  goruwch  y byd. 

Efe  ar  ol  un  waith  eu  caru  hwy 
A gweld  eu  gwaelod,  bedd,  ni  charodd  mwy, 

Ni  charodd  mwy  ond  pethau  sydd  i gyd 

A’u  dyfnder  yn  y Duwdod,  a’i  oesodd  Ef  eu  hyd, — 

Efe  fydd  nerthol  i wynebu  draw 

Y byd  anfeidrol  ar  ei  dynged  ddaw, 

Y byd  a dynnodd  rin  ei  enaid  ef, 

Ei  feddwl,  a holl  fírydiau  ’i  galon  gref 
I’w  fewn  i gyd,  pan  wnelai,  yn  ei  rod 
Ddaearol,  yr  oruchaf  nef  ei  nod, 

A gwên  ei  Arglwydd  ei  goronol  glod. 

I’r  hwn  ni  feddai  bywyd,  trwy  symudiad 
Ei  holl  flynyddoedd,  swynion  gwerth  ei  gludiad, 

Ond  ambell  fedd  ac  ambell  i fachludiad, — 

Machludiad  o ryw  barthau  o fodolaeth 
Nefolwedd,  dan  ryw  drumau  o farwolaeth 
A daflodd  siomiant  fel  daeargryn  gynt 
Yn  erbyn  borau  bywyd,  a’i  gynnar  hawddgar  hynt, — 
Betli  yw  y byd  a’i  swynion  iddo  ef  ? 

Pob  mawredd  ynddo,  a phob  gorsedd  gref  ? 

Y perthi  aml-liw  sy’n  ymylu  ’i  daith, 

Fe’u  gwelodd,  ond  eu  pasio  fu  ei  waith. 


Y STORM. 


61 


Os  tynnodd  un  or  mil-liwiedig  gangau, 

Trodd  yn  ei  afael,  wraidd  a brig,  yn  angau, — 

Euredig  farwolaethau  ydynt  hwy, — 

Ac  aeth  ymlaen  yn  ddifrifolach  mwy, 

A thynnodd  ei  serchiadau  bob  yn  un 
Yn  ol  o’r  byd.  Un  bedd  o dywyll  lun 
Yn  unig  a ddewisodd  o’r  carneddi 
I ollwng  ambell  lifddor,  ambell  weddi 
Pan  ddelai  ato,  am  un  ail  gyfarfod 
Pe  bai  bodolaeth  gyda  hynny  ’n  daríod. 

Dewisodd  un,  a dim  ond  un  ddewisodd 
O’r  pethau  fu,  ac  adfail  oer  a brisodd ; 

Fe’i  hailgyfododd  ar  gynaliol  gofìon, 

0,  mae  yn  uchel  ar  ei  enaid-nofion 
Yn  gyfan  yn  ei  galon-aber  ef 
Lle  na  thyn  amser  ei  ystorom  gref. 

Fe  alwodd  ei  serchiadau’n  ol  o’r  byd, 

Ei  galon,  a’i  feddyliau  goreu  i gyd, 

Yr  holl  feddyliau  sydd  yn  tynnu  nerth 
Yr  enaid  allan,  ac  yn  profi  ’i  werth, 

Sy’n  gofyn  gallu’r  enaid  i’w  dyfalu, 

A chydalluoedd  byd  a bedd  i’w  chwalu, 

Rhai  nad  all  byd  o berlau  eu  had-dalu. 

Pan  y dychwelai’r  gobaith  hwnnw  i’w  law, 

Fel  bedcl,  addaweb  o ddedwyddwch  draw, 

Dynnodd  y byd  un  bore  bythgofiedig, 

Pan  ddaeth  i’w  law  yn  briddlyd  a thoredig, 

Fe  dyngodd  ar  y toriad,  ar  y bedd, 

Y mynnai  bethau  o gadarnach  gwedd, 

A’r  ser  a holl  adenydd  Duw  i’w  huddo 
A bydoedd  eraill  yn  ddyledwyr  iddo; 

Y rhwymai’r  nefoedd  gydag  ef,  i sefyll  neu  gydsuddo. 
Oddiar  ei  enaid  taflodd  yr  holl  fyd 

Fel  nos,  a chwalai’i  niwl-fawreddau  i gyd, 

Disgynnodd  Duw  i lawr,  a’r  ser  o ddwyfol  bryd. 

Breuddwydiodd  trwy  ieuenctid  ; pan  ddeffroes 

Ar  ymyl  gwagle  distaw,  llwyr  y troes 

Ei  enaid  a’i  feddyliau  oll  i fyny 

Lle  mae  y ser  am  Dduw  fel  craig  yn  glynu, 

Lle  mae  afonydd  pob  daioni  sy 
Yn  tarddu  gyntaf  ac  yn  llawn  eu  lli, 

Ar  ol  dychwelyd  o bob  oes  a byd 
A llawn  ddyfrhau  rhedleoedd  bod  i gyd. 

Dwyreai  bywyd  fel  cyfandir  draw 
O gaddug  amser,  lledai  ar  bob  llaw 


62 


GWAITH  ISLWYN. 


Paradwys  ar  baradwys,  hongiai  nef 

0 ryfedd  ardderchawgrwydd  arno  ef, 

Ond  rhythodd  gwagle  arnthr  draws  ei  daith. 
Distawrwydd  oedd  o’i  fewn,  neu  ddistaw  iaith, 

A safodd,  safodd  yno  dymor  hir, 

Lle  nad  oes  bellach  ond  i enaid  dir 
A ddeil  y sangiad  anturiaethus — draw 
Lle  nad  oes  gan  y byd  a deimlo  llaw, 

Lle  mae  y llafar  yn  y dyfnaf  daw 
Yr  erchyll  oll  fel  peth  tu  faes  i’w  fyd, 

Lle  try  yr  haul  a’r  ser  yn  ol  i gyd, 

A phethau  mil  agosach  gyda  hwy, 

Gan  ado  enaid  y peth  ydyw  mwy, 

Yn  unig  byth.  Pan  syrthior  corff  fel  mantell 
Dros  ymyl  amser  a’i  deneuaf  gantell, 

Pan  gyda’r  galon  saf  y byd  marwolaf, 

Pan  ddaw  y gauaf  maith,  distawrwydd  y glyn  olaf, 

1 fyny  i’w  ífynhonnau  eithaf  hi, 

A phan  y metho  ei  diweddaf  li 
Ysgogi  allan,  O pan  ddaw’r  arafìad 

Y gwyndra,  y distawrwydd,  a’r  mewn-safiad, 

Pan  dawo’r  byw  fel  beddau  amglustfeiniol, 

A ddarfu  bywyd?  Trwy  y pethau  seiniol 
Gweledig — calon,  genau,  corff — do,  darfu. 

Ond  aeth  yr  enaid  ymaith.  O pa  angel  a’i  cyfarfu, 
Pa  ryw  o dragwyddoldeb  gaed  i’w  dderbyn, 

A oedd  y nef  o hirbell  neu  gy ferbyn? 

Paid,  dyner  Fam!  O,  tyn  yn  ol  dy  law, 

Y bedd  sy’n  curo’n  awr,  a chlych  y bydoedd  draw. 

Kho  mwy  dy  law  o dan  fy  mron, 

A yw  y galon  unig  hon 
Yn  curo,  curo?  O,  paham 
Y curai  hi 
Ar  ol  ei  llu, 

Ar  ol  ei  mam 
A’i  mwy? — Paham 
Na  pheidiai  hi  y dywell  awr 
Y syrthiodd  mwy  na’r  ser  i lawr, 

Holl  nefoedd  cariad  baradwysaidd  wawr? 

Paid!  gall  fod  ton 
O fywyd  eto  dan  y fron. 

O freuddwyd  bêr, 

Parhâ!  y mae 


Y STORM. 


63 


Rhyw  seren  eto 
Üwch  y gwae 

Yn  addo — paid  a’i  phrofi  hi. 
Cred  eto,  cred 

A bydd  yn  erbyn  bedd  yn  hy. 

Dos  eilwaith,  dos, 

A allodd  ton 
Marwolaeth  fyth 
Fyth  oeri  y gal'on  nefol  hon, 

A rhoi  i’r  bedd 

Y fath  nefolaidd  wylaidd  wedd? 

Dos  eto,  dos 

Yr  wyt  yn  hir — 

A ddaeth  y nos 

Y nos  ddi-ser  yn  wir? 

Taw!  mae’th  ddistawrwydd 

Wedi  dweyd, 

A’th  loes-wên  nos 

Ddi-foreu  wedi  gwneyd. 

Ti  ddysgaist  dithau 
Iaith  y bedd, 

Distawrwydd  bythol  ydyw  ef 
A fíyrnig  hedd. 

O pan  lefaro 
Pan  y clyw 
Pan  yr  atebo 
Alwad  Duw, 

Fe  fydd  yn  werth 
Ar  adfail  yr  holl  fydoedd  fyw, 

Ar  lechwedd  olaf  amser, — clyw, 

Ar  olaf  sail 

Y llosgawl  fyd, 

A chodi’r  haul 

Treuliedig  draw 
Fel  gwan  oleuen  yn  y law 
I weld  y llid 

Ddymchwela  seiliau’r  bedd  i gyd, 
Pan  ddaw  i’r  lan  o nos  y bedd 
Nefoedd  o ser, 

Lond  agoredig  hanfod  Ner 
Ar  newydd  wawr  a.newydd  wedd. 

Pan  y dadrolir  holl  ddaeareg  bod 
A haenodd  angau,  byd  ar  fyd, 


64 


GWAITH  ISLWYN. 


Bryniau  a broydd,  mawr  a bach  ynghyd, 
Brenhinbarth,  cyrrau  r gwae  ac  alpau’r  clod, 
Dadrolir  hwy  i’r  nef  yn  awr 
Bob  haen  o led  y ddaear  fawr. 

Ac  amser  ddaw  oll  heibio  i Dduw 
A’i  luoedd  oll,  oll  yn  ei  freichiau  gwyw. 

Fe  glyw — fe  glywodd  bedd  cyn  hyn. 

Aeth  y Gorchfygwr  trwy  y glyn. 

Fe  glyw,  fe  glyw 
Pan  ddelo  Duw 
A’i  briod  nef 

A’i  gedyrn  oll  o’i  amgylch  ef. 

Y meirwon  glywir  dan  y byd, 

Yn  codi  ar  ddaeargryn  amser,  fyrdd  ynghyd. 

A fFy  y bryniau,  fFy  y môr, 

Ac  ni  adawa  dydd  yr  Iôr 

Ddim,  dim  o’r  ddaear,  dim  o’r  byd 

Ond  bywyd — bywyd  a fydd  ei  weddill-lwch  i gyd 

A gwelir  angau  echrys  bryd 
Fel  nos  o fewn  y nos  o lid, 

O’r  hon  y seinia  cnul  pob  byd 

Y nos  ddilea’r  nef  i gyd 
Mewn  un  machludiad,  a’r  holl  ser, 

Pan  gyfyd  barn-gymylau  Ner, 

Ac  arnynt  draw  ei  orsedd  danbaid  der, 

Fel  bryn  o wawl 
Ar  fôr  o fawl, 

A leinw’r  gofod  gwag  nes  teimlir  fod 
Y llawnder  yn  helaethach  ym  mliob  rhod, 

A thonnau  mawl, 

Yn  uwch  eu  tawl, 

A llawnach  na  phan  oedd  pob  trân 
Yn  dwyn  ei  nef  a’i  fyd  o dân, 

A’i  arbarth  ter 
O grogawl  gerub-ddaliol  ser. 

Fe  rythodd  gwagle  dros  ei  yrfa  lon, 

A gwagle  hollol  fu  y ddaear  hon 
A’i  holl  ogoniant  mwyach  iddo  ef: 

Aeth  drosti  mwy  gan  hongian  wrth  y nef 
A’i  byd-gyflÿrddol  addewidion  hi, 

Fel  cerub,  pan  dramwyo’n  daear  ni, 

A’i  fraich  fel  bwa  dros  y ser,  ac  un 
O’u  cantau  ’mhlyg  yn  ei  ddeheulaw  gun. 


Y STORM. 


05 


Y STORM. 

VIII. 

Iaith  y planedau. 

pAN  rodio  i ganol  y nos 

Fel  cysgod  distawrwydd  a hedd, 
Pan  ẃisgo  y nefoedd  eu  serenog  ros 
A llewyrch  eu  Duw  ar  eu  gwedd — 
Pan  godo  y lloer  ar  y nef 
A’r  ser  yn  ei  harwain  i fyny, 

A chyngherdd  distawrwydd  mor  gref, 
A’r  byd  fel  wrth  adsain  yn  glynu — 
Pan  dawo  y môr  iT  nef  fawr-wydd 
O burdeb  y dwyfol  lefaru, 

O,  pan  y mwynhaom  ddistawrwydd — 
Distawrwydd  y bydoedd  yn  caru, — 
Yr  egwyl  nefolaidd  y daw 

Holl  natur  yn  hylif  i’n  bronnau, 

AT  môr  ysbrydoliaeth  o draw 
Yn  symud  y nefoedd  fel  tonnau, 

Fel  tonnau  o amgylph  penrhynion 
Ser-olau  yr  enaid  pan  rydd 
Ei  hunan  i’r  pethau  nef-wynion 
Tu  allan  i amgant  y dydd, 

Pan  eg}rr  ser-demJauT  ucliafion 
Holl  led  a helaethrwydd  y nef, 

A phan  ellid  gweled  gorsafion 

Y weddi,  a llifiad  y llef — 

Trwy’r  dwyfol  ddistawrwydd  i fyny 

Dros  olaf  ymylgylch  y gwawl 
A'r  seren  sy  fyth  yn  terfynu 

Y cread  gan  bennu  ei  bawl — 

Pryd  hyn  fe  gyfarchai  y bryniau, 

A’r  lloer,  aT  planedau,  a’r  ser, 

Fel  tystion  tragwyddol  eu  rhiniau, 

Fel  meibion  anwylaf  ei  Ner. 

“Fy  mrodyr,”  dywedai,  “Fytholion 
Wynebau  di  weniàith,  di  wawd! 

Yr  un  uwcli  yr  holl  newidiolion, 
Ardderchog,  oludog,  neu  dlawd.” — 
Sibrydai  yr  holl  blanedolion 

A’r  ser,  trwy  y gawod,-— “Ein  Brawd! 
Cyfoethog  neu  dlawd, 

Mewn  gwychder  a’r  gwawd, 

Yr  un  yw  y Nefoedd,:  O bytJi  yn  eu  rhawd! 
E 


6G 


GWAITH  ISLWYN. 


Lle  nid  oes  walianiaeth  rhwng  gorsedd  a maen, 

o o 

Pell,  pcll  y tu  yma  y derfydd  pob  sain 
Daearol,  a phob  uchelfrydol  esgyniad 
Gall  rhod  yr  aderyn  orlamu’i  derfyniad. 

Yr  un  yw  y dfawd, 

Oyfoethog,  tylawd, 

Y gwychder  a’r  gwawd, 

I ni — 

Glŷn  di! 

Mae’r  Nef  yn  rhy  berífaith 
I rifo’r  byrlymion  ar  ẅyneb  y lli, 

Nid  digon  o ser-ífaitli 
Pridd  wawd  a phridd  fri. 

Glŷn  di, 

Cyfoethog  neu  dlawd, 

Os  union  dy  rawd, 

Mae’th  gader  yn  barod  a’tli  fawredd  heb  ri 
Gyda  ni,  gyda  ni, 

Ein  Brawd.” 


Y STORM. 

IX. 

Yr  ìiaul. 

NID  yw  y greadigaeth  aruthr  hon 

Ond  Teml  yr  Anfeidrol,  ac  nid  oes 
Un  cyntedd  llai  na  byd,  a digon  prin 
Y pennaf  a’r  helaethaf,  pan  y del, 

I gynnwys  cwr  ei  fantell,  ac  i ddal 
Adsain  ei  lais  o fewn  ei  lawnaf  gy lch. 

Nef  fawr  yn  ddor  pob  eang  gyntedd  gawn, 
Yn  troi  ar  haul  fel  colyn;  a phan  gwyd 
Y dydd  ei  olaf  feinaf  faí*  o wawl, 

Ei  dôr  awyrol  ailgolyna  hi, 

Dan  lifo,  ar  y ser;  a lleuad  gron 
Fel  meddwl  tawel  oddiar  bob  un 
A gwyd,  gan  hanner-agor  trwy  y niwl 
Ei  ílygad  breuddwyd-huliol,  fel  pe  bai 
Yn  gwahodd  dyn  i lanw  a chronhau 
Ei  syniad,  nad  yw  amser  wedi  cael 
Trwy  ei  holl  oesoedd  hyd  ser-orsaf  heno, 

Air  a chyflawnder  iddo.  Galwodd  Duw 
Y greadigaeth,  bydoedd  fyrdd,  o gylch 
Y canol  air,  a myrdd  o fydoedd  mwy, 


Y STORM. 


67 


Tu  faes  tu  hwnt  i’w  gilydd,  haul  am  liaul, 

A ser-anfeidrolderau  amgylch  ogylcli, 

Nes  caed  yr  oll  yn  debyg  iddo’i  hun, 

Ac  fel  efe  yn  fawr,  ac  fel  efe 
Yn  anherfynol  fyth  ond  iddo  ei  hun, 

Sy  fyth  yn  fwy  na’r  cyfan,  fel  y mae’r 
Cynhwysol  fytli  yn  fwy  na’r  cynhwysedig, 
A’r  meddwl  luniodd  yn  anfeidrol  fwy 
Na’r  llun  a daflodd  allan. 

Collodd  dyn 

Ei  syniad  am  y greadigaeth  hon, 

Pob  syniad  cywir  am  ei  mawredd  hi 
A’i  hundeb  a’i  helaethrwydd.  Synnai  mwy 
Pan  dynnai’r  dydd  ei  holl  gyfryngdod  ffwrdd 
A’r  haul  ei  ganol-fawredd  odd  y nef, 

Fe  synnai  weld  nefolach,  dyfnach  dydd 
Yn  gwlawio  ei  belydrau  claer  ar  liyd 
Ymylau’r  nos.  Anghofiai  rhai  y ser 
Fel  petliau  o gyfundraeth  uwch,  nad  oedd 
Gan  ddyn  a’i  fyd  ran  ynddi  hi,  na’i  loer, 

Er  bod  ei  hagwedd  fel  pe  mynnai  lii 
Ollyngdod,  trwyiided  gan  y ddaear  gref 
Ormesol  ei  llywodraetli,  i roi  tro — 

Dan  ddeddf  bob  paladr  hyd  ei  chreigiau,  hyd 
Ei  chanol-bwynt,  heb  ado  gronyn  fytli 
I grocsi  terfyn  ei  chwmpasog  gant, 

Na  syrthio  dros  ei  hymyl-geulan  bell 
I fôr  am-ruol  creadigaeth  Ior, 

Sydd  yn  ymlannu  ar  ei  rhimiol  gylch 
O’r  anherfynol  a’r  tragwyddol  draw, 
Cylchoedd  o ddydd  di-rif  fel  inôr  wrth  fôr 
Tu  faes  i’w  gilydd,  dan  a thros  eu  gilydd, 

Fel  tragwyddoldeb  o ddiderfyn  wawl, 

Bob  un  yn  troi-  o gyleh  ei  drolyn  mawr, 

Ei  haul  creidd-dynnol,  am  yr  hwn  y rhed 

Y bydoedd  yn  llifogydd  anfeidrolwych 

0 allu  ac  ysplandra,  nos  bo  môr 

Y tran  bytholgylch  oesoedd  ar  eu  hol 
Yn  storom  o ddisgleirder  ac  o nerth — 

Fel  pe  y mynnai  drwydded  i roi-tro 

1 blith  ei  brodyr  a gollasid  gynt, 

Pan  y gwahanodd  pechod  deulu  Duw, 

Gan  eu  gwasgaru  â’i  aruthrol  wynt, 

Bob  lloer  a phlaned  i’w  hanialwch  pell, 


68 


GWAITH  ISLWYN. 


Meudwyon  arutlir  hyd  y gwagle  oer, 

Pan  dorrwyd  yr  ysbrydol  bynt  i lawr, 

Rhai  oeddynt  yn  cysylltu’r  ser  i gyd 
A’u  gilydd,  ac  â phellaf  orsedd  Duw, 

Fel  rhannau  teg  o’r  un  cyfanwaitli  mawr, 
Cynteddau  yr  un  Ior-lanwedig  deml. 

Meddyliai  dyn  am  oesoedd  mai  ei  fyd 
Soddedig  ef  oedd  canol  bwynt  y cwbl 
A swm  y greadigaeth,  ac  nad  oedd 
Y ser  ond  gwreichion  ar  ei  gyrrau  ef, 
Arwyddion  ei  derfynau,  nad  oedd  gan 
Yr  haul  un  dwyrain  na  gorllewin  ond 
A droai  efe  ato  yn  ei  daith 
Ganol  a ser-ysgogol;  fod  yr  haul 
A nefoedd  Duw  i gyd  yn  troi  o’i  gylch. 

0,  fel  y gallodd  meddwl  un — un  dyn— 
Ddileu  holl  freuddwyd  amser.  a rhoi’r  byd 
A’r  haul  a’r  ser  i gychwyn  fel  o newydd 
I maes  o gyntedd  amser  yn  eu  trefn; 

A dwyn  y greadigaeth  fawr  i’r  lan 
O hono  ei  hun,  o feddwl  ynddo’i  hun, 

Yn  ol  ei  mawredd  a’i  hanfodol  ddull, 

Heb  seren  dan  dywyllwch,  nac  un  byd 
Yn  tramwy  yr  anfeidrol  lieb  ei  ddeddf. 

Fe  syrthiodd  creadigaetli  Duw  i’w  law 
Fel  afal,  a gwahoddai’r  byd  i weld 
Dirgclwch  ei  threfniadaeth  ar  ei  fys, 

A sylfaen  ymerodraeth  fawr  yr  lìaul, 

Ac  uwch  ymerodraethau  ser  y nef, 

A gyd-deyrnasant  trwy  yr  unrhyw  ddeddf 
O godiad  hyd  facliludiad  amser  mwy. 

Haul!  nid  oes  boreu  yn  dy  hanes  di, — 

Dy  hanes  o ddiderfyn  rwysg  a gwawl, 

O fewn  yr  lion  y mae  rhyw  blaned  fytli 
Yn  disgwyl  dy  gyfodiad,  mil  a myrdd 
O froydd  a mynyddoedd  yn  y niwl, 

A’r  nefoedd  fel  llumanau  dros  eu  pen 
Yn  gwrando  swn  dy  ddydd-wneuthurol  rod, 
Sy’n  taflu  dydd  o amgylcli  ac  o flaen 
Bob  tafliad  lonnaid  wybren  môr  a byd 


y STORM. 


Gan  fesur  amser  trwy  ei  gy lchoedd  oll, 

Or  cyntaf  i’r  diweddaf,  pan  ymsawdd 
Pob  mesur  yn  yr  anfesurol  mwy, 

Pan  na  chanfyddir  amgant  lle  y bydd 
Y gorwel  fyth  yn  ddyfnach,  lle  ni  cheir 
Un  terfyn  ond  a wnel  gwelediad  dyn, 

Byrdra  ac  anigonrwydd  ei  welediad, 

Yn  agoredig  ryfeddodau  Ior, — 

0 fewn  dy  hanes  ogoneddus  fawr 
Nad  oes  o’i  mewn  wagleoedd  onid  dau, 

Dwy  ddalen  wag  yn  unig,  a adawyd 
Yn  wag,  3Tr  olaf,  pan  y teimlai’r  byd 
Pan  deimlai’r  nef,  pan  deimlai  amser  fod 
TJn  cof  yn  ddigon  y diwrnod  hwnnw 
Pan  lefodd  y Tragwyddol  yn  y cnawd 
uMae  syched  arnaf,”  nes  i’r  synnol  fyd 
Adseinio  mewn  daeargryn,  nesd’r  lloer 
A’r  ser  i gyd  ddihuno  ganol  dydd. 

Mae’n  ddigon  ac  yn  ormod;  rhydd  y baich 

1 dragwyddoldeb,  ac  nid  gormod  ef 
I’w  gynnwys,  ac  i ddal  y môr  o fawl 
Daen  yn  ddiderfyn  o’r  gwirionedd  dwfn. 

Braidd  y ceir  boreu  yn  dy  hanes  di 

Mor  fawr  â hwnnw  dorrodd  mor  ddisymwth 

Ar  foroedd  dyfnion  ei  feddylfyd  ef, 

Seryddwr  amser  oll.  O Newton  fawr! 

Fe  allai’r  ser 

Eu  hunain  íFurfìo’th  feddfaen  claer,  a’r  haul 
Fachludo  dros  fynyddau’th  fawredd  olaf, 

A’r  seren  fore  wenu  ar  dy  lwch 
Fel  brawd  o’r  un  addewid,  ac  o’r  un 
GyíFelyb  genadwri,  ’r  hwn  a ddug 
Ysplenydd  ddydd  y cyflawn  eglurhad 
Ar  galon  a íFynhonnau’r  dydd  ei  hun. 

Ai  plentyn  oit  ar  lan  y dwyfol  fôr, 

Yn  cipio  ambell  royn  yma  a thraw? 
Drychfeddwl  dirfawr  ydoedd,  teilwng  o 
Genhadwr  iddo  ef  nad  yw  y byd 
Ond  groyn  iddo,  a’r  ser  ond  taeniad  uwch 
O fanro  ar  uchelach  creig  ei  allu. 

Na  welai  amser  fwy  o’r  plantos  hyn, 

Nad  oedd  i’w  mawredd  hwy  a gyíFelybid 
Ond  cyd-fawr,  cyd-ddwfn  ostyngeiddrwydd  pur 
Yn  rhodio  hyd  ei  geulan  grynol  ef 


0 


GWAITH  ISLWYN. 


Dan  grynu,  O na  welai  amser  fwy 
O’r  cyfryw  enaicl-bererinion  pur 
Frawychent  feddwl  am  yr  olaf  beth, 

Rhydio  a chynnwys  dyfnder  olaf  Duw; 

Y rhai  wrth  syllu  ar  yr  haul  a’r  ser 
Obeithiant  nad  yw’r  helaethderau  hvn 
Ond  cyntedd  y gogoniant,  tarth  y môr 
Tragwyddol,  a phenrhynion  bythol  fyd 
Yn  treiddio  ac  yn  chwyddo  tonnau  amser 
Gan  wneyd  cyfyngfor  bywyd  yma’n  fawr 
Gan  fawredd  gobaith,  a disgwyliad  pell ; 

Y rhai  obeithiant,  yn  eu  dwyfol  ffydd, 

Nad  yw  y greadigaeth,  er  mor  fawr, 

Mor  llydan,  ond  gwahanlen  defnydd,  rhwng 
Yr  ysbryd  a’r  ysbrydol,  dyn  a Duw, 

Y bryniau  rhyngom  a’n  tragwyddol  wlad ; 

Y rhai  sy’n  edrych  ar  olyniad  cyson 
Planedau,  heuliau,  ser,  pel  ar  ol  pel 
Yn  codi’r  dydd  i fyny  ac  yn  gwneyd 
Machludiad  yn  amhosibl  oesoedd  byd, 

Y lloer  yn  adgyfodi  o deg  fedcl 
Byd-ddwfn  machlucliad  draw,  hanner  y dydd 
Gan  daenu’r  borau  tyner  dros  y byd — 

Y ser  o’u  huchelderau’n  taflu  i lawr 
Ryw  cldarnau  o dragwyddol  ddyddiau  Ior 
Sydd  yn  goleuo  bryniau  tmgwyddoldeb  oll; 

Y rhai  sy’n  edrych  ar  y cylchiad  hwn 
Boreu  ar  gyfer  nawn,  a’r  ìloer  a’r  ser 
A’r  holl  blanedau’n  cynorthwyo’u  gilydd, 

Fel  unol  ymdrech  creadigaeth  Duw, 
Cydymegniad  ei  holl  fydoedcl  hi, 

I ffurfio  ffigyr  o’r  tragwyddol  ddydd 
Sy’n  llanw  oesoedd  anfarwoldeb  fry 
A ddwg  efe  i mewn,  am  dano,  fël 
Ei  briodoledd  a’i  ogoniant  pur, 

Pan  ddaw  ei  hun  i olwg  dyn  ar  ol 
Ei  holl  weithredoedd. 

Rhyfedd  yw  dy  rwysg, 

A theilwng  ddrych  o’th  Berydcl  mawr,  O liaul! 
Ti  gludi  fyd  fel  pluen  ar  dy  fôr, 

Dy  fôr  di  Jan  o wawl.  Derbynni’r  ser 
Fel  engyl-adar  ar  dy  donnau’n  awr 
Pan  gasglont  yn  y pellder  am  eu  brig 
Y niwl  ac  ardderchocaf  hudd  y nos. 


Y STORM. 


71 


Ac  nid  yw’r  nos  helaethaf  ond  dy  arwydd 
Dydd-gloawl  ar  y byd,  a’r  ser  di-rif 
Ond  delwau  dy  ogoniant  ar  y sel, 

Y sel  ardderchog  sydd  yn  rhoi  dy  fydoedd, 

Un  ar  ol  un, 

Fel  plant  i freichiau  am-bluedig  cwsg, 

I ryfeddodau  mewnol  gread  dyn, 

Y breuddwyd,  sydd  yn  tynnu  heuliau  uwch 
O’r  enaid  i oleuo  bryniau  pell 
Rhamantus  fyd  dychymyg,  ganol  nos. 

Ac  nid  oes  eisieu  cymorth  arnat  ti 
Mewn  un  awyrbarth  o’th  lywodraeth  fawr, 
O’r  canol  bwynt  hyd  olaf  gwr  y dydd 
Sy’n  ymgymysgu  draw  â dyddiau’r  nef 
Lle  mae  yr  enaid  weithiau’n  cael  ei  hun 
Yn  ddiarwybod  iddo,  ac  yn  wylo 
Ei  fod  o fewn  atyniad  marwol  fyd, 

A baicli  o ddefnydd  fel  condemniad  trwm 
Yn  hongian  wrth  ei  ysbryd,  nad  all  dim 
Ei  rwygo  ond  y rhwygwr  mawr  y sydd 
Yn  ysgar  bydoedd  ac  yn  tynnu’r  cylch 
Du  tywyll  am  bob  byd  o euog  nod 
Sy’n  rhwyfo  trwy  dy  foroedd  duon,  Amser, 

A than  y barnol  donnau  amlaf,  hyd 

Y gobaith  olaf  sydd  yn  bannu  ei  wae. 

Ti  ddygi  amser  gyda  thi  fel  môr, 

Ac  fel  y tyn  y lleuad  ar  ei  hol 
Foroedd  y byd  ar  lanw  o awyddfryd, 

Y tynni  di  y byd  a’r  lloer  a’r  bydoedd 
A roddwyd  dan  dy  ofal,  oll  fel  llanw 

O danbaid  hollalluawgrwydd  o dy  gylch. 

Mor  fawrwych  noíiant  ar  dy  fythol  ddydd ! 

0 na  chawn  wrando  twrf  dy  fydoedd  di, 

Ac  eistedd  oddi  arnynt  oll  fel  cerub, 

A chlywed  yr  ystorm  anfeidrol  sydd 
Yn  rhuo  o’r  tu  ol  i’r  bydoedd  hyn, 

Ar  ol  pob  un,  y storm  o sain  oll-lanwol 
Nad  yw  ei  liadsain  yn  dibennu  byth, 

Yn  seibio,  nes  y delo’r  belen  fawr 
Yn  ol  drachefn  ar  ei  heang  gylcl) 

1 godi  y taranau  flwyddyn  arall. 

Digonol  wyt  dy  hun  i ddwyn  dy  faich, 

A chadw’th  fydoedd  a’th  leuadau  heirdd 


2 


GWAITH  ISLWYN. 


Uwch  bedd-lanedig  foroedd  amser  oll. 

Dos,  deilwng  gynrychiolydd  o dy  Dduw, 

Sy’n  ysgrifennu,  ar  ddalennau  gwag 

Y gofod,  greadigaeth  fel  drychfeddwl, 

Ac  fel  drychfeddwl  yn  ei  galw  yn  ol 

I fod  mewn  llawnach  purdeb  ynddo  ei  hun. 
Parha 

I godi  o dawelfawr  hafn  y nos 
Fyd  ar  ol  byd  yn  ol  eu  harddaf  drefn, 

Eu  cipio  ar  uchelder  dy  gyfodiad 
A’u  nofio  yn  fawreddog  dros  y dydd, 

Nes  egyr  y ddiweddaf  nos  o bell 
Ei  thywyll  byrth,  O nes  y gwelot  draw 
Benrhynion  aber  y tragwyddol  fyd 
Yn  pennu  amser  â’r  ddiderfyn  lan, 

Nes  gwelot  draw  y Graig  aruthrol  sydd 
Yn  soddi  bydoedd  dan  ei  chrog  o wae 
Fel  gro  ton-daflol,  neu  yn  derbyn  fyth 
Ryw  lif  o heuliau  ar  ei  gloewaf  frig 
Yn  esmwyth  a mawreddog,  lif  o ser 
Fel  tragwyddoldeb  o foreuau.  Boed 
Dy  leiaf  wên,  fel  eiddo’th  Dduw,  yn  ddydd, 
A’th  fachludiadau  fel  yr  eiddo  ef, 

Fel  eiddo  ei  drugaredd  lawn  a’i  ras, 

Draw  ond  ymddangosiadol  ac  mewn  rhith. 

Helaothrwydd  dy  ddaioni,  cylchedd  maith 
Dy  fyd-oleuol,  byd-fendithiol  daith, 

Dy  fawredd  yw  yr  achos  fyth  dy  fod 
Yn  machlud.  Nis  gall  dyn  dy  ddilyn  dros 
Geulannau  niwl  ei  fyd.  Mae  n rhaid  i ti 
Roi  cylch  anfeidrol  cyn  y gelli  ddwyn 
Dy  ddydd  a’th  fawredd  eilẅaith  ar  y byd. 

Y byd  sy’n  troi  ei  gefn  arnat  ti 

Trwy  oesoedd  o wamalwch.  Ö,  pe  gallai, 

Pe  gallai  gadw  ei  wyneb  arnat  fyth, 

Heb  droi  ei  fryniau  prudd  a’i  gyfandiroedd 
A’i  lygad  nef-ddelweddol,  y mawr  fôr, 

Fyth  ar  y cwmwl  a dyfnderau’r  nos ! 

Mae  pwynt  cerubiaidd  ar  y nefoedd  fry 
Na  wel  fachludiad  ar  dy  yrfa  fyth, 

Hyd  at  y pellaf  sydd  yn  mesur  cylch 
Diweddaf  amser,  ond  rhyw  godiad  maith, 
Rhyw  godiad  ar  godiadau,  byd  ar  fyd, 
Llydanach  dydd  ar  ddydd,  yn  chwyddo  i’r  lan 


Y STORM. 


73 


Hyd  uchder  eithaf  defnydd  haen  y ser 
Goruweh  y rhai  y gorfFwys  tragwyddoldeb 
Fel  nefoedd,  a gorseddfainc  Duw  fel  haul. 

Os  rhaid  i’th  fawredd  a’th  helaethrwydd  di, 
A’n  gwendid  ninnau,  íFurfìo  rhyngddynt  hwy 
Wedd  o fachludiad  a newidiad  fyth, 

Pa  beth  am  Dduw  a ninnau?  O,  pa  beth 
Am  hirfaith  yrfa  ei  ragluniaeth  ef 
Sy’n  codi  fythoedd  ac  yn  machlud  fyth 
Ar  froydd  a mynyddau’r  byw)’d  hwn? 

Pe  gwelem,  y mae  Duw  yr  un  o hyd, 

A’i  holl  drugaredd  fel  y cyflawn  haul, 

Pe  gallem  ond  ei  ddilyn,  a mwynhau 
Golygfa  y pellderau  nad  yw’r  bedd, 

I’w  ganfod  oddiar  eu  terfyn  hwy. 

Nyni  sy’n  disgyn  tua  bro  y niwl, 

Yn  taenu  ofn  a digalondid  fel 
Byd-gwmwl  dros  ein  henaid,  ac  yn  ceisio 
Ei  weled  trwy  y llygaid  cnawdol  hyn, 

A darllen  ei  fynediad  rhyfedd  trwy 
Gyfryngdod  y daearol  bethau  o’n  cylch, 

Yn  lle  fel  engyl  rodio  dros  y byd 
A cherdded  bryniau  adfyd  ag  y mae 
Siom  fel  daeargryn  yn  eu  taflu  i’r  lan 
Er  mantais  enaid  a golygfa  well — 

A bod  a’n  hymarweddiad  yn  y nef, 

Y nef  o íFydd,  o burdeb,  ac  o fawl, 

Sydd  yn  mwynhau  gwynepryd  Duw  a thaen 
Ei  ragluniaeth.au  oll  feì  hanner  dydd. 

Y mae  arsyllfa  yn  y bywyd  hwn, 

Fel  ymdaith  seren,  uwch  y byd  a’r  bedd, 

O’r  hon  ni  welir  yn  nhrugaredd  Ior 
Fachludiad  na  lleihad  ond  hynny  wncir 
Gan  eu  hanfodol  fawredd  ynddo  ef, 

A’u  pellder  yn  yr  anherfynol  draw. 

Ac  os  yw  gwên  a thrugareddau  Duw 

0 agos  heuliau’n  ymleihau  i ser 

Rhy  bell  a gweinion  yn  y dwyfol  braidd 

1 dreiddio  y rhagluniaeth  gymyledig 
A llonni’r  ysbryd  ar  y bryniau  oer, 

Mawrha  y dynged  sy’n  pellhau  y dydd, 

Y dydd  o Dduwdod  ar  dy  enaid  dyr, 

Y dydd  na  edwyn  un  cyhydedd  fyth 
Na  chanol  na  therfyn-bwnc,  am  nad  oes 
Un  diwedd  ar  ei  forau,  ar  y wawr 


71 


GWAITH  ISLWYN. 


Lif  yn  dragwyddol  o drugaredd  Ior. 

Po  bellaf  rhagom  yr  amgylcho  Duw, 

0 mwyaf,  llawnaf,  ardderchocaf  fydd 
Ei  drugareddau  pan  y del  yn  ol. 

Ei  fawredd  y w yr  achos  fod  ei  gylch 
Mor  eang.  Aros  ennyd ! ennyd  y w 
Dy  holl  arosiad  yn  y bywyd  hwn. 

Daw  yr  lioll  ffafrau,  y ser-wenau  hyn, 

011  yn  y man, 

Bob  un  fel  haul  ysplenydd,  yn  eu  hol, 

1 roi  dyddhad  diderfyn  ar  ddyddhad 
Ar  rod  dy  dynged  yn  y bythol  fyd. 

Yn  unig  aros.  Y mae  Duw  yn  fawr, 

A’i  drugareddau  fel  efe  ei  hun 

Yn  gofyn  tragwyddoldeb  oesoedd  Ior 
I droi  o’u  mewn  ac  ymddadblygu’n  llawn. 
Nis  gallant  ddod  i olwg  dyffryn  cul, 

Cul  ddyffryn  amser,  ond  fel  ser,  o bell 
Yn  twynnu  ac  yn  gwahodd  dyn  i’r  lan. 
Haul  yw  pob  seren;  tragwyddoldeb  yw 
Cyflawnder  pob  addewid  wlawiodd  Duw 
O’i  galon  waed-gawodol  oddiar 

Y tywyll  fryn,  uwchben  höll  oesoedd  dyn, 
Ei  oesoedd  oll  hyd  wawr  yr  olaf  un, 

Pan  na  fyrdd  eisiau  un  addewid  mwy 
Ym  rnynwes  yr  Addaw-wr  mawr  ei  hun. 

Yn  unig  aros.  Y mae  Duw  yn  fawr 
Ac  un  o’i  wenau’n  fwy  nag  amser  oll. 

Mae  f’  liaul  yn  machlud,  a chysgodau’r  bedd 
Yn  disgyn  ar  fy  ymdaith  fel  y nos 
Ddiweddaf,  a’r  addewid  olaf  bron 
Fel  seren  yn  ymrolio  i fyny  mwy 
Yn  nhew  gymylau  yr  j^storom  hon. 

O dringa  di  fynyddoedd  adfyd  serth, 

Y mae’r  mynyddoedd  hyn,  er  garwed  ynt, 
Yn  esgyn  i’r  tragwyddol  ddydd  i gyd, 

A’u  bannau  gyda’r  ser,  a’u  holl  lechweddau 
Tu  draw  yn  o au  gan  wynepryd  Duw, 

A lluoedd  o angylion  ar  eu  hael 
Yn  cydaddoli  gy da’r  seintiol  lu, 

A’u  gorseddfeinciau  yn  cawodi  dros 

Y llethrau  llyfnion  ddyddiau  o belydron. 

O ben  mynyddoedd  angau  gweli  mwy 
Ffordd  ryfedd  ei  drugaredd  ef  yn  troi 
Fyth  ar  i fyny,  ar  i fyny  fyth 


Y STORM. 


75 


Ar  aden  pob  rhagluniaetb,  dros  y byd 
A’r  bedd,  eu  beddau  hwy  a garwyd  gynt, 
Fel  pethau  difeddadwy,  ac  uwchben 
Dy  fedd  dy  hun  yn  uchaf  lawnaf  oll. 

Cei  weled  na  ddisgynnodd  rhod  ei  ras, 

Ac  na  fu  cyfnewidiad  ynddo  cf, 

Na  chysgod  troedigaeth,  na  fu  haul 
Ei  gariad  am  funudyn  mewn  un  fro, — 

Mai  r uchder  dwyfol  oedd  yn  peri  i ti, 

Y mawredd  a’r  helaethrwydd,  dybio  fod 
Machludiad  yn  ei  gariad  neu  leihad. 

O!  mae  y nef  dragwyddol  fyth  yr  un, 

Ac  nid  oes  bro  a bryniau  ynddi  hi, 

Cyfodiad  na  disgyniad.  Golygfeydd 

Y ddaear  gyfnewidiol  hon  y sydd 
Yn  esgyn  ac  yn  disgyn;  ynddi  hi 

Y mae  yr  hollt,  a’r  môr,  a’r  graig,  a gwag 
Ofnadwy’r  bedd.  Mae’r  nefoedd,  fel  y Duw 
Sy’n  hongian  eu  hamgylchoedd  ar  ei  air, 

Yn  ddigyfnewid  gyd-uchelion  fyth, 

A’u  gwelediadau  uwch  holl  fannau’r  byd, 

A thros  fynyddoedd  ei  gyfryngdod  ef, 

Fel  lieulog  bebyll  duwiau  dros  y cwbí. 

Ac  os  yw’r  storom  a’r  gwamalog  wynt, 

A’r  cwmwl  fyth  yn  pasio  trwyddynt  hwy, 
Eu  newid  byth  nis  gallant;  wedi’r  cwbl, 

Yr  holl  daranau  a’r  rhaiadrol  wlaw, 

Clir  yw  eu  gwedd,  a disglaer  fel  o’r  blaen, 
Cyd-lyfnion  loewon  ddyfnion  hyd  y ser. 
Mae’r  wybren  goruwch  Horeb  danlìyd  fryn 
Yn  oleu  er  ys  oesoedd.  Duw, — 

O,  anherfynol  ras,  a cliariad  yw. 

A chariad  ywy  gyfraith  fawr  ei  hun, 
Daeargryn  o ddigofaint  yn  dyrchau 
Bryn  Sinai  a Chalfaria  i’r  un  rhes, 

A bryniau  bywyd  ei  chlogwyni  fry. 

Gras  dyfnach  yw  digofaint,  lle  y mae 
Digofaint  yn  cyflawni  amcan  gras, 

Gan  gasglu’r  byd  â’r  daran  a’r  ystorm 
I gorlan  bywyd  a thragw}Tddól  hedd. 

Dos  rhagot,  haul!  Y mae  dy  wersi,  fel 
Dy  fydoedd  oll,  yn  fawrion,  ac  i gyd, 

Yn  agor  ein  meddyliau  tua’r  nef 
Fel  dydd  llydanol.  O,  na  bai  ein  holl 


7(> 


GWAITH  ISLWYN. 


Feddyliau,  fel  dy  helaeth  gylchoedd  di, 

Yn  rholio  trwy’r  anfeidrol  ac  yn  dwyn 
Rhyw  ddyddiau  newydd  beunydd  ar  y byd. 

0 pe  caem  edrych  ar  y ddaear  hon, 

Ei  broydd,  ei  gorseddau,  a’i  holl  gylch, 

Am  ennyd  trwy  dy  lygad  uchel  di, 
Darfyddai  uchelfrydedd  ond  a fai 
Lydaned,  uched,  ddyfned  a’r  holl  ser, 

Holl  greadigaeth  am-daenedig  Duw ; 
Darfyddai  pob  uchelfryd  ond  yr  hwn 
A gronnai  ei  ddibenion  oll  yn  Nuw, 

A fyddai  foddlawn,  fel  y bydoedd  hyn 

1 ddychwel  i ddiddymdra  yng  ngoleuni 
Ei  wên,  gan  gyfrif  yr  helaethaf  gylcli 
O lafur  a bodolaeth,  oesoedd  fyrdd 

O ing  a lludded,  wedi  cyrraedd  nod 
Oruchel  a digonol,  mwy  na  gwobr, 

Pe  tynnai  un  cymeradwyol  air 
O enau  yr  Anfeidrol;  uchel  fryd 
A hoffai’n  hytrach  farw  ar  ol  gweld 
Mainc  Duw  a llys  ei  odidawgrwydd  ef, 

A gwedd  ei  wyneb  yn  tywynnu’n  llawn, 

Ac  a fwynhâai  yn  yr  angau  hwnnw 
Swm  anfarwoldeb  a ehyílawnder  bod. 
Darfyddem  edrych  ar  y ddaear  hon, 

Ond  yn  ei  thro  pan  ddelai  gyda  thorf 
Y ser  i fyny  ar  ei  blwyddyn  fer. 

O,  dwyfol  fyddai  edrych  ar  y byd 
Fel  meddwl  yn  y pellder  mawr,  a’r  lloer 
Fel  ysbryd  breuddwyd  yn  ei  hymyl  hi 
Yn  rhodio  trwy  ei  nos.  Ni  fyddai’r  nos 
Ond  cysgod  oddiyna,  cysgod  byr 
Yn  syrthio  ar  ei  hol.  Torfeydd  y ser 
Ni  welid  mwyach  yn  ymgasglu  i mewn 
I’w  cbysgod  pruddaidd,  naç  i nos  un  byd. 
Caem  esgyn  ar  dy  lanw  disglaer  liyd 
Ymylau  tawel  eu  môr-ddyddiau  hwy, 

A’u  gweled  yn  eu  mawredd  fel  eu  rhoed 
Bob  un  ar  flaen  ei  chreadigaeth  fawr. 

O ganol  dy  ogoniant  tafla  fyth 
Dy  ddydd  fel  tragwyddoldeb  am  dy  ser, 

A dod  belydryn  o ffÿnhonnaur  gwawl, 

O ddyfnion  flaenau’r  greadigaeth  lawn, 

Fel  dyfnach  canwyll  yn  fy  llygad  i, 


Y STORM. 


77 


Nes  gwelwyf  dros  y diífyg  draw  a bod 
Yng  nghartref  fel  archangel  gyda’r  ser. 
Ddychymyg,  aros!  Pam  y byddai’r  haul, 

Sy’n  anfon  ei  bell  reiddiau  dros  y byd 
A thros  fynyddau’r  lloer  a’i  balchaf  rod 
A thros  y ser  a’u  holl  wynfaoedd  hwy, 

Haul  mawr  yr  enaid,  sy’n  goleuo  bod 

Fel  wybren  a i gyfodiad,  ac  yn  dwyn 

Baich  trwm  y byd  yn  wychach  ac  esmwythach 

Ar  foroedd  ei  feddyliau  uchel — pam 

Nad  allai  yntau  esgyn,  a mwynhau 

Gwelediad  ei  genadau,  y tu  faes 

I rod  yr  haul  ac  oesoedd  amser  oll? 

Rhaid  iddo  ef  ymlwybro  yn  y dwfn 
O dan  y niwl  a’r  nos,  ac  amser  llesg 
Fel  difíyg  ar  ei  wedd  yn  ymddyfnhau, 

Nes  cau  yr  oll  o’r  golwg  dan  y bedd. 

Y mae  mynyddau’r  bywyd  marwol  hwn 
Yn  torri  ar  bob  pwynt  y dwyfol  ddydd 
O hono  ac  o’i  amgylch  fyth  a lif 
Am  dragwyddoldeb,  fel  y t}7r  y graig, 

Y bryniau,  a’r  cyfandir,  ddwyfol  lyfn 
A theg  olygfa  y taenedig  fôr. 

Fan  yma  ceir  gofidiau  ar  bell  daen, 

Ac  angau  fel  mynyddoedd  garwach  draw, 

Yn  torri’r  nefoedd  ymaith  ac  yn  gwneyd 
Ei  fywyd  oll  yn  froydd,  a’i  holl  hynt 
Yn  beth  o waeledd  ac  iseldra  prudd 
Cydwastad  ag  iseldra  olaf  bod, — 

Y bedd  a siomedigaeth  perfíaith  bron. 

Gwych  fydd  y borau  pan  gyrhaedda  ef 
Ei  rod  daeneclig  ar  y nefoedd  gwell, 

Y nefoedd  nad  oes  eisiau  haul  o’u  mewn 
Gan  lewyrch  Duwdod,  pan  y gwel  y cwbl 
O’i  briod  uchder  yn  y dwyfol  fry, 

A phan  y bydd  y bryniau  tywyll  hyn, 

Hycl  at  yr  olaf  a’r  uchelaf  sycld 
Yn  arwain  tragwyddoldeb  hyd  y bedd, 

Gan  hongian  ei  fawreddau  yri  niwl  amser, 

Bob  un  yn  olau  fythoecld,  a phob  un 
O fewn  ei  dyngeci  yn  ogoniant  mwy, 

Yn  beth  o fawredd  ac  urdduniant  dwfn, 

Fel  y mae’r  ddaear  a’i  holl  olygfeydd, 

Ei  bryniau,  a phob  rhiw  i ti,  O haul, 


78 


GWAITH  ISLWYN. 


Pan  godot  arni  yn  dy  gyflawn  nerth, 

Gan  daflu  dros  ei  clireigiau  garwaf  hi 
Ilyw  fôr  o ogoneddiad  led  y byd. 

Y mae  y byd  a’r  enaid  gledd  yng  nghledd. 

Y marwol  a’r  anfarwol,  er  yn  rhwym 
O deithio  yr  un  llwybyr,  trwy  y daith 
Yn  araf  ymddadrwyinant,  gan  bellhau 
Oddiwrth  eu  gilydd  yn  eu  gilydd  fyth. 

Mac  gwaglen  dechreu  rhyngddynt  gyda  bod 
Sel  tynged  ar  yr  undeb.  Amser  ddwg 

Ei  wyntoedd  lledol  i’r  agorawl  rwyg, 

Ac  ambell  storm,  ddigonol  yn  ei  nerth 
í dorri  byd  yn  ddau,  a newid  gwedd 

Y blaned  fawr  gan  boenau,  oni  bai 
Fod  dyn  yn  fwy  na  bydoedd,  ac  yn  fwy 
Nag  angau  a’i  holl  allu  tywyll  ef, 

Yn  rhwym  o godi  o bob  môr  o wae 
Ar  ol  pob  byd-faluriol  ordd  o ffawd, 

Tawelu  ac  ymledu  fel  y nef 

Ar  ol  pob  storom,  mewn  cymundeb  dercli 

AT  anherfynol  a’r  disoddawl  draw, 

A byw’n  dragywydd,  byw  trwy  angau,  byw 
Trwy  bethau  nad  yw  angau  ond  eu  cysgod 
A byd-fedd  ond  eu  harwynebedd  teg, — 

Y brofedigaeth  sydd  yn  croni  o’i  mewn 
Beryglon  tragwyddoldeb  mewn  un  ton 
O ddistryw  anherfynol  ac  o wae, 

Yn  bygwth  dadsylfaenu  adail  bod, 

Pileri  rhinwedd,  pell  rodfaoedd  hedd 
Ardyrau  gobaith,  eu  cyd-ddymchwel  oll 
Ar  foment  ac  ar  dragwyddoldeb  mwy, 

A chladdu’r  enaid  dan  y distryw  fyth, 

A gostwng  anfarwoldeb  a holl  lan 

Y byd  a ddaw  i ddyfnder  ag  y mae 
Bedd  yn  ogoniant  iddo  ac  yn  haul, 

Am  oesoedd  dyn,  holl  oesoedd  Ior  ei  hun. 
Gwynt  ar  ol  gwynt  ddaw  i lydanu’r  rhwyg 
Nes  y cyrhaecldo  o’r  diwedd  ddullwedd  angau, 
Dyfnder  clifwa  a thy wyllwch  bedd. 

Nac  ofna  ef,  er  clued.  Nid  yw’r  bedd 
Ond  dwyn  i ben  a llwyr  berffeithio’r  hyn 

Y mae  dy  enaid,  trwy  bob  meddwl  derch, 

Bob  codiad  i’r  anfarwol,  pob  dychymyg 


Y STORM. 


79 


Sy’n  gwisgo  gorysplonydd  rodau’r  haul, 

Gan  gipio  o’r  eangder  ar  ei  bys 
Fodrwyon  Sadwrn  fel  y byddo  mwy 
Yn  addas  i ymddangos  ger  bron  Duw, 

A dal  disgleirder  ei  orseddfainc  ef, 

A sefyll  dan  daranau  ei  gadernid 
Yn  treiglo  trwy  ei  hanfod  pell  ei  hun, 

Gan  ddysgub  bydoedd  oddiar  eu  ffordd, 

A’u  hadsain  olaf  yn  anfeidrol  fwy 
Na  thwrf  eu  haruthr  gyd-ddisgyniad  hwynt 
Dros  y ceulannau  sydd  yn  rhimio  bod, 

Yn  rhimio  holl  greadau  llaw  ei  nerth, 

Fel  modrwy  arian  yn  ei  faìth  gy ílawnder, 
Ry  fechan  a rhy  wael  i’w  leiaf  fys 
Sy  ag  araul  dragwyddoldeb  ar  bob  un, — 
Nid  yw  y tywyll  fedd  ond  cyflawnhau 
Yr  hyn  yr  ydwyt  trwy  bob  meddwl  pur, 
Pob  syniad  teilwng  o dy  fawredd,  ddyn, 

Yn  ceisio’i  ddwyn  i ben  ddydd  ar  ol  dydd. 
Pan  fo  dy  enaid  di  a’r  ser  yn  un, 

Pan  lifo  dy  feddyliau  iddynt  hwy 
Mewn  cydgymysgiad  o urdduniant  pur, 

Pan  dorfo’th  ddychymygion  hcibio 
Penrhynion  olaf  amser,  môr  y dydd 
Huanol,  i gyduno  yn  y nef 
A chydaddoli  â holl  engyl  Duw 
A blaenaf  luoedd  cariad,  0 yr  wyt 
Bryd  hynny’n  mhellach  oddiwrth  y byd, 

Y corff,  a phethau  o weledig  ryw 
Na  phan  y taflo  angau  rhyngoch  chwi 
Ei  farwol  fryn  yn  naeargryn  ei  nerth. 

Cam,  cam — a dyna  ni  dros  wag  y bedd. 
Paliam  yr  ofnwn  yr  ysgariad  liwn? 

Bu  lled  y greadigaeth,  rhod  yr  haul 
Fil  milwaith  drosodd,  rhyngom  lawer  tro. 
Do,  lawer  tro,  pan  godem  gyda’r  ser, 

Pan  godai  ein  meddyliau  oll  o’n  mewn 
Gan  gipio’r  enaid  ar  eu  boreu  pell 
I uchder  y tragwyddol  olygfeydd. 

O,  mae’r  llinynau  sy’n  eu  huno  hwy 
Yn  weinion  pan  y delo  angau’n  mlaen, 

A bychan,  bychan  ydyw  gorchwyl  bedd 

I hwnnw  a arferai  amlaf  fod 

Lle  na  bu  gan  y marwol  safle  erioed 


80 


GWAITII  'ISLWYN. 


Na  chysgod  eilrith  am  funudyn  byr; 

A hoífai  ymarweddu  yn  y nef 
A byw  a bod  a symud  trwy  ei  oes 
Yn  Nuw  fel  rhod,  fel  ffordd,  fel  cartref  pur; 
A deimlai  ei  ymddiried  arno  ef 
Ymbwysiad  ei  holl  enaid  ar  ei  air; 

Fod  ei  gerddediad  ardderchocach  fyth 
Ar  hyd  uchderau  addewidion  Duw 
Ac  nid  ar  hyd  y ddaear  ond  mewn  rhith; 
Nad  oedd  yn  disgyn  ar  y ddaear  hon, 

Yn  gorffwys,  ac  yn  huno,  ac  yn  troi 

0 gy lch  y graig  ddaearol  hon  a’r  bryn 
Yn  unig  ond  ei  gysgod  ef,  ei  rith, 

Y corff,  y marwol;  fod  ei  olwg  ef, 

Ei  bryder,  ei  obeithion,  a’i  edrychiad 
Ar  wedd  y byd  ysbrydol  fry,  pa  fodd 
Uwchben  y cyfan  yr  ymweddai  Duw, 

Ai  tangnefeddus  ai  ceryddol  caed 

Ei  olwg  ef,  ai  bryn  o wg,  ai  gwên 
Fro-daenol  leinw  welediad  yr  ysbrydol; 

A deimlai  ei  awyddfryd  pennaf  fyth 
Am  godi  ac  ymgadw  ymhell  goruwch 

Y byd,  orscddau  a phrinderau  nghyd, 

Y groes  a bryn  y gallu,  oll,  a bod 
Fel  angel  yn  ddihalog  gyda  Duw, 

Fel  meddwl  sanctaidd  yn  ei  gariad  ef. 

1 hwnnw  dreuliai  ei  ddedw\Tddaf  awr 
I holi’r  ser  bob  nos,  a welont  hwy 
Arwyddion  ei  ddyfodiad  ef,  a oedd 
Pigyrnol  fryniau’r  greadigaeth  draw 
Yn  derbyn  tor  y wawrddydd  ar  eu  brig, 

A oedd  olwynion  ei  gerbydau  ef 

Yn  ysgwyd  tragwyddoldeb  bellach,  gwên 
Ei  wyneb  yn  dileu  yr  heuliau  oll 
Gan  roddi  awgrym  y machludiad  mawr 
A rydd  y greadigaeth  oll  dan  len, 

A blyg  y nefoedd  fel  gwy wedig  wisg, 
Gweddus  yn  unig  i ddiddymdra,  ysbryd 
Distawrwydd  ac  ebargof, — 0,  i hwnnw 
Na  adnabyddai’r  byd  ond  fel  y mae 
Yr  angel  sanctaidd  sydd  yn  ymyl  Duw 
O’r  nefoedd  yn  ei  adwaen,  fel  y ser 
Sydd  yn  ei  ganfod  yn  ei  briod  gylch 
Ac  yn  ei  wirioneddol  wedd,  y nos 
Pan  ddaw  y bryniau  allan  i amdoi 


Y STORM. 


Ei  holl  ynfydrwydd  a’i  orcliwylion  gwael 
Rhag  gweled  fry  o ffyddlawn  dystion  Duw, 

A chofio  a chyhuddo  pan  y del 

A’i  holl  weithredoedd  gydag  ef  i farn, 

Ei  briod  wybren,  ei  weithredoedd  oll 
Ain  dano,  pan  y saif  ar  amnaid  Duw 
I fyw  neu  farw  fyth  yn  ol  y wedd 
Dry  yr  anfeidrol  arno  oddiar 

Y nefoedd  gorsedd-adeiledig  draw, — 

I liwnnw  bychan  ydyw  croesi  bedd; 

Yr  hwn  a hongiai  dros  ei  enaid,  dros 
Eisteddfa’i  farn  cylch  ei  feddyliau  i gyd, 
Fynyddoedd  tywyll  angau  (goleu  rai 
Pan  arnynt,  derbynfaoedd  dyddiau’r  nef) 

Ac  oddiarnynt,  fel  gorseddau’r  gwir, 
Oorseddau’r  enaid  a’r  anfarwol  fyd, 

A fiurfiai  bob  golygiad  yn  ei  le 
Am  bethau’r  ddaear,  pethau’r  bywyd  liwn; 

A wclai’r  cyfan  o’r  dyfodol  pur, 

Oan  adeiladu  ei  arsyllfa  dderch 

0 feini’r  bedd  ac  adfeiliadau’r  byd; 

A wnai  farwolaeth  yn  ganol-bwynt  bywyd 
O’r  hwn  y gwelai’r  cyfan  yn  ei  le, 

Neu  o’r  uchderau  cydraddolion  draw, 

Y cylchoedd  sydd  yn  dwyn  gorseddau’r  ser, 
Ac  yn  crynhoi  meddyliau’r  saint  i’r  lan 

1 uclider  ei  dragwyddol  feddwl  ef 
Sy’n  rhagddelweddu  yn  ei  feddwl  fytli 
Gyflawnder  a pherffeithrwydd  pob  rhyw  bcth 
A chyflawn  ffrwyth  pob  gweithred,  oes,  a byd 
Yn  dwyn  daclguddiad  tynged  ar  ei  wedd 

A ban  a swm  pob  seren  ynddo  ei  hun, 

Y diwedd  a’r  dcchreuad  oll,  yr  hwn 
Na  wel  un  dechreu  ond  o hono  ei  hun 
Na  diwedd  ond  a fachlud  iddo’n  ol; 

A welai  yng  ngoleuni  Duw  ei  hun 

Y Duw  anfeidrol  na  raid  iddo  fyth 
Roi  cam  ymlaen  i weled,  nac  yn  ol 
I gofio;  nad  oes  yn  ei  hanfod  mawr 
Un  adgof  fythoedd  na  dyfodol,  ond 
Holl-bresenolrwydd  pethau,  bydoedd,  bod; 
Heb  ddechreu  dyddiau  ac  heb  ddiwedd  oes, 
Heb  amser  ac  heb  dragwyddoldeb  mwy, 

Nad  yw  y cyfan  fu,  sydd,  ncu  a ddaw 
Ond  un  anfeidrol  wyddfod  ger  ei  fron. 


H2 


GWAITH  ISLWYN. 


Dyn  sycld  yn  dweyd,  “A  fu.  Un  eiliad  drösodd.,f 

A phwy  a’i  ca?  Pa  feddwl  clyn  a cldeil 

Ei  afael  arno?  Yn  ei  wendid  mae 

Yn  colli  y gwelediad  mawrwych  daen 

O’i  amgylch  yn  dragwyddol,  fel  nad  oes 

Dim  yn  bodoli  yn  ei  olwg  ef 

Ond  cyinydogaeth  y munudyn  hwn. 

Trwy  fud  a symud  hycl  y cldaear  hon, 

Ac  arfer  edrych  trwy  olygon  cnawd, 

Mae’r  enaid  yn  ymdclaearoli  bron, 

A gwelediadau  ei  ysbrydol  fyd, 

Gwelediad  priod  ei  anfarwol  fod, 

Yn  ymgyfyngu  ac  yn  ymgulhau, 

Yn  cau  i mewn,  i mewn,  gy lch  o fewn  cylch, 

Yn  ol  arddullwecld  y tymhorol  fyd, 

A byrion  welediadau’r  ddaear  hon, 

Nad  oes  arsyllfa  ar  ei  balchaf  fan 
O awyr-orsedcledig  Alp  a chwmwl 
Lle  rhed  y bryn  i’r  nef,  a’r  nef  i’r  bryn, 

Rhy w gymysg  o’r  daearol  a’r  ysbrydol, 

Rhyw  ymbriocliad  ar  allorau’r  gwawl 
O clclaear  ac  o nef  fel  corff  ac  enaid — 

Nad  oes  gweledfa  ar  ei  phellaf  fr^ui 
A all  gymeryd  onid  darn  i mewn 
O’i  bycl-welediad.  Mae  yr  enaicl  llesg 
Yn  gwisgo  gwedd  y ddaear  am  ei  fyd 
Ei  hunan,  ac  yn  siarad  am  ei  focl 
A’i  anfarwolcleb  priod  gy lch  ei  rwysg 
Yn  ol  olyniad  bryn  a bro,  yn  ol 
Cyfýngdra  ac  helaethrwydd  ffrwcl  a môr, 

Lìe  nad  oes  mewn  gwirionedd  onid  un, 

Un  araul  anherfynoJ,  môr  cìi  lan. 

‘ A fu,”  medd  dyn.  Y mae  o hyd  i Dduw, 

Ac  “ydwyf  yr  liwn  ydwyf  ” yw  ei  enw. 

Ac  nid  oes  dim  yn  cael  ei  golli,  dim 
Yn  darfod  bythoedd.  I ba  le  yr  ai? 

Pa  feddrod  a’i  clerbyniai?  O,  pa  nos 
A’i  plygai  dan  ei  chysgod  y tu  faes, 

Rywle  tu  faes  i’w  fythol  hanfod  ef, 

Sydd  yn  amgylchu’r  c^ffan  fel  y mae 
Y nefoedcl  acw  yn  cwmpasu’r  byd, 

Gan  dderbyn  ei  holl  fachludiadau  ef 
Fyth,  fyth  i mewn  i’w  heangderau’u  liun, 

A chylchoedd  yr  holl  oesoedcl  ar  eu  gwedd 
Mewn  môr-lifiadau  o egluraf  wawl? 


Y STORM. 


“ Machludar  haul,” — dyn  a ddywedodd  hyn; 
Nis  gall  y nefoedd  ei  ddywedyd  fyth, 

Y sydd  yn  cynnal  ei  fynediad  ef 

Fyth,  byth  ymlaen  ym  mawredd  hanner  dydd. 
Yng  ngwelediadau  anherfynol  Ior 
Mae’r  oll  a fu,  yn  bod;  yr  oll  a fydd 
Yn  gorwedd  yn  ei  hanfod  ef  fel  llyn. 

Rhyw  lyn  yw  tragwyddoldeb  ynddo  ef 
Yn  cronni  ei  feddyliau,  ac  yn  rhoi 
Delweddiad  o’r  dyfodol  fel  y bydd 
Pan  godo  dyn  ei  olwg  ar  ei  wedd. 

Duw  yw  y cwbl.  Ni  ddaw  digw^^ddiad  fyth, 
Na  damwain  ar  ei  lwybrau  araul  ef, 

Na  thro  anisgwyliadwy.  Ynddo  ef, 

A thrwyddo  ef,  ac  iddo  ef,  y mae 

Y cyfan  yn  ymsymud  ac  yn  bod; 

Ac  nid  oes  dim  yn  newydd  nac  yn  hen. 

O,  pe  y gwelem  yn  ei  olau  ef, 

Ni  fyddai  amser  ddim,  nac  oesoedd  ond 
Cysgodau  tlodi  ac  amherffeithrwydd  dyn, 
Rhyw  bethau  o deuluaeth  y mynyddoedd, 

A newid-weddol  rithiau’r  ddaear  hon, 

Ac  anhrefn  pethau  y tu  yma  i’r  nef. 

Mae  dyn  yn  colli’i  olwg  ar  yr  haul, 

A’r  bryniau  hurtion  oll  yn  troi  i maes 
I’w  gwyno  ar  ei  ymddifadiad  prudd 
A cholliad  y gogoniant  nad  yw  ef 
Na  hwy  ddigonol  iddo. 

Y mae  pwynt 

Lle  nad  oes  seren  yn  machludo  fyth, 

Yn  esgyn  nac  yn  disgyn,  nac  un  byd 
Yn  croesi  llinell  y gwelediad  mwy, 

Y cyfryw  yw  bodolaeth  oll  i Dduw. 

Bu  gwrthrych  hawddgar  unwaith  ar  y byd, 

Fe  aeth  yr  enaid  tyner  ar  ei  ol, 

Gallasai  groesi  olaf  gylch  y byd 
Wrth  ganlyn  y gogoniant  swynol  liwn, 

Heb  synio  fod  y bycl  a’i  bethau  ar  ben, 

Fe  gollodcl — collodd  y gwelediad  byth, 
Diflannodcl  ymaith,  ac  ni  chenfydd  mwy 
Ond  tawel  gysgod  y cyffroad — bedd. 

“Y  mae,”  er  hynny;  a phe  taflai  dyn 

Y ddaear  ymaith,  a chyfyngawl  wisg 

Y ser  a’r  bryniau,  oddiam  ei  enaid, 


GWAITH  ISLWYN. 


S4 


Gan  lionni  ci  fawrhydri  fel  y gwna 
Pan  ddaw  y beddrod  i’w  orseddu  cf 
Ar  anfarwoldeb,  0 fe  wel  bryd  hyn 
Fod  yr  hawddgarwch  oll  ar  gael  yn  Nuw, 

Fel  seren  yn  yr  anlicrfynol  fyth. 

Bu  Ceidwad  farw  ar  y bryn,  y mae 

Y gwaed  yn  llifo  bytli  ar  orsedd  lor. 

O,  mae  yr  abertli  yn  boddloni  bytlr. 

Nid  oes  adgolion  yn  ci  lianfod  ef, 

Yr  liwn  a wel  y cyfan,  ac  a ddwed 
üwchben  yr  oesoedd — “Ydwyf  yr  liyn  wy f 
Ac  wrth  bob  petli — ‘ Wyt  yr  hyn  ydwyt  fyth.” 
Dos  atc,  dos  i fyny  at  ei  fainc, 

]\Iac  digon  am  dy  achub.  cr  mor  bell 
I ti  ífynhonnau  yr  achubiaetli  hon, 

A blaenau  at'on  bywyd,  afon  hedd. 

Dos,  nid  yw  adsain  yr  iawn-gloawl  air 
Ysgydwodd  seiliau’r  byd  a sedd  y dydd, 

Y llef  a rwygodd  fwy  na  bryniau’r  byd — 

Y barnol  fryniau  gauent  ar  bob  llaw 
Ffordd  yr  anfarwol  nes  y culent  mwy 
Ei  dragwyddoldeb  hyd  gyfyngdra  bedd, 

Iselder,  dyfndei*,  a thywyllwch  angau; 

Y llef  a dynnodd  o gloecíig  fron, 

O greig-gloedig  fynwes  natur  fud 

Ei  clialon  a’i  theimladau  hyd  yr  haul, 

A wnaeth  i’r  creigiau  gipio  yn  yr  wybr 
F arn  dyn  ar  orsedd  y ddaeargryn  fawr, 

A rliuo’r  ddedryd  ar  gymylau’r  nef, 

Y ddedryd  fawr  a selir  ganddo  ef 
Pan  ddaw  i fyny  lond  yr  olaf  ddydd, 

Pan  dry  yr  liauì  fyth  bythoedd  yn  ei  ol, 

Fel  cysgod  gwael,  wrth  weled  yn  y nef 
Ei  sylwedd  a’i  gyílawnder  yn  dyddhau 
Dyrchafol  fryniau  tragwyddoldeb  oll 

A ddygant  ddinas  Duw  ar  uchaf  res 
Eu  bannau,  a’r  tragwyddol  dân  fel  niwl 
O wae  taniedig  ar  eu  parth  soddedig, 

Soddedig  ac  ymsoddol  fyth  o dan 
Ddaeargryn  fythol  ei  ddigofaint  ef, — 

O,  nid  yw  adsain  y terfynol  air, 

Y gair  a gloai  liedd-gyfarchiad  mawr 

A chariad-weinidogaeth  Duw  mewn  cnawd, 
Hyd  yma  wedi  darfod  ar  y nefoedd, 


Y STOIIM. 


85 


Ar  hedd-awelon  ei  foddlonrwydd  ef. 

Dos  ato.  Newydd,  newydd  ddod  i mewn 

Y mae  y mawr  Bryniawdwr,  a’i  lioll  chwys, 

Holl  waedlyd  chwys  yr  ymdrech  ar  ei  rudd, 

A’i  law  deyrnasol  yn  dyferu  gwaed 

Ar  hyd  yr  oesoedd,  gwerth  eu  bywyd  hwy, 

Yn  newydd  fel  y galon-gawod  gynt 
A gauai’r  groes  i mewn,  mewn  cylcli  o waed, 
Cylcli  na  faidd  mellditli  fyth  ei  groesi  ef, 

Na  cliwmwl  barnol  ei  gymylu  mwy, 

Na  cliyrraedd  neb  o’i  fewn.  O ddedwydd  awr, 
A ddyd  yr  enaid  ar  uchderau  Ior 
I wcled  ei  wynepryd,  a mwynhau 
Holl-bresenolrwydd  pethau  ynddo  ef, 

Y pethau  ag  y mynnai’r  enaid  fyth 
Eu  gweled  feí  yr  oeddynt,  golygfeydd 

Y Dwyfol  yn  ei  ymdaith  dros  y byd — 

Yn  cychwyn  allan  o’r  goleuni  pur 

Ni  cllir  dyfod  ato,  a mynyddoedd 
Bytholfycl  yn  diflannu,  myrdd  ar  fyrdd, 

A dinas  fawr  ei  Dad  yn  machlud  mwy, 

A’i  holl  antliemau  yn  distewi  gan 
Gyfryngiad  ei  ddigofaint  mawr  ei  hun 
A huddai  ei  ogoniant  ef  mor  llwyr 
Nes  y cyfrifìd  pob  rhyw  ddwyfol  wên, 

Pob  priod  wcithred  o’i  hanfodol  nerth, 

Pob  teneuhad  o’r  llenni  am  ei  berson, 

Yn  rhyfedd  wedd-newidiad  ac  yn  wyrtli, 

Ei  briod  wedd  yn  wedd-newidiad  mwy, 

A hedd-naturiol  ysgogiadau’i  law 
Dros  ei  weithredoedd  yn  rhyw  wyrth  o nerth, — 
v Yn  dyfod  oesau  ar  ol  oesau  ’mlaen, 

Ym  mawredd  ei  drugaredd  a’i  lioll  ras, 

A goruchwyìiaeth  o arwyddion  rnaith 
Am  ocsoedd  yn  ymsymud  dros  y byd 
Fel  pell-ddisgynnol  gysgod  ei  ddyfodiad, 

A miloedd,  miloedd  o aberthau  drud 
Yn  uno’u  ffrydiau  i arwydda  i ddyn 

Y môr  o hedd  a ddygai  dan  ei  fron, — 

Yn  blaenu  seren  dawel  Bethlehem, 

Seren  genhadol  cariad,  nad  yw  fy tli 
Yn  symud  ond  i ddwyn  i mewn  i ryw 
Golledig  fyd  wawr  y tragwyddol  ddydd, 

Y sercn  deg  na  welir  ond  un  waith 
Goruwcli  y bydoedd,  ond  ar  ol  ei  gweld 


GWAITH  ISLWYN. 


N(í 


Un  waith  na  threngant  yn  dragwydclol  mwy; 
Sydd,  nid  machlud,  ond  yn  gwywo  i mewn 
I’r  Duw  sydd  yn  ei  dilyn  hi  fel  dydd, 

Dydd  llawn  o anherfynol  rad  a hedd; 

Yn  gwenu  ar  y doethion  yn  ei  gryd 
A’u  holl  ddoethineb  yn  ei  dawel  wên. 

Yn  machlud  i’r  anfeidiol  ac  yn  troi 
Yn  fawl  tragwyddol  am  adferiad  dyn; 

Yn  gwenu  ar  y llon  fugeiliaid  hefyd 

Y wên  sy’n  casglu  bydoedd  Duw  bob  un 
I goilan  ei  drugaredd  ddwyfol  cf; 

Ac  wedi  hynny,  trwy  heolydd  gwag 
Caersalem  yn  ymlwybro  ganol  nos 
Heb  le  i huno  ond  y garreg  oer 
A ailfarmorid  âg  oer  ddydd  y ser; 

A gweld  y ser  yn  disgyn,  neu  y byd 
Fel  yn  ymgodi’n  araf  atynt  hwy, 

Mewn  cydgymundeb  synnol  uwch  ei  ben: 

A’i  glywed  ef  yn  gofyn, — “Fynnwch  cliwi, 
Chwi  hefyd,  fyned  ymaith?” — ac  o’r  diwedd 
Yn  unig  dan  holl  faich  trueni  dyn, 

A’r  hauí  ei  hunan  yn  ymguddio  mwy, 

A’r  nefoedd  yn  tywyllu  uwch  y ser, 

A holltau’r  beddau  yn  cydsyrthio  o gylcli 
Fel  cedyrn  farrau’r  oesoedd  dan  y byd; 

Ei  weled  ef  yn  dringo  rhiw  y gwaed 
Ac  amser,  amser  a’i  gamweddau  oll, 

Fel  croes  anfeidrol  ar  ei  enaid  ef, 

Y grocs  nad  oedd  y melldigedig  b:  en 
Ond  cysgod  o’i  hcrchyllrwydd,  ar  yr  hon 

Y bu  ei  enaid  ef  a’r  ddwyfol  law 

O dan  y barnau,  nes  diflannodd  holl 
Holl  gamwedd  amser  dros  fynyddoedd  pell 
Ei  am-gyfodol  amser. 

O,  gogoneddus  fydd  mwynhau  y cwbl 
A fu  am  gadwedigaeth  dyn.  a fu, 

Ac  eto  sydd,  yn  Nuw,  yr  hwn  a rydd 
Ei  enw  fel  Pryniawdwr  allan  fyth, — 

“Wyf  yr  hwn  ydwyf,” — ddyddiau’r  nefoedd  oll. 

Y mae  y corff  a’r  enaid  fel  dau  fryn, 

Ac  amser  fel  daeargryn  rhyngddynt  hwy, 

Yn  chwyddo’r  pellder,  ac  yn  taflu  un 
Fel  mynydd  o ogoniant  tua’r  nef, 

Nes  y derbynio  ar  ei  araul  frig 


Y STORM. 


87 


Ryw  ehedfaoedd  o angylion  pur 

Y dwyfol  air,  a Duw  fel  boreu  mwy, 

Nes  yr  hiraetho’n  anhraethadwy  gael 
Ei  ysgar  oddiwrth  y marwol  fyd, 

A’i  daílu  dros  lioll  foroedd  amser  draw 
I’w  le  ei  hun,  a bod  yn  unig  fyth, 

Fel  tawel  fryn  yn  Nuw,  i’w  dderbyn  ef 
Fel  dydd  tragwyddol  am  yr  enaid  oll. 

Beth  yw  y by wyd  hwn  ? Mae  gallu  dyn, 
Pob  cynneddf,  yn  rhanedig,  a’i  ddibenion 
A’i  egwyddorion  megis  rhwng  dau  fyd 
Yn  crynu  ac  yn  ansefydlog  fyth. 

Fe  fynnai’r  enaid  ddianc  tua’i  wlad, 

A bro  ei  dawel  odidawgrwydd  fry, 

A’r  lioll  ysbrydol  gydag  ef.  Ni  cheir 
Uchelfryd  y llygradwy  heibio’r  bryn 
Na’i  duedd  gyda’r  cwmwl  chwim  a’r  haul. 
O’r  ddaear,  dros  y ddaear,  ac  i’r  ddaear, 

A than  y nefoedd,  dan  y ser,  a thrwy 
Fedd-weddog  froydd  amser  gyda’i*  pryf, 
Hyd  lwybrau  llychlyd  y daearol  fyth, — 

A dyna  ei  athrawiaeth  ef  i gyd. 

Y mae  yr  enaid  yn  mwynhau  y ser 
Fel  cydaelodau  o’r  un  teulu  derch, 

Fel  brodyr  o’r  un  anian  a’r  un  naws, 

O’r  un  nef-uchder  gwreiddiol,  ac  o’r  un 
Awyddfryd  ac  ucheledd  tuedd  fyth ; 

Fe  hoffai  wrando  arnynt  trwy  y nos 

A myned  allan  gyda’u  tanbaid  ln, 

A’i  holl  feddyliau  yn  ymfiurfìo  dan 
Ei  enaid  ef,  fel  byd  o anfarwoldeb, 

Fel  pwys  sylweddol  o ysbrydol  rym; 

Pryd  liynny  mae  y marwoí  yn  llesghau, 

A’i  duedd  ef  i huno,  ac  arffedu 
Ei  liunan  ar  ddistawrwydd  a mwynhad. 
Bhaid  bolltio’r  drws,  ac  edrych  yr  ail  waith 
Rhag  i ìyw  bridd  symudol  ddocl  i mewn, 

A pheri  iddo  ddychryn  ganol  nos, 

A’i  weled  ar  y maes  o fiaen  ýr  haul. 

Rhaid  cloi  y ddor,  a throi  i mewn,  a chau 

Y nef  i maes,  a gado’r  ser  i gyd, 

A gobaith  anfarwoldeb  gycla  hwy, 

A theg  ddaclguddiacl  y tragwyddol  fry, 

♦Sy’n  agor  bydoedd  o gyfrolau  draw 

Y rhai  nacl  allodd  doethion  amser  oll 


88 


GWAITH  ISLWYN. 


Feistroli  dalen  gy fan  o’u  mawr  swm. 

Mae’n  rhaid  perswadio’r  ysbryd  erbyn  hyn 
I fachlud  o’i  ddiderfyn  hanner  dydd, 

A galw  ei  feddyliau  o bob  byd, 

A cheisio  rhyw  ddiddanwch,  rhyw  ad  dâl, 

Yng  ngwagder  ac  ynfydrwydd  byd  y breuddwyd, 

Y Breuddwyd,  sydd  yn  chwareu  pob  cymeriad, 

O’r  proffwyd  uchel  ar  orseddfainc  ffawd 

Hyd  at  y daroganwr  du  ei  wisg. 

Pa  beth  yw  breuddwyd?  Onid  ysbryd  pur 
Yn  ceisio  taflu  ffwrdd  adgofion  defnj'dd, 

Ac  ymryddhau  i ddianc  tua’i  wlad 
Tro  bo  y marwol  yn  mwynhau  ei  hun 
Yn  dawel  gyda’r  byd  a’r  bryniau  meirw; 

Yn  ceisio  edrycli  tra  bo’r  llygaid  hyn 
Yng  nghauad,  trwy  ei  fewnol  h7gad  pur 
A theimlo’i  ffordd  i fỳny  â meddyliau, 

Ac  ymadeinio  â’r  ysbrydol  noeth, 

A chodi  yn  ei  anibynrwydd  derch 
Ar  ddefnydd,  trwy  ei  ddwyfol  rym  ei  hun? 

Y mae  yn  methu,  a’r  canlyniad  yw 
Ystorom  o elfennau  oddiar 

Gyffredin  faes  bodolaeth,  cymysg,  anhrefn, 

A chao^  o fodolaeth  nad  all  neb 
Ei  gofio  a’i  adelweddu;  enaid  pur 
Yn  edrych  trwy  ddau  olwg  ar  ddau  fyd, 

Nes  bo’r  gwelediad  yn  ddyryswch  pur; 

Yn  ceisio  cipio  golwg  ar  y byd 
Anfarwol,  dros  y marwol,  a’r  diweddaf 
Yn  brynio  a phigyrnu  ar  bob  llaw, 

Nes  torri  y gwelediad  yn  rhyw  fil 
O ddarnau  anghysylltiol  anghydweddol — * 

Yn  ymbenrhynio  i’r  tragwyddol  fôr; 

A’i  brudd  adgofion  am  y marwol  hwn 
Fel  miloedd  o ynysoedd  yn  Uenhau 
Ac  yn  tywyllu  y gwelediad  nefol. 

Barddoniaeth  y briodas  ryfedd  rhwng 
Ysbryd  a marwol  ddefnydd,  nef  a clinawd, 

YwT  Breuddwyd, — enaid  pur  yn  llawenhau. 

Gan  geisio  taro  ei  anfarwol  gân 
O fewn  mesurau  caethion,  o dan  faich 
Byd  o fynyddoedd  tywyll.  Hyfryd  yw 
Er  hyn  ei  ganfod  yn  mwynhau  o bell 
Welediad  y gogoniant,  ac  yn  rhoi 


Y STORM. 


8» 


Rhyw  dro  i olwg  y mynyddoedd  aur 
O dan  gysgodau’r  byd.  Bryd  hynny  mae 
Yr  enaid  fel  yn  edrych  dros  ei  gryd 
Ei  gryd  o gnawd,  ei  gawell-fyd  o frwyn, 

O aur  a bryniau  amblethedig  teg 

8y’n  liongian  yn  y gwagle  mawr,  a’r  haul, 

Mab  lrynaf  natur,  yn  ei  gy lchu  fytli 
A’i  oesoedd  gan  ei  dawel  ysgwyd,  dan 
Ei  wên  dragwyddol,  y nef-lanwol  ddydd; 

Y mae  yn  edrych  dros  ei  farwol  gryd 
Pan  deimlo  ei  ysgogiad  yn  lleihau, 

A’r  byd  bob  cangen  a pliob  bryn  yn  sefyll, 

A dim  yn  symud  ond  y ser  a Duw — 

Fcl  gobaith  Jacob  yn  ei  gawell  gynt ; 

A clienfydd  Anfarwoldeb  fel  angyles, 

Hyd  afon  bur  y bywyd  yn  neshau, 

0 lys  ei  Dad  a’i  harddwch  ar  ei  gwedd, 

A gciriau  hanner-ysbrycl  hanner-daear 
Ddyferant  dros  ei  fín  ysbryclol  wawr, 

Mewn  nwyf  rhwng  synclod  a gwallgofrwydd  derch. 
O,  nis  gall  gofio  ei  fwynhacl  ei  hun, 

Nac  enwi  un  o’r  ymwelyddion  derch 
Nac  arddelweddu  ynddo  ’i  luinan  mwy 
ITn  o aberoedd  y clragwyddol  lan, 

Pan  ddaw  yr  liaul  âg  adgyfodiad  mawr 

Y bryniau  ar  ei  edyn  a’r  holl  fyd, 

Pan  ga  ei  hun  yn  gondemniedig  eto 

1 edrych  allan  trwy  ffenestri’r  cnawd, 

A darllen  Duwdod  mewn  ffìgyrau  gwael, 

A chau  ei  liun  i’r  ddameg  geir  o’i  gylch 
Yn  codi  gyda’r  dycld. 

Pa  lw  oedd  hwnnw  a gysylltai’r  ddau 
Ar  allor  fore  amser,  pan  nacl  oedd 
Llais  gan  yr  enaid  i foddhau  i’r  rhwym? 

Y mae  yr  enaid  yng  ngoleuni  gwan 

Y Breuddwyd,  lloer  ei  anfarwoldeb  ef, 

Yn  ameu  gwiwdeb  y cyfamod  pell, 

Ac  ehediadau  ei  fedclyliau  ef 
Ymhell  goruwch  y ddaear,  a goruwcli 
Ser-oleuedig  arbinaclau’r  nos. 

A hoff  bresw^dfa  ei  ddychymyg  mwy 
Yw’r  wlad  tu  draw  i’r  becld,  lle  nacl  oes  môr 
Ond  anfarwoldeb,  afon,  bryn,  na  bro, 

Ond  bywyd  glân  ac  ysbrydoldeb  pur; 


90 


GWAITH  ISLWYN. 


Lle  nad  oes  cartref  gan  yr  enaid  fyth, 
Gorfíẁysfa  mwy.  na  thrigfa,  onid  Duw, 

Na  chorff  ond  anfarwoldeb  am  ei  holl 
Feddyliau  ac  helaethrwydd  bywyrl  byth. 

“ O dJedwydd  adeg,?’  dywed  ynddo’i  hun, 
“Pan  gollaf  olwg  ar  y bryniau  hyn, 

Pan  dderfydd  bod  mewn  bro  a chysgod  bryn, 
Pan  dderfydd  bydoedd,  daear,  haul,  a ser, 
Tywyllwch  a goleuni  defnydd  oll, 

A dydd  a nos,  pan  na  hanfoda  mwy 
Ond  enaid  taweledig  yn  ei  Dduw, 

Pur  ysbrydolrwydd  amgylch  ogylch  fyth, 

Pan  nad  all  codiad  na  machludiad  haul 
Rithdawenychu  a brawychu  dyn, 

Na  diluw  dyfroedd,  chwydd  y ddaear-gryn, 
A gweddnewidiad  bydoedd  dan  ei  nerth, 
Gynyrchu  yn  yr  enaid  ofer  fraw 
Ac  aflonyddwch,  fel  pe  gallai  byd 
Rholiedig  arno  ei  ddyfetha  fy t li, 

Fel  pe  y bai  gan  ddiíuwiedig  fyd, 

Gan  fyd  o foroedd,  arsw^^d  yn  ei  gôl 
A dychryn  bod-ddileol  iddo  ef ; 

Pan  na  fydd  gallu  ei  deimladrwydd  mwy 
Yn  cael  ei  lifo  a’i  wastraffu  ar  bridd, 

Na  byd  llygradwy’n  yfed  iddo  ei  hun 
Rinweddau  ei  anfarwol  hanfod  ef, 

Ei  ddagrau  aur,  a’i  ymegnion  derch 
I mewn  i’w  foroedd  a’i  fedd-holltau  gwael, 

Fel  pethau  o gyffelyb  werth  a rhyw 
Oil  â’i  afonydd  lleidiog  ef  ei  hun.” 

Ac  eto  tybiem  am  yr  enaid  pur, 

Ar  ol  ei  ollwng  i’r  anfarwol  fyd, 

Nad  yw  y breuddwyd  a’i  fawreddau  ond 
Ei  filfed  cysgod,  fod  yr  ysbryd  draw 
Yn  hoffì  meddwl  am  y marwol  hwn 
Fel  am  gydymaith,  cyd-b'  rerin,  fu 
Yn  teithio  gydag  ef  is  lwybrau  bod 
O dan  y seren  fore,  cyn  i’r  haul 
A’r  dydd  tragwyddol  godi,  pan  y ffodd 
Fel  cysgod  ymaith  yn  y goleu  llawn, 

Gan  ado’r  enaid  ar  y daitli  ei  hun. 

Cydymaith  llesg  dan  nych  yn  fynych  fu, 

A llawer  gwaith  y troai’r  ysbryd  cryf 
I’w  lonni  ef,  a’i  gymell  yn  y blaen, 


Y STORM. 


91 


Ymlaen  ychyclig  wedyn,  hyd  y bedd 
O leiaf,  a therfynau’r  belen  hon, 

Hyd  ymyl  modrwy  amser,  cyntaf  gylch 
Bodolaeth.  “Tyred,  mae  y bedd  gerllaw, 

A bryn  diweddaf  dy  ymdeithiad  di, 

Ar  oì  un  tro  am  y rhagluniaetli  hon 
Yn  gy flawn  yn  y golwg,  a llen  fawr 
O oesoedd, — oesoedd  yw  ei  gysgod  ef, — 

Tyrd  dano,  ennyd  eto  tyrd  ymlaen, 

Mi  fynnwn  ganfod  dy  ofidiau  di 
Ar  ben,  a’th  weled  yn  dy  gartref  hedd 
Yng  nghôl  dy  fam  a’i  breichiau  tawel  lii 
Cyn  rhodio  moroedd  y tywyllwch  draw, 

A rhoi  y cyflawn  lam  a âd  y byd 
A’r  ser  a breuddwyd-lannau  amser  oll 
Am  dragwyddoldeb,  oll  ar  ol.  Hir,  hir 

Y buom  gyda’n  gilydd ; rhoist  dy  hun 
Yn  ddrych  a fíenestr  imi,  trwy  yr  hon 

Y syllwn,  nid  yn  gymaint  ar  y byd 
A’r  bryniau  ystormedig  deithiem  ni, 

Ond  ar  y ser  a glannau’r  dwyfol  fyd 
A godent  hwy  draw  ar  eu  tonnau  aur, 

Pell  donnau  ysbrydoliaeth  drostynt  lif 
Ar  hyd  y nef-fordwyol  enaid,  pan 

Y taen  ei  hwyliau  oddiar  y byd, 

A helm  tragwyddol  gobaith  yn  ei  law, 

A seren  anfarwoldeb  ynddo’i  hun 
Yn  codi  ac  yn  eistedd  ar  ben  blaen 

Y llong  ysbrydol  o feddyliol  nwyf, 

Yr  arwydd  a’r  arweinydd  ; nes  dy  ddod 
Yn  olau  beth  ysbrydoledig  gan 
Weithrediad  meddwl  ynnot,  arnat  fyth; 

Ac  nes  i tithau  bron  anghofio’r  byd, 
Anghofio’r  cyfan  ond  y tawel  ledd, 

A heuliau’r  nefoedd  oll,  oll  ond  yr  olaf 
A ddwg  fawreddau’r  Adgyfodiad  gwell 
Ar  edyn  ei  ogoniant,  fel  y dydd 
Fyth  y ceisiasai  ei  gyrhaeddyd  ef.” 

Y mae  pererin-  ffyddiawn  yn  mwynhau 
Adgofion  ei  gydymaith  unwaith  fu 
Yn  glynu  wrtho  ac  am  dano  fyth, 

A gallu  a fíÿddlondeb  mwy  na’i  nerth, 

Yn  torri  yr  ystorom  gydag  ef, 

Gan  yfed  trwy  yr  yrfa  flin  ei  ran 

O’r  gwyntoedd,  gwyntoedd  byd  pan  deflid  ef 


GWAITH  ISLWYN. 


Fel  ìnynydd  noeth  i ganol  gauaf  siom, 

LIc  syrthiai  ein  cysgodion  oll  o’n  cylch, 

Fel  beddau  gobaith-wywol  ban  unigrwydd, 
Lle  mae  y byd  yn  ymgyfyngu  mwy, 

Yn  ymgulhau  fel  min  o dan  yr  enaid 
Nes  gwaedo  mwy  nar  galon,  ar  holl  ddyn 
Yn  friw  gan  orlymderau  bywyd  oll. 

Per  ganddo  feddwl  am  gydymaith  fu 
Yn  dringo  bannau  ?i  obaith  bob  yr  un, 

Yn  teithio,  wedyn,  holl  ddyfFrynnoedd  siom, 
Nad  oes  a’u  rhodia  onid  rhithiau  bedd, 

A’r  gwir  bererin  nad  all  fetldwl  fyth 
Am  ado  ei  anwyliaid  nes  y bont 
Yn  gyflawn  dros  derfynau  amser  oll, 

A’u  cysgod  olaf  wedi  gado’r  byd — 
Ffyddloniaid  puraf  cariad,  nad  all  un 
Hyawdledd  eu  perswadio  i droi  yn  ol 
Ond  h^'awdleddau  distaweddau’r  bedd 
Sy’n  eistedd  ar  y tragwyddoldeb  mawr, 

A thywyll  faen  o’r  graig  fel  oeraf  fys 
Ger  oesoedd  amser  ar  ei  enau  fyth. 

Y cyfaill  ffyddlawn  yn  ei  ymyl  gaed, 

Pwy  bynnag  a’i  gadawai,  er  i’r  byd 
Ystyried  safle’n  ddigon  iddo  ef 
Ryw  fan  i se'ÿll  arno  ganol  nos 

I edrycli  ar  y seren  a garasai; 

Ac  }Tn  cyd-edrych  y tu  fewn  i’r  b}’d 
Ar  lyn  ei  galon,  ac  yn  gwrando’n  brudd 
Ar  ddyfnaf  olaf  lais  ei  ysbryd  lleddf, 

Y curai  ’i  galon  yn  gyflymach  bron 

Rhag  clywed  ymgwyn  dwfn  ei  feddwl  llesg, 
Gan  foddi  ei  gwyniadau  mewnol  ef, 

Yn  am-lanwadau  ei  chyflymol  lif; 

A gydymdeimlai  fel  nas  medra  neb, 

Na  dim,  un  angel  nac  un  seren  fry, 

Ond  defnydd  corff-luniedig,  gydymdeimlo; 

A blygai  gydag  ef  o dan  ei  wae, 

A chydag  ef  a godai  fel  afonydd 
Ar  ol  cawodiad  o ddedwyddol  rin; 

A wylai  pan  y byddai  ef  yn  brudd 
Nes  y boddheid  yr  anfarwol,  fod 
Modd  ganddo  i liniaru  ia  y bedd 
A thorri’r  rhew  sy’n  oeri  bywyd  byth 
A chawod  ddagrau  ac  â bywiol  wlith 
O gwmwl  agos  iawn  i’r  galon  drom; 


Y STOllM. 


03 


Cydymaith  a gymerai  arwedd  bod 
A’i  holl  dymhorau  oddiwrtho  ef, — 

Haf  dan  ei  wên,  a gauaf  dan  ei  wae; 

A godai  gyda’r  haul  pan  alwai  ef, 

A chyda’r  ser  a godai  eilwaith  dan 
Oynhyrfiad  newydd  o ddwyfolach  rliin, 

A chyda  hwy  lafuriai  lawer  awr; 

A wisgai  i’w  ewyllys,  fel  y maes 
I foddio  y tymhorau  yn  cu  tref'n, 

Yn  ol  arwcddau  y newidiol  haul 
A droai’r  flwyddyn  amlwcdd  dros  y nef. 

A plian  y tynnai  gwaitli  yr  ysbryd  mwy 
I dawel  awr  y terfyn,  pan  y caecí 
Olwynion  bywycl  bron  a throi  i gyd, 

A chysgod  eu  diwedclaf  adain  liwynt 
Yn  syrthio  ar  y byd  ymloerawl  mwy, 

Eu  liolaf  a’u  tywyllaf  fraich,  y bedd — 

A grymai  yntau  tua’i  olaf  heácl 
A thy  ei  hir  hir  gartref,  fel  pererin 
Yn  dechreu  plygu  ei  luddedig  ben 
Weld  isel  ddôr  ei  hecld-gartrefle  mwy, 

O fewn  ychydig  gamau  dros  y gwyrcld ; 
Gawodai  ei  flynyddoedd  dros  ei  ben 
Fel  arwydd  yr  addfedrwydd  a’r  cyflawnder, 
Fel  awgrym  ei  barodrwydd  i’r  hun  fawr, 
Fod  ci  flynyddoecld  yn  rhifedig  oll 

0 rif  fel  gwallt  ei  ben,  pe  trefnid  hwynt 
Yn  ol  helaethrwydcl  ei  brofìadau  ef, 

(Jll  yn  rhifedig,  ac  yn  wynion  oll, 

Yn  wynion  pe  na  byddai  onicl  gan 
Rinwedd  a chariad  a sancteiddrwydd  glwys, 

1 gycl  yn  wynion  i gynhauaf  Duw. 

Ai  rhyfedd  os  dyfera’r  enaid  un 

O'i  ddagrau  mawr  ei  hunan  ar  yr  haul 
Ddwg  foreu  yr  ysgariad  rhyngdclo  ef 
Ai  gyclsymudol  cyd-deimladol  cyd- 
Hanfodol  gâr,  nes  diffodd  byth  o’i  gof 
Oleuni  y clydd  liwnnw,  lieb  ei  weld 
Fytli  mwy  ond  yn  lloerlifol  wawl  y bedcl 
Dderbyniodd  ei  anwylyd  fyth  i’w  gôl? 

Fe  goíia  yn  y nef.  Y mae  y dyn 
Gwir  dclyrchafedig,  yn  ei  lysoedd  aur, 

Yn  hoífl  meddwl  am  ei  annedd  gynt, 

Y babell  a’i  derbyniodd  ac  a’i  rliocs 
I fawredd  ac  i lwybrau  tecacli  flawd. 


í)4 


GWAITH  ISLWYN. 


Po  teca’r  canol  dydd,  anwylacli  fydd 
Yr  adgof  am  y wawr  a lethwyd  brcn 
Gan  wyntoedd  a mynyddau  pan  nad  -oedd 
Neb  a’i  gwahoddai  oddiar  un  ban, 

Na  llwybyr  ond  a dorrid  draws  y byd, 

Na  dôr  o fyrdd  yn  agor  ond  a wnaed 

I wywo  ar  ei  golyn,  ac  i fFoi 

Fibi  ymaith  gyda’r  pell-roliedig  niwl. 


Dos  rhagot,  haul!  Daeth  rhyngom  ddiffyg  mawr 
O fwy  na  daear.  Dywed  rywbeth  eto 
Mae  nos  yn  perthyn  i’th  gy  fundraeth  di, 

Ac  ar  dy  gyfer  fyth.  Nis  gelli  draw, 

Er  ilawned  ac  helaethed  yw  dy  ddydd, 

Oleuo  byd  o’i  amgylch.  Dwed  i ni 
Ai  rhyw  ymwelydd  o ddieithriaf  nawd, 

Ai  traws-ymyrrwr,  estron,  a di  hawl, 

Ai  cyferbynedd  gwynfyd  ydyw  gwae, 

Ei  argyferedd,  ei  gy farwedd  ef, 

Parth  o’r  un  angenrheidrwydd  a’r  un  drefn? 

Y mae  pob  planed  yn  tywyllu’i  hun, 

Gan  adeiladu’i  nos  o’i  bryniau’i  hun, 

O’i  moroedd,  ac  o’i  chyfandiroedd  teg, 

Ei  thyrau,  ei  dinasoedd,  a’i  theyrnlysoedd; 

Ac  angenrheidrwydd  ei  hansoddiad  hi 
Yw’r  gwae  sydd  yn  ei  beddu  rhag  y dydd 
Hanner  ei  hoesoedd.  Hongiwyd  ar  bob  peth 
Ei  briod  gysgod  gyda’r  haul,  a myn 
Ei  dro  a’i  daen  anolau  bob  yn  ail 
Yn  ol  cydnerthol,  cydurddunol  ddeddf, 

A honno  sydd  yn  dal  yr  haul  i’r  lan. 

Betli  yw  y ddaear  bridd-luniedig  hon, 

Ei  nos  a’i  dydd,  ei  bryniau  oll  o’i  chylch, 

Ond  delwedd  o’r  anfarwol  fyd  y mae 
Yr  enaid  pererinfawr  fyth  yn  gael 
O amgylch  ei  feddyliau  pelìaf  oll 
Yn  lledu’n  dragwyddoldeb  ? Nid  oes  bryn 
Fyth  yn  cymeryd  ar  ei  ochrau  oll, 

Nac  ar  ddau  cyferbyniol,  rwysg  yr  haul, 

Y mae  un  ochr  gan  y nos  o hyd, 

Neu  gan  ryw  eilun  o’i  chysgodion  prudd. 

Ac  nid  oes  un  rhagluniaeth  drosti  oll 
Yn  olau,  nac  un  gadwyn  o ddigwyddion 
Yn  rhedeg  gyda’r  liaul  gwynfydol  fyth. 


Y STORM. 


95 


Rliagluniaeth  olau — ban 
Ar  fynydd  amser  yw, 

Ac  nid  oes  ond  un  snfyll  fan, 

Ac  am  un  eiliad  gwyw, 

Lle  ca  ucheddau’r  enaid  lan 

Wrth  nofio’r  gwag  sy  rhyngddo  â Duw, 

Ry  w bwynt  i ostwng  ei  adenydd, 

A meddwl  am  ei  fro  gareny<id, 

Rhyw  araul  fan  i orfiwys  ennyd 
Heb  deimlo  ei  alltudiol  bennyd. 

Rhagluniaeth  olau — rhaid 
I honno  ddwyn  ei  nos 
Ar  ol  ei  dyrchafiadau 

A’i  mwyniaint  i if  y rhos, 

Tu  cefn  i’w  mynyddoedd 
A’i  harelysfa  dlos. 

A phrawf  ei  nef-anfoniad  yw 
Ei  bod  yn  gyflawn,  ac  o Dduw. 

Goleua  marwol  ddyn 
Ei  balas  ar  y bryn, 

Ar  ol  i’r  huan  ddisgyn  fel 
Pererin  pell  iT  glyn, 

Ar  ol  i fryniau’r  ddaear 
Fil  miloedd  ymdawelu, 

A’r  ser  droi  allan  yn  eu  nerth 
Fel  duwiau  i’w  diogelu, 

Try  dyn  y byd  yn  ol  ac  adnewydda’r  dydd, 

Afonydd  o oleuni  wahanant  y nos  brudd. 

O dedwydd  ydyw  dwyn  noshad  rhagluniaeth,  pan 
Fachludo  y goleuni  mwy  o fan  i fan, 

O hedd  i hedd, 

O fedd  i fedd, 

A chysgod  pob  rhyw  obaith  yn  disgyn  yn  yr  hedd, 

A diwedd  pob  perffeithrwydd  draw’n  neshau,  bedd  ar  ol  bedd. 

Saf  yna,  saf  yn  dawel 
A rhoer  i’r  nos  ei  lle, 

Ac  na  oleuer  lamp  y byd 
Yn  absen  haul  y ne, 

Ei  olau  gwaharddedig 
O fwyniaint  ac  o flys 
Sy’n  lloer-oleuo’r  enaid, 

Fel  rhyw  golledig  lys 


OG 


GWAITH  I8LWYN. 


F’ai’n  crynnu  ar  dclaeargryn  fyw 
Bob  eiliad  dan  gondemniad  Duw. 

Saf  dan  y cysgod  athrist,  saf. 

Nid  oes  un  flwyddyn  oll  yn  haf, 

Na  gwynfa  heb  ei  tharan  gliriol, 

Na  chylch  o ddydd  heb  nos  amfuriol. 

Y marwol,  cysgod  yr  anfarwol  yw, 

A’r  greadigaeth  erfawr — cysgod  Duw, 

Cysgodau  ei  anfeidrol  fawredd  ef 
Yn  dod  yn  feithion  fydoedd  hyd  y nef 
Am  oesoedd  ar  ol  oesoedd;  pan  y daw 
Yn  holl  gyflawnder  ei  ogoniant  draw, 

Fe  fíÿ  y byd-gysgodau  oll  yn  un, 

A bytli  ni  welir  ond  efe  ei  hun. 

Rhaid  arwain  dyn  i fyny  trwy  y byd 
A’i  feddylddrychau  trwy  y ser  i gyd, 

Ei  arwain  trwy  y cysgod  sydd  yn  cau 
Ior  ymaith,  cyn  ei  weled  fel  y mae. 

Ac  amser,  onid  cysgod  egwan  y w 
O’r  anherfynol,  oesoedd  mawrion  Duw  ì 
Edrychodd  yr  Anfeidrol  ar  y byd 
Yn  holl  gyflawnder  ei  berffeithiau  i g3’d, 

Ei  fawredd  a’i  anherfynolrwydd  ef, 

Edrychodd,  a llifciriodd  ar  y nef 
Yr  haul  i gyd  a’i  oesoedd  oll  o’i  flaen 
I lygad  dyh  fcl  anherfynol  daen. 

Tywyllwch  ydyw  cysgod  dyn  bob  líaw, 

A nos  yw  cysgod  yr  holl  fydoedd  draw, 

Tywyllwch,  prudd-dei?,  byd-ostegol  'fraw  ; 

O,  liaul  ysblenydd,  lond  yr  oesoedd,  y w 
Y lleiaf  gysgod  o symudiad  Duw; 

Ac  er  tanbeidied  ei  wynepryd  gwiw, 

Ar  gy fer  Duwdod  nos  ei  hunan  yw. 

Tywyllwch  yw  diddymdra;  rhyw  leihad 
O’r  nos  dragwyddol,  araf  deneuhad 
Yw  bywyd  dyn  yng  nglynnoedd  amser  prudd  ; 
Cysgodion  yw  yr  oll  o’i  amgylch  sydd 
Ac  ar  hyd  ambell  feddwl  pell  laswyniad  gwan  o ddydd ; 
Rhyw  gysgod  ar  ei  lwybrau  yw  y byd, 

Ac  ar  gysgodion  tacn  y ser  i gyd 
Rywfaint  ysgafnach,  ysbrydolach  bryd  ; 

Nis  g?vll  yr  haul  ddatguddio  iddo  ef 
Ond  cysgod,  byd  o gysgod,  niwlog  ncf ; 


Y STORM. 


97 


Fel  cysood  rhed  ei  fywyd  drostynt  hwy, 

Nes  elo’n  llai  na  gafael  adgof  mwy, 

A faidd  afaelyd  a’i  hysbrydol  law 
Ar  gysgod  gair  dros  hanner  canrif  draw; 

Y cysgod  olaf  ddaw,  y beddrod  prudd, 

Ac  yn  ei  holl  fawrhydi  trwy  yr  hudd 
Fe  rodia’r  enaid  i’r  tragwyddol  ddydd. 

Ni  welir  dim  yn  eglur,  y peth  y w, 

Na  gronyn,  byd,  na  meddwl  o un  rhyw, 

Digwyddiad  na  rhagluniaeth,  ond  yn  Nuw. 

Y mae  cysgodau  pethau  yn  yr  Ior 
Yn  darfod  fel  y ddaear  yn  y môr. 

Tywynna  ei  oleuni  llawnaf  Ef 

Bob  tu  i amser ; pob  rhagluniaeth  gref 
Dderbynia  Dduw  i’w  chanol,  o’i  hamgylch,  fel  y nef 
Yr  liaul  a chyflawn  eglurhad  y dydd. 

A gwelir  mwy  y llynnoedd  dagrau  prudd, 

Holl  ddyfnder  bywyd,  dyfnder  du  y bedd, 

Yn  adlewyrchu  ei  siriolaf  wedd. 

Pan  syllo  Duw  ar  fyd  o feddau  prudd, 

Ar  ddyfnder  angau  y diweddaf  ddydd, 

Diflanna’r  nos,  diflanna’r  olaf  hudd, 

A bywyd  fydd  y cyfan  ynddo  Ef, 

Diderfyn  adgyfodiad  hyd  y nef  ! 

Ac  ni  fydd  angau,  angau’r  oesau  i gyd, 

Ond  cysgod  by  wyd  bythoedd  yn  gwywo  gy da’r  byd. 
Hanerog  yw  goleuni  amser;  rhannau 
Unigol  welir,  a thoredig  lannau. 

Nid  oes  un  meddwl  cyflawn  yn  y byd, 

Ochr  welir,  cysgod  yw  y llall  i gyd 
Yn  aros  am  y perffaith  ddydd,  y wawr 
A noetha’r  enaid  fel  golygfa  fawr, 

A’i  holl  feddyliau  fel  mynyddau’r  dydd, 

A’i  fod  am  dano  heb  un  llen  na  hudd, 

Fel  teml  urddunol,  hyd  y sancteiddiolaf, 

Hyd  at  y galon  a’r  fewn-gyntedd  olaf, 

A thragwyddoldeb,  archotìeiriad  mawr 
Bodolaeth,  ddaw  i mewn  pan  dery’r  awr, 

A syrth  y byd  fel  gwahan  len  i lawr; 

Holl  ddorau’r  enaid  gydagorir  mwy, 

Ac  ni  ddaw  cysgod  bythoedd  rhyngddynt  hwy. 

Mae  golau  amser  yn  rhy  isel  fyth 
I ddangos  odd  yr  enaid  ond  ei  wlith, 

G 


98 


GWAITH  ISLWYN. 


Gwlitli  teimlad  prudd-ddisgynnol;  am  y don 
0 feddwl  derch  a gor-dafliadau  hon, 

Ni  fedra  ddangos  ond  ei  chrychiad  hi 
Ar  wastad  bywyd  a’i  gyffredin  li; 

Ymdorcha  i’r  nefolion  leoedd  fry! 

Nis  gall  yr  haul  ei  throi  yn  ol,  na’r  ser 
Ei  glannu  ar  eu  harbellderoedd  ter, 

Nac  ymaberu,  na  ddychwela  hi 
O’u  dyfnaf  aber  i’r  eangder  hy, 

A heibio’u  gloewaf  benrhyn  o ogoniant 

Gan  holi  uwch  y cyfan  am  aberoedd  ei  boddloniant. 

Un  crychiad  o’r  anfarwol  pan  gyffro 

Y môr  o feddwl  dan  y fron,  un  tro 
A edy  amser  mewn  un  ennyd  grynol 
Fel  bwrlwin  ar  y moroedd  anherfynol. 

Bryn  enaid  yw  drychfeddwl;  gwych  ehediad 
O fawreddogrwydd  ar  ei  bell  welediad; 

Ac  nis  gall  amser  dderbyn  onid  ael, 

A liwnnw  gan  ei  bellder  yn  lloeri  ei  lawnaf  haul. 
Cyffredin  yw  y meddwl  ag  y medr 
Amser  ei  gynnal  ar  ei  gyfyng  gledr. 

Nid  teilwng  yw  o’r  enaid  mawr  a phur, 

A fyddo  y tu  yma  i’r  bedd  yn  glir 
Fel  peth  o farwol  ddefnydd,  fel  y bryn 
O gleilyd  gaerau  draw  sy’n  beichio’r  glyn 
A nos  dragwyddol  o gysgodion. 

Clir 

Na  foed  i’r  enaid  felly  ddim  tua  yma  i’r’dwyfol  dir, 

Y tir  na  edwyn  haul  na  phethau  byw 
Na  bannau  na  dyfnderau  onid  Duw, — 

O,  yno,  ynddo  ef,  ei  haul  yn  wir, 

Y ceir  yr  enaid  bellach  yn  y clir, 

A’r  cyflawn  bytli,  a’r  amlwg.  Yn  y nef 
Dragwyddol  y gorfrynia’i  feddwl  ef. 

Pan  fyddo’r  enaid  yma’n  ceisio  codi 
Drychfeddwl  mawr  fel  byd,  yn  ceisio  cylcli 
Ei  rôd  a’i  fesur  o fewn  amser  oll, 

Nid  rhyfedd  od  a arddrycli  llawn  i goll 
I’r  anherfynol,  nes  y metho’r  byd 
Ei  gynnwys  gan  ei  fawredd,  a’i  nef-wynebol  bryd. 
Babanol  beth  yw’r  enaid,  meddant  hwy, 

Tra  yma;  bydded  faban;  mae  yn  fwy 
Na’r  byd  sydd  yn  ei  grydio  rhwng  ei  fryniau 


Y STORM. 


90 


A’i  gyfancìiroedd  o fôr-grydiol  rinian. 

Y mae  ei  lygad  eisioes,  er  mor  wael, 

Yn  taflu  i’w  cldyfnderoedd  rôd  yr  haul. 

Y mae  yn  chwareu  â therfynau’r  byd, 

Mae’n  trwsio  ei  lainp  lle  difíydd  llusernau’r  ser  i gyd, 
Ac  anfarwoldeb  wawria  trwy  holl  agenau’i  gryd. 
Gwel  ei  feddyliau  fel  comedau  byw 
Yn  dychwel  dan  oleuni  gorsedd  Duw. 

Cod,  farwol  cldyn,  yr  amrant  raawr,  y bycl 
A’i  lennol  fryniau,  cod  y llen  i gyd 
Oddiar  dy  enaid,  yn  eu  lled  a’u  hyd 
A’u  dwyfol  clanbaid  uchcler,  cenfydd  hwy, 
Meddyliau’r  enaicl  yn  eu  mawredd  mwy. 

Mae  rlian  o holl  feddyliau  mawrion  dyn 
Goruwch  y gair,  ac  o anhydraeth  lun 
Oddiar  y cwbl  fel  bryn  a nef  yn  un. 

Daw  amser  fel  pererin  blin  i’r  lan; 

Ond  digon  icldo  yw  y cyntaf  fan, 

Gwelediad  cyntaf  y dyrchafol  syniad, 

A gâd  i fydoedd  eraill  y terfyniad. 

O,  gogoneddus  ydyw  rhodio  dan 
Gysgodion  mecldwl,  a rhyw  grogawl  fan 
O fawrecldogrwydcl  cìros  yr  enaid  syn 
Yn  hongian  megis  nef-gyífiniol  fryn. 

Fel  allai  cerub  daweleiddio’i  fron, 

A rhodio  trwy  y nos  ardderchog  hon, 

Fel  cysgod  mawredd,  cysgod  anfarwolcleb, 

Yn  disgwyl  codiacl  Duw  a llawnder  tragwyddoldcb. 

Fel  gwlad  a’i  bryniau  yn  clyfírynnu’r  nefoedd, 

Gan  dclal  yr  wybren  ar  eu  hael-bellafoedd, 

A’i  holl  ystormydcl  ar  eu  dyrchafiadau, 

A rhwysg  y daran  ar  ei  phell  roliadau; 

Fel  gwlad  a’i  bryniau  yn  triannu’r  nos, 

A’u  gorgysgodion  ar  ei  mynwes  dlos, — 

Fel  honno,  O mawreddog  yw’r  cyfrolau 
A fyddont  ar  ryw  barthau  fyth  bytlioedd  yn  anolau, 
A tliros  eu  hanner  yn  gysgoclion  prudd, 

A’r  hanner  arall  ond  rhyw  lâs  o ddydd. 

Dos,  ddyn,  trwy  honno  mewn  awyddfryd  mad, 

Fel  un  a gerddai  trwy  ramantawl  wlad, 

Ar  ymyl  nef  y nefoedcl,  a gerllaw 
Dyfroedcl  y Bywyd  a’u  cyflawnder  draw. 

Mae  nos  ym  myd  yr  enaid,  a phrudd  luniau 
Yn  gorífwys  ar  ei  oclidocaf  fryn:au. 


100 


GWAITH  ISLWYN. 


Y STORM. 


y GREADIGAETH  der 
Yw  teml  yr  Ior,  a’r  scr 

Y porth  sydd  yn  ei  dderbyn 
O’i  danbaid  lys  gyferbyn. 

Fe’i  cododd  lii 
O amgylch  fry, 

A rhoes  â’ i law  bob  congl  faen, 

Geir  yn  serenu’r  adail  gain, 

Mesurai  hyd, 

Eangder,  dyfnder,  pob  rhyw  fyd 
Fel  cyntedd  draw 
A chwyf  ei  law. 

Rhoes  am  bob  byd  fel  gwahan  len 

Y nos,  holl  hyd  a lled  ei  nen; 

A haul  fel  archoffeiriad 

Yng  nghanol  pob  rhyw  lu 
I rwygo  â’i  ddisgleiriad 
Ei  bydoedd-orchudd  lii, 

Gan  ddwyn  y dydd  i mewn  fel  môr 
A chyflawnderau  cariad  Ior. 

Ac  wedi  rhoi  y bydoedd 
O amgylch  yn  eu  lle 
Dywedai  Duw, — uDa  ydoedd,” 

A chodai  lond  pob  ne 

Ar  unwaith  hyd  ei  orsedd  bêr  arogl-darth  o fawl, 
Ac^n  y don  anfeidrol  fry  nofiai’r  pellaf  bawl. 

Ac  aeth  y Ior  dwyfolaf 
I mewn  i’r  cyntecld  olaf 
I’r  nef,  y sancteiddiolaf, 

Y cynteclcl  o dragwyddol  lun 
Sydd  uwch  y cyfan,  yndclo  ei  hun. 

Ac  un  oedd  tôn  y bydoedd  gynt 

Trwy’r  mil  myrdcl  o ororau, 

Un  oedd  eu  cân  a’u  haraul  hynt 
Fel  eiddo  ser  y borau. 

Ond  tynnodd  dyn pan  y culhaodcl  chwant 
Ei  holl  feddyliau  bellach  ynddo’i  hun, 

Pan  y cyfyngodd  pecliod  lielaeth  rod 
Ei  feddwl  a’i  holl  ehediadau  pell 
I gylchoedd  byrwel  hunanolcîeb  mwy, 


Y STORM. 


101 


Gan  wneyd  i’w  feddwl,  a lydanai  gynt 
Fel  tro-fôr  o fawreddau  am  yv  oll, 

I ymleihau  nes  darfod  ynddo  ei  hun, 

A’i  fynd  yn  wagnod  yng  nghyfanswn  bod, — 

Fe  dynnodd  fawredd  Duw  a rhod  ei  fawl 
I mewn,  i mewn  o’r  byd-gynteddau,  gynt 

Y cydaddolai  gyda’u  miloedd  hwy, 

I mewn  i feingylch  teml  o’i  waith  ei  hun, 

Mil  llai  ei  gylch  na’r  íforest  leiaf  draw 
A alwodd  Duw  o wlithyn,  dros  ei  wisg 
A lifai,  i gysgodi  rhag  y gwres 
Ei  wir  addolwyr,  ac  i sancteiddioli 

Y dydd  â thyner  brudd-der  drostynt  liwy. 

Fe  gollodd  ddelw  yr  Anfeidrol,  fel 

Y íiurfiai’r  greadigaeth  unol  hi 

Lle’r  oedd  pob  gwrid  yn  forau  led  y byd, 

Pob  gwên  yn  hanner  dydd,  pob  teimlad-chwydd 
Yn  fydoedd  cydgyfodol,  pob  pruddhad 
A thawelhad  yn  hardd  fachludiad  byd. 

A chodai’i  lun  ei  hunan  ar  ei  deml, 

Gan  newid  gwedd  yr  anllygredig  Dduw 
I gyffelybiaeth  d}ui  llygredig  mwy, 

A’i  holl  addoliant  a gyfyngid  fytli 
Yn  ol  iseldra  a byrdra’r  lluti  a wnai 
I gynrychioli’r  Addoledig  mawr. 

Addoli  Duw!  Addoli  ei  hun  y mae 
Llygredig  ddyn  fynychaf,  yn  ei  deml 
Hunanwedd,  waeì,  a gyf}:d  ef  o fewn 
Cyfleustra  rhwydd-gyrchadwy  iddo’i  hun. 

Y mae  yn  cau  y bryniau  alian  oll 

Na  phlygant  ennyd  ond  i’r  ddaear-gryn 
Hollalluawgrwydd  Natur,  ac  na  wel 
Yr  liaul  newidiad  ar  eu  harwe<ìd  fyth, 

Na  chlyw  yr  oesoedd  un  anghordiawl  sain 
Fyth  yn  eu  dyfnion  foliaint;  caua  ef 

Y cyfan  allan, — môr  a bryn  a ser, 

Arweinwyr  moliant  amser  ymhob  oes, 

Gan  drefnu’r  cyfan  iddo  ef  ei  hun. 

Ar  hyd  y bryniau  y gweddiai  ef, 

Y Perffaith,  a’i  ddamegion  ar  y maes 

O fynwes  Duw  a wlawid  fel  cawodydd. 
Edrychai  ar  y byd  fel  darn  o deml 
Ei  Dad  tragwyddol,  ac  ni  welai  ddim, 

Dim  ynddo  yn  anheilwng  onid  dyn. 


102 


GWAITH  ISLWYN. 


Yr  oedd  cysgodau’r  bryniau  arno  ef 
Yn  disgyn,  disgyn  fel  sancteiddrwydd  pur, 
Rliag  cysgod  dyn  yn  unig  troai  íFwrdd. 

Yr  oedd  yn  täwel  huno  ar  y môr, 

A’r  môr  yn  huno’n  dawel  gydag  ef, 

Neu’u  cyífro’n  unig  fel  y profai’n  well 
Ei  undeb  â’i  Greawdwr  yn  y storm. 

Ar  gyffro  anian,  codai  gyda’r  haul 
A’r  môr  a’r  bryniau  i addoli  y Tad. 

Ei  fore  weddi  godai  gyda’r  byd, 

Gweddi  a allai  godi’r  byd  ei  liun 

A’i  arwain  trwy  y net'  â llawnach  dydd. 

Y bryniau  oeddynt  byrth  ei  deml  ef, 

A chanol  nos  ei  gysegredig  awr; 

Syn  ymlonyddai’r  mynydd  pan  o bell 

Y gwelai  ef  yn  nesu  gyda’r  nos, 

A lleufer  o gerubiaid  nefol  wawr 
Yn  llifo  fel  ysplander  ar  ei  lwybr, 

A seren  lon  Ephrata  fyth  o’i  flaen, 

Sy  lieddyw  ar  ei  galon  dy ner  fry, 

Yn  cau  y clwyf  a brynnodd  hedd  y byd ; 

A duai’r  liaul  dan  nos  ci  angau  ef. 

Fe  hoflfai  rodio  ar  hyd  lan  y :nôr 
A rliifo’r  tonnau  fel  y deuent  hwy 
I’w  gyfarch  o’r  dyfnderoedd  eithaf,  oll 
Yn  wynion  gan  awyddfryd  at  ei  draed. 

A chipiai  ar  ei  weddi  ru  y dwfn, 

A’r  holl  ystorom  oddiarno  ef, 

Gan  anfon  addoliadau  anian  fawr 
I fyny’n  gymeradwy  hyd  y Fainc 
Dragwyddol,  gy da’i  nefol  lais  ei  hun. 

Y bryniau  oedd  ei  frodyr;  pan  ei  cacd 
Yn  unig  ac  ymddifad  ar  y maes 

A’r  ser  yn  disgjui  rai  eiliadau’n  gynt 
Ei  weled  yno  ei  hun,  cyfeiriai  ef 
Ei  gamrau  byd-sancteiddiol  tua  flfordd 

Y bryniau,  ac  yr  oeddynt  hwy  yr  un, 

Ac  awel  bêr  fel  llais  ar  hyd  pob  ban 
Yn  anfon  eu  gwahoddion  dros  y nef, 

Gan  lawenhau  ei  weled  unwaith  mwy 
Yng  nghartref,  a gweithredoedd  pur  ei  Dad 
A’r  bryniau  byd-ddodrefnol  oll  o’i  gylch, 
A’r  lloer  yn  tyner  weini  ar  y byd, 

Gan  ddwyn  holl  jubili  y ser  i lawr, 

A’r  tangnef  anhraethadwy  dros  y cwbl. 


Y STORM. 


103 


O,  llawer  nos  a wnaed  yn  sanctaidd  fyth 
Yng  nghofion  amser  gan  ei  weddi  ef, 

A’i  ddyfnion  fyfyrdodau,  dyfnion  fel 

Y dyfnder  a dderbynia  r ddaear  fawr — 
Ar  ol  i’r  haul  dramwyo  bwa’r  dydd 

A’i  wywo  i’r  dyfnderau  ar  ei  ol — 

Lle  huna  moroedd  a mynyddau’r  byd, 
Nad  yw  yr  lieuliau  gogoneddus  draw 
O’i  eigion  anhraethadwy  onid  ser 
Rhy  bell,  rhy  uchel,  i oleuo  breuddwyd. 

Olewydd ! glwysaf  o fynyddau’r  byd ! 
Bryn  yr  adgofion  dwyfol!  Cyrchfan  Ior! 
Na  chawn  dy  weled,  oddiar  dy  ael 
Ddyferu  deigryn  o lawenydd  pur 
Am  unwaith,  wylo  lle  yr  wylodd  ef, 

Y parthai’r  wawr  ei  ddagrau  disglaer  oll 
Bob  borau  oddiwrth  y gwlith  o gy lch 
I’w  gado  yn  dragwyddol  lle  eu  caed, 

Rhag  hollol  wywo  o’r  malledig  fyd, 

A chau  o’r  gauaf  ar  yr  olaf  rin  ! 

Ni  theimlai  y pererin,  ar  y daith 
Nefolaidd  honno,  eisiau  seren  fyth 
Na  llusern  wan  y cymyledig  loer; 

Digonol  fyddai  pell-beìydrol  wawl 
Adgofion  teitliiau  y Pryniawdwr  gynt 
I’w  arwain  hyd  y sancteiddiolaf  fan. 
Derbyniaist  sang  ei  droed,  a goleu  fytli 
I ífydd  y llwybrau  a oleuodd  ef 
Pan  nad  oedd  golau  ar  fynyddau’r  byd 
Ond  gaed  o liono  ef,  a daflai  fwy 
Na  llawnder  y canolddydd  ar  bob  gwên. 
Derbyniaist  dros  dy  fannau  lawer  tro 
Lif  ei  weddiau  sydd  yn  chwyddo  i’r  lan 
Arch  Iachawdwriaeth,  pan  y collir  hi 
Yn  niluw  amser  ac  euogrwydd  erch, 

Pan  godo  moroedd  profedigaeth  oll 
I soddi’r  cyfan  ond  a nodo  Duw 
I chwyddo  yn  dragywydd  oddiar 
■Golledigaethau  bydoedd,  arno  ei  hun. 

A thithau  Cedron!  Oni  chodir  di 
I froydd  araul  anfarwoldeb,  fel 
Cofiedydd  hawddgar  ei  ddiweddaf  ing 
A llifol  adgof  ei  ymdeithiad  ef 
Pan  groesai  fwy  na  diluwiedig  fyd 
I gyrraedd  y gogoniant  roed  o’i  flaen  i 


104 


GWAITH  ISLWYN. 


0 ddyfnder  ebargofiant,  bru  y môr, 

Dwed,  oni  elwir  nefoleiddiaf  lif 

Y nos  gofiadwy  honno  yn  ei  ol, 

Pan  ddaw  y Prynwr  ar  gymylau’r  nef, 
Pan  roer  mynyddoedd  a dyffrjmnau’r  môr 
Yn  sychion  fel  byd  arall  ger  ein  gwydd? 
Do,  gwelaist  ef  bryd  hyn,  a rhoest  dy  li 

1 gyd  yn  ddagrau  fythoedd  wedi’r  tro. 

Ardderchog  eto  ydyw  rhodio  i maes 
Pan  godo’r  haul  i alw’r  byd  i fawl, 

Neu  pan  ddiflanno  yn  gy sgodau  draw 
I roddi  lle  i offeiriadaeth  uwch 

Y ser  tragwyddol  sjMd  yn  uno’r  byd 
Ag  uchel  acìdoliadau  nef  y nef, 

Gan  agor  oddiar  y bryniau  oll 

Y sancteiddiolaf  i ddyfodiacl  dyn, 

A chodi  y wahanlen  sycld  yn  cau 
Yr  holl  angylion  oddiwrthym — clraw 
Yng  nghyntedd  araul  y gogoniant  pur 
A’r  nefol  Wyddfod  y tu  fewn  i’r  llen. 

Y mae  y bryniau  eto’n  addolfeydd, 

A’r  môr  o hyd  yn  dadgan  mawredd  Duw, 
A’r  tonnau  mewn  urdduniant  anibynnol 
Ymhell  o olwg  gweledfeycìd  y byd 
Lle  nad  yw  glannau’r  dcíaear  wamal  hon 
Yn  rliedeg  fyth,  na  dim  o honi  hi 
I’w  weled,  onid  ambell  big  o ynys 
Môr-amgylcheclig;  yno  fyth,  ar  hyd 
Dragywyddoldeb  defnydd,  coclant  hwy 
Fawl  yr  Anfeidrol  hyd  gyrnylau’r  nef. 

A pharod  ydynt  i gy fodi  fyth 
Ar  alwacl  yr  awelon  glwys  bob  un 
Genada’r  nefoecld  i’w  hadgoffa  hwy, 

Gan  eu  hadeinio  yn  nhrysorau  natur, 

Fel  prawf  ucheledd  eu  hanfoniad  fyth, 

011  âg  hollalluawgrwydd  yr  ystorm. 

Ac  nid  oes  gan  y ddaear  ofal  gwag 
A all  eu  lluddias  yn  eu  liuchel  waitli 
A rliwysg  eu  haddoliadau.  Taffant  hwy’ 

Y byd  tu  ol,  a’i  greigiog  lannau  oll, 

A rhocldant  ei  fynyddoedd  uchaf  ef, 
Gaclwyni  cyfain  hanner  cylch  y byd, 

A’i  wytlii  dyfnion  o sylweddol  aur, 

Fel  pethau  dirmygedig  oll  dan  draed. 


Y STORM. 


105 


A gwae  y llaw  a faidd  eu  cyffwrdd  hwy, 

Ac  hyf  lialogi  cysegrfeydd  y dwfn, 

A throi  y don  dragwyddol  yn  ei  hol. 

A phan  ddwyreo  rhyw  gyfandir  mawr 
Ei  derfyn-fyddin  o gydredol  greig 
Arfedig  âg  arswydion  defnydd  oll, 

Yn  erbyn  eu  dyfodiad,  rhwygant  hwy, 

Ddyffrynnoedd  llydain  trwy  eu  canol,  pell 
Aberol  helaethderau,  gan  eu  llanw 
Eu  hunain,  a chwanegu  at  eu  rhol 
Newyddion  foroedd  am  a thrwy  y byd 
Helaethion  leoedd  i’w  haddoliaint  derch. 

Ha  henffych  it’  y Môr!  y Môr! 

Ardderchog  yw  dy  anthem  pan  yn  moliannu’th  Ior, 

Dy  anthem  yw  y storom,  a’r  tonnau  hyf  dv  gôr, 

A dull  ni  feddi  di ; 

A gwae  a ffrwyno’th  donnau,  a gwae  a herio’th  li 
Pan  chwyddo  trwy  yr  awel  i seinio  moliant  draw 
Lle  clywo’r  nef  uchelaf  a’r  bryniau  beilch  bob  llaw. 

Fe  syrthiodd  taran  liy 
Dros  ganllaw  y cymylau, 

A galwad  oedd  ei  rhu 
I’r  môr  addoli  isod, 
l’r  bryniau  grynu  fry. 

A chly waist  yn  dy  erfawr  gryd 
Sy’n  drymach  na’r  mynyddau  i gyd, 

Yn  fwy  ei  led,  yn  fwy  ei  hyd 
Na  llawer  byd, — 

Ti  glywaist  rymus  lef  dy  Ri, 

A thedi  i’r  cymylau 
Freuddwydion  gweig  a gwenau, 

A chodi  mae  dy  lef, 

A chodi  mae  dy  donnau 
A’u  nwyfiant  am.y  nef. 

Y storom  yw  dy  fawlgerdd  seml 

Y ser  dy  oleuadau  claer,  a thi  ni  cheisi  deml. 

Ac  nid  oes  genyt  offer  cerdd  na  threfn  i’th  anthem  hy, 

A dull  ni  feddi  di. 

Mae’th  fynwes  fawr  yn  chwyddo  i fyny  at  dy  Dad, 

O!  boed  i ’nghalon  innau  yr  un  gogAvyddiad  rhad. 
Gwrandawaf,  Fôr,  fan  yma  dy  daran-gyngerdd  gref, 
Ac  adsain  ar  ol  adsain  yn  llanw  byd  a nef! 

Dan  grynu  tawaf  yma  fel  y seren  welw  ei  gwawr 


GWAITH  ISLWYN. 


iOC 


Sydd  acw  yn  addoli’n  fud  a’i  llygaid  tua’r  llawr. 

Mil  gwell  y wanadl  teimlad  na  chorwynt  rhwysgfawr  dawn, 
Ior!  derbyn  fy  addoliad, — distawrwydd  calon  lawn. 

Un  deml  nid  oes  yma  na  dull  o uchel  fri, 

Y galon  yw  dy  deml,  Dad,  a dull  ni  cheisi  di. 

Rhy  gyfyng  yw’r  pala^au  a’r  deml  fwyaf  sy, 

Rhy  gyfyng,  mil  rhy  gyfyng  duwdod  i’th  gynnwys  di. 

Ac  i ba  le’r  edrychaf  am  olwg  ar  dy  wedd, 

Ble  mae  dy  lais  oruchaf,  ble  dyfnaf  mae  dy  hedd  ì 
Ar  ol  i’r  storm  ddistewi  hyd  fìn  y dyfnder  af; 

Pan  noetho’r  môr  ei  fynwes  dan  lydain  wenau  haf, 

A’i  donnau  ar  ol  dychwel  o fryniau'r  dymhestl  fan 
Yn  liuno  oll  yn  esmwyth  ar  wynion  liniau’r  lan, 

Dad!  gwelaf  yno  ardeb  o’th  anherfynol  Hedd, 

A’r  tawel  anfeidroldeb  dywynna  ar  dy  wedd. 

A chofìaf  yn  y blinfyd  y dedwydd  fywyd  fry 
Lle  bydd  yr  Oes  Dragwyddol  yn  dragwyddol  haf  i mi. 
Fel  hyn  bydd  moroedd  bywyd  ar  ol  terfysgu’n  hir 
Yn  bythol  ymlonyddu  ar  draeth  y dwyfol  dir. 

Y Môr!  Y Môr! 

Ardderchog  yw  dy  anthem,  a’th  ddull  yn  moli’th  Ior. 
Rheola  yn  dragwyddol,  fawrwych  fôr, 

Yr  helaethderau  sydd  yn  parthu’r  b\rd. 

Mae  agoriadau’r  gwledydd  gyda  thi, 

Gwaelodion  a dyfnderau  natur  oll 

0 dan  dy  gysgod  mewn  tragwyddol  hedd 
Yn  fíoi  rhag  golwg  a gorhyfder  dyn; 

Yr  wyt  yn  magu’th  wenyg  ieuainc  oll 
Ar  liniau  natur,  a sylfeini’r  byd 
O’u  hamgylch  yn  ymgodi  yn  eu  nerth 
A’u  haruthr  noethni.  Dygi  yn  dy  hudd 
Golofnau’r  bryniau  dan  urddunol  nos 
A theilwng  orchudd  o’u  mawrhydri  hwynt. 

A Jlawer  cad  Ayn  o fynyddoedd  derch, 

A gwledydd  t^g  o baradwysol  wedd, 

Gynhwysir  ynnot,  sail  a bannau  oll, 

A chyfandiroedd  tansoddedig  fyth, 

Byd  o ddirgelion,  na  chanfyddodd  dyn 
Ei  wawr  erioed,  ond  lle  goddefi  di 

1 ambell  fan  bigyrnu  uwch  y don. 

Petli  unig  ydy  w i welediad  dyn 
Pan  ddelo  heibio  ar  ei  ysgafn  hwyl, 

A geilw  ef  yn  ynys.  Ban  o fyd 
Mawreddog  y w,  byd  na  thramwyodd  dyn 


Y STORM. 


107 


Ei  lannau  braidd;  yn  gorwedd  ynnot,  fôr, 
Fel  tragwyddoldeb,  yn  ofnadwy  oll, 

A thywyll  oll  i ymweliadau  dyn, 

Caucdig  rhagddo  amgylch  ogylch  fyth; 

Ac,  fel  y tragwyddoldeb  a gysgoda, 

Hcb  ffordd  i mcwn  nac  un  fynedfa  i ddyn 
Ond  angau;  na  ddaw  neb  o hono’n  ol, 

Na  llynges  o ardderchog  hwyliau  i’r  lan 
O’i  ddyfnder,  ond  yn  adfail  mân  a briw, 
Fel  ein  gobeithion  pan  ddychwelont  hwy, 
Yn  fân  adgofìon  yma  a thraw  o’r  dwfn 
Sy’n  rhoi  i angau  ei  ofnadwy  bwys, 

A’i  fawredd,  a’i  anolrheinadwy  nerth. 

Y mae  y ban  ynysol  unig  draw, 

Sy’n  crynu  fythoedd  rhwng  y nef  a’r  don, 
A’r  gwynt  tragwyddol  yn  ei  hysgwyd  hi 
Fel  delwedd  o’r  ddaeargryn  ar  y llif, 

Y mae  yn  dal  c^miundeb,  er  mor  bell, 

Mor  unig  a dig^^sur  ar  y dwfn, 

A chyfandiroedd  o aruthrol  faint, 

Byd  cyfan  o anhydraeth  olygfeydd. 

Saif  acw  fel  gwyliedydd  dros  y cwbl, 

Fel  byd-genhades  oddiar  y llif, 

I wylio  borau  y dadguddiad  llawn, 

Gwawr  cydadgodiad  y mynyddoedd  pell. 
Gwac’r  liwyl  amheuo  eu  bodolaeth  hwy, 
Gan  redeg  yn  ddireol  dros  y llyfn, 

A rhoi  yr  helm  i’r  gwyntoedd  ennyd  byr. 
Pe  sycliai  pechod  oddiar  wyneb  bod, 

O,  ’r  byd  tragwyddol  godai  arnom  fyth ; 

Y gadwyn  fawr  ar  gadwyn  dros  eu  gilydd 
O gedyrn  wirioneddau  danom  gaed ; 

Y broydd  anfarwolwawr  o fwynhad; 

Yr  uchder  dros  ben  uchder  o orfoledd  ; 

A’r  graig  dragwyddol  o gysgodawg  wedd 
O dan  y cyfan,  dros  y cyfan  fyth, 

A’r  cysgodfeydd  o elysfaol  wedd ; 

A’r  amaethyddiaeth  o wynfaodd  pur 
Yn  gwyrddu’r  cyfan  hyd  y dwyfol  fryn 
Ddiflannai  i’r  anfeidrol  gyda  Duw. 

Bod  alltudiedig  ydyw  dyn,  ymhell 
O’i  briod  wlad  a’i  briod  fyd  ei  hun; 

Fe  lifodd  pechod  fel  tywyllaf  fôr 
Dros  olygfeydd  ei  deg  anfarwol  fod, 


108 


GWAITH  ISLWYN. 


A gwthiodd  ef  yn  ol,  yn  ol,  hyd  draetli 
Anobaith  a chulhaol  lannau  gwae, 

Sy  fyth  yn  ymgyfyngu  nes  y bo 

Y safle  oíaf  wedi  gwywo  oll, 

A’r  cyfan  yn  ddiderfyn  fôr  o lid, 

Heb  arwelediad  tragwyddoldeb  mwy, 

Oleudy  unig,  nac  ymddifad  hwyl. 

Ceir  ambell  bigwrn  o’r  anfarwol  fyd 
Yn  torri  dyfroedd  Amser  yma  a thraw, 

Rhyw  íeddwl  pell-ehedol  ambell  bryd, 

Ban  o ryw  fryn  tragwyddol  yn  y dwfn, 
Dychymyg  ennyd-godol  byr-weladwy, 

A rhywbeth  fel  goleudy  ar  ei  brig. 

Rhyw  ddyfnder  o fyfyrdod  aruthr  dan 
Yr  enaid  yn  ymagor  fel  clawr  byd, 

Rhyw  bell  adgofìon  ar  y dieithr  lif 

Yn  codi  fel  ynysoedd  anfarwolwawr 
Nas  gall  yr  enaid  onid  cipio  o bell 
Drem  arnynt  heb  eu  cyrraedd  a’u  mwynhau, — 
Cofleidia  hwynt.  Arwyddion  ynt  o’r  maith 
Ogoniant  a ddatguddir,  bannau  byd 
Ysplenydd,  a dwyfolion  olygfeydd. 

Arweinydd  y dyfnderoedd,  rholia  fyth. 

Dy  eiddot  ti  ardrefnu  gwedd  y byd, 

A’i  daenu  fel  darlunlen  ar  dy  lif, 

Yn  wledydd  ac  yn  fyrdd  o olygfeydd, 

A lledu’r  ynys  a’r  cyfandir  mawr 

Yn  ol  dy  ddeddfiad  yng  nghynghorau’r  dwfn 

Gynhelir  dan  gysgodion  seiliau’r  byd. 

Pan  yr  ymlygrodd  teulu  erfawr  dyn 

Y pryd  nad  oedd  dynolry  w,  er  mor  aml, 

Ond  un  aruthrul  Iwyth,  o ddull  yr  un, 

Yr  un  o iaith  ac  o arferion  oll, 

O ddefod  a thymheredd  yr  un  wedd, 

Heb  bellder  gwledydd  i’w  dieithrio  hwynt, 

A gwahaniaethu’u  cymeriadol  wedd; 

Pan  ddirfawr  ymlygrasant,  nes  y caed 

Y byd  yn  dywyll  gan  un  cysgod  erch 
O bechod  ac  o gymhlethedig  wae, 

O dan  ddirgelwch  llen  y Diluw  mawr, — 

Ti  gyfnewidiaist  wedd  y ddaear  oll, 

Gan  dorri’r  byd  yn  gy fandiroedd  mwy 
A breichiau  estynedig  dy  gadernid, 

O orddyfnderoedd  dy  aruthrol  fron, 


Y STORM. 


109 


A dwyn  o fyd  dy  ddyfroedd  rhyngddynt  liv\7y 
Fôr  ar  ol  môr  yn  barthol  gyfryngfeydd. 
Llydanaist  yr  afonydd  gaed  o’r  blaen 
Yn  rhwydd  rydiadwy,  gan  eu  gwneuthur  mwy 
Yn  ddychryn  i’r  cenhedloedd  ar  bob  tu, 

Mor  nerthol  a galluog  nes  yr  oent 
Yn  dwyfoleiddio  eu  chwyddedig  lif, 

Gan  eu  liaddoli  megis  duwiau  ceidr, 

Ofnadwy  i’w  cythruddo  yn  eu  hedd 
Ac  ameu  gallu  eu  terfyniaeth  liwynt. 

A thaflaist  un  cyfandir  dan  yr  haul, 

Gan  rwymo  ei  boethedig  wledydd  ef 

0 amgylch  â’r  cyh^-dedd  fel  â gwregys; 

A chrogaist  ar  y gogledd  gonglau  un, 

A bylchaist  hwynt  drachefn  â llawer  môr 
Aruthrol  ei  lifeiriaint,  gan  fwâu 
Eu  glannau  ag  aberoedd  erfawr  led, 

Nes  gwahanoli  a nodweddu  fytli 
Tirolwedd  pob  cyfandir  ynddo’i  hun, 

A gwncyd  pob  penrhyn  bron  yn  arwydd  gwlad. 
A phan  adawyd  Babel  yn  y niwl, 

Fel  holl  fawreddau  a gobeithion  dyn, 

Heb  ond  y tarth  i’w  werthfawrogi  mwy, 

Fel  gorft'wys  fan  cyfleus  a pharod  fry, 

Ar  egwyl  syn  y byd-wasgariad  mawr, 

Pan  safai’r  adail  dderch  ar  ganol  nef 
Gan  derfysg  geiriau  am  ei  seiliau  hi, 

Pan  wnaed  y rhaniad  mawr  ar  ddynol  ryw, 

Yn  ol  eu  hieithoedd,  cenedl  am  bob  iaith, 
Gogwyddwyd  eu  cerddediad  tua  ffordd 

Y gwledydd  amlwedd,  alluocaf  fôr 

A drefnaist  iddynt  dan  wahanlen  fawr 

Y Diluw.  Bhodiodd  y cenedloedd  oll 
Dros  fryniau,  cyfyngcíiroedd,  ac  o gylch 
Aberoedd  llydain  filoedd,  nes  eu  cael 
Bob  un  i’w  briod  wlad  a’i  fro  ei  hun ; 

Ac  wedi  darfocl  o’r  ysgogiad  maith 

A w7nai  i’r  bryniau  symud  dros  y byd, 
Amgylchaiat  leoedd  eu  preswylfod  hwynt, 

A chododd  dy  daranau  rhyngddynt  fyth. 

1 ti  yr  ydym  yn  rhwymedig,  fôr, 

Am  amrywiaethau  dyn.  Ti  sydd  yn  rhoi 
Ei  wlad  a’i  haul  a’i  hinsawdd  i bob  llwyth, 

Y rhai  sy’n  llunio  eu  cymeriad  mwy, 

Yn  arwynebol  neu  yn  ddyfnion  ddwys, 


110 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  nerthol  neu  yn  weinion,  fel  y bo 
Gwedd  anian  ogylch,  a’i  thymeredd  hi 
Sy’n  codi  dyn  yn  ol  ei  delw  ei  hun, 

Gan  leddfu’r  enaid  i’  w harddelwedd  bron, 
A rhoddi  iddo  radd  a rhod  yr  haul. 

Y mae  dy  lawnion  freichiau  fel  cronfeydd 
O oesoedd,  breichiau  o’r  tragwyddol  fôr, 
Yn  ymddyfnderu  rhwng  cenhedloedd  dyn, 
Gan  beri  uwch  dadblygiad  arnynt  hwy, 

A thioad  o holl  weddau  y ddynoliaeth, 
Danghosiad  anherfynol  fawredd  dyn, 

A’i  ymadferthoedd  ef  o dan  bob  haul, 

A’i  oruchafiaeth  o dan  bob  lleddfhad 
Ac  awchlymhad  o ddefnydd;  acw  o dan 
Rew-gyfandiroedd  y gogleddfyd  oer, 

Na  edwyn  ond  un  tymor  oescedd  byd, 

Hyd  losgol  wastadeddau  AfFrig  boeth 
L!e  rhudda’r  byd  fel  archoll  dan  yr  haul, 
Lle  mae’r  íforestydd  anfeidrolfawr  oll 
Yn  disgwyl  am  y llawn  belydryn  rydd 
Eu  holl  ddyfnderoedd  hwy  yn  fôr  o dân. 
Yr  wyt  yn  trefnu  pob  parthedig  lwyth, 

Fel  b}rd  unigol  ar  ei  ben  ei  hun, 

A’i  iaith  ei  hun,  a’i  ddeddfau’i  hun,  a rhes 
O gawr-feddyliau  oll  yn  eiddo’i  hun, 

A’i  awen  bêr  ci  hunan  fyth  ar  hyd 
Ei  briod  fryniau,  ac  ar  lannau  gíain 
Ei  ddyfroedd  pur,  yn  tywallt  llif  ei  clierdd 
Ar  briod  wedd  a newydd  ddull  yn  ol 

Y golygfeydd  a’i  hysbrydolant  hi, 

A threigliad  ei  gymeriad  ymhob  oes. 

Po  mwyaf  fyddo’r  pellder  lenwi  di 
A’th  gysgod-anfeidrolder  rhyngddynt  hwy, 
Rhyfeddaf  oll,  a mwy  amrywiol  fydd 
Dadblygiad  y ddynoliaeth;  mwyaf  oll 

Y gwelir  mawredd  a gogoniant  dyn, 

Ac  amrywiaethau  yr  awenol  nwyf 
Sy’n  nefoleiddio  ei  fodolaeth  ef, 

Gan  brofi  ei  ddisgyniad  fyth  o’r  duwiau. 

Yr  wyt  yn  torri’r  byd  i fyny  o gylch 
I’w  luosogi,  ac  i ddwyn  i maes 
Ei  ymadferthoedd  oll-greadol  ef, 

A’i  ryfedd  allu  i ail-blannu  ei  hun 
Yn  ardderchawgrwydd  ei  beríFeithiau  oll, 


Y STORM. 


111 


Ac  i ail  ymddyrchafu  trwy  ei  holl 
Gyneddfau  fel  ai'changel  hyd  y nef 
Dan  bob  amgylchiad  ac  ystad  o fod. 

Yr  wyt  yn  llanw’r  byd  â bydoedd,  gan 
Dy  gariad  anherfynol  ato  ef, 

Er  mwyn  y per  hyfrydwch  o fwynhau 
Ei  ddedwydd  bresenoldeb  gyda  thi, 

A’i  ysgwyd  fel  anwylyd  ar  bob  môr 
Sy’n  cyfarch  pedwar  pwynt  y nef  i gyd, 

Ac  yn  eigioni  ar  derfynau’r  byd. 

A ydwyt,  fôr,  yn  hoffi  clywed  swn 
Llais  dwyfoi  dyn  yn  torri’th  ddyfnaf  hedd, 

Gan  lonni’th  aruthr  ymneillduedd  di, 

A’th  bell  unigrwydd  y tu  faes  i’r  byd  ? 

A wyt  yn  hoffi  ysgwyd  ar  dy  fron 
Ei  gryd-ynysoedd,  a chenhadu’r  don 
I’w  ffÿddlawn  gyfarch  ef  ddwy  waith  y dydd 
O amgylch  yr  holl  blaned,  ar  bob  glan 
A chraig  a phenrhyn,  ac  i fi-ysio  ’mlaen 
I’r  pell  afonydd  i’w  gyfarfod  ef, 

A chodi  ar  dy  gyflawnderau  hael 
Bob  afon  gyrraeddadwy  dros  y byd? 

Paham  yr  ydwyt  ar  dy  lannau  oll 
Yn  trefnu  tawel  ddyfnion  orffwysfeydd 
Aberoedd  rhwydd-ddisgynnol  feinol  fyth, 
Hedd-lyfnion  fel  y glas  sy’n  gwaenu’r  nef, 

Yn  lle  trynaddu  gwylltion  elltydd  draws 

Y byd  o amgylch,  ochrau  union  sertli 
I’tli  donnau  geirwon  ymdrochioni  fyth 

0 danynt,  ac  ystorm  dragwyddol  arwain 
Tro-lynnoedd  cynddeiriogwyllt  dan  bob  craig, 
Nes  gorfynyddu  holl  derfynau’r  byd, 

A gwneyd  pob  glan  yn  wylltred  o erchylldra, — 
Fôr  anherfynol,  dywed!  Onid  fel 

Y caffb  dyn  ddylifìad  rhwydd  i’w  fyd, 

1 freichiau  agoredig  ei  hoíf  rai, 

Goronant  frig  y gartli  â mwy  na’r  byd, 

Gan  ddisgwyl  gy da’r  ser,  ac  fel  y prif 
O siriolderau  y gwelediad  maith, 

Lydanol  wawr  ei  hwyl  a swn  ei  lais  ? 

Pan  elo  dy  orfoledd  mawrwych  di 
Yn  rhy  aruthrol  a goruchel  draw, 

Yng  nghodiad  yr  elfennau,  i wael  ddyn 


112 


GWAITH  ISLWYN. 


Ddefnycldio  natur  fel  llawforwyn  mwy 
Yn  gweini’n  unig  ar  ei  reidiau  ef ; 

Pan  godo’th  fawl  i raddfau  yr  ystorm 
Nes  yr  anghofiot  ar  dy  gwmwl-lif 
A dyrchafiadau  dy  ddyfnderoedd  pell 
Bob  peth  ond  yr  Anfeidrol ; 

Pan  fo  dy  wenyg  y n dyfrh  au  y nef, 

Gan  olchi  godre  llaes  y cwmwl  du 

0 orddyfnderau’r  byd,  yn  awr  dy  nerth; 

Pan  y goleui’r  nos  â dydd  o ewyn 

Yn  torri  dros  y creigiau  am  y byd; 

Pan  na  faidd  onid  un  íwynhau  dy  ddrych 
A gweld  ei  hunan  yn  dy  fawredd  oll, 

A rhith  o ddelw  ei  gadernid  ef 
Yn  britho’r  don  uchelaf,  pan  y cais 
Fynwentu’r  gwyntoedd  dan  ei  bwa  crôg 
A dwyn  y nef  i lawr, — a ydwyt  ti, 

A yw  dy  ysbryd  mawr,  yn  awr  dy  hedd, 

Yn  ysgrifennu  ar  bileri’r  byd 
Rol  fawr  dy  feirwon?  Onid  oes  rhyw  hedd 
Syn-dawol  yn  dy  eigion,  pan  y dwg 
Ystorom  fawr  ei  meirwon  gyda  hi, 

A’i  lladdfa  oddiar  y rhuol  faes 

Lle  cesglir  cedyrn  natur  oll  i’r  frwydr, 

A marwol  ddyn  y lleiaf  yn  y gâd? 

Tebygem  weithiau  fod  dy  ysbryd  mawr, 

A’r  storm  yn  hongian  dros  ei  ysgwydd  noeth, 
Fel  urddwisg  laes,  a’r  gwyntoedd  geirw  i gyd 
Yn  fíurfio’i  anadl  o ddyfnderau’i  fron, 

A gemol  fan  o uchder  Ararat, 

Fel  arwydd  pennaf  ei  fawrhydri  ef, 

Yn  byclu  yr  ystorom  ar  ei  fynwes, 

Ac  hybarch  arglwydd-donnau’r  Chaos  gynt 
A gwylltni  y tragwyddol  ar  eu  gwedd 
O’i  amgylch, — tybiem  ambell  bryd  ei  fod 
Yn  galw  rhol  ei  feirwon,  ac  yn  troi 
Godreon  y mynyddoedd  dros  eu  llwch, 

Ac  yn  beddfeinu  eu  gweddillion  hwynt, 

Oes  ar  ol  oes,  â phreiff  golofnau’r  byd, 
Byd-golofn  bryn-faenedig  am  bob  oes. 

Yr  ydwyt  ti  yn  cipio  fytli  o’n  gwydd 
Bob  un  o’th  feirwon,  fedd  a chy  fan,  fôr, 

Gan  wahardd  i’r  galarwr  ddod  yn  nes 

1 oror  gy segredig  angau  prudd, 


Y STORM. 


113 


TJn  cam  yn  nes  i mewn  na’r  lan — glan  môr. 
Môr  y w marwolaeth,  ac  nicl  oes  un  lan 
Arosol  iddo,  gan  ei  fod  o hyd 
Yn  codi  gy da  chenedlaethau’r  byd, 

Gan  ado’r  cyfan  yn  y man,  pob  gwlad, 

Pob  oes,  yn  ddyfncler  tywyll  ar  ei  ol; 

Môr  tywyll,  lle  y bythol  gollir  dyn, 

A holl  welecliad  ei  fodolaeth  ef, 

A’i  ofnau,  a’i  obeithion  tecaf,  fel 
Amrywion  maes  soddedig,  tywyll  dclwfn, 

Lle  mae  ystormydd  barn  ar  aden  fyth, 

A’r  gwynt  byd-wastadaol  yn  ei  rym 
Yn  ynnill  uchcler  gydag  amser,  fel 

Y tyr  ei  oesoedd  ar  ei  arwecld  ef 

Yn  fryniau  o dywyllwch  dros  eu  gilydd. 

Ond  beth  yw  bedd  a beddfaen?  O,  paham 

Y ceisiai  dyn  ynysu  ar  y dwfn 
Adgofion  ei  drueni,  ac  aberu 

Ei  enaicl  dan  eu  creig  unigaidd  hwynt, 

Lle  nad  oes  onid  ymddifadrwycid  llwyr 
A phrudd-der  delweddedig  ar  bob  tu? 

Pam  na  adawai  i’r  ysbeiliol  cldwfn 
Gynnwys  y cyfan  fythoedd  fel  tydi? 

Beth  yw  y bedclfaen  onid  dyfais  gwae 
I roi  i angau  ryw  barhaol  fod 
Ger  bron  yr  enaid  fyth,  ac  ail  fawrhau 
Yr  hyn  ni  ddylai  farw  ond  un  waith 
O flaen  y galon  am-rwygedig  lesg? 

Fe  fynnai’r  ddaear  dcledwyddoli  dyn, 

A thyfu  dros  ei  wae,  a thaenu’i  gwyrdd 
Ar  hyd  weddillion  ei  obeithion  oll, 

A rhoi  i’r  adar  ganu  lond  y pren 
Gorhuddol,  a chydweddu’r  athrist  fan 
AT  dedwycldolaf  fyd  o amgylch  daen. 

Ond  rhaid  i ddyn  uchderu’r  cof  â maen 
O’r  graig  dragwyddol,  a’i  fynyddu  ef 
Goruwch  yr  holl  welediad,  dros  y byd, 

A gwynnu’r  ddaear  â cholofnau  derch 
I’r  creulawn  deyrn,  a rhoi  celfyddyd  gain 
O rym  ei  dyfais  i’w  milweddu  hwynt. 

Fe  ddylai  arwyl  symud  yn  y nos, 

A’i  chysgod  olaf  ddarfod  yn  y graig, 

Y graig  gadarnwedd  ar  oer  ael  y bryn, 

H 


114 


GWAITH  ISLWYN. 


Gwir  ddelw  y bedd,  diysgog  fel  efe, 

Ac  fel  efe,  er  holl  gawodydd  nef, 

Er  ei  lioll  ddagrau  pan  yr  wylo  hi 
Yng  ngalar  a chynhyríiad  yr  ystorm 
Yng  nghydgyíFroad  yr  elfennau  oll, 

Er  hynny  fyth  yng  nghauad,  fyth  a byth 
Yn  dywell  ac  yn  unig  ac  yn  wag, 

A’i  hadsain  yn  ofnadwy  ganol  dydd 
Fel  canol  nos,  heb  gân  y daran  fawr 
A allai  gynrychioli  arutlir  nerth 
A byd-newidiol  ddylanwadau  arnser, 

Rym  ond  i ysgwyd  yr  unigaidd  lwyn 
A dyf  gan  grynu  dan  ei  chysgcd  hi 
A’r  meinlâs  crwydrol  a linyna’i  chefn. 

Ac  eto  pwy  a rodiai  dros  y fan, 

0 pwy  arweiniai’r  aradr  dros  y gwyrdd 

Mwy — mwy  na  sanctaidd  hwnnw  ? Ar  ei  daith 

Pa  flin  bererin  allai  agoshau 

Heb  wrando  ar  yr  ysbryd  hoff*  gerllaw 

Sydd  yno  eto,  eto  yno,  fel 

Yn  disgwýl  rhywbeth,  disgwyl  am  ryw  un? 

Fôr!  mae  dy  feddau  di  dan  orchudd  oll, 

Ac  nid  oes  yn  dy  ddyfnder  ddim  i mi, 

Nac  adgof  fynnai  geulo  unrhyw  don 
Yn  faen  oddiarnat.  Beth  pe  byddai  un? 
Eisteddid  lawer  munud  ar  y lan, 

Yn  unig,  ond  y creigiau;  llawer  ton 
A holid  fel  y taflai  yn  ei  thro 
Ei  dyfnion  genadaethau  ar  y byd; 

A llawer  awel  anwyd  ar  y llif, 

A ysbrydolwyd  gan  ryw  waneg  bell, 

A holem  hithau,  gan  ei  throi  yn  ol, 

1 ganu  adgyfodiad  uwch  y fan. 

Fôr!  cadw  dy  ddirgelion  hyd  y dydd 
Na  welir  ton  yn  gwlitho’th  wely  mwy, 

Pan  fyddi  di,  fel  llawer  calon  brudd, 

A lanwaist  â dy  ddyfroedd,  oll  yn  wag; 

Pan  droi  ymaith  gydag  athrist  drai 
Oddiwrth  dy  holl  aberoedd,  megis  lii 
IJn  borau  oddiwrth  ei  holl  obeithion 
A’i  chymuniadau  â holl  bethau’r  byd. 

Y mae  dy  feddau  yn  dy  fynwes  oll, 

Ac  yn  dy  fynwes  byddont.  Digon  yw 


Y STORM. 


115 


Y môr  ei  hun  i wylo  drostynt  hwy. 

Y inae  dy  ddagrau  gymaint  â dy  hun, 

Yn  llanw  fyth  y byd-wagiadau  oll. 

Mae  Natur  trwy  ei  holl  elfennau’n  un, 
Ac  rnewn  cjdamod  cadarn  am  y byd. 
Paham  y codem  wrthglawdd  rhagot  ti, 
Gan  ameu  dy  ffyddlondeb?  Marwol  ddyn 
Yn  unig  a drodd  allan,  ac  efe 
Yw’r  unig  anghysonder  dan  y nefoedd. 

Efe  yn  unig  sy’n  ysgaru  ei  hun 
Oddiwrth  y greadigaeth,  ac  yn  dwyn 
Ei  hun  i’r  lan  yn  erbyn  Duw  a’i  fyd 
A threfn  hanfodol  pethau.  Pan  y daeth 

Y Crewr  yma  ar  raslonaf  wedd, 

I weld  daearddarn  ei  anfeidrol  waith, 
Adnabu  ei  weithredoedd  ef  i gyd. 
Dychwelai  natur  ei  holwynion  oll 
Bob  elfen-fraich  ar  liyd  ei  holwyn  fawr, 
Ar  awgrym  ei  ewyllys;  dysgai  lii 
Ei  rhiniau  lleiaf  i’w  adnabod  ef, 

A sychu  neu  lifeirio  oddiwrth 

Ei  air  fel  bys-gyfFyrddiad  yr  Anfeidrol. 

Yr  oedd  y gwynt  yn  codi  ar  y nef, 

Ac  hyd  y môr  yn  disgyn  ar  ei  gais, 

Fel  pe  na  buasai  ond  ei  lais  ei  hun 
Yn  chwyddo  yn  ei  fynwes.  Bywiocai 

Y môr  o dan  yr  hwyl  a’i  dygai  ef; 

A phan  y codai,  cyd-ddisgynnai’r  mŷr 
Gan  addef  ei  fawrhydri,  a’r  holl  wybr 
Adwaenai  ei  chynhalydd  ynddo  ef. 

Dyn  brau  yn  unig  a’i  hamheuai  ef: 

Fe  wadai  y gwirionedd  yn  ei  ŵydd 
Yn  erbyn  çyd-dystiolacth  gwynt  a môr, 
Yng  nghanol  dydd  o wyrthiau  ac  o Dduw, 
Nes  codi  o’r  ddaeargryn  yn  y man, 

A barn  o fryniau  ar  ei  hysgŵydd  hi 
Yn  esgyn  tua’r  nef,  ac  nes  i’r  bedd 
Ei  hun  ddihuno  dan  y baich  o gabledd 
A thaflu  parth  o fyd-welediad  maith 
Yr  Adgyfodiad  gwell  i fyny,  fel 
Goleuni  byd-gyhuddol,  tua’r  nef. 

A glywyd  dy  daranau  hynaf  di, 

Bygythion  Chaos,  aruthr  fôr,  bryd  hyn? 
<4Mac  syched  arnaf!”  Daeth  dy  donnau  oll 


GWAITH  ISLWYN. 


ÌIG 


I’r  wyneb,  a glâs  angau  ar  eu  gwedd. 

A gallu  dyfnach  na’r  ddaeargryn  gref 
Ollyngai  holl  fìynhonnau’r  byd  bryd  hyn, 
A gwelwai  natur  wrth  ei  gwedd  ei  hun, 
Gan  ollwng  ei  theyrnwialen  fawr  o’i  llaw 
I’r  cysgod  aruthr  a lywyddai’r  byd. 


Yr  ydych  chwi  yn  ffyddlawn,  a pliob  un 
Yn  sefyll  yn  ei  le  yn  nheyrnas  Duw. 

Pan  y rhychwanta’r  bwa  fôr  y nef, 
Ysblenydd  arwydd  y cyfamod  wnaed 
Yn  swn  llifeiriaint  y disgynnol  ddiluw 
A’r  pell-ddychwelol  foroedd,  cyn  i’r  arch 
Ddarfod  dyferu  a’r  ffurfafen  bell, 

Pan  godai’r  byd  yn  newydd,  gadarn  fôr, 
O’tli  oruchwyliaeth  hollalluog  di, 

Pan  gwelicl  y cymylau  gwlybion  fry 
Yn  clechreu  ail  ymlunio,  ac  i gycl 
Yn  llawnion  o gyflawnder  tonnau’r  môr, — 
Clyw!  y mae  natur  trwy  ei  pharthau  oll 
Yn  gyftro  o lawenydd,  mae  y nef 
Yn  plygu  gan  gawodydd  dros  y byd, 

Y mae  y môr  yn  gwlychu  brig  y graig 
Gan  godi,  dyfnder  cyfan  ei  holl  led, 

A’r  fellten  fíorchog  yn  ogofu’r  nef, 

A’r  croch  daranau’n  rhuo  dros  y cwbl, 

Fel  bryniau  olwynedig  trwy  y pell 
Dyneli  a waghant  uchderau’r  wybr. 

A dyn  yn  unig  sydd  yn  crynu  dan 
Gydgyfarchiadau  yr  elfennol  fyd. 

A’r  arwydd  o gysonedd  natur  gain 
O gydredolrwydcl  ei  helfennau  hi, 

A’i  hanghyfnewidiolcieb  trwy  bob  rhan, 

Yr  arwydcl  o barhad  un  wedd  y byd 
O’i  ddiogelwch,  ac  o’r  sicrwydd  sydd 
Am  ei  drosglwyddiad  hycl  yr  olaf  ddydd; 
Fel  llythyr  o hollalluawgrwycld  Duw, 

A phob  rhyw  fôr  a mynydd  yn  ei  le 
Fel  arlinellau  o amrywiol  wedd, 

Sel  Duwdocl  ar  ei  nef  amlennol  hi, — 

Hyn  sy’n  brawychu  alltudieclig  ddyn, 

A ddylai  ei  gysuro  ef  a gwneyd 
Ei  gam  yn  eofn  hyd  derfynau’r  byd. 


Y STORM. 


117 


Y Môr!  y Môr!  Pwy  rifar  swynion  cn 
A orwedd  ar  dy  ddyfnder  maith  i mi! 

Ailenedigaeth  i’m  bodolaeth  wan 
Yw  rhodio  hyd  dy  daweleiddiaf  lan. 

Bryd  hynny  mae  y galon  unig  hon 
Yn  rhodio  allan  fel  i gwrdd  a r don, 

Gan  droi  am  dani  natur  fel  ei  bron; 

Helaethion  yw  ei  gweithrediadau  mwy 
A chlywaf  y tu  faes  i’r  byd  eu  swn  mawreddus  hwy. 

Tebygem  ar  yr  ennyd  hon 
Weld  ysbryd  amser  ar  y don, 

A’i  ddyddiau  gloewaf  am  ei  law 
Yn  troi,  a llawer  borau  llon 
Yn  agor  eto’n  harddwych  draw 
A’i  wawr  yn  deffro’r  don. 

Egori,  gefnfor  mawr,  i mi 
Fel  dyfnaf  ddôr  holl  led  dy  li 
Fel  dôr  i barthau  amser  oll, 

A daw  y cyfan  fu  ar  goll 
I fyny  ar  dy  donnau  hedd, 

O íawer  parth  dan  loer  y bedd. 

Cwyd  amser  ar  fy  enaid  prudd, 

Parth  ar  ol  parth,  a dydd  ar  ddydd, 

Gobeithion  ar  obeithion  fyrdd, 

A’r  oll  yn  newydd,  oll  yn  wyrdd. 

Aeth  llawer  blwyddyn  dros  y byd, 

Troes  llawer  haul  ei  gant  i gyd, 

Heb  godi  adsain  wan  o’th  lef 
Ar  ymyl  un  isloerawl  nef; 

Heb  gipio  o fewn  holl  gy lch  y byd 
Bell  swn  dy  lais,  a gwawr  dy  bryd, 

Dy  bryd  hawddgaraf,  haelaf  un, 

A’th  lais  o oll-bereiddiol  rin. 

Glan  môr  yn  unig  a all  ddwyn 
Yn  ol  i mi  y rhiniau  mwyn. 

O Gilfach  dawel!  cronni  di 
Bereiddion  fy  modolaeth  i. 

Ac  ar  dy  nefoleiddiaf  lan 
Swyn  ar  ol  swyn  fel  tonnau  gwan 
A ail  lifeiriant  trwy  fy  mron 
Gan  lanw  holl  wagleoedd  hon. 

O yno,  yno  crog  y ban 
Sy  gadarn  oddiar  bob  glan, 


GWAITH  ISLWYN. 


1 18 

Pob  môr  o amser  amgylch  ogylcli; 

Ac  yno  gwelir  yn  eu  trogylch 
Eell  ddyddiau  bywyd  wrth  eu  trefn, 

Pan  ledont  yn  ein  cof  drachefn. 

Mae  uchder  oddiar  dy  li 
Wêl  froydd  amser  ar  bob  tu, 

Rhyw  bigwrn  o eneidiol  fawredd 
A daen  o dano  fel  ei  lawredd 
Eangder  a holl  faes  bodolaeth, 

Arsyllfa  bell  goruwch  marwolaeth. 

O am  anadlu  ar  dy  awel 

A'th  hedd  nefolaidd,  Gillach  dawel. 

Fe  rodiodd  dau  anwylion  dros  dy  draeth 
Brydnawn  tawelaf;  llawer  blwyddyn  faith 
Oddiar  amgylchoedd  amser  dorrwyd  ymaith 
Er  nawn,  O nefoleiddiaf  nawn,  yr  ymdaitli. 
Fe  gododd  atnser  rhyngom  fel  cyfandir, 

A bywyd  droes  i i'yny  lawer  rhandir 
Na  chaed  i fyny  hyd  ci  harwedd  drom 
011  ond  yn  greigiau  a Sahara  lom. 

Ond  pan  y gwelaf  lan  y Gilfach  hon, 

Y mae  yr  oll  fel  teimlad  ar  fy  mron, 

A’r  awr  o hedd  yn  agos  fel  y don, 

A’m  calon  eto  yn  ei  llanw  hi 

A bywyd  i’el  ag  afon  lawn  ei  lli. 

Tebygem  eto  weld  ei  delw  lon 
Yn  disgyn  gyda  chysgod  gwyrf  y don, 

A gobaith  eiíwaith  gwyd  ei  ben  o dan 

Y gafod  o adgofion  a ysbrydola’r  lan. 

Y mae  dy  greigiau  ar  fy  enaid  i 
Oll  yn  rhifedig  mwyach,  Gilfach  gu; 

A’tli  donnau’n  disgyn  ar  fy  nghalon  wan 
Fel  edyn  engyl  ar  ryw  fewnol  lan; 

A’th  awel  dyner  ar  y galon  hon 
Yn  gorffwys  megys  ar  ei  chartref-don. 

Tawelaf  nawn  oedd  hwnnw!  addas  awr 
I’r  ymdaith  olaf  cyn  y rhaniad  mawr. 

Yr  oedd  y glannau’n  amlwg  ar  bob  tu, 

A’r  nefoedd  oll  yn  dawel-ddyfnion  fry, 

Fel  taen  boddlonrwydd  dwyfol  drosom  ni. 

Un  don  ni  awelweddai’r  nefoedd  fry, 

Ond  ein  diweddaf  ddyfnaf  eiriau  ni 


Y STORM. 


IID 


A godent  fel  o ddyfnder  pell  a syn 
Aa  agorasid  liycl  yr  oriau  hyn; 

Fe  deimlid  tra  ymlifai’r  oriau  ífwrdd, 

Fel  pe  na  chaem  drachefn  am  oesoedd  gwrdd; 
A deuai’r  tangnef  ar  y galon  brudd 
Bair  iddi  ymlonyddu  ar  y dydd, 

Yr  adeg  ymadawol  sydd  yn  dwyn 
Holl  fryniau  angau  rhyngddi  â’i  holl  swyn. 
Yr  oedd  cysgodion  y neshaol  fFawd 
Yn  tawel  hongian  dros  ein  henaid  tlawd, 

Gan  hedd-bruddhau  y galon  ieuanc  lon, 

A’i  lleddfu  i dymheredd  hedd  y don. 

Tyrd  gy da  mi,  Lawforwyn  deg  y nef, 

A'th  fraich  dyneraf  dod  o dan  fy  mhen. 

Tydi  yn  unig  gafwyd  dan  yr  haul 
Yn  ffyddlawn,  O tydi  yn  unig  roed 
I aros  yn  fy  ymyl  pan  fai’r  byd 
Ac  amser  lawer  huan  o fy  mlaen, 

A minnau’n  dilyn  ar  arafach  llif 
Eu  pell  adgofion  hwynt.  Pa  le  y mae 
Dy  drigfa  pan  yng  nghartref?  Dangos  im, 
Pan  fyddo’r  ser  yn  ddyfnion  yn  y nos, 

Y golau  tawel  a luserna’th  lys, 

A chwr  ei  fantell  ogoneddus  ef, 

Y r angel  sydd  yn  cadw’th  seren  lon, 

13y  seren  cleg  dy  hunan,  ar  y nef, 

Yn  barod  ac  yn  sanctaidd,  erbyn  awr 
Dy  lon  ddychweliad  o dy  ymdaith  faith, 

A’th  ysbrycl  etlioledig  gyda  thi, 

Yn  addas  yntau  i’r  gogoniant  gwell 
A gwelediadau  y tragwydclol  ddydd. 

A yclwyt  ti  yn  cyrcliu  ambell  dro 
Phiolaicl  o neithdarol  win  y nef 
I lonni’m  hysbryd  ar  anialwch  oer 
Myfyrion  siomedigaeth,  ac  -i  droi 
Oddiar  fy  enaid  ryndod  erch  y bedd, 

Sy’n  peri  i’r  enaid  deimlo  yn  ei  niwl 
Sylweddol  oerni  bron,  a’i  ddieithr  wlith 
Yn  troi  yn  felldith  wywol  ar  bob  bloen? 

Fe  droes  y byd  yn  ol,  Angyles  deg. 

Tydi  ni  throaist.  Daethost  ti  i mewn 
O clan  y cysgod  anwawladwy  gaed 
Yn  hongian  ocldiar  y tawel  fedd 


120 


GWAITH  ISLWYN. 


Dros  holl  welediad  bywyd  amgylch  ogylch. 

Yr  oedd  y gaíod  yn  rhy  drom  i r bycl, 

A’r  enaid  oll  ymcíaenai  y pryd  hyn 
Fel  cwmwl  mawr  o siom,  i’w  harllwys  hi 
Flynyddoedd  a blynyddoedd  pell  ar  hyd 
Holl  lwybrau  bywyd,  nes  y codent  hwy 
Gan  ddagrau,  hyd  welediacl  arall  fyd, 

Lle  troir  fFynhonnau  hiraeth  dan  y fron 
Fyth  yn  darddfaoedcl  o dragwyddol  hedd. 
Gorfíẁysaist  ar  y bedd  fel  seren  lon ; 

A’m  henaicl,  dan  ei  bywiol  reiddiau  hi, 

A ddysgwyd  i obeithio  trwy  y bedd, 

Ac  edrych  ar  y tywyll  unig  faen 
Fel  colofn  gyntaf  yr  anfarwol  fyd, 

Fel  arwydd  gwlad,  gwlad  o dragwyddol  hedcl. 
A cliododd'  ar  y prucld  ddyfnderoedd  hyn 
Fedclyliau  llawnion  o lawenol  nwyf, 

Y mocld  y cyfyd  ar  hyd  hedcl  y nos 

Ser  Duw’n  dyferu  o’r  tragwydclol  cldydd. 

A dysgaist  dy  gydymaith,  er  mor  brudd, 

I lonni’r  bedd  á chân,  a gwrando  mwy 
Ar  adar  y baradwys  yn  y glyn, 

Pan  ddeuent  drosodcl  o’r  dragwyddol  wlad 

Y gwelir  ei  heddychlawn  froydcl  hi 
A’i  chwyfol  nef-ddyferol  feusydd,  fel 
Godreon  tragwydclolcleb,  yn  y llif 
Byd-barthol  yn  ymolchi — pan  y doent 
I ganu  ar  y cangau  oerion  hyn, 

Ac  ysgwyd  pren  marwolaeth  hyd  ei  wraidd, 
Sycld  ag  un  gangen  yn  blodeuo  fyth, 

Y gangen  blannwyd  ar  y gwywdra  certh, 

Pan  gerddodd  cyí'aill  dyn  un  oer  bi  ydnawn 
Ar  hyd  y glyn  tawelaf  yn  ei  waed, 

Y gwaed  a’i  cludodd  dros  y marwol  li 
Heb  deimlo’r  tonnau  barnol  ar  y rhai 

Y nawf  yr  ia  tragwyddol  sydd  yn  toi 
Torfeydd  dynolryw  dan  ei  blygion  crch. 

A deuai  ambell  awel  lon  i’r  glyn 

Fel  ar  dy  awgrym  per,  a’r  nef  ei  hun 
Yn  gorfiẁys  ar  ei  liaden  dawel  hi, 

A hedd  yn  ffrydio  arnom  fel  pc  bai 

Y blaenaf  o holl  swynion  nef  gerllaw, — - 

Y wyneb  sycld  yn  gwneyd  y bycl  yn  wag 
A llwyr  afluniaidd  heb  ei  siriol  wawr. 


Y STORM. 


121 


Yr  ydwyt  ti  yn  ffyddlawn,  Awen  gain, 

Tydi  a’r  Môr.  Ac  hyfryd  ydyw  troi 
Ennyd  o wydd  gweddnewidiadau’r  byd, 

Ac  eistedd  dan  eich  ysbrydoliaeth  chwi, 

A gwrando  ar  eich  gweinidogaeth  hedd. 

Clyw  ! mae  y tonnau’n  disgyn  ar  y traetli 
Heb  gysgod  troedigaeth,  fel  y daw 
Meddyliau’r  ser  trwy’r  oesoedd  ar  y byd. 

Un  waith  yr  yfìr  eu  barddoniaeth  hwy, 
Anghyfnewidiol  ydyw  fel  y graig 
A lif  o dan  ei  gyfoethogrwydd  hael, 

Anfarwol  fraint,  dan  seren  a tlian  haul. 
Gwrandawaf  arnynt  fel  dyferion  hedd 
Yn  disgyn  ! Onid  ar  y cywair  hwn 

Y prudd  ddisgynnent  Jawer  blwydd  yn  ol, 

Pan  ymostyngai’n  bywyd  unol  ni 

Fei  traeth  i’w  derbyn  ? Sanctaidd  y w eu  swn, 
Fel  pan  ddisgynnent  ar  ein  holaf  nawn, 

Pan  gaed  y byd  a’r  dywell  graig  ei  hun 
Yn  sanctaidd  fel  ar  oì  cytfyrddiad  ysbryd, 

Pan  hunai  cysgod  angel  ar  bob  peth, 

Pan  welem  benrhyn  ar  ol  penrhyn  pell 
Yn  codi  yn  fawreddus  gyda’r  llif, 

Fel  blaenau  y dyfodol  athrist,  cyn 
I amser  llesg  ei  dderbyn  ar  ei  haul 
A’i  godi  ar  y byd.  Tebygem  fod 

Y tonnau  am  ddywedyd  rhywbeth  mwy, 

A siarad  dros  yr  absenolion  rai, 

O ddyfnder  cofìon  y gafaelfawr  fôr, 

Y sydd  yn  derbyn  fyth  i’w  fynwes  lawn 
Ystorom  fawr  fel  adgof,  soddiad  byd 
Fel  meddwl  a dychymyg  ennyd  bron. 

Llefarwch,  Donnau!  O na  fedrwn  i 
Eich  iaith  fawreddog  ddysgwyd  gennych  gynt 
O enau  geirwon  Chaos,  pan*  yr  oedd 

Y byd'yn  ymronynnu  yn  eich  bru, 

A’r  haul  yn  casglu  y pelydron  mân 

O gonglau’r  nef  o gylch  ei  gronig.  facli 
A chwyfid  gan  yr  awel  yn  ei  rhod, 

Cyn  codi  o’r  mynyddoedd  yn  eu  nerth 
Fel  duwiau  oddiar  y llifion  beilch, 

A’r  nefoedd  dadgloedig  am  y byd 
Yn  cydymagor  i’w  croesawu  hwynt; 

Na  fedrwn  godi  oddiar  y traeth 


GWAITH  ISLWYN. 


Eich  geiriau  amhrisiadwy,  mwy  eu  gwerth 
Na  mwnau  glain  Golconda  a Pheru  ! 

Mae  gan  yr  cnaid  gydymdeimlad  syn 
A swn  eich  pell-ddisgyniad,  donnau  per, 
A’ch  adsain  wan  a gollaf  ynnof  f’  hun 
Ar  ryw  bellderoedd  o feddyliau  prudd 
A redant  hyd  fy  anfarwoldeb  pell. 

O nefol  dynged  ! Trefna  i mi 
Breswylfa  unig  ger  y lli, 

Lle  ceidw’r  don  o hyd  gerllaw 
Ei  delw  lon,  a gollwyd  draw. 

Per  fyddai  rhoclio  gyda’r  lloer, 

A chyda  ffrwd  yr  awel  oer, 

O gylch  y graig  a’r  penrhyn  pell 
A chanu  am  y glannau  gwell, — 

O,  nefoedd  fyddai  gwylio’r  wawr 
Yn  plygu’r  nos  fel  amlen  fawr, 

Gan  ddwyn  o’r  gorchudd  ban  ar  fan, 
Gwlad  ar  ol  gwlad,  glan  ar  ol  glan. 

A phan  y troai’r  ser  i lawr, 

Fel  tanbaid  lan  o’r  wynfa  fawr, 

Per  fyddai  gollwng  f’enaid  mwy — 

Tu  draw  i amser — arnynt  hwy. 

O flaen  efrydion  maith  y môr, 

A’r  golwg  ar  ei  ddyfn  di-ddôr, 

Ymloewai  bod  i’w  ddyfnder  pur 
A’i  anfarwoldeb  ynddo’n  glir, 

Ymburai'r  enaid  trwyddo  i gyd, 

Mor  bell  i maes  o dwrf  y byd, 

Nes  derbyn  ar  ei  ddyfnder  gwell 
8er  tragwyddoldeb  a’r  dydd  pell. 


WIR  fawreddogrwydd  yw  dy  eiddot  ti, 


O natur!  Yn  dy  ymneillduedd,  wyt 
Fawreddog  er  mwyn  mawredd,  ac  yn  toi 
Dy  hunan  ag  wybrennau,  danbaid  wedd, 
Heb  lygad-dyst  na  thafod  i’th  fawrhau, 

Na  neb  i weled  ond  yr  unig  loer 
A’r  ser  gorddistaw  pan  y crynont  fry, 


Y STORM. 


XI. 


V llifeiriant. 


Y STORM. 


123 


A thragwyddoldeb  o ddistawrwydd  syn 
O ’u  hamgylch  yn  ymledu.  Dygi  di 
Dy  holl  ogoniant  allan,  a dy  fraich 
Estynni  mewn  afonydd  llawnion  ceidr 

0 fôr  hyd  fôr,  a chyfandiroedd  teg 
A obenyddi  ar  y dyfnion  fyr; 

Ac  o wersyllfa’th  geidrion  dyfnaf  oll 
Arweini  dy  ynysoedd  teg  o’r  dwfn 

1 wylio  ar  y môr  anagoredig 

Y moroedd  na  agorwyd  eto  i ddyn, 

Ac  na  chanfyddwyd  ar  eu  llifion  heirdd 
Ond  plu-hwyl  yr  aderyn,  pan  ei  caed 
Yn  notìo  yn  ei  degid  ar  y don, 

A’r  awel  nefol  lond  ei  aden  gain; 

A threfni  dy  fynyddoedd  am  y nef, 

Oan  roi  i lawer.  umgoruwch  y gwynt 
Eisteddfa  o ogoniant  ac  o hedd, 

Lle  tafla  y wawr  gannaid  gyntaf  oll 
Addewid  deg  y dydd,  ac  arwydd  llon 
Agoriad  y cyhydedd  unwaith  mwy, 

Lle  ymohiria’r  haul  am  lawer  awr 
Ar  ol  i’r  broydd  dyfnion  dynnu’r  nos 
Eel  arwyl-fantell  dros  cu  bronnau  teg 
Ac  am-oleuo’r  ser  o gylch  y byd; 

Ac  yn  nyfnderau’r  byd-fforestydd  pell 
Ordeini  lawer  rhaiadr  i lonhau 
Unigrwydd  oesol  ac  anfeidrol  hedd, 

Fel  adsain  odeferydd  Ior  ei  hun 
I lonni  ei  weithredoedd  unig  pell 
A dweyd  ei  fod  yn  fyw.  Bugeili  di 
Dy  froydd  rhwng  y bryniau  pell  fel  praidd, 
A than  y ser  fel  gortho  o ogoniant 
Corlanni  hwynt  bob  nos;  a hedd  yr  hwyr 
Fel  ai’on  Duw  ollyngi  ar  y byd; 

Ti  wnei  y mawrion  ryfeddodau  hyn 
Heb  geisio  gair  o fawl,  O Natur  deg. 
rL’u  draw  i helaethderau’r  Werydd  fôr 
♦Sy’n  derbyn  haul  y nefoedd  ar  ei  don, 

A’i  ddydd  gogwyddol  arno  fel  ei  hwyl 
Hedd-blygol,  a mawreddau  awr  machludiad 
Fel  breuddwyd  duw  ar  frig  ei  fíoawl  lif; 

Tu  draw  i olaf  gylch  mordwyaeth  gynt, 
Urddunol  egwyl,  cyn  i orfryd  ôyn 
Ddwyn  natur  oll  fel  troedfainc  dan  ei  draed 
A dwyn  y seren  bennaf  yn  y nef 


124 


GWAITH  ISLWYN. 


Dan  deyrnged  iddo,  cyn  i law  ei  nertli 
Arfeiddio’r  dyfnder  a’i  agorwyd  fyth 
Fel  dôr  i fydoedd  eraill,  cyn  i’r  môr 
A thragwyddoldeb  yr  ystorom  fawr 
Ymagor  iddo,  cyn  i’r  nodwydd  fer 
Fradychu’r  môr  a’i  olaf  lan  i’w  ]aw, 

Pan  yr  ymledai’r  dyfnder  ar  ei  hynt 
Fel  cysgod  tragwyddoldeb,  yn  rhanhau 

Y byd  i fydoedd  lawer,  a mil  mwy 

Nag  angau  certh  ei  liunan  rhwng  pob  un, — 
Tu  hwnt  i’r  beilchion  donnau,  Natur  deg, 

0 forau  cyntaf  amser  gwnaethost  hyn. 

A thaenaist  i edmygedd  mud  y ser, 

A’r  oesoedd  dilais,  y gweledion  hyn. 

Bryd  hynny  yr  oedd  gennyt  fan  o hedd, 
Cyfandir  o unigedd  ar  y dwfn; 

A phan  y blinit  ar  derfysgoedd  dyn 
A swn  ei  farwol  ddaearoldeb  ef, 

Dy  fantell  wawl  am  danat,  ysbryd  pur, 

A dynnit,  a dwy  seren  danbaid  lawn 
Yn  tawel  orfíwys  ar  dy  fynwes  wen, 

Ac  enfys  o fewn  enfys  am  dy  fraich 
Fel  teg  foreuau’r  ser  yn  araf  droi, 

Ac  ymneillduit  gydag  awel  hwyr 
Ar  un  ymdafliad  araul  dros  y dwfn 

1 dawel  bêr  fyfyrio  ar  dy  Dduw, 

A gweld  yr  haul  ar  addoliadol  wedd 
Yn  codi  ar  y gorllewinol  fyd, 

Gan  daenu  dros  y bryniau  sanctaidd  draw 

Y borau  fel  o sancteiddiolaf  Duw, 

O ddyfnaf  lyn  y nefoedd;  ac  nid  oedd 
Swn  i dy  aflonyddu  ond  a wnaed 
Gan  fawredd  a gweithredoedd  Ior  ei  hun. 
Tros  yr  anfesuradwy  barthau  hyn 
Tramwyit,  ag  ysbrydion  yr  afonydd 
A thon  gronedig  lawn  fel  calon  bur 
O dan  eu  bronnau  gwlybion,  gyda  thi ; 

A gwylltaf  ysbryd  Chaos  oddiar, 

Yn  edrycli  arnoch  dros  y tanllyd  fin, 

Nes  gollwng  deigryn  aruthr  ar  y môr 
O Iflamau  bryn-lanedig,  pan  y tyr 
A sawdd  fynyddocdd  dan  ei  ruddgoch  fyr, 
Gan  ado  gwledydd  cyfain  ar  ei  ol 
Yn  weigion  ac  yn  ddymchweliadau  ercli 


Y STORM. 


125 


A’u  dyfroedd  oll  yn  mygu  hyd  y nef, 

A’u  holl  ddinasoedd  ar  eu  bron  o wae 
Fel  barnau  duon  byth,  fel  bryniau  byw 
O farwor  ac  o ddistryw.  Gydag  ef 
Ysbrydion  cyntaf  amser,  y rhai  fu 
Yn  gwylio’r  greadigaeth  erfawr  hon 
Yn  tyfu  oddiar  ganghennau  nreifF 
Tragywyddoldeb  fel  tyneraf  gang 
Uwchben  y gwagle  unig,  oer,  a thywyll, 

Gan  blygu  yr  anherfynol  hedd 
O dan  y gyntaf  awr,  ddisgynnai  mwy 
Fel  edn  o’r  anherfynol  arni  hi — 

Caea  hwy  yn  edrycli  gydag  ef  i lawr. 

A llawen  oeddit,  cadarn  oedd  dy  ífÿdd 
Yn  Nuw,  yng  nghanol  yr  am-dystion  hyn 
A dawel  feithrinasid  gyda  thi 
Fel  engyl  ieuainc  dan  y cyntaf  do 
A gasglwyd  dros  ddiddymdra.  Llawer  gwaith 
Y chwareuasoch  ar  y cyntaf  faes 
A lawrai’r  bythol  wagle;  llawer  tro 
Yr  aethoch  allan  gyda’r  lloer  a’r  ser 
O dan  arweiniad  y tragwyddol  air, 

Pan  oeddynt  hwy  yn  ieuainc  ac  yn  agos 
Ac  fel  unedig  deulu  fyth  ynghyd, 

Cyn  i ystormydd  amser  ddod  i mewn, 

A’i  oll-ysgaroi  ddylanwadau  ef, 

I’w  parthu  oddiwrth  eu  gilydd  fyth 
A thaflu  rhyngddynt  trwy  y gwagle  maith 
Eangder  uwch  eangder,  nos  ar  nos, 

Nad  oes  a’u  beiddia  ond  dychymyg  mwy — - 
Anorchfygadwy  allu’r  enaid,  sydd 
Yn  beiddio  dyfnder  angau,  ac  yn  dwyn 
Uwch  braich  y bedd  anwylion  fil  yn  ol 
Heb  lygredd  ar  eu  gwedd,  a’u  mynwes  fyth 
Yn  don  o gariad  chwyddfawr,  gwen,  a llawn 
Oddiar  y galon  ddofn;  fel'yr  oent 
Pan  dynnodd  angau  y gyfryngol  Jcn, 

Yn  dawel  ac  yn  ieuainc  ac  yn  deg; 

A’u  gwenau’n  torri  ar  eu  gruddiau  heirdd 
Fel  gwawroedd  nefoedd,  nes  y teimlid  fod 
Prydferthwch  yno  yn  edmygu  ei  hun, 

Ac  yn  ehedeg  ymaith  gyda'r  wên 
Ddofn  honno  fel  perfFeithder  olaf  harddwch; — 
Cyn  eu  condemnio  hyd  y gwagle  oer 
Bob  un  mewn  anfeidrolder  o unigedd ; 


1*20 


GWAITH  ISLWTN. 


Mor  ddieithr  oddiwrtli  eu  gilydd  mwy 
A’r  fatli  aruthrol  ddyfnder  rhyngddynt  oll, 
Fel  nad  all  mwyach  o’u  holl  foroedd  gwawl 
Ond  un  pelydryn  gyrraedd  dros  y gwag 
Fel  adgof,  arwydd'fod  eu  lampau  pell 
Heb  ddiífodd  yn  y storm  dragwyddol  sydd 
Yn  rhuo  amgylch  ogylch  amser  fyth. 
Edrychit  ar  y môr,  a meddwl  mawr 
Agorai  ger  dy  galon  fawr  íel  aber, 

Un  arall  yn  ei  ymyl,  ac  un  mwy, 
Helaethach,  eilwaith  yn  ei  dyfnder  hi, 

A llanwai  ef  bob  un  â mawreddogrwydd 
Fel  ebyr  byd  â thonnau,  pan  y cwyd 
Y llanw,  a’r  holl  nefoedd  arno  ef 
Yn  dyrchu,  a’r  holl  dymhestl  ar  ei  frig; 

Ac  nid  oedd  hwyl  ar  hyd  yr  eang  lif 
I dynnu’th  feddwl  oddiar  y pur 
A’r  dwyfol  a ddelweddid  ar  ei  don. 

Duw!  ef  yn  unig  welit  ti 
Ar  hyd  y glwys  fawreddig  li, 

Ac  nid  oedd  ar  y don  na’r  ne 
Fyth  yn  weledig  ond  efe. 

Pan  gasglai’r  ser  ar  ael  y nos, 

Fel  cysgod  o’r  baradwys  dlos, 

Ni  chaed  un  marwol  wrthrych  mwy 
A’th  dynnai  oddiwrthynt  hwy, 

A’th  lluddiai  i gyduno  fry 
A moliaint  y nefolion  lu. 

Ior  a natur  oedd  yr  oll 
Yno  welid,  ac  ni  theimlid  dim  ar  goll. 
Cyflawn  oedd  bodolaeth  ber 
Gyda  natur,  Ior,  a’r  ser. 

Sugnit  yno  laeth  y don, 

A dyferion  ysbrydoliaeth  fel  o’r  fron. 
Curai’r  môr  fyrdd  o donnau 
Ar  y lan  fel  calörinau, 

Pan  nad  oedd  y gwynt  a’r  tarth 
A phob  wybren  a phob  parth 
I feddyliau  Duw  ond  bronnau. 

Torrai’r  wawr  ar  dy  rudd 
Fel  dadguddiad  dyblyg  ddydd; 


Y STORM. 


Ar  ddydd  gwell  o ddwyfol  wawl 
Lifai  dros  y boreu  pell  i oleuo  ysbryd  mawl 
Yn  ei  ehediadau  gwell 
Am  y perffaith,  am  y pell. 

Fel  adenycld  engyl  hedcl, 

Chwyfai’r  awel  dros  dy  wecld. 

A thangnefecld  ddygai’r  don 
Fel  anadliad  ar  dy  fron. 

Safai’r  bryn 
Uwch  y glyn 
Fel  oífeiriad,  a’r  holl  nef 
Yn  ei  amfantellu  ef, 

A eiriolai 

Dros  yr  wylaidd  fro  tra  molai, 

Dros  y rhos  a’r  awel  bêr, 

A eiriolai  gyda’r  ser, 

Cynrychiolwyr  nesaf  Ner. 

Fel  hanfocl  môr,  fel  llawn  gronedig  swn 
Llifeiriaint  byd,  Niagara,  clywaf  di, 

Fel  arall  fyd.  Fel  amser  yvn  ei  hynt 
Yn  boddi  r cyfan  yn  ei  dwrf  ei  hun 
Can  gau’r  tragwyddol  allan,  soddi  di 
Bob  taran  fawr  am  lawer  nef,  pob  llif, 

Pob  afon  lawn  ei  thon  am  lawer  gwlad, 

Oan  gasglu’r  oll  i mewn  i’th  fawredd  d’  hun, 
Pob  swn  a thymhestl  a mynediad  pell, 

Fel  dy  Greawdwr  bethau  amser  oll 
A thragwyddoldeb  iddo  ei  hunan  fyth 
Nes  y tragwyddol  soddir  yn  y man 
Bob  cenedl,  oes,  a byd,  oll  ynddo’i  hun. 

Pan  ddaw  y diwedd,  pan  y cesglir  hwynt, 

0 fcwn  gwelediad  ei  hanfodol  rwysg, 

A swn  rliaiadriad  ei  dragwyddol  nerth, 

Fe  allai’r  storom  sefyil  ar  dy  fin 

A throi  yn  ol  yn  fud,  a’i  gwyntoedd  oll 
Yn  glynu  am  ei  bronnau  gwlybion  hi 
Yn  arswydedig!  Onici  dyma’r  modd 
Y rhuai  y llifeiriaint  am  y byd 
Pan  dreiai’r  diluw,  pan  y rhuthrai  môr, 

Môr  cyfan,  dros  bob  cadwyn  o fynyddoedd 
Fel  o dan  yriad  Duw,  dan  bwys  y nef, 

1 lawr,  aruthrol  lifiaint,  pan  y caed 
Adfeilion  y cymylau  dan  y don 

Ac  awyr-orseddfeinciau’r  storm  i gyd, 


128 


GWAITH  ISLWYN. 


A phell  clrysorau’r  gwyntoedd?  Cefaist  ti 
Yr  oesoedd  i daranu,  ac  i roi 
Tystiolaetli  fythol  i gadernid  Duw, 

A rhyddid  i’w  addoli  yn  dy  holl 
Fawrhydri  pell-gynteíîg,  fel  yr  oet 
Ym  more-gofion  amser,  pan  y’th  gaed 
Yn  rhyfedd  ym  mhlith  byd  o ryfeddodau. 

Llawn  ddigon  íÿcldit  i hynodi  byd, 

Byd  o anialdra  o dy  amgylch  wnaed 
Yn  adsain-le  i fawredd  ac  i nertli. 

Meddyliau  anhraethol  eu  mawredd  i mi 
Farchogant,  fel  duwiau  diluwiau,  dy  li. 

A’r  enaicl  synedig  gydnebydd  eu  nerth 
A theimla’u  clwyfoliaeth  a dyfnder  eu  gwerth, 
Er  nad  all  holl  eiriau  holl  ieithoedd  y byd, 

Pe  cesglid  eu  holl  arddercheddau  ynghyd, 

I fiuríio  un  gair  o urclduniant  a gwerth, 
Ddarlunio  y lleiaf  ei  cldyfnder  a’i  nerth. 

Wrtli  ganfod  ymdafliad  mawreddog  cly  li, 

A chryndod  y ddaear  a’r  nefoedd  bob  tu, 

A’th  fwa  ysblenydd  o cldyfroedd  bob  awr, 

Fel  arwycld  y Duwdod  rhwng  nefoedd  a llawr, 
Bhaiadra  yr  enaid  o uchclerau  gwell, 

A thyr  ei  fecldyliau  fel  o ryw  fryn  pell, 

Pell  fryn  arucheledd  sy’n  bannu  yn  Ner 
Fawrhydri  yr  enaicl  a’i  hawlfraint  i’r  ser. 

Fel  llynnoedd  ar  fryniau  anfarwol  eu  rhyw 
Meddyliau  am  fawredd,  am  ddyfnder,  am  Dduw, 
Ar  hyd  yr  holl  enaid  a orwedd  fel  byd 
Soddedig,  dan  bwys  mawreddogrwydd  i gycl — 
Yn  awr  ymollyngant  nes  colli  pob  syniad 
Am  amser  a phethau  o farwol  derfyniad. 
Llifeiried  anfiÿddiaeth  a balchder  y byd 
Tros  fwa  dy  allu  i’r  dyfnder  i gyd, 

Fel  ol'nau  y diluw  dros  fwa  y gwlaw 
Lif  drosto  fel  ofnau  y diluw  o draw. 

Tragwyddol  tarana  fel  aclsain  y llef 
A alwodcl  y ddaear  fel  meddwl  i’r  nef, 

Fel  meddwl  tragwyddol  a wisgai  yr  haul, 

A chylchoedd  y nefoedd  fel  mantell  ddi-draul. 
Mae’r  enaid  yn  aclwaen  ei  gynllun  ei  hun 
A’r  ddelw  dragwyddol  ym  mawredd  dy  lun. 

O Natur  ardderchog!  na  faem  fel  tydi, 

Yn  fiy cldlawn  trwy  filoecld  yr  oesoedd  in’  Rhi. 


Y STORM. 


129 


Fe  rydd  y creadur  gwamalog  ei  ryw 
I law  ebargofiant  addoliant  ei  Dduw, 

A hanner  ei  einioes  gawn  eisioes  o’n  hol, 

Heb  un  porth  i’r  nefoedd  yn  agor  o’i  gol, 

Fel  anial  tywyllaf  heb  seren  na  dôl. 

Tydi  ydwyt  ffyddlawn  bryd  hynny,  pan  fo 
Serchiadau  y galon  o’r  ffynnon  ar  ffo 
Fel  edn  ar  grwydr  o’i  gangen  a’i  fro. 

Wyt  ffyddlawn  bryd  hynny,  a’r  afon  yn  llawn 
Bob  amser, — boreuddydd,  canolddydd,  prydnawn, — 
A’i  mŷr  fel  meddyliau  yjn  rhychu  ei  gwedd, 

A’i  glannau  dan  arwyd<  i dyhuddiant  a hedd, 

A’r  goedwig  o’i  dyfnder  a’i  moroedd  o wyrdd 
A gwyd  gyda’r  gwyntoedd  yn  filoedd  a myrdd 
Fel  gwynfa  ddeffroedig,  i foli  y llaw 
Godasai  y bryniau  cysgodawg  o draw, 

1 dorri  awchlymder  y storom  pan  dry 
Holl  fin  yr  elfennau  ar  rod  y nef  fry; 

A’r  ilanw  ddychwela  yn  ffyddlawn  i’w  ran 
I eiriol  ar  greigiog  allorau  y lan 
Dros  gamwedd  y dyfnder,  gwamalrwydd  y gwynt, 
A gorfryd  y storom  anhreithiol  ei  hynt, 

Pan  lwyr  ebargofir  ei  gy foeth  i gyd 
A chylchoedd  y gwledydd,  fel  duw  yn  ei  lid; 

Ac  adsain  Niagara  a lenwir  o hyd 

Fel  gair  mawr  urddunol  wnaed  i enau  byd. 

0 Natur!  pwy  all  gipio’th  ddwyfol  wenau 

A’u  gwisgo  ar  ei  rudd  fel  hawlfraint  i’r  wybrennau? 
Pwy  fyth  all  godi  un  o’th  eiriau  dyfnion, 

Y cymer  nerth  y moroedd  geirw  a llyfnion 
I’w  llunio  bob  yn  un,  a gwasg  y bryniau 

I dynnu  ar  y byd  eu  llythyrennol  luniau? 

Y mae  dy  froydd  yn  ymagor  draw 

Fel  tudaíennau  cyfrol  o waith  y Ddwyfol  Law, 

Y ser  a Duw  ei  hardeitl,  ac  uwchben 
Pob  dalen  deg  o fynydd,  môr,-  a nen, 

Rhyw  seren  bell  fel  enw  o’r  tragwyddol 
Fel  peniad  uchel  draw  ac  uwch-arwyddol, 

Ac  yma  a thraw  air  gwerth  y lleiil  i gyd, 

Fel  enw  Duw,  fel  llawn  ddeffiniad  byd. 

Pwy  ddengys  im  agoriad  dy  ddirgelion 
A gwerthfawrocaf  awr  dy  Dduw-ymwelion, 

1 


130 


GWAITH  ISLWYN. 


Pan  y symuda’i  Wyddfod  yn  weladwy 
Dros  hedd  y fro  a’r  môr  anolrheinadwy, 

Pan  ar  y tawel  lion  rhwng  y gwŷdd 
Y clywir  rhediad  ei  drugaredd  rydd — 

Pan  ymleddfha  ei  wyddfod  ar  don  fachludol  dydd, 
Yr  awr  ymsodda’i  bresenoldeb  ef 
A’i  gy farchiadau  ar  hyd  natur  gref 
Fel  edyn  angel  pell  yn  nyfnder  nef  ? 

Pan  rodiom  ar  hyd  fìn  y môr 

Yng  ngolau’r  pell  wynfaoedd, 

Pan  egyr  nos  y ddwyfol  ddor 
I ser  y nefoedd 
Geir  yn  ymdorfu  arni  hi 

0 awydd  canfod 

Y ddaear  eto,  gardd  trugaredd  Rhi 
A drych  ei  hanfod, 

Lle  troes  y Duwdod  arno’i  hun 
Ddiíìÿg  o gnawd 
I godi  ar  dynerach  llun 
Fel  brawd, — 

Yr  Anfeidroldeb  cofleidadwy 

1 wael  greadur, 

Yr  Anfeidroldeb  goddefadwy 
I bechadur ; 

Pan  glywaf  dawel  si  y don 
Fel  breuddwyd  hedd, 

Fel  breuddwyd  angel  pruddaidd-lon, 

Pan  laetho  arnom  mwy  fel  bron 
O fynwes  hwnt  i’r  bedd; 

Pan  gwyd  y gwynt  fawreddau’r  môr 
Ymhell  i’r  nef 

Pan  ddyrch  y tonnau  hy  fel  côr 

Yng  nghyntedd  duwiau,  hyd-ddo  ef; 

Pan  syrth  Niagara  ar  ein  clyw 
Fel  tymhestloedd, 

A’i  ddyfroedd  crog  mawreddog  ryw 
Yn  cyfarch  creadigaeth  Duw 
Fel  torf  o foroedd, 

A’i  adsain  eilwaith  dros  y nef 
Yn  rhaiadnr 

A’r  mynyddoedd  fyth  i’w  lef 
Ar  ymdrech  i droi  adru, 

A’r  ystorm  fawr  ei  hun, 

Delw  urdduniant, 


Y STORM. 


131 


Yno  yn  adcloli  ei  llun 
A’i  dymuniant; 

A’r  môr-wyntoedd  pererinol, 

Aruthr  gôr, 

Yn  dyrchafu’u  cerdd  urddunol 
Glywed  draw  eu  ffawd  ddymunol, 
Glywed  môr, 

Môr  cyfagos,  yn  ei  ddyfnder, 

Yn  ei  nerth, 

A’r  mynyddoedd  ar  ei  ffiniau 

Fel  ar  derfynau’r  byd  yn  serth, 
Môr  na  feiddia  unrhyw  hwyl 
Rwyfo  hyd-ddo  ar  ei  hynt, 

Ond  a daen  y nef  ei  hun — 

Mellt  a gwynt, — 

Mae  yr  enaid  distaw,  syn, 

Yn  dymuno  canfod  mwy 
Ysbryd  y mawreddau  hyn, 

A ’u  calonnau  aruthr  hwy 
Yn  y maith  ddirgelwch  mawr, 
Obry’n  curo  nes  bo’r  byd 
A’i  deg  wedd  yn  newid  gwawr, 

A’i  fynyddau’n  chwyddo  i gyd. 

Ym  yn  teimlo  ger  y don 
Hedd-brydnawn, 

Pan  orffwyso  ar  ei  bron 

Seren  lonydd,  hanner  llawn, 
Seren  ddofn  fel  gobaith  pell, 
Teimlo’r  ym 
Forau  o baradwys  well 

Ar  ei  hael  o lanwol  rym. 

Oni  fynnai’r  waneg  ddwyn 
Air  o ddyfnach,  sicrach  swyn, 

Gair  o anherfynol  rin 
Fel  o wefus  Ior  ei  hun? 

Gwrando  arni ! Daeth  o bell, 

Daeth  trwy  lawer  storom  hell, 
Gwrando  ei  newyddion  gwell. 

Da  yw  eistedd  ar  y graig 
Sydd  yn  byw 

Rhwng  y ddaear  oer  â’r  aig, 

Ac  yn  derbyn  braidd  bob  rhy w 


132 


GWÁITH  ISLWYN. 


Ar  ei  chlogwyn  unig  oer, — 

Môr  a daear,  lli  a lloer, 

Yr  aderyn  yn  ei  gân, 

Bollt  y daran  nefol  dân, 

Haul  a chwmwl,  hwyr  a borau, 

A holl  gadwyn  y tymhorau, 

Llid  y nefoedd,  a dirgelwch 
Ei  boddlonrwydd  a’i  thawelwch, 

A’r  tymhestloedd  o bob  rhyw, 

A’r  pell  dystion,  holl  ser  Duw. 

Felly  llawer  enaid  blin 

Rhwng  dau  fywyd,  rhwng  dau  hin; 

Yr  ymadawedig  gwell 
Ar  un  tu,  y dyddiau  pell, 

Môr  o gofion, 

Dyfnder  o dyneraf  brofion, 

Ar  ei  gof  fel  tawel  nofìon — 

A’r  presennol  bethau  sydd 
Lonnaid  y mynedol  ddydd. 

I ddedwyddwch  pan  y gwnaed 
Bywyd  oll  yn  llyfnaf  draeth, 

Môr  o gy sur  unwaith  gaed — - 
Fel  breuddwydion  treio  wnaeth, 

A chysgodion  llawer  bedd 
Gauent  dros  y swynol  wedd 

0 fodolaeth,  a wnai  fywyd  oll  yn  hedd. 

Per  yw  edrych  ar  y glannau 
Lle  y bu 

Y don  eurog,  cofio’r  mannau 
Elor-weddog  mwy  a du. 

Mae  y traeth  y funud  hon 
Fel  anialwch  ger  y fron, 

A distawrwydd  difynediad 
Hyd  derfynau  ei  welediad, 

Heb  ond  swn  y galon  brudd 
Yn  cronhau  ei  dagrau  rhudd. 

Eistedd  ar  y graig,  a bydd 
Megis  hithau  nos  a dydd, 

Rho  dy  enaid  allan  mwy 

1 drallodau  siom  a’i  glwy, 

I’r  awelon  oer  eu  rhy w, 

Holl  sor  daear,  holl  ser  Duw 


T STORM. 


133 


Eho  dy  air,  don,  i mi. 

Hoffi’r  ydwyf  weinidogaeth  lawn  dy  li. 

Y mae  gennyf  air  o hedd, 

Gair  a gipiwyd  o ddyfnderoedd  is  na’r  bedd. 
Yn  y dyfnder  gwnei  dy  dref, 

Fel  y ser  yn  nyfnder  nef ; 

Dyfnder  dyfroedd  moroedd  du 
Yw  dy  gartref,  donnig  gu. 

Ac  ni  feiddi  ddringo’r  ne 

Dim  ond  edrych  o r dyfnderoedd  ar  ei  11  e. 

Felly  ninnau  ! Henffych  awr 

Y cawn  esgyn  traeth  y wawr, 

Traeth  y nefoedd,  esgyn  fry 

Nes  bo ’n  dduwdod  tanbaid,  tanbaid  ar  bob  tu. 

Hyd  yr  adeg,  donnig  gu, 

Croesaw  fyrdd  i’th  swynlawn  si. 

Dywed  ar  y glannau  draw 

Fod  y llanw,  olaf  lanw,  ’r  byd  gerllaw. 

Saf  ar  y lan  ! Mae’r  lloer  o wywlyd  wedd 
Fel  meddwl  prudd  y nos,  fel  planed  oer  y bedd, 

Yn  esgyn  gyda’r  niwl,  a’r  ddyfnaf  don 
Yn  teimlo  llaw  y dynged  ar  ei  bron, 

Y dynged  rwyma  hi  i ddilyn  hon ; 

Fel  y delweddiad  oer  o dynged  dyn, 

Gorffwysa  ar  y storm  a’r  cwmwl  blin 
Goruwch  y byd,  ac  fel  pe  byddai  draw 

0 rif  y ser  er  bod  aml  nef  islaw ; 

Mewn  nef,  ond  nef  o wyntoedd,  grog  y byd 

1 ddal  ei  ddagrau  a’r  ystormydd  pyd; 

Ryw  rith  o’r  hyn  fuasai,  cysgod  gwael 
O’r  mawredd  gollwyd,  y tragwyddol  haul. 

Pa  gy dymdeimlad,  don  o falchaf  frig, 

Sy  rhyngot  ti  a’r  blaned  draw,  a drig 
Fel  wyneb  prudd-der  dan  dragwyddol  hug? 

Tydi,  a welaist  gy ntaf  lannau’r  byd 
Yn  codi  gyda’r  creol  air  i gyd; 

Yr  hybarch,  yr  hynafol,  a’r  ofnadwy, 

A drefni’th  babell  o’r  anolrheinadwy, 

A geui’th  wely  rhwng  colofnau’r  byd, 

Ddeffroi  y nef  âg  enbyd  lef  dy  lid, 

Pa  raid  i ti  addoíi’r  prudd  a’r  pell, 

A chwilio  beunydd  fel  am  lannau  gwell  ? 


134 


GWAITH  ISLWYN. 


Pa  raicl  ond  am  ein  bod  yn  teimlo  i gyd 
Pyw  cldifFyg,  absenoldeb  rhywbeth  drud? 


Y STORM. 

XII. 

Y diluw. 

CHWYRN  ruthra  y dyfroedd  fel  afon  o’r  graig, 
Ymhell  dros  y terfyn  clywch  ruad  yr  aig ! 

Y Diluw  sy’n  arwain  ei  foroedd  i’r  lan 
Yn  wyn  gan  ddigofaint,  tros  ddyíFryn  a ban. 

Fel  byddin  fuddugol  crochíloedcíia’r  elfennau 
Wrth  weld  y mynyddoedcl  yn  gostwng  eu  pennau. 
Un  elfen  deyrnasa  trwy’r  cyfan  yn  awr, 

Mae  hanner  y ddaear  yn  gefnfor  mawr ! 

Y corwynt  a dreigla  y creigiau  bryd  hyn 
0 gopa  y mynydd  nes  llanw  y glyn. 

Ffowch  ymaith  ! mae’n  dymchwel  y bryniau  cellt, 
Ffowch!  fFowch ! mae  ei  anadl  yn  boeth  gan  y mellt! 
Torfeycld  a ymaflant  yn  nannedd  y creigiau, 

A’u  dwylaw  yn  gwaedu,  yn  gwaeciu  i’r  tonnau. 

Mae  ewyn  y don  fel  eira  ar  y bryniau, 

A’r  môr  yn  taranu  ar  draeth  o gymylau! 

Y Diluw  a lwnc  yr  afonydd  chwyddedig 
Fel  mân  ddyferynau  o gwmwl  gwywedig. 

Dyrchafa  y storom  ei  mainc  ar  y nifwl, 

A’i  duon  gerbydau  a yr  dros  y cwmwl. 

Ar  wlybion  olwynion  trwy  ganol  y nefoedd 
Try’r  ddaear  fel  planed  ystormus  o ddyfroedd. 


Fe  welai  y graig. 

Pan  daenodd  yr  hwyr  ei  len  gyntaf  o nifwl, 

Fe  welid  goleudy,  mor  deg  â drychfeddwl, 

A’i  sail  yn  y môr,  a’i  lofFt  yn  y cwmwl. 

O ! aml  i forwr  a lonnwyd  cyn  hyn 
Wrth  weld  ar  y dyfnder  oleuni  mor  wyn. 

Y môr  oedd  yn  gysglyd  pan  gododd  y lloer, 

A’r  tonnau  freuddwydient  ym  mreichiau’r  lan  oer; 
’R  oedd  y lamp  yn  goleuo,  fel  seren  y môr, 

A chraig  oedd  y sylfaen,  a harn  oedd  y ddôr. 

Ond  daeth  yr  ystorm,  a fflangellodd  y tonnau 
Nes  rhuthrent  fel  llewod  a briw  yn  eu  bronnau; 

O amgylch  yr  adail  cyfarfu’r  elfennau, 

A Neifion  ollyngodd  ei  nofiol  fagnelau, 


Y STORM. 


135 


Fe  lwyr  benderfynodd  na  chai  y goleudy 
Waredu  un  llong  o’i  afael  ond  hynny; 
Edrychai  yr  huan  wrth  godi  ar  yr  aig, 

Fe  welai  y Graig ! 

Calon  y Storm. 

A!  nid  erchylldra  i gyd  yw’r  dymhestl  hy, 

Y mae  tynerwch  yn  ei  chalon  hi. 

Ar  ol  i raiadr  o daranau  draw 
Ymarllwys  dros  y nef,  O!  ’r  seibiant  ddaw 
Fel  afon  falm  i fewn  i’r  fynwes  brudd, 

Ar  hyd  yr  hon  mordwya’r  Awen  rydd 
Hyd  lannau’r  wlad  lle  na  fydd  bellach  glwy, 
Na  storom  ílin,  nac  adsain  storom  mwy. 
Anadla  Anian  yn  fwy  rhydd  ar  ol 

Y mawrwych  dwrf,  ac  ymlonydda’r  ddôl 
Ar  wely’r  fro,  mewn  diolchgarwch  yf 

Y gawod  bêr  o law  y dymhestl  hyf. 

O ! gwyn  ei  fyd  all  wrando’r  tyrfau  draw 
Heb  deimlo’i  galon  yn  gwanhau  o fraw, 

Na’i  lwynau’n  datod  fel  yr  euog  tru 
Pan  glywo’r  barnol  lais  o’r  orsedd  ddu. 

A all  eu  gwrando  heb  ddychryndod  blin, 

O ! gwyn  ei  fyd,  farddonol  ddedwydd  ddyn ! 

Dad  ! rho  im’  wenu  pan  fo’r  daran  fawr 
Yn  treiglo  tros  ryw  Alp  o niwl  i lawr. 

A dod  gydwybod  dawel  yn  obennydd 
Pan  hunwyf  yn  y storom  fawr  ysblenydd  ; 

Y nefol  fendith  ! dod  gydwybod  dawel 
Pan  fo  rhy  w siffrwd  sobr  yn  llais  yr  awel, 
Rhyw  uchel  awgrym  yn  yr  wybren  draw 
Fod  gallu  Duw,  a Duw  ei  hun,  gerllaw  ! 

Oes!  y mae  calon  gan  y dymhestl  fry, 

Ac  ambell  un  all  gy mdeithàsu  â hi. 
Mordwya’r  meddwl  yr  eangder  draw, 

A santaidd  rwyd  athrylith  yn  ei  law, 

Ac  O!  y traill  o nefol  feddylddrychau 
I’r  ddaear  dyn,  o lynnoedd  y cymylau. 


136 


GWAITH  ISLWYN. 


Y STORM. 


AR  uchelfannau  amser  draw  tywynna  gwawr  y ne^, 

A chysgod  tragwyddoldeb  ddaw  ar  hyd  ei  lwydion  dyrau  ef ; 
A’r  farn-esgynlawr,  araf  godir  hi; 

A theiíl  yr  elfennau 
Awyrbont  dros  wybrennau 
Hyd  ymyl  uchel  nennau 
Eilfyd  fry. 


Ac  aml  angel  o’r  uchafion  fry  ar  aden  corwynt  o ogoninnt  ddaw 
I archu  sobrwydd — fod  gosgorddawg  lu  y farn  mewntrefn  a’i  Hum- 
A'r  nef  yn  arllwys  ei  thyrfaoedd  gwawr  [an  hi  gerllaw, 
I’r  gwagle  maith  ororau 
Sy’n  agor  eu  holl  ddorau 
I dderbyn  ser  y borau 
Fyrdd  i lawr. 

Y mae  olwynion  amser  yn  llesghau,a’r  haul  yn  codi’naraf  fel  i farw, 
A nefoedd  prudd  o waed  am  dano’n  cau;  a beddauT  bydoe  Id  yn  y 
Yn  lledu  eu  hanfeidrol  ddorau  draw.  [tryblith  garw 
A daw  y dydd  i fyny, 

A’i  rod  mewn  barnaun  glynu, 

A’r  olaf  awr  yn  crynu 
Yn  ei  law. 

Mae’r  gwyll  teimladwy  sy’n  amgylchu’r  bedd 
O ddydd  i ddydd  yn  teneuhau,  fel  niwl 
0 flaen  dyfodiad  pell  yr  haul, 

Pan  lif  y boreu  o ffynhónnau’r  ẃawr 
Hyd  awyr  draeth  y nef.  A gorsedd  drom 
Marwolaeth  welaf  yn  gogwyddo  dros 
Ymylon  amser,  fel  treuliedig  graig 
Ar  lechwedd  pellaf  byd; — bys  yr  anfeidrol 
Gyffyrdda  â hi,  a’i  anadl  arni  ddaw, 

A threigla  i eigionau  anghof  mwy, 

A’r  adgyfodiad  fydd. 

Teyrnwialen  angau  wywa  yn  ei  law 
Feí  difirwyth  gang  o danllyd  wigoedd  uffern 
A felldithiasai  Duw.  Y mae  y byd 
Yn  parotoi  i dderbyn  Ior  a’r  Farn. 

Mae’r  bryniau  yn  cenhedlu  yn  eu  bru 
Elfennau  eu  dymchweliad.  Eilwaith  rhed 
O’i  galon  fawr  o dân-fynyddoedd  draw 


Y STORM. 


137 


Ei  lifwy  ar  eangawl  gylch,  ar  ol 
Praffhau  a cheulo  oesoedd  fil  o fewn 
Ei  fryniog  graig-wy theni ; eilwaith  llif 

0 dan  gynhyrfiad  uchel  farnau  Duw. 

Llifeiria  trwy  ei  holl  ogofau  allan 
Fel  berwol  waed  y ddaear  euog  hon 
Ar  olaf  allor  amser,  i ddileu 
Euogrwydd  oesoedd,  a dyhuddo  llid 

Y gwawriol  dragwyddoldeb.  Seion  deg 
Fry  ar  ddaeargryn  gipir  tua’r  nef 

1 weld  ei  Duw  o bell,  ar  gwagle  fel 
Afonydd  o oleuni  ar  ei  ol. 

A’i  law  ei  hunan  ysgrifenna  Ior 
Feddargraff  olaf  amser  oddiar 
Weddillion  adail  fawr  y greadigaeth 
A llythyrennau  wedi  eu  torri  i maes 

0 echyl  mwyar  bydoedd. 

Ogylch  bydd 

Daeargrynfeiau  a sergrynfaoedd  fil 
Yn  cymysg  sail  a gortho  creadigaeth — 

Ei  sail  o g*  eig,  a’i  llathraf  do  o ser — 

Yn  un  anferthol  adfail  ar  ymylon 
Diddymdra,  wagle  pell,  i anadl  Ior 
Eu  hysgwyd  dros  yr  erchwyn  uthr  i lawr 

1 ddyfroedd  oer  Letheaidd  anghof  mwy, 

Lle  mae  diddymdra’n  treiglo’i  araf  fyr 

Dros  graig  oer  amser  gan  orchuddio’r  oesoedd 
Fel  cregin  b^au  llawn  o adseiniau  gweigion 
Sy’n  tyfu  drosti’n  fyrdd. 

Ystorom  fawr  fydd  Natur  oll  bryd  hyn 
Ac  anadl  Ior  ei  hysbrydoliaeth  hi, 

A phell  odreon  ei  gaddugwisg  farn 
Fydd  ei  chymylau  duon  fry,  a swn 
Adenydd  ei  angylaidd  osgordd  fydd 
Ei  gwyntoedd  yn  y nef, 

A ffrwydriad  bydoedd  ei  tharanau  croch. 

Y bore  hwnnw  daw  yr  haul  i’r  lan 

Fel  bugail  llesg  dros  fynydd  aur  y dwyrain 
I weld  ei  gorlan  fawr  o fydoedd  fry 
Yn  cael  eu  gwasgar  yma  a thraw  ar  hyd 
Anialwch  erch  y gwagle,  yn  nhymhestloedd 
A rhaib  y tryblith  wyntoedd,  pan  y rhoir 

Y greadigaeth  gyfan  yn  eu  llaw 

Fel  fforest  fawr  i’w  rhwygo,  lle  y bydd 
Pob  colfen  frau  yn  fyd. 


13S 


GWAITH  ISLWYN. 


Mae’r  Dymhestl  Olaf  yn  dechreu  taranu, 

Mae’r  fììam  las  yn  dringo  pileri  y byd, 

Mae  seiliau’r  mynyddoedd  tragwyddol  yn  llaesu 
A’u  bannau  fel  Etna  anfeidrol  ei  hyd. 

Mae’r  ddaear  yn  sefyll  yn  drom  ar  ei  hechel, 

A saif  holl  olwynion  y bydoedd  uwchben, 

A Ior  a ysgydwa  yng  ngwynt  ei  ddigofaint 
Y bydoedd  fel  cawod  o aeron  drwy’r  nen. 


Agorwyd  y porth  tua  gwagle  Diddymdra, 

A miliwn  o fydoedd  gydruthrant  i’r  adwy, 
Ogoniant  ofnadwy  ! 

Yr  haul  gy da’i  dorf  o blanedau  ddilyna. 


Deífroa  y byd — mae  y meirw  yn  deíFro 
I gyd  yr  un  bore,  yn  nerthol  fel  duwiau, 
Mae  Udgorn  y By wyd  o’r  nefoedd  yn  seinio, 
A’r  daran  ddiweddaf  yn  rhoddi  cnul  angau. 


Marwolaeth  a egyr  ei  byrth,  mae  holl  furiau 
Ei  garchar  gordywyll  yn  syrthio  bob  llaw ; 

Mae’r  dorf  o waredigion  yn  esgyn  i’r  wybrau, 

A bro  y cymylau  yn  llanw  draw. 

Ynysoedd  a doddant  i ganol  y weilgi, 

Mae’r  creigiau  o amgylch  y moroedd  yn  toddi. 

Cly  w’r  môr  yn  neshau  at  y glannau  taniedig, 

Gan  ferwi  ar  wely  o greigiau  toddedig. 

Fel  cronglwyd  o dân  ymestynna  y nefoedd, 

A deffry  y daran  gan  fwg  yr  uchafoedd, 

A rhua  o bell  fel  angelgawr  mewn  poenau 

Fai’n  cerdded  yn  droednoeth  dros  danllyd  fynyddau; 

Mae’r  llewod  yn  rhuo  ar  farwor  y goedwig, 

A genau  eu  ffau  gan  y fìlam  yn  gauedig. 

Agora’r  Daeargryn  ei  safn  newynllyd, 

A hanner  y byd  ni  ddiwalla ’i  foreubryd, 

Fe  gwyd  ar  ei  ysgwydd  y ffrwythlawn  ddyffrynnoedd 
Nes  syrth  eu  hafonydd  fel  rheieidr  o’r  nefoedd. 

A thaniwyd  y byd  i oleuo  yr  Eglwys. 

Trwy  wagle’r  gre’digaeth,  i mewn  i Baradwys. 


Y STORM. 


139 


Y STORM. 


XIV. 

Diwedd  yr  Ystorm. 

MAE  ’n  bryd  i’r  storm  dawelu,  mae  yn  bryd 
I ninnau  orffwys  wedi  teithio  cj7d 
Ar  hyd  fynyddoedd  byd,  mynyddoedd  bod, 

A ffordd  yr  ysbryd  hyd  ei  bellaf  rod. 

Ystorom  ydoedd,  ac  a fernir  dyn 
Am  golli  ei  ffordd  yn  hon,  a cholli  ei  hun  ? 

Nid  yw  y gwynt  yn  rhwymo  ei  hun  wrth  reol, 
Chwi  wyddoch,  nac  yn  sylwi  ar  beth  lleol. 

Ac  nid  oes  gan  y byd  am  dano  nef, 

Nac  wybren  ddigon  llydan  iddo  ef. 

Hardd  wisgoedd  daear  y w y nennau  i gyd, 

Mae’r  storom  yn  eu  rhwygo  ffwrdd  mewn  llid. 

Fe  fyn  ei  ffordd,  O nerthoedd  y caeth-lennau, 

Pe  tarîech  chwi  yr  Wyddfa  oll  i’w  enau 
Gan  ruo  a tharanu, — “Cymer  hwn 
Am  feiddio  cerdded  dros  y wlad  heb  bwn, 

Dos  y maith ! ymaith  fyth  a’th  aflerw  udsain 
Neu  dod  dy  holl  alluoedd  ar  gydsain.” 

Y gydsain  bêr 
Geiriau  a’u  ser, — 

Pwy  ’rioed  deimlodd  feddwl,  pwy  welodd  ei  wawr? 
Mae  y geiriau  yn  hysbys  fal  llys  ar  fol  llawr. 

Och,  gwelwch  eu  gwawr, 

A sugnwch  eu  sawr, 

A llyfwch  y llawr, 

Mewn  bywyd  mae’n  bawr. 

Fy  mrodyr,  nid  yw’r  gwynt  o r meddwl  liwn, 

Ac  nid  yw’ch  gwasanaethydd  hoff,  da  gwn. 

Peth  ofer  mwyach  fyddai  cynghaneddu, 

Ar  ol  yr  hyn  a fu  ni  fyddai’n  gweddu. 

Ond  peidiwch  chwi  a synnu  (maddeu’r  ud-sain) 

Os  bydd  ystorom  eto  ar  bwnc  y gydsain. 

Y llwybr  goreu  o’r  cwbl,  debygem  ni, 

(Mae’r  llinnell  hon  yn  arw,  ond  ffwrdd  â thi) 

Y goreu  lwybr  o’r  cyfan,  ni  debygem, 

Ac  yma  eich  cydsyniad  atolygem, 

Ac  os  na  roddir  ef  ni  awn  yrnlaen 
Os  nid  er  mwyn  y synwyr,  er  y sain; 

Oblegid  rhaid  fod  sain  yn  beth  o bwys 
Can’s  rhaid  i’r  enaid  ganlyn  yn  ei  gwys. 


140 


GWAITH  ISLWYN. 


O bwys?  Pwy  wadai  hyn  oddiar  pan  roed 
Yr  enaid  mewn  cadwynau  wrth  ei  droed? 

A pheth  mae’r  daran  draw  \ n cynghaneddu? 

Fe  all  fod  bloedd  rhyw  ser^n  yn  cydweddu. 

Fe  synnai’i-  mynydd  garwaf  acw,  gwn, 

Pe  dwedwch  nad  yw  ond  anurddo’r  byd 
Oblegyd  fod  ei  led,  uchder,  a’i  hyd 
Ronyn  neu  ddau  neu  lai,  yn  llai  na  hwn. 

Y mae’r  mynyddoedd  o amrywiol  uchder, 

Ond  pwy  na  wel  mai  hynny  yw  eu  gwychder  ? 

Y ífordd  debycaf  i ryddhau  yr  awen 
A pheri  iddi  fod  byth  mwy  yn  llawen 
Oedd  archu  iddi  esgyn  gyda’r  gwynt 
A gweld  y greadigaeth  ar  nn  hynt; 

Y peth  yw’r  gw  ynt  a’r  stoi  mydd  yn  eu  llwybrau 
Bom  ninnau  trwy  farddoniaeth  a’i  holl  wybrau. 

Gobeithio  na  fu  yma  dorri  ar  eiriau, 

Ni  fynnem  hynny  mwy  na  thorri  esgeiriau. 

Mae  asgwrn  b«ch  o air,  fe  wyr  y nifwl, 

Yn  fwy  o werth  nag  angel  o ddrychfeddwl. 
Bellach,  O eiriau  nerthol,  dewch  i lawr, 

A rhodied  meddwl  o’r  carchardy  mawr. 

Lle  na  bo  meddwl,  gwir,  mae  gair  yn  rhywbeth 
Ond  clyw-beth. 

Y meddwl  yw  y mellt  a’r  daran  fawr, 

A’r  gwlaw  sy’n  dwyn  y nef  ei  hun  i lawr, 

A’r  ser  a’r  duw  iau  fel  argawod  fawr. 

Boddloned  geiriau  o chant  ffurfio  mwy 
Byw  gwmwl-gerbyd  i’w  gogoniaint  hwy. 

Tu  draw  i feddrod  amser  a’i  holl  fydoedd 
Bodola  meddwl  fyth  yn  Nuw  a’i  nefoedd, 

Pan  na  faidd  geiriau  na  lleferydd  mwy 
Fyth  dorri  eu  hanfeidrol  syndod  hwy. 

Dywedir  in  o’r  carchar,  “Fe  wnaeth  rhai 
Orchestion  yn  y gadwyn  yn  ddi-au?" 

Heb  au  mae’n  wir,  a boed  ei  hyd  a fyddo, 

A dedwydd  yw  y cof  a’i  hadnewyddo. 

Ond  ymha  fodd  y rhagorasant  hwy? 

Y cawsant  un  o fryniau  barddas  mwy? 
Dywedwch  in  yn  ddiau,  yn  ddi-au, 

Ai  nid  trwy  geisio  codi  ac  ymryddhau 
Dringasant  i’r  gref  awel  arnynt  gaed, 


Y STORM. 


141 


A chydar  hàul  a’r  nefoedd  fFwrdd  yr  aed? 

Ond  och,  yr  oedd  mynyddoedd  am  eu  traed 
Yn  sicr  wrth  bob  gwraidd  a ban  ac  ogo, 

Ac  nid  oedd  ond  codymu  a dweyd  “ No-go” 

A siarad  bellach  mewn  tywyllwch  mawr 
A chwympo  ar  bob  clawdd  a ffigr  a phawr. 

A dedwydd  fyddai’r  dynged  pe  gallasyn 
Led-ddewis  bellach  rhwng  y gŵr  a’i  asyn. 

Dos,  awen  bellach,  cân  ar  ben  y graig; 

Ond  paid  a’i  chario  gy da  thi  pan  fot  yn  croesi’r  aig, 

Y môr  o feddwl  syd<i  a’i  ddyfroedd  pur 
Draw,  draw  i fyny  ar  y dwyfol  dir 

A’i  lannau  fel  yr  haul  ymhell  a chlir; 

Môr  anfarwoldeb,  sydd  ryw  bryd  yn  dodi 
Yr  enaid  ar  y fan 
Lyfnedig  a di-lan 

Lle  bu  ystormgraig  angau  yn  ymgodi 
(I  uchder  pennaf,  pennaf  obaith  dyn) 

A gasglai  wyntoedd  amser  oll  yn  un. 

Bydd  rydd!  bydd  fawr!  boed  lydan  fel  y nefoedd 
Dy  enaid  oll  i dderbyn  o’r  pellafoedd 

Y rhyfeddodau  agoshaol  sydd 

Yn  dechreu  codi  yn  yr  enaid-ddydd. 

Dos  ymaith,  cân,  agora  nen  ar  nen. 

Anturia  ym  mhob  byd,  tu  fewn  i’r  llen. 

Ond  paid  a chodi’r  Wyddfa  ar  dy  ben. 

Mae  eisiau,  gyda’r  ser,  anghofio’r  Wyddfa, 

Hi  fyddai  yno  uwch  ei  holl  arglwyddfa. 

Prin  digon,  gwyddoch,  ser,  y cadwn  ni 

Y corff  am  danom  ar  eich  cylchoedd  chwi; 

Os  gellwch  chwi  anadlu  ein  teimladau 

0 eiriau,  yn  ein  henaid-gynhyrfiadau 
Pan  fyddo  mewn-fôr  o feddyliol  donnau 
Yn  mawrwych  godi  rhwng  y nef  â’n  bronnau, 

Mil  croesaw  i chwi  ganlyn;  ond,  gyfeillion, 

Na  thybiwch  fyth  ein  harwain  fel  gwŷr  deillion. 
Mae  peth  gwahaniaeth  rhwng  y mwn  a’r  meillion. 

Mae  amser  a’r  holl  fyd  yn  newid  beunydd, 

A newydd  wedd  bob  gwanwyn  ar  y gweunydd. 

Pa  hawl  sy  gan  un  bryn  i ddweyd, — ‘Myfì 
Yw  pennaeth  anian  a’i  chanol-bwynt  hi 


142 


GWAITH  ISLWYN. 


Weithrecloedd  daearegol — safent  mwy, 

Mi  yw  eu  cynllun  a’u  períFeithrwydd  hwy.” 

Fe  godai’r  byd,  debygem,  haen  ar  haen 
Yn  sicr  a mawreddog  fel  o’r  blaen, 

Gan  ddwyn  rhyw  lawnach  arwedd  ar  bob  codiad 
A moroedd  uwch,  a bryniau  uwch  eu  rhodiad. 

Nicl  yw  y byd  a’i  foroedd  gorhelaethion 
Yn  caru  troi  yn  ol  mesurau  caethion; 

Ac  os  yw’n  wir  am  ddaear  wael,  0,  drymed 
A fyddai  im’  eu  taflu  hwy  am  gomed. 

Fe  fyn  y ddaear  fynd,  gyfeillion  bychain, 

Pe  safech  chwi  o’i  blaen  fel  Uu  o ychain 
Gan  ruo  am  fesurau  mwy  cymedrol 
A llwybrau  peth  gweddusach  na  rhai  cledrol. 

Fel  hyn  y mae.  Fe  fyn  y ddaear  droi, 

A’i  moroedd  a’i  mynycldoedd  gyda  hi  fíoi 
Trwy  oesoedd  ar  ol  oesoedd  yn  bur  fanol 
A’i  llygad  ar  y perfíaith  yn  y canol. 

Newidia  yr  afonydd  eu  gwelyau, 

Y maent  yn  cliwilio  am  fíyrdd  gwell  mae’n  dcliau, 
A clodwa’r  gwagle  beunydd  ryw  fyd-wyau, 

A gwych  o beth  yw  hyn — ond  clyma’r  swmbwl, — 
Paham  y safai  dyn  ar  ol  y cwbwl, 

Ar  ol  y cwbwl,  ar  ryw  ganrif  bell, 

Yn  fawr  ei  drwbwl  na  ddoi’r  oes  yn  well 
Trwy  cldychwel  lle  ymdagodd  yr  holl  bethau 
A fu  o’i  flaen,  bro  anghof  a’i  lawethau? 
aFel  hyn  y dylid  canu.”  Pam?  “Fel  hyn 

Y canodd  Neíi  Wen  neu  Oli  Wyn.” 

A phwy  oedd  Oli  Wyn?  a0,  rhyw  greadur 
Na  fu  ei  fath  yn  gyrru  trol  neu  bladur.” 

Oncl  pwy  oedd  Oli  Wyn?  Mor  sicr  a’m  mhen 
Rhaid  dweyd  nad  oedd  ond  brawd  i Neli  Wen. 
Mae’n  rhyfedd  fod  yn  rhaid  i oesoedd  dalu 
Gwarogaeth  i un  Nel  ar  ol  ei  malu. 

Bydd  rhai  yn  cligio,  ond  fe  ddigiai  rhai 
Pe  dweclem  ni  fod  llo  a llo  yn  dclau. 

Bydd  rhai  yn  teimlo  awydcl  i claranu 
A bythol  gìirio  fíurfafennau  canu, 

Gobeithio’r  ym  er  mwyn  ein  pennau  gweiniaid 
Na  fydd  yr  hynt  yn  storom  o gydseiniaid. 

O bob  ystorm  y pennaf  yn  ei  hyllwch 
Yw  honno  sydd  yn  symud  mewn  tywyllwch. 
Gobeithio,  os  na  welir  gwawr  y wennol, 


Y STORM. 


143 


Na  fydd  yr  haul  ar  synwyr  yn  absennol. 

Yn  awr,  Gydseiniaid,  y mae  gennym  beth 
I’w  ddwedyd  wrthych,  craífwch  yn  ddi-feth. 

Y mae  gwrthryfel  yn  y barddol  dir, 

Ac  mewn  gwrthryfel  y mae  dweyd  y gwir. 

Mae’n  rhaid  i chwi  ddistewi.  Nid  yw’n  deg 
Fod  gorsedd  yr  arglwyddiaeth  yn  y geg. 

Daw  adeg  ar  farddoniaeth  na  fydd  un 
Gyfundrefn  gaethol  o fesurau  blin. 

Na  deddf 
Ond  greddf, 

Y ddwyfol  ddeddf  o oll-bereiddiol  rin 
A orwedd  yn  yr  enaid  mawr  ei  hun; 

Y ddeddf  osodwyd  ynddo  ef  gyferbyn 

A holl  weithredoedd  Duw,  ei  hawl  a’i  allu  i’w  derbyn. 

Ddedwyddaf  adeg,  pan  lifeiria  cerdd 
O’r  enaid  pur  fel  fFrwd  o’r  goedwig  werdd, 

Mor  beraidd  fyth,  mor  baradwysaidd  rydd, 

Fel  dŵr  ar  hyd  y ddôl,  a than  y gwydd ; 

Pan  welir  ar  ei  holl  feddyliau  ef 
Oleuni’r  gwlith,  a glas  a dwfn  y nef ; 

Pan  na  fydd  caethder  ond  y caethder  sy 
Ar  fFordd  y môr  ger  bron  cyfandir  hy, 

Ar  íFordd  ìlifeiriaint  yr  afonydd  draw 
Pan  gauo’r  bryniau  ar  ei  hynt  bob  llaw, 

Y caethder  sydd  ar  íFordd  y daran  hy 
Pan  deimlo  yr  anfeidrol  allu  fry 

A’i  am -gy íîyrddiad  ar  ei  rholion  hi ; 

Pan  fydd  holl  ddeddfau  barddas  yn  rhy  bur, 

Rhy  fewnol  i’w  hesbonio  fyth  yn  glir, 

A’u  rhoi  i lawr  mewn  geiriau  fel  y gallo 

Y dwl  eu  hefelychu  pan  ddeallo. 

Barddoniaeth,  O Farddoniaeth  ! Pwy  a roddes 
I neb  awdurdod  ar  y fath  angyles, 

I bennu  dy  derfynau  ? Ymaith,  Reol ! 

Ffowch,  ddeddfau  dynol 1 Rhowch  i hon  dragwyddol  heol. 
Mae’n  pasio  oesoedd  fyrddiwn  yn  ei  brys, 

Mae’n  rhoi  modrwyon  Sadwrn  am  ei  bys 
Fel  arwydd  ei  phriodas  â’r  tragwyddol, 

Y pur,  y pell,  y perfFaith,  a’r  anfeidrol. 

Fe  enir  bardd  ryw  ddydd  a wawdia  ddeddfau, 


144 


GWAITH  ISLWYN. 


A lunia’r  gân  yn  ol  rhyw  ddwyfol  reddfau; 
Maluria  Babilon  y cynghaneddion, 

A’i  anghydmarol  lwydd  ddilea  ddeddfau  caethion. 
GoríFennir  galw  barddas  yn  gelfyddyd 
Pan  ymollynga  i dragwyddol  ryddid, 

Pan  edy  lyn  cynghanedd  am  y moroedd 
Lle  mae  pob  ton  yn  fyd,  a’r  lan  yn  nef  y nefoedd, 
Y moroedd  lle  y cyfarfyddir  weithiau 
A llynges  o angylion  ar  eu  teithiau. 

Fe  enir  bardd  ryw  ddydd — O doed  yn  fuan! — 

Fe  chwal  y beirniaid  fel  y chwal  yr  huan 
Gymylau  ’r  nos  o’i  flaen;  bydd  beirniaid  bychain 
A mawrion,  yn  ei  ddilyn  ef,  fel  ychain 
Yn  dilyn  comed  fry;  a’u  gwaith  bryd  hynny 
Ym  môr  ei  swynion  fydd  mawrhau  a synnu. 
Maddeued  im,  pan  ddelo  ’r  bardd  nefolaidd, 

Am  imi  ganu  weithiau  mor  reolaidd. 

Fe  all  y dengys  yntau  ambell  awr, 

Pan  ddelo  arno  rhyw  hwyl  chwerthin  fawr, 

Ei  fedr  ar  gynghanedd,  pan  na  fyddo 

Ond  meddwl  bach  di  bwys  i’w  osod  allan  ganddo. 

Fe’m  ganwyd  i ym  mlwyddyn  y Reform  Bill, 

A dyna  pam  yr  wyf  yn  dwyn  ystormbil 
Mor  hyf  i mewn  i’r  Senedd  Awenyddol, 

Er  dychryn  i Doriaid  mân-brydyddol. 


YSTOUM  AR  FYNYDD  ISLWYN. 


Y GLYN, — CARTREF  ISLWYN. 


CARTREF. 

Y cartref  bore. 

T S goleuni  glwys  gloewnef — Eden  deg 
Dan  do  oedd  fy  nghartref; 

Liw  nos,  ai  ymyl  y nef — a welwyd 
Yn  fy  mreuddwyd,  oedd  fy  more  haddef? 

Mae  cofion  am  dano’n  dod 
I’m  monwes  â grym  hynod, 

Ac  aml  awr  cwmwl  hiraeth — a dorra 
Uwch  dwyrain  bodolaeth; 

Diau’n  nos  ei  gysgod  wnaeth 
Holl  nawn  gorllewin  henaeth. 

Hen  wr  wyf  ar  fìn  yr  afon — olaf; 

Ái’m  hanwyliaid  ffyddlon, 

O’r  tu  hwnt  i rydau  hon, — glywaf  fi 
I’m  croesawu,  o’m  cur,  i Seion? 

Aelodau’r  hen  le  ydynt, 

Ie,  o’r  hen  gartre’  gynt! 

K 


145 


146 


GWAITH  ISLWYN. 


Er  eu  bod  uwch  marw  byth, 

Yn  dal  coronau  dilyth, 

Yr  un  byth  er  eu  hoen  bêr 
Yw  tôn  eu  lleisiau  tyner. 

Fy  chwaer  Ann  wrth  fy  ochr  i 
Sy’n  f’  aros,  a niferi 
O anwylion  fy  nghyn-helynt 
Wnaent  yn  nef  fy  hen  gartref  gy nt. 

Llawn  o buredd  fu  ’nghyfeillion  borau, 

Llawn  o gariad,  y cyfeillion  gorau, 
Dichwerwedd,  fu’n  cydchwarau — mor  ddedwydd 
Trwy  eu  gilydd,  ger  y cartre  golau. 

Ceir  trafod  aml  gartrefì 
Mewn  oes — ond,  i ’monwes  i 
Fe  bair  y cartref  borau — hyd  henaint, 

Er  llu  o geraint,  drwy’r  oll  y gorau. 

Diau  y Seion — aelwyd  swynolaf — 

Ydyw,  a’i  nodwedd  y diniweidiaf; 

Yr  hen  dŷ  gwladaidd — pery  y puraf, 

Erys  fyth  fel  Salem  yr  oes  feithaf; 

Rhyw  siom  i deimlad  yw’r  symud  amlaf, 

Rhyw  aeth  ac  antur  blin  wrth  y cyntaf. 

E barha  y boreuaf, — ac  ato, 

Wedi  chwilio  y byd  oll,  dychwelaf. 

Fy  nhad  anwylaf,  enaid  ein  haelwyd, 

Yno’n  gyfoeth  o gariad  in’  gafwyd; 

Y wialen  ni  welwyd, — heb  air  erch 
Llywiai  o burserch  yr  oll  heb  arswyd. 

Am  y fam!  Y fam!  Pwy  fyth 
Agaf  i'w  lle’n  dragyfyth  ? 

Pe  unid  cariadau  pennaf — y byd 
Bawb  oll  yn  ddianaf, 

Y hi  yn  rhagori  gaf, 

I mi  na’r  nifer  mwyaf. 

Cariad  mam,  cred,  yw  y mwyaf; — cura 
Y cariad  tyneraf; 

Llyma  im’  gêd,  os  llaw  mam  gaf, 

O ! llaw  angel  a ollyngaf. 


CARTREF. 


147 


Brodyr  y tirion  brydydd 
(Ba  dda  son!)  yn  y bedd  sydd. 


Elisa  ei  chwaer  lwyswen — ä roddwyd 
Is  y bruddaidd  ywen; 

Ei  harwyl  hi  fel  oer  len 
Ordoai’n  cartre  di-wen. 


Cartref  y morwr . 

Y fath  swyn  tragyfyth  sydd 
Yn  llenwi  cartref  llonydd! 

Ar  hyd  dragwyddolfyd  o ddwr 
Dyma  hiraeth  mâd  y morwr; 

Ar  ddyfroedd  fyrdd,  ei  efryd 
Wna  bwyntio  yno  o hyd. 

Cartref  i hwn  yw’r  pegwn  pur, 

Nod  ei  gais,  enaid  ei  gysur. 

Mae  synied  am  ei  swynion 
Hyfryd  ef,  yn  lleddfu’r  don. 

Merchyg  y gwenyg  gwynion 
Yn  eu  llid,  dan  ganu’n  ìlon 
Ei  gân  hynod  gynhwynol 
Wrth  gofio’r  gun  un  sy’n  ol; 

Wrth  gofìo  ei  berth  gafell, 

A’r  rhai  bach,  yng  Nghymru  bell. 
Breuddwydia  yn  beraidd  wedyn, 

Am  Nef,  sef  ei  gartref  gwyn; 
Cenfydd  ei  wraig  ufudd  gain, 

A’i  mir  agwedd  mor  hygain, 

Mor  hardd  a’r  bore  arddun 
A wnai  o ddau  ddedwydd  un; 

A’i  saith  o’i  chwmpas  weithion 
Yn  ymglymu,  llamu  ’n  llon; 

Pum  mil  o hir  filltiroedd, 

I’w  wyllt  hẃyl  ef,  lled  dôl  oedd. 
Tybiai’r  fordaith  faith,  o’i  fodd, 

A’i  dyryswch  oll  drosodd; 

Gwelai  Gymru  gu  ei  gwedd, 

A’i  gun  wyngalchog  annedd 
Yng  ngolwg,  a’i  saith  angylion 
Anwyl  ef,  ac  ei  Wenno  lon. 

Ar  y gain  eurwawr  ’e  gwyd 
Yn  bruddaidd — dim  ond  breuddwyd! 


14S 


GWAITH  ISLWYN. 


Cartref  y bardd. 

O ! yr  hoen  y sy  ar  nos  o auaf, 

Ar  fad  aelwyd  y cartref  tawelaf, 

Tra  mawr  yw  ynni  y storm  erwinaf, 

Ar  rwygfawr  hwyr  y du  Ragfyr  oeraf; 

Yn  fy  nhy  mi  a fwynhaf — y tyrfau 
Fel  amleisiau  o’r  per  fawl  melusaf. 

Mae  yn  rhyfedd  hymn  yr  afon — o bell! 

Mor  bur  y w’m  my fyrion ! 

Onid  yw  awen  y don, 

Ar  daith  o gariad  weithion 
O’i  dwfn  hedd,  yn  cydfwynhau 
Mewn  hoen  â’m  hawen  innau? 

Un  ffenestr  fy  hoff  annedd — addurnir 
Gan  iâ-ddarnau  rhyfedd, 

A byd  eelfyddyd  ni  fedd 
Ddarnau  o’r  fath  addurnedd. 

Er  lliwiedig  ffenestri  llydain, — gwaith 
Y gelf  fwyaf  mirain, — 

A’i  hia  oer,  oer,  ar  y rhain 
Rhagora’n  ffenestr  gywrain. 

’E  daenodd  Duw  ei  hunan — eiry  len 
Ar  lawr  y byd  cyfan; 

Syllaf  yn  ofnus  allan, — O ! sanctaidd 
I’w  Duw,  a llunaidd,  y w pryd  holl  anian. 

Mor  dda  i mi  a’m  priod, 

A’m  plant  bach  bellach,  yw  bod 
Ar  aelwyd  o’r  siriolaf, — 

Mae  gwae’n  hoen,  mae  gaua’n  haf ! 

Syn  íwynhad  cyferbyniad  yn  bennaf 
Ydyw  achos  y dedwyddyd  uchaf; 

Os  trwm  oddallan  y stormydd  hyllaf, 
Oddifewn  mae  y tangnef  addfwynaf; 

Tirion  y cartre  yn  haf, — mae’n  dyblu 
’N  awr,  mae’n  Ne  gu  yn  nhrom  hin  y gauaf. 

Eitha  byd  efo’m  saith  bach — a fwynhaf, 
Nefol  yw  cyfeillach 
Fy  mir  do,  fy  mhriod  iach, 

A’m  hawen — pa  raid  mwyach? 


CARTREF. 


141) 


Canaf  trar  glo  yn  cynneu, 

Mae’n  gu  reddf  i’m  hawen  greu 
0 flaen  yr  olygfa  lonydd, 

A’r  swyn  o fewn  cartre  y sydd. 

Llunio  englyn  sydyn  sydd 
Yn  hoen  i fron  awenydd; 

Mae  fel  prid  angel  yn  dod 

0 lachar  gwmwl  uchod. 

1 mi,  wr  lleddf , O ! mor  llon 
Yw  nyddu  cynghaneddion 

Y gywrain  awdl,  ei  gwau’r  nos 
A ’nhirion  wraig  yn  aros 
Gan  wau’i  hosanau,  mor  swynol — ei  gwên — 
A bore  y deisen  briodasol! 

A ! Gwen,  y mae  llawer  gwyneb 
Anwyl,  is  y dywarchen  wleb; 

Ni  thâl  y genhedlaeth  hon, 

Fe  allai,  yn  gyfeillion; 

Oes!  i ni  mae  oes  newydd 
Wedi  dod;  rhyw  syndod  sydd. 

Y didor  newidiadau — a gafwyd! 

Yr  engyl  a huddwyd!  Yrangladdau! 

Eto,  ’r  un  wyt,  O!  ’r  Wen  hofF 
I mi’n  wir,  íÿ  mun  orhoff. 

Yr  un  mor  gun,  fy  ngwraig  ŵyl, 

Wyt  yn  hen  eto’n  anwyl. 

Cartref  y milwr. 

Durfron  gadfridog  dewrfryd, — sy  a i wg 
Yn  ysigo’r  hollfyd, 

A braw  ar  ei  lidiog  bryd, — a chadarn 
Fraich  o haiarn  fel  ei  fawrwych  hewyd, — 

Ger  ei  aelwyd,  y llyw  gwrolaf — geir 
Yn  gariad  o’r  mwynaf, 

A chawr  gwg  yn  chwareu  gaf 
Hwnt  a’i  engyl  blant  iangaf. 

Yn  y wain  y gwron  hyf 
A gladd  ei  waedlyd  gleddyf; 

Dyry  ei  wn  a’i  darian 
I’w  wraig  bert  i’w  crogi  ban; 

Teganau  ei  blant  gwynion 
Yn  eu  lle  drefna  yn  dra  llon. 


150 


GWAITH  ISLWYN. 


Fe’i  myn  hi,  y fam,  yn  nes, 

Gan  ei  chofleidio’n  gy nnes; 

01  ei  seiniol  gusanau 
Sy  glws  ar  ei  gwefus  glau, 

A dywed  hi  yn  dawel, — 

“Wyt  i mi  fel  hanfod  mêl; 

Swyn  medd  yw  dy  gusan  i mi, 

Yn  mlas  hufen,  mêl,  a syfi.” 

Ah ! melus  gweld  y milwr 
Yn  troi’n  ol  i’r  tirion  wr; 

Gwroldeb  yw  i gawr  ildio 
Yma  i gariad  rhad  am  dro, 

Rhoi  ’i  hun  i’w  fun  i fyny, 

Caeth  i’w  buddugoliaeth  gu. 

Cartref  y brenin. 

Yng  nghartref,  y teyrn  hefyd 
A geir  fel  ninnau  i gyd; 

Y frenhines  fron  anwyl 
Yma  wna  waith  mam  yn  ŵyl. 

Ni  raid  gwisgo’r  ddrud  goron 
I wneyd  cartre  yn  lle  llon; 

Dim  ond  hoffder  tyner  tad, 

A gŵr  yn  llawn  o gariad. 

I’w  fawrhydi  afreidiawl 
Gorseddfainc  a mwyngainc  mawl; 
Deganau ! nis  digonant, 

A’u  swyn, — pa  les  wrth  swn  plant! 

Y deyrngadair  hyna  a godwyd, 

Y fwya  ardderchog  fry  a ddyrchwyd, — 

Mwy  o hoen  gorhoen  a gwyd — heb  ddwndwr 
I gadr  reolwr  o gadair  aelwyd. 

Nadolig. 

Gwyliau  Nadolig,  gwel  lawen  deulu 
Yma  o diroedd  pell  yn  ymdyrru, 

Pa  allu  dawn,  pwy  all  dynnu — ’r  darlun  ? 

0,  megys  un  maent  yn  ymgusanu! 

Nid  oes  ond  seiniau  croesaw 
Cyfarchion  llon  ar  bob  llaw. 

Hyd  eto  ceir  y tad-cu, 

Sy  a’i  henaint  i’n  synnu, 

Adref  yn  ei  gadair  fawr 
Ar  ei  aelwyd  siriolwawr; 


CARTREF. 


151 


Y mae  unwaith  mwy  yno — yn  ei  hawl 
A geiriau  grasawl  i’w  gwir  groeso. 

Wele  y Pren  Nadolig — i’r  rhai  bach 
Ar  y bwrdd  derchedig, 

Yn  odiaeth  addurnedig, 

A difyr  oll  hyd  ei  frig. 

A chelyn  gwyrddrych  eilwaith — ar  y mur, 

Mal  arwyddlun  perfFaith 
O gariaa  a’i  ragorwaith 
O’i  rym  hir,  o’i  bara  maith. 

Cartref  tragicyddol. 

Truenus  yw  cartre  annuw, 

A dinawdd  os  na  adwaen  Dduw. 

Nid  oes  arno  do  a dâl, — na  thestyn 
O’i  fewn  i ganu,  na  sylfaen  i’w  gynnal. 

Bo  allor  i Ior,  bellach, 

Tra  f’wy  byw,  ’n  fy  nghartref  bach! 

Bob  borau  emynnau  mawl 
A seinio  o ’nhy  swynawl. 

Engyl  yn  f’  ymyl  a fydd 
Yn  bennaf  noddwyr  beunydd, 

Tra  elo  mawl  nefawl  o ’nhy 

0 fonwes  dduwiol  i fyny. 

Tŷ  eich  sant,  O!  tý  uwch  siom — o bob  rhyw, 
Tŷ  bywyd  ydyw  “tŷ  Obededom!” 

Ah!  nid  erys  un  cartref  daearol 
Am  hiroes  ini  oll,  er  mor  swynol — 

Nid  yw’r  haddef  ond  amnaid  arwyddol, 
Cysgod  isod  o gartref  cydoesol 
A Nâf  ei  hunan — yr  anherfjmol, 

Cartref  y wen  loewnef  aniflannol ! 

Sef  y nef,— “ orffwysfa’n  ol,” — 

1 ryfedd  dorf  afrifol. 

E fu  Iesu  fyw  isod, 

Iachawdwr,  yn  wr  di-nod; 

Galw’r  nef  yn  eglur  wnaeth 
“Tŷ  fy  Nhad,”  O,  fan  odiaeth! 

Duw  yn  Dad,  bywyd  yn  do! 

Iesu  ’i  hunan  sy  yno  ! 


152 


GWAITH  ISLWYN. 


Gŵyr  ef  pa  gartref  sy  gu 
I ddyn — beth  wna’n  diddanu. 

G'(byr  lesu  (bu  garw  isod 
Hyd  y bedd  ei  ryfedd  rod), 

Gwyr  ef  ba  nef  wna  i m, 

Y llawenydd  wna’n  llonni. 

O’i  isod  gartref  odiaeth, 

Bethania,  i’r  Wynfa’r  aeth, 

I bartoi’n  yr  wybrau  teg 
Eildo,  cartref  bytholdeg. 

4 

Ba  les  i Mair  balas  mwy, — o fawredd 
O ryw  loew  nodwedd  anarluniadwy, 

Nac  i Martha  ferth  draíFerthus — 

Ba  les  yw  yr  oll  heb  Lazarus? 

Bydd  Israel  yn  wael  ei  wedd 
Heb  ddau  o’i  feib  i’w  ddiwedd; 

Pa  hoen  mwy  heb  Beniamin, 

Heb  Ioseíf  ei  fab  iesin? 

Heb  Ionathan,  ba  nyth  hoff 
I’r  pêr  ganiawdwr  purhoff  ? 

O,  Ti,  fy  Nuw,  Crist  fy  nhŵr, 

Ti,  Ti  y w’r  Parotowr ! 

Bydd  fy  Ann  eilwaith,  bydd  fy  anwylion, 
Fy  merth  wiw  Dora,  fy  Martha  dirion, 

A’m  holl,  O ! f ’ holl  gyfeillion — f ry  yn  saint 
To  maith  o geraint,  i emu’th  goron. 

Melus  yno  fydd  ailuno 
Uwch  ymado  na  cham  wedyn; 

Cael  byd  gwell,  cael  bywyd  gwyn, 

A dedwyddyd  y Duw-ddyn. 

Gydag  ef  gwedi  y gofid — yn  nhref 

O felus  gartref  olaf 
Yn  nhý  ac  ar  fynwes  Naf ! 


Ty’r  AGENT, LLE  GANWYD  I8LWYN. 


FY  NHAD. 

HPYRD,  ysbryd  yr  alargerdd,  atat  ti 

Y mae  fy  llef,  a’m  holl  ddymuniad  mwy. 

Dy  bruddaidd  ysbrydoliaeth  yw  fy  nghais, 

I mi  fwynhau  y byd  a fu  drachefn 
Yn  adgyfodiad  adgof,  onid  el 

Y bywyd  yma  heibio  ac  y daw 

Y bywyd  arall  a’i  dragwyddol  bwnc, — 

Y Duwdod  wedi  eglurhau  ei  hun. 

Arfaethwyd  gado  dy  ddwyfoldeb,  fyd 

Y sydd  a’i  ddyfroedd  o dawelaf  bryd 
0 risial  anfarwoldeb,  a’i  fynyddoedd 

Yn  derbyn  ymweliadau  angylion  nef  y nefoedd, 
A golau  tragwyddoldeb  ar  ei  fannau, 

Ac  arall  fyd  fel  môr  mawreddus  ar  ei  lannau, — 
Arfaethwyd  hynny,  ond  danghosodd  rhod 
Rhagluniaeth  im  fod  arfaeth  uwch  yn  bod. 

Yr  ydwyf  yma  eto,  fryniau  oerion, 

Yn  syllu  arnoch.  Chwi  yn  unig,  weithion, 


15a 


154 


GWAITH  ISLWYN. 


Adwaenaf  o wynebau  r dyddiau  fu, 

Caf  oll  yn  ddieithr  yma  onid  chwi. 

Dywedwch  rywbeth  wrthyf.  Llawer  meddwl 
Daflasoch  imi  o’r  tu  draw  i’r  cwmwl. 

Pa  fodd  y cauwyd  y cymundeb  borau, 

Ac  y distawodd  yr  angylaidd  gorau 

A hoflent  suo  gynt  o fan  i fan 

Pan  ddelai  ymyl  eilfyd  mewn  ffin  o ser  i’r  lan  ? 

Ni  fuwyd  oddicartref  wythnos  lawn, 

0 na  fuasai  lai  o un  prydnawn ! 

Pa  le  yr  oeddych,  ysbrydolion  pur, 

A welwn  weithiau  ar  ddedwyddaf  dir 
Y breuddwyd  aur,  a goror  bell  y gân, 

Pan  fyddo’r  nef  uwch  ben  â myrdd  o ser  ar  dân  ; 
Yr  engyl  sydd  yn  gwasanaethu  dyn, 

Pa  le  yr  oeddych  na  allasai  un 
Ddywedyd  wrthyf  am  ei  ing  diweddaf, 

A sisial  imi  ei  ddymuniad  olaf — 

Ei  olaf  gais  yng  ngrym  y storom  arw 
A’r  afon  ddu — fy  ngweled  cyn  ei  farw ? 

Yr  oedd  y gadair  yno  yn  ei  lle, 

A’r  fíon  fel  ninnau  yn  ei  ddisgwyl  e. 

Ymledai  ’r  waen  yn  lâs  o gylch  y tŷ, 

Ond  cartref  nid  oedd  yno  mwy  i mi. 

Ac  nid  adwaenwn  braidd  y bryn  gyferbyn 
A fu  fy  nghyfaill  pennaf  lawer  blwyddyn 
Ym  myfyrdodau  Anian,  pan  glustfeiniem 
Pa  adsain  o dragwyddol  fyd  a glywem. 

Nefol-gaer  Gobaith,  geir  o gylch  y galon 
Yn  ceisio  dal  ynghyd,  dan  warchae  o drallodion ; 
Do,  do,  cyn  hyn  dderbyniodd  lawer  adwy 
Ollyngodd  ar  yr  enaid  nerth  ofnadwy 
O siomiant  ac  o wae.  Paham  y ceisiai  weithion 
Ymddal  cyhyd,  a chuddio  ei  adfeilion? 

Ymollwng  mwy.  Mae  tynged  wedi  profi 

Mai  ofer  yw  gobeithio  lle  mae  angau  yn  teyrnasu. 

Ddieithriol  gyfnewidfa  ! Mae  y byd 
Sydd  o fy  mlaen  yn  newydd  im  i gyd, 

Heb  ar  ei  amgylchiadau  un  goleuni 

All  roddi  awgrym  fod  y ser  erioed  yn  perthyn  imi 


FY  NHAD. 


155 


Byd  arall  yw,  a gerddir  heb  arweiniad 

Y llaw  a gaed  fel  períFaith  arlun  cariad. 

Pa  beth  ei  galwaf, — y tynerwch  hwnnw, 

Y gofalgarwch  sydd  goruwch  pob  enw 

Fel  pob  peth  dwyfol,  y teimladrwydd  tirion, 

Y fynwes  ail,  y galon  o fewn  calon, 

Na  edwyn  onid  tad  ? Pa  beth  all  ei  egluro? 

A ! rhodio’r  byd  am  onid  wy thnos  hebddo. 

Diflannodd  swynion  y boreuol  fyd  ; 

A Seren  Cartref  o farddonol  bryd, 

O gylch  yr  hon  y carai  engyl  hedd 
Ymhongian  gy nt,  machludodd  yn  ei  fedd. 

Ffarwel,  fíarwel,  ddelwyddion  bore  oes  ! 

Rhaid  newid  mwy  y breuddwyd  am  y groes, 

Yr  hwyl  nefolaidd  am  y gofal  prudd, 

Y seren  bell  am  sorod  gwael  y pridd. 

Rhaid  gwrando  bellach  pan  y galwo’r  byd, 

A’i  alw  i mewn,  fu  wrth  y ddôr  gyhyd ; 

Mae’n  ofer  edrych  tua’r  gadair  fawr 

Am  un  ofalai  am  bob  peth  bob  awr. 

Rhaid  gado  mwy  borthladdoedd  bore  byd, 
Aberoedd  gobaith  a barddoniaeth  brid, 

Lle  na  adwaenwn  o ofìdiau  bywyd 
Ond  swn  y llanw  yn  y pellder  hyfryd, 

Rhaid  m^med  allan  bellach  gyda’r  dyfroedd, 
Ymollwng  i ystormus  fyd,  o lannau  fel  y nefoedd. 

O annedd  dlos  yng  nghanol  gwyrdd  y meusydd, 
Rhaid  canu’n  iach  i’th  swynion  yn  dragywydd; 

Y nant, — mi  hoffaf  fyth  dy  gysgod  di, — 

Rhaid  canu’n  iach  i’w  hysbrydoliaeth  hi. 

Ond  O,  arosed  bythoedd  yn  fy  nghofion 
Dy  furiau  oll,  a llun  dy  aelwyd  dirion 
Yn  berffáith  fel  yr  oedd,  a delw  y wyneb 
Oleuai’r  oll  yn  forau  o sirioldeb. 

O faith  welediad  adgof  na  ddiflanned 
Un  maen  arwyddol  o fy  more  dynged; 

Blagured  mebyd  eilwaith  yng  nghrog-erddi 
Nefolaidd  adgof,  blanna  engyl  inni. 

O bydd  yn  hyfryd  gweld  y golygfaoedd 
Draw  oddiar  yr  olaf  o’n  bíynyddoedd; 

Bu  yr  olygfa’n  fwy  na  dynol  inni, 

Fe  fydd  yr  oll  yn  ddwyfol  erbyn  hynny, 


156 


GWAITH  ISLWYN. 


Ac  O,  os  gwelir  tuag  hwyrddydd  bywyd 
Bererin  llesg  ac  amgysgodau  eilfyd 
Fel  nos  sancteiddiaf  ar  ei  ael  yn  disgyn, 

Ac  am  ei  lwybrau  swn  angylaidd  edyn 
Ar  hyd  y meusydd  telaid  hyn  yn  crwydro, 

Boed  angel  borau  yr  olygfa  yno 
I roi  i’r  cangau  lais,  i’r  awel  deimlad, 

Ac  i adfeilion  tŷ  fy  nhad  adfywiol  wawr  o gariad. 

Nid  mwy  cynefìn  idd  y lan  y llanw  hwyr  a borau 

Nag  ydoedd  i dy  enaid  di,  fy  nhad,  ddyfodiad  gorthrymderau. 

O mae  fy  nghalon  oll  yn  glwy  wrth  gofìo  am  eu  hamlder  hwy, 
Wrth  feddwl  am  y pryder  mawr  o flaen  y wawr  a gaed  yn  efiro, 

Y baich  o amgylchiadau  prudd  nad  oedd  y dydd  yn  ddigon  iddo, 

Y baich  a deimlid  hyd  y byw  ar  ol  i bawb  ymollwng  i freichiau 

anghof  gwiw. 

A drysorasoch  chwi  ei  ddagrau  ef 

0 dystion  sancteiddiolaf  awr  y bedd, 

Osododd  Duw  ar  hyd  canllawiau’r  nef 

1 wylio  yr  adfydus  gwyw  ei  wedd? 

O seren  canol  nos,  mynega’n  awr 

Bob  cwyn  a deigryn  ger  yr  orsedd  fawr. 

Nid  oedd  ond  pared  rhyngom.  Llawer  gwaith 
Y syrthiodd  caer  fy  mreuddwyd  idd  ei  gŵyn; 

Na  thorred  boreu  bythoedd  ar  fy  nhaith 
O phallaf  ddeigryn  eto  er  ei  íwyn 
Pan  gofiaf  hynny.  Y dagrau  trymion  prudd 
Fedyddient  ganol  nos  yn  ganol  dydd. 

Pan  gaffai  lonydd  ambell  eiliad  bêr, 

Pan  beidiau’i  ingau  onid  ennyd  awr, 

Fel  pan  newidia/r  Nefoedd  ei  gwyntoedd  am  ei  ser, 

O felly  y newidiai  yntau  ’i  wawr. 

Fe  ganai  am  ei  Dad,  a’i  gariad  cu, 

Ac  am  yr  aberth  mwya  ’rioed  a roed  ar  Galfari. 

Athrylith  Pant  y Celyn  yn  ei  gân 
A enid  eilwaith;  ysbrydoliaeth  hon 
Ddeffroid  eilwaith  yn  ei  lef 
Gai  newydd  ymollyngiad. 

E fu  ei  gylch  yn  eang  iawn  un  dydd, 

Ac  nid  oedd  gormod  iddo  ef  ei  wneyd 


F Y NHAD. 


157 


Yn  ífordd  dyledswydd  a thros  waith  ei  Dduw, 
Dros  waith  yr  Hwn  a’i  carodd  cyn  ei  íòd. 

Ni  fu  yr  hin  ry  oer,  na’r  daith  ry  bell, 

Na  lle  yr  ymgynulliad  rhy  ddi  sylw, 

Ac  nid  oedd  gan  y draul  ar  lechi  cof 
Un  cerfiad  nac  un  nôd  o flwydd  i flwydd. 

0 bu  afradlon,  dros  ei  Dduw  y bu. 

Anghofiai’r  cyfan  ond  teilyngdod  mawr 

Y gwaith  rhagorol.  ’Roedd  ei  garedigrwydd 
Fel  eiddo’r  tíynnon  sydd  yn  rhoi  ei  dafn 

O dan  y cysgod  oesol,  lle  nad  oes 
Ond  ser  ac  engyl  idd  ei  chanfod  hi. 

Llaw  aswy  cof  ni  wypai  beth  a wnai 
Deheulaw  cariad.  Roddion  bywyd  maith  ! 
Disgynned  eich  adgofion  ar  ei  fedd 
Fel  pelydr  crwydrol  o dragwyddol  fyd. 

O Garedigrwydd  ! i ba  le  yr  ai  ? 

Dos,  eistedd  ar  ei  lwch ; 

Pa  fynwes  mor  ddirodres,  mor  anghofus, 

O’i  rhinwedd  bennaf  ? Gydag  anadl  hwyr 
Pan  ddelot  heibio  yn  yr  awel  leddf, 

Tro  olwg  ar  ei  feddrod  yn  y glyn, 

A chofìa  nid  yn  gymaint  am  ei  haeledd 
Ag  am  ei  nefol  anghofusrwydd  ef. 

Ymddifaid,  pwyswch  ar  y beddfaen  gawn 
Yn  wyn  gan  alaeth  uwch  ei  orfFwys  fan, 
Gall  ddwyn  i gof  y fraich  o gariad  llawn, 

I felus  gof,  y fraich  gynhaliai  r gwan; 

Pan  wisgid  ffurf  Rhagluniaeth  oll  â du, 

Aech  ato  ef,  ac  yn  ei  gariad  ymnewidiai  hi, 
Fel  o flaen  drych  o brif  egwyddor  nef, 

A llawen  fyddech  ar  y fíordd  i dref. 

Ragrithiwr,  saf  am  ennyd  ger  ei  fedd. 

Gall  adgof  godi  o’i  gymeriad  pur, 

Angel  o wers  i tithau.  Mawr  yw  sedd 
Cymeriad  fo  a’i  sail  ar  y tragwyddol  wir. 

Yr  oedd  gwirionedd  fel  urddunol  wawr 
Ar  wyneb  ei  dduwioldeb,  nid  oedd  crefydd 
Ond  mynwes  arall  am  ei  gaion  fawr 
O fewn  yr  hon  y cura  yn  dragy  wydd. 

Y llais  a alwai’r  gweithiwr  tua’i  orchwyl 
Yn  fyw  a llon,  yr  un  yn  gymwys  gaed 


158 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  groesaw  dynion  at  y Ceidwad  anwyl, 

Yn  llon  a bywiog  ganmol  rhin  y gwaed. 

Fe  deimlai  Rhagrith  dan  y fanllet  honno 
Yn  gollfarnedig;  torrai  ar  y llu 
Mor  oll-ddeffroawl,  ’r  oeddynt  yn  clustfeinio 
Ar  gur  y galon  fel  o’i  phellaf  adsain  hi. 

Fel  ar  y môr  y crea  ton  o’i  hamgylch 
Aneirif  donnau,  fel  ymdoniad  byw 
Yn  creu  toniadau  filoedd  trwy  r awyr-gylch, 

Gwythienau  bywyd  o dragwyddol  ryw 
Ar  hyd  ei  lawnion  ddyledswyddau  gaed 
Yn  chwyddo,  chwyddo  fel  â gallu  Duw, 

A gallu  fyw  ar  ol  y íferro  cig  a gwaed. 

Bu  arw  dy  fordaith,  fy  nhad,  flynyddoedd  diweddaf  dy  oes ; 

A ! mynych  y gwelais  dy  fad  bron  soddi  gan  wyntoedd  mor 
groes ; 

Fe  dorrodd  Rhagluniaeth  y nef  i fyny  ei  hindda  oedd  wiw, 

Ac  ysbryd  y dymestl  gref  a hollol  feddiannodd  y lly w ; 
Gallaswn  â dagrau  o waed  ddyhuddo  y dyfroedd,  y don 
Goruwch  dy  holl  enaid  a gaed  yn  boddi  gobeithion  y fron. 
Prydnawn  o wylofain  yn  wir  a gefaist, — machludiad  di-hedd, — 
Blynyddau  o donnau,  heb  dir  mewn  golwg  ond  acw  i’r  bedd. 
Gwybuaist — a chawsom  i gyd  wybodaeth  dan  brofiad  fy  nhad — 
Holl  gyfnewidioldeb  y byd,  y gwenau  mewn  llwyddiant,  a’rbrad 
Mewn  aflwydd  pan  fyddai  y wên  yn  angel  mewn  anial  yn  wir. 

O adfyd  ! Paham  hyd  yn  ben  y seliwyd  phiolaid  mor  sur  ? 

O ddyfnder  Rhagluniaeth  yr  Tor,  yr  wyf  yn  addoli  yn  awr, 
Uwch  sanctaidd  ymylon  ei  môr — mae  y don  wedi  derbyn  y 
wawr, 

A’r  dyrys  ofidiau  o’r  bron  yn  troi  yn  ddibenion  o hedd, 

Mae’r  Arglwydd  yn  eistedd  ar  hon,  y don  sy’n  gorchuddio  y bedd 
Haul  cariad  y Duwdod  y sydd  yn  sugno  tarth  adfyd  i’r  lan, 

I’w  gwlawio  yn  ol  ar  fy  nydd  yn  helaeth  fendithion  i’m  rhan  ; 
Os  bu’th  oiuchwyliaeth,  fy  Nuw,  yn  ddyfnder  tryblithiol — yn  awr 
Dwyrea’th  ddifcenion  o’r  dyfnder  fel  ser,  fel  dydd  uwch  llwybrau 
y llawr 

Bu  dda  gennyf  deimlo  y chwydd  yn  nyfroedd  bodolaeth  y sydd, 
Yn  arwydd  o sicraf  neshad  y tragywyddoldeb  a fydd, — 

Y ddinas  dragwyddol  ei  sail,  uwch  cyrraedd  corwyntoedd  mor 
llym,  v 

Yn  dechreu  ymagor,  a haul  cyfiawnder  yn  codi  i’w  rym. 

Rai  oriau  cyn  myned  i mewn,  tawelodd  y dyfroedd,  a chaed 


FY  NHAD. 


159 


Llonyddwch ; dy  Geidwad  oedd  yno  n taenellu  y dyfroedd  â’i 
waed; 

Dy  Geidwad  tragwyddol  ei  hun  yn  rhodio  y tonnau  o’th  blaid — 
Fe  drodd  chwerwaf  ddyfroedd  marwolaeth  yn  win,  ac  angel  yn 
ei  ymyl  a gaed. 

Y mae  y cyfiawn  yn  nirgelwch  Duw  ; 

A rhai  o dyraudinas  fawr  ei  feddwl 
Sy’n  gorwedd  yn  nistawrwydd  y dyfodol, 

Rhai  o benrhynion  ei  bell  arfaeth  ef, 

O bell  yn  amlwg  iddo,  cyn  eu  dod 

0 fewn  gwelediad  idd  y marwol  fyd. 

Y mae  meddyliau  Duw,  fel  Duw  ei  hun, 

1 gyd  yn  ymgnawdoli.  Ac  fel  yr  oedd 
Arwyddion  amlwg  o’i  ddynesiad  Ef, 

Y mae  i’r  cyfiawn  y cyffelyb  fraint 
Yn  ymyl  esgoreddiad  ei  fwriadau. 

Mae  “Seren”  ragarweiniol  i bob  un 
O’i  brif  feddyliau,  ond  na  roir  i neb 

Ei  gweled  ond  i’r  doethion,  megis  gynt. 

Ti  wyddit  tithau  fod  meddylddrych  mawr 
Dy  Arglwydd  wrth  y ddor,  y deuai  eilwaith 
Ac  y cymerai’r  eiddo  ato  ei  hun. 

“Ni  chaf  dy  weled  eto”  oedd  y gair 
Diweddaf  glywais  o dy  enau  di. 

Bryd  hynny  nid  oedd  hollt  yng  nghwmwl  arnser 
I mi  ddarganfod  golau’r  byd  a ddaw 
Yn  dechreu  torri.  Nid  oedd  swn 
Yr  afon  ddwyfol,  sydd  yn  llawenhau 
Pell  ddinas  Duw,  hyd  eto  yn  fy  nghly  w. 

Ond  ti  a wyddit.  Y mae  ambell  air 
O broffwydoliaeth  eto  yn  y byd. 

Pell  oeddwn  oddiwrthyt  ar  yr  awr 

Y daeth  cysgodau’r  bythol  fyd  i lawr. 

Y cyfiawn  ! O mae  golau  uwch  ei  fedd 
Na  ddeil  uchelfryd  ar  ei  uchaf  fan 

Gyffelyb  iddo.  Y mae  yno  hedd, 

Y fath  a deimla  angeì  ar  y lan 
Sy’n  derbyn  Duwdod  yn  weledig  mwy, 

A thonnau  tragwyddoldeb  uwchlaw  pob  loes  a chlwy. 

Mae  eu  gweithredoedd  yn  eu  canlyn  hwy 
Dros  fwa  y cyfamod  dwyfol  sydd 


160 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  uno’r  ddeufyd  dros  y beddrod  mwy, 

Y ddeufyd  gyda  gwawr  tragwyddol  ddydd; 

Ac  hyfryd  hyfryd,  pan  y teithiem  ni 
Yn  ol  i amser  ym  mro  adgof  gwiw, 

Ym  mhlith  beddfeini  y blynyddau  fu, 

Ardderchog  megis  darn  o’r  nefoedd  yw 

Eu  gweled,  gweithred  ar  ol  gweithred  lawn 
Yn  tawel  gychwyn  tua  ífordd  y nef, 

Gan  wneuthur  swn  hyfrydol  hwyr  brydnawn, 

Wrth  fyned  heibio  i’w  orweddfa  ef 
Yn  llawen  tuar  orsedd  erbyn  dydd 
Y farn  a fydd. 

Lle  y gadawsom  weithred  dda  o’n  hol  ar  lwybrau  bywyd, 
Gadawsom  angel  hoíF,  a’u  gwna  yn  air  o’n  tu  mewn  eilfyd ; 

Pan  alwa  yr  arch-angel  mawr  eu  coríF  o’r  graian  mwy, 
Cyd-adgyfoda  yr  un  awr  eu  holl  weithredoedd  hwy. 

Agorai  ef  bob  newydd  ddydd  fel  newydd  ddalen  yn  y llyf r mawr, 
I’w  lenwi  erbyn  eilfyd  sydd  i radau, — gweithred  am  bob  awr; 
Ac  ynddo  ysgrifennai  fyth  â llaw  ddi-swn  o gariad, — 

Y llythyrennau’n  disgyn  fel  y gwlith, — ei  amddifFyniad. 

Yr  oedd  y llyfr  wedi  ei  gau,  gwaith  bywyd  oll  ar  ben, 

Ac  yntau’n  marw  wrth  ei  fodd,  a’i  olwg  ar  y nen; 

Nid  am.ei  fod  yn  gorfFwys  dim  ar  ddynol  weithred  ganddo  wnaed 
Mawr  werth  yr  aberth  oedd  ei  rym,  nid  gweithred,  ond  y Gwaed. 


FY  MRAWD. 

( Gyfansoddwyd  ar  farwolaeth  ei  hoýus  briod  yn  Tasmania.) 

ANTURIODD  dros  y moroedd  pell, 

Yn  llawen  dros  y lli, 

O ! nid  oedd  un  baradwys  well 
Na’th  lon  gy mdeithas  di. 

Yr  oedd  mor  dda — yr  wyf  yn  ameu  bron 
A fu’r  fath  un  yn  rhodio’r  ddaear  hon; 

Ai  nid  angyles  oedd  a welais  i 
Ar  glogwyn  breuddwyd  yn  dy  ymyl  di  ? 

Y llwybr  ar  ei  hol  drwy  farwol  fyd 
Gan  oleu  rhinwedd  sydd  yn  wyn  i gyd. 

Fe  allai  angel  rodio  yn  ei  llwybr, 

A bo  1 mor  bur  ag  ar  y loewaf  wybr. 


FY  MRAWD. 


161 


Esiampl  gyflawn  o’r  rhinweddau  oll 
Adawodd  ar  ei  hol,  heb  un  ar  goll. 

Parhad  o’i  rhinwedd  a’i  rhagorion  hi 
A fyddo  bywyd  ei  hanwylblant  cu. 

Nis  gallaf  ofyn  am  un  fendith  fwy 
Ar  ran  ei  thirion  blant,  nag  iddynt  hwy 
Gael  byw  ei  bywyd  hi  ym  mhob  rhyw  rinwedd 
Tra  ar  y ddaear  hon,  a marw’r  unwedd. 

Tywalltaf  falm  i’th  glwy, 

Fy  mrawd,  nac  wyla  mwy, 

Mae  hi  yn  ddedwydd  ger  gorseddfa’r  Oen 
Uwch  cyrraedd  poen. 

Clyw,  fy  mrawd,  mae  clwyf  i ’mron 
O daraw  un  mor  dirion; 

Byd  niwliog,  heb  d’  anwylaf, 

Yw  y byd  hwn,  bywyd  di-haf. 

Torrwyd  dy  gartref  tirion 
A rhwyg  llwyr,  o golli  hon. 

Fy  mrawd  hoíf!  wyf  am  roi  taith, 

A gyrfa  dros  fôr  garwfaith, 

Hyd  ymyl  gwlad  Van  Dieman, 

I’th  adlonni  di  o dan 
Alar  am  dy  anwylyd, 

Sychwn,  gwn,  dy  ddagrau  i gyd. 

Rhwydd  i’r  bardd  fyddai  rhoddi’r  byd 
A’i  deg  urddas  am  dy  gwrddyd ! 

Ei  bedd  sy  bell,  rhy  bell  i ni  ymweld  â’r  santaidd  fan, 

Ond  nid  rhy  bell  i Iesu  ei  dwyn  o’i  marwol  hun  i’r  lan. 

O ! plannwch  flodyn  llon  ei  liw  bob  gwanwyn  ar  ei  bedd, 

Fel  arwydd  o addewid  Duw,  a chodi  ar  ei  wedd. 

’Roedd  angel  yn  ei  hangladd  hi,  fe  ddaeth  o gwmwl  draw; 

Fe  glodd  y bedd,  ehedodd  fry  a’r  allwedd  yn  ei  law. 

Er  pelled  yw  ei  bedd  i ni,  y mae  i’n  Ceidwad  hardd 
Mor  adnabyddus  ac  mor  gu  a’r  “bedd  oedd  yn  yr  ardd.” 

Gobeithio’r  y’m  eich  gweld  ryw  ddydd  yn  dod  yn  ol  heb  nam 
Ond  A!  golygfa  bruddaidd  fydd  y teulu  heb  y fam. 

Y teulu  heb  y fam  sy  brudd  mewn  pell  estronawl  wlad, 

Ond  O ! na  weler  yno  byth  y teulu  heb  y tad. 


162 


GWÁITH  ISLWYN. 


FY  NAI  TU  HWNT  I’R  MOR, 

WILLIE. 

MAE’TH  enw  hoíF  i mi  fel  lloer  i’r  moroedd, 

Mae’n  galw  mewnfôr  teimlad  o’i  ddyfnderoedd 
Ac  er  y pellder  rhwng  y Jloer  a’r  lli, 

Ac  er  y pellder  rhyngot  tithau  a mi, 

Mae’r  sugndyniad  yn  parhau 
Yr  un  mor  nerthol  a phe  bai 
Y lloer  yn  eistedd  ar  y don, 

A thithau’n  pwyso  ar  fy  mron. 

Mi  deimlais  ddiffyg  ar  dy  ol ; 

Mi  wylais  fel  yr  wyla’r  ddôl, 

Trwy  ddagrau  gwlith  y gauaf  du, 

Ar  ol  ei  meillion  heirddion  hi. 

Fel  tyner  oen  dilynet  fì, 

A minnau  a’th  fugeiliwn  di. 

Mae  seren  fechan  lon  ei  phryd 
Gerllaw  y lleuad  brudd  o hyd 
Fyth  yn  ei  dilyn  hi, 

A thithau  megis  seren  lon 
Wareuit  fythoedd  ger  fy  mron, 

Ger  lloer  fy  mhrudd-der  i. 

Yr  oedd  dy  dad  tu  hwnt  i’r  don 
Tu  arall  i’r  ddaearen  hon, 

A’th  fam  dyneraf  gydag  e, 

A minnau’n  ceisio  llanw  eu  lle. 

Planhigyn  dy  athrylith  di 
A dyfodd  yn  fy  nghysgod  i; 

Dywedir  im  ei  fod  yn  awr 
Yn  lledu  fel  nefolbren  mawr; 

0 ! pwy  a ŵyr  na  roir  i mi 
Gael  eistedd  yn  dy  gysgod  di, 

Pan  fyddi  yn  dy  gryfder  llawn, 

A minnau’n  eiddil  ym  mhrydnawn 
Yr  einioes  farwol  hon  : — 

Willie  ! mi  dybiaf  fod  y don 
Sydd  acw’n  disgyn  ar  y lan 
Yn  dweyd, — ar  ol  ei  dirfawr  daith 
Mewn  rhyw  ysbrydol  nefol  iaith, — 

Daw  adref  yn  y man. 


FY  NAI  TU  HWNT  i’R  BEDD. 


163 


FY  NAI  TU  HWNT  TR  BEDD. 

YR  wyf  yn  teimlo’n  athrist  wrth  adgofio 
Y wyneb  llon  sy  dan  y briddell  heno, 
A’r  wên  oedd  ar  dy  wyneb  pan  y deuwn 
I’th  olwg,  a phan  gyda  thi  chwareuwn. 
Chwareuwn  gyda  thi,  a gwnawn  fy  ngoreu 
I deimlo’n  llon  fel  yn  fy  mebyd  boreu. 

Ni  chefaist  fyw  i ddweyd  fy  enw’n  gyfan, 
’Roedd  gennyt  arnaf  enw  bychan,  bychan; 
Dy  oreu  ydoedd  er  mor  fyr,  er  bloesged; 

O,  beth  na  roddwn  heno  am  ei  glywed ! 


Ber  fu  dy  fordaith  ar  uchelfor  amser, 

Ond  digon  hir  i deimlo  ei  erwinder. 

Môr  amser  groesaist  yn  y culaf  fan; 

Ond  0 ! mor  erwin  oedd  o lan  i lan. 

Man  culaf  môr  yw’r  garwaf  fan  i groesi, 

Lle  mae’r  dragwj’ddol  lan  ar  amser  yn  ymylu. 

Fy  nghalon  aeth  yn  glaf  wrth  weled  dorau 
Y beddrod  yn  ymagor  it’  mor  forau, 

A thi  mor  deg,  a ni  mor  hoíF  o honot, 

A chartref  oll  mor  wag,  mor  bruddaidd  hebot. 

Paham  na  chawsem  gadw’r  blodyn  tirion? 

’Roedd  yn  y nefoedd  eisoes  flodau  ddigon. 

A ! gwell  er  hynny  oedd  ei  symud  acw, 

Lle  nad  oes,  ar  y dwyfol  dir,  un  blodyn  mir  yn  marw. 

Ni  feddaf  ddarlun  o dy  lon  wynepryd, 

A gwell  yw  hynny  rhag  cynyddu  tristyd. 

Rhydd  wyf  yn  awr  i lanw’r  amlinellau 
Sy’n  aros  ar  fy  nghof,  â nefol  liwiau. 

Yn  nwyfol  oleu’r  ser,  mi  dynnaf  weithion 
Dy  ddarlun  fel  yr  wyt  ym  mysg  angylion; 

Mae’r  ser  yn  gweld  dy  wyneb  mewn  gogoniant, 

A’th  degwch  ar  fy  enaid  adlewyrchant. 

Dychmygaf  gwelaf  di  yng  nghanol  engyl 
Di-rif,  a Phren  y Bywyd  yn  dy  ymyl, 

A’i  gangau  uwch  dy  ben  yn  fíurfio  cysgod, 

A’i  fírwythau’n  plygu’n  drymion  oddi  uchod, 

Yn  drymion  gan  rinweddau  anfarwoldeb, 

A’i  flodau’n  perarogli  tragwyddoldeb. 


ANEURIN  FARDD. 

I’M  HATHRAW. 

/T  AE  llawer  blwyddyn,  anwyl  frawd,  er  pan  gymerem  ni 
Ein  hwyrol  daith,  ein  llonydd  rawd,  ar  ymyl  llonydd  li 
Yr  hen  Sirhowy.  Nid  oes  clod  na  bri  yn  eiddo  hon, 

Os  nad  i ni,  ryw  amser,  fod  a’n  cysgod  ar  ei  thon. 

A ! llawer  hwyr  y buom  ni  yn  crwydro  ar  ei  glannau, 

Pan  oedd  fy  mysedd  eiddil  i yn  dechreu  cwrdd  â thannau 
Y delyn  awenyddol  fad,  yn  ol  dy  gyfarwyddyd  rhad. 

Mae’r  haul  yn  isel  dan  y bryn,  y mae  y glyn  yn  duo, 

A thybiaf  fod  yr  afon  bur  is  awyr  hwyr  yn  suo; 

Yn  suo  am  y dyddiau  mad 
Pan  nad  oedd  eisieu  ond  dy  dad, 

A thi,  a minnau,  ’n  tri  yng  nghyd, 

I wneyd  i fyny  eithaf  byd! 


164 


LILLE. 


165 


0,  fyd  di-alar,  fyd  di-glwy, 

Ni  ddaw  ei  fath,  ANEURIN,  mwy! 

A!  mae  yr  olwyn  fel  yn  flin  wrth  droi  y felin  fad, 

Mae  tôn  y nant,  o gy wir  reddf,  yn  lleddf  o dan  bruddhad; 
Mae  fel  pe’n  cwyno  wrthyf  fì  o’th  eisiau  di  a’th  dad! 

Dywedir  im  fod  yn  y byd  fwynderau  fwy  na  rhi, 

Dewiswn  i o’r  rhain  i gyd  gael  awr  o gwrdd  â thi; 

Fy  llygaid  fel  dan  gwmwl  llawn  a wlawient  ar  dy  fron, 

Hoen  ie’nctyd  eilwaith  wenai  dan  y dyner  gafod  hon. 

Fe  hofíai  cyfeillgarwch  pur  gael  byd  rhy  fach  i fôr, 

Rhy  gyfyng  i ysgarol  fur,  rhy  gul  i glawdd  a dôr; 

Wrth  gofio  am  ein  disglaer  wawr  a hoen  ein  dyddiau  gwell, 
’Rwy’n  beio,  braidd,  Columbus  fawr,  am  ganfod  byd  mor  bell. 

Mae  arfaeth  ddistaw  dan  fy  mron  i weld  Amerig  fawr, 
ANEURIN ! prif  gymhelliad  hon  y w gweled  siriol  wawr 
Dy  wyneb — gwrando  ar  dy  lais — ymheulo  yn  dy  wên — 
Ymddiddan  am  y dyddiau  fu,  y lon  Baradwys  hen. 


LILLE. 

OLILLE,  y brydferth  ! y brydferthaf  bron 
Erioed  fu’n  sangu  ar  y ddaear  hon ! 

O Lille  y brydferth!  Lille  y brydferth  fyth 
A fyddi  yn  fy  ngolwg  i,  fy  nith. 

Mae  llawer  tymor  bellach  wedi  pasio 
Er  pan  y’th  roisom  di  i lonydd  huno. 

Aeth  llawer  storom  arw  dros  ein  teuJu 
Er  pan,  Lille  fach,  y’th  roed  mewn  bedd  i gysgu, 
Ond  pe  bai  oesoedd  wedi  myned  heibio 
Amhosibl  a fyddai  dy  anghofio. 

’Rwyf  yn  dy  gofio  fel  angyles  iach 
Yn  dod  i dŷ  fy  mam,  a’th  fasged  fach 
Yn  hongian  ar  dy  fraich  a’i  ìlond  o ros 
(Debygwn  heddyw)  o’r  Baradwys  dlos 
O’r  fath  sy’n  tyfu  yng  ngerddi  nef  y nef, 

O flaen  ei  balas  Ef ! 

’Rwy’n  tybied  fod  y cwmwl  fry 
Yn  cadw  ei  gawod,  nes  dy  weled  di 


1 66 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  gy nnes  a diogel  yn  y tŷ. 

0 Lille  y brydferth,  y brydferthaf  bron 
Erioed  fu’n  sangu  ar  y ddaear  hon, 

Anfonai’th  fam  ryw  neges  gyda  thi, 

Ac  0!  mor  swynol  yr  adroddit  hi 
A’th  beroriaethol  lais,  fel  llais  y corau 
Sy’n  canu  gyda  glasiad  hafaidd  forau. 

A phan  anfonem  di  yn  d’  ol  â’r  ateb 
’Roedd  dydd  o wenau  yn  goleuo’th  wyneb. 

Wylasom  ger  dy  fedd  yn  chwerw  iawn. 

O Lille ! mor  dy wyll  oedd  y blin  brydnawn, 

Ein  llygaid  fel  cymylau  yr  awr  honno, 

Ni  allent  weled  dim,  na  gwneuthur  dim  ond  wylo. 
Ond  wedi  peidio  o’r  gawod  ddagrau 
Yr  ym  yn  awr  yn  gweld  yn  olau — 

Fe’th  gipiwyd  di  o ílaen  ystormydd  llymach, 

O ílaen  cawodydd  llawer  trymach. 

0 Lille  y brydferth  ! cipiwyd  di 

1 wlad  lle  nad  oes  cwmwl  du 
Yn  duo’i  nef,  na  storom  arw 

I’w  chlywed  byth,  na  neb  o’i  mewn  yn  ofni  marw. 

O tyrd  im  cwrdd  pan  groeswyf  afon  angau ; 

Bydd  di  ymysg  y cyntaf  ar  y glannau 
I’m  cwrdd  yr  ochor  draw.  Adroddaf  yno 
Ein  helynt  wedi’th  fynd,  cei  dithau  wrando 
Dan  gysgod  pren  y bywyd,  ein  dau’n  holliach, 

Ein  dau  heb  ofni  cael  ymadael  bythoedd  bellach ! 

Mae’n  werth  ymadael  am  ryw  hirfaith  gyfnod 
Er  rnwyn  y fendith  o’r  fath  ail  gyfarfod, 

Cyfarfod  eilwaith  dan  anfarwol  gangau 

Y bywiol  bren,  tu  draw  i gysgod  angau. 

Ffarwel,  anwylaf  Lille ! nes  delo’r  borau 

Y cawn  gyduno  byth  yng  ngherdd  y nefol  gorau. 


AR  FEDD  CHWÀER,  SEE  MRS.  DAVIES,  GLYN  EBBWY. 


Er  ei  mynych  nych,  ni  wnai — unrhyw 
Rhoi  gair  croes  ni  fynnai,  [gŵyn, 
Yn  y cynllun  heb  un  bai 
Diwaelod  gariad  welai. 


Ei  chrefydd  uwch  yr  afon — ymleda 
Am  wlad  arall  weithion ; 

Nid  ofnai  donnau  dyfnion 
Na  nerth  yr  Iorddonen  hon 


GREEN  MEADOW. 

Cartref  Islwyii  wedi  marw  ei  fam. 

F Y M A M . 

YN  fynych  iawn  gofynnid  im  paham 

Na  fyddwn  wedi  canu  cerdd  fy  mam, 

Paham  na  chlywsid,  yng  nghysgodau’r  gtyn, 

Lais  prudd  yr  awen  lawer  mis  cyn  hyn. 

Rhy  dyner  eto  yw  fy  nghof  am  dani, 

Amhosibl  i hiraeth  perffaith  ganu. 

Nid  yw  fy  holl  fodolaeth  onid  cwmwl 
I ddal  cafodydd  hiraeth,  dagrau  drud, 

A phan  y gwelaf  angel  o ddrychfeddwl 
Ymdorra’r  cwmwl  rhyngof  a’i  deg  bryd, 

A’r  angel  dry  yn  niwlen  yn  fy  nwylo, 

Nis  gallaf  feddwl  dim,  na  gwneuthur  dim  ond  wylo. 

Pan  y darfydda’r  gwlaw,  ceir  gweld  yn  glir 
Y golygfeydd  tu  ol,  y dwyfol  dir 
Y rhodiais  drosto  gydag  ysgafn  gam 
Flynyddau’n  ol,  yn  llaw  f’  anwylaf  fam. 

Ewyllys  Awen  sydd  yn  nerthol  iawn, 

Pan  fyn  arferyd  ei  harddunol  ddawn; 

Ei  harch  a rydd,  a theyrnas  fawr  yr  enaid 
A dawel  ymlonydda  ar  ei  hamnaid; 

167 


168 


GWAITH  ISLWYN. 


Gweinydclar  meddwl  a’i  gyneddfau’n  gyson, 
Ac  yn  eu  hymyl  tyn  deimladaur  galon; 

Ond  methai’r  Awen  trwy  y misoedd  hyn 
Gysoni  fy  modolaeth  yn  y glyn ; 

Y teimlad  oedd  oruchaf ; mynnai  ef 
Ei  ffordd  ei  hunan  ag  wylofus  lef. 

Ond  nid  oes  llanw  ar  ddaearol  lan 
Heb  lonydd  drai  i’w  ddilyn  yn  y man; 

0 nid  oes  nos  mor  dywyll  nac  mor  faith 
Heb  fore  cu  i dorri  ar  y daith. 

Mae  llanw  hiraeth,  er  mor  gref  ei  don, 

Yn  dechreu  troi  ar  draeth  y fynwes  hon. 

Fy  ol-fodolaeth  leda  fel  yr  aig, 

Ac  yn  ei  ymyl  adgof  sycld  yn  graig 

1 efryd  eistedd  arni — gwel  yn  awr 
Gerubaidd  íFurf,  yn  decach  fil  na’r  wawr; 

Mae  teimlad  yn  myfyrio — myfyr  sy 

Yn  teimlo,  mae  y ddau  mewn  uncleb  cu. 

Mae’r  gadair  fawr  yn  dwyn  i’m  cof  ei  gwedd, 

Y wyneb  oedd  yn  adlewyrchu  hedd 

A bythol  gariad;  mae  treulieclig  glawr, 
Treuliedig  ducîalennau’r  Beibl  mawr, 

Yn  dwyn  i’m  cof  ei  thyner  lais  toddedig 
Pan  y darllennai’r  llyfr  bendigedig, 
Disgynnai  rhyw  eneiniacl  ar  ei  hysbryd 
Yr  eiliad  yr  agorai  air  y bywyd, 

A barai  i’m  glustfeinio  lawer  tro, 

A derbyn  adlais  o anfarwol  fro. 

0 ysbryd  lletygarwch!  Wyla  di 

Ar  fedd  fy  mam,  am  ennyd,  gyda  mi; 

Ei  thy  oedd  gartref  i genhadau  lon, 

Ac  am  ei  haeledd  byth  ni  chlywid  son. 

Am  ddeugain  mlynedd  deuent  at  ei  thy — 
Pwy  ŵyr  na  ddaeth  angylion  oddi  fry 
Yn  ddiarwybod  ambell  waith,  gan  ado 
Tragwyddol  fendith  inni  wrth  ymado  ! 

O,  mae  yn  edrych  gyda’r  dyrfa  fry 
Mewn  hyder  sanctaidd,  am  y bore  cu 

Y daw  y Barnwr  ar  gymylau’r  nef 

1 arddel  pawb  a’i  harcídelasant  Ef, 

Efe  yn  ddieithr  yn  ei  frodyr  fu, 

A hithau  a’u  cymerodd  gyda  hi ; 

Ni  wylaf  mwyach,  llawenychu  wnaf — • 

Fy  mam  fu  gyd a’r  Iesu  pan  oedd  glaf ! 


FY  MAM. 


169 


Ond  pe  coffheid  ei  chymhwynasau  i gyd, 
Gofynnai  gy dar  dyrfa  lân, — “Pa  bryd?” 

Ffarwel,  lon  ddiofalwch  bore  oes, 

Ffarwel  i’r  hon  a ddygai  bob  rhyw  groes 
Ei  hun,  i mi  gael  llonydd  i fyfyrio 
Heb  unrhyw  ofal  yn  y byd  i’m  blino. 

Bu’r  byd  i mi  yn  llawn 
O swynion  hyfryd  iawn 
IJn  cyfnod  pell ; 

Ond  angau  cryf  sy’n  dwyn 
Yn  raddol  bob  rhyw  swyn 
I fydoedd  gwell. 

Arllwysa  môr  y byd 
Ei  berlau  goreu  i gyd 
I borthladd  bedd. 

Canfyddais  longau  fyrdd 
Yn  cuddio’r  cefnfor  gwyrdd 
TJn  bore  llon; 

Ryw  lynges  hardd  ei  gwedd 
Mewn  undeb  ac  mewn  hedd 
Heb  dani  don; 

Ond  daeth  y ddryc-hin  brudd, 
A thua  hwyr  y dydd 
Es  tua’r  fan. 

A gyfnewidiad  blin ! 

O’r  llongau  teg  eu  llun 
Nid  oedd  yn  awr  ond  un, 

A lionno’n  wan ! 

Cydgychwynasom  gynt 
Cyn  cyrraedd  ar  ein  hynt 
Fan  noeth  y bythol  wynt, 

Ryw  lynges  fawr; 

Ond  o’r  ardderchog  rif 
Ar  ol  y croeswynt  cryf 
Ni  welir  ar  y llif 

Ond  un  yn  awr  ! 

Fy  mam  ! a fu  i mi 
Y fath  angyles  gu 

Pan  oeddwn  wan, 

A fu  i mi  ei  llaw 
Wrth  odre  mebyd  draw 
I’m  dwyn  i’r  lan, 


170 


GWAITH  ISLWYN. 


Ai  breuddwyd  mawr  ei  rin 
A gefais  wrthyf  f’ hun, 

Ai  rhyw  gerubaidd  lun 
A welais  fry, 

Un  fraich  o dan  fy  mhen 
A’r  llall  fyth  tua’r  nen 
Yn  gofyn  bendith  wen 
A rhad  i mi? 

Na  ! ofer  yw  y dyb, 

Mae’m  gruddiau  yn  rhy  wlyb 
Mae’r  deigrol  li’n  rhy  lawn ; 
Pa  fodd  mae  cofion  dyn 
Am  bopeth  mawr  ei  rin 
Fel  gweledigaeth  gun 
Yn  ebrwydd  iawn? 


Anfona,  Awen  fwyn ! 

Am  unwaith  er  ei  mwyn 

Y seiniau  mwya’u  swyn, 

Dy  guaf  gân. 

Dod  ar  ei  beddrod  hi 

Y blodau  tecaf  sy 

Yng  ngardd  dy  frodyr  fry, 
Yr  engyl  glân. 

0 ! cofìa’r  cyfnod  pan 
Yr  oeddit  eto’n  wan, 

A’r  fíordd  ymhell  i’r  lan 

I’th  ddinas  wen, 

A’r  modd  y caffem  ni 
Lonyddwch,  drwyddi  hi, 

1 araf  esgyn  fry 

O nen  i nen. 


Cymerai  bethau’r  byd 
A gofal  hwn  i gyd 
I’w  rhan  ei  hun  bob  pryd, 
Tra  byddem  ni 
O fewn  y fyfyr  gell, 

Yn  pyncio  am  y pell 
Ororau,  canmil  gwell, 
Lle’n  awr  mae  hi. 


FY  MAM. 


171 


Ieuenctyd  cerub  fu 
Dy  deg  ieuenctid  di 
0 dan  ei  haden  hi, 

0 fore  gwiw ! 

Bore  o ffrydiol  aur, 

Y lleuad  oedd  dy  chwaer, 

A’r  ser  dy  gwmni  claer, 

Pur  deulu  Duw. 

A ! gwag  yw’r  gadair  fawr,  a’r  hen,  hen  dŷ, 
Mae’r  fro  yn  wag,  mae’r  byd  yn  wag  i mi, 
Mae  newydd  nod  yng  ngherdd  yr  afon  sydd 
Yn  llifo  trwy  y fro — iselnod  prudd, 
Angladdol  liw  sydd  ar  fy  ngardd  yn  awr, 

Y mae  y blodeu  fu  mor  llon  eu  gwawr 
Yn  edrych  fel  pe  byddent  dan  eu  clwy, 

Yn  disgwyl  un  nad  yw  yn  dyfod  mwy. 
Ffarwel  i’w  llon  groesawol  fore  Llun, 

Wrth  ddychwel  o’r  Sabbothol  daith  yn  ílin. 

Edmygais  y pellebyr  lawer  gwaith, 

Fel  pe  y gwelwn  angel  ar  ei  daith; 

Ond  pan  y dug  i mi  mewn  marwol  awr 

Y marwol  newydd  i Manceinion  fawr, 

Yr  angel  gwyn,  er  cymaint  ei  ysblandra, 

A droes  yn  angel  du,  a beiais  ei  fuandra. 

Dymunwn  blygu  i Ragluniaeth  fawr, 
Dymunwn  ar  fy  neulin  fynd  i lawr, 
Dymunwn  ganu  yn  y nos  y gân 
A gwyd  o froydd  gostyngeiddrwydd  glân; 
Er  hynny  seinia  pwnc  y bruddgerdd  hon 
Yn  ddieithr  iawn,  mae’n  anghredadwy  bron, 
Adgofìon  Mam!  Dwed  im’,  fy  Awen  wan, 
Ai  dyna’r  oll  sy’n  aros  yn  dy  ran  ? 

Adgofion — dim  ond  hynny — am  yr  un 
Drwy  f’oes  a gerais  fel  fy  enaid  f ’hun  ! 


MRS.  JONE8,  CAE  DRATV,  MERTHYR  TYDFIL. 

I wlad  engyl  diangodd, — uwch  hiraeth, 
A’i  choron  a wisgodd, 

A’i  phoen  yr  awr  gorffennodd 
Yn^ddi-dranc  lawenydd  drodd. 


MRS.  B.  BEDDOE,  LLANFABON. 

Ni,  y byw,  ar  lan  ei  bedd — wnawn  ddewis 
Yn  ddiau’r  un  fuchedd  ; 

’R  un  bywyd  o hyfryd  hedd, 

Yr  un  Duw,  a’r  un  diwedd. 


Islwyn.  MYNWENT  Y BABELL. 


Pia’r  bedd  ym  Mynwy  bell  ? 

Islwyn  huna’n  fwyn  fan  yna, 

Ond  ei  enaid  fry  a gana 
Yn  y dyrfa, 

Hapus  dyrfa’r  wlad  sy  well. 

R.  Bbtah. 


Y FYNWENT. 


Machlúd  haul. 

7EDI  iT  haul  gyflawni  ’i  dro, 

* * A myned  mwy  i huno ; 

Wedi  i’r  lloer  mewn  prudd-der  llawn 
Ar  ne  der  wawrio’n  diriawn, 

Ac  i’r  ser  mewn  gloewder  glân 
Ddwyn  eu  holl  fyddin  allan, 

I wylio’r  nen  ysblenydd 
Oruchel,  nes  dychwel  dydd, 

Dros  y ton  lâs  gan  dristhau 
I’r  Fynwent  draw  af  finnau. 

Y fath  hedd  rhyfedd  ar  ol 
Iaith  daearfyd  fyth-dyrfol ! 

O ! melus  im  y w wylaw 
O dwrf  y dref  a’r  dorf  draw. 

I ddrych  fy  nghof,  er  yr  hirfaith  ofod, 

E gwyd  wynebau  fy  hen  gydnabod, 


172 


Y FYNWENT. 


173 


Sy  yn  ein  Hiesu  yn  huno  isod, 

O ! mal  Gwynfa  im  yw  eu  hail  ganfod 
A dwyn  i gof  dan  gafod — o ddagrau 
Y troion  borau,  y cartre’n  barod, — 

Y dodrefn  wedi  ’u  trefnu 
Hefyd,  a’r  gain  fodrwy  gu, 

Rhwymyn  ein  borau  amod, 

A’r  ysblenydd  ddydd  ar  ddod, 

Ond  yr  angau’n  mynd  rhyngom, 

A’m  heinioes  i mwy  yn  siom, 

Yn  siom  oll,  fy  einioes  mwy 
Yn  fedd  i mi  tra  fyddwy. 

Adgof  dyner. 

Mae’n  dawel  yma’n  y diwedd, 

O ! ’m  mam  hoff,  y mae  yma  hedd  ! 

Ni  thyr  llef  dy  dangnefedd, 

Na  gelyn  byth  gloion  bedd. 

Ni  enfyn  neb  o lin  fy  nhad — lythyr 
I lethu  dy  deimlad ; 

Newydd  un  yma  ni  ddaw, — na  phoenus 
Iaith  alarus  byth  mwy  i’th  ddoluriaw. 

Cydraidoldeb  ynom 

Ni  arddelir  urddoliaeth, — nac  achau, 

Nac  uchel  waedoliaeth; 

Ni  bydd  cof  yn  y bedd  caeth, 

Fel  yn  awr,  am  flaenoriaeth. 

Taena  y Fynwent  union — ei  llenni 
Uwch  y llonydd  feirwon; 

Cydradd  ydyw  dugiaid  ceidron 
Yn  oer  glai  bedd  â’r  gwaela  ’u  bon. 

Jubili  y werin  faior, 

Jubili  i bobl  lawer, — awr  rhyddhad 
Awr  ddedwydd  cyfìawnder, 

0 dra’r  byd,  yw’r  awr  bêr — i fynd  obry 

1 waeldy  marwolder. 

A!  blin  yw’r  werin  trwy  waith, 

Go  lwydion  trwy  galedwaith  ; 

Gyrrir  gan  feistri  geirwon, 

Ofer  eu  bri,  hyd  farw  bron ; 

Eu  gwarrau  llesg  a wyrant, — gan  ruddfan, 

Wŷr  aniddan,  hwy’n  gynnar  heneiddiant ; 


174 


GWAITH  ISLWYN. 


Er  hyn  oll,  yr  enillion 
Yn  nacau  byw-reidiau  bron. 

Onid  digon  yw  bron  brudd, 

Ac  isder  eithaf  cystudd 
Yn  eu  plith,  heb  ddyblu’r  pla 
O berygl  eisiau  bara, 

Heb  do  gwael,  ac  oer  aelwyd, 

Costau  heb  fodd,  cist  heb  fwyd, 

Tra  gwaria  eu  meistri  gerwin 
Fyrdd  o aur  ar  foroedd  o win, 

Au  henfawr  wastraff  anfad 
Gan  lwydd,  yn  ddigon  i wlad  ? 

I’r  werin  wan,  er  mor  brudd  ei  hanes 
Egyr  y Fynwent  gariadgar  fonwes, 

Cânt  weithion  heddychlon  ryfedd  achles 
Rhag  twrf  tymhestloedd  a garmoedd  gormes. 
Yn  iach  i niwed,  yn  iach  i newyn, 

Yn  iach  i alaeth,  yn  iach  i elyn, 

Lethwr  gwlad,  yn  iach  adyn  ! — yrwyr  gau, 
Dim  mwy  o’ch  tyrfau,  dyma  eich  terfyn ; 

Eich  cnul  gloch  acw’n  niwl  y glyn — seiniodd  ! 
Duw  a osododd  ddymchweliad  sydyn. 

Un  yno  a’r  frenhines — y forwyn 
Lafuriai  fel  caethes ; 

O drôn  ban,  daw’r  unbenes 
I’r  un  gyffredinol  res. 


Y gwas  yn  dragwyddol  rydd. 

Y Fynwent  dyr  efynnau — y caethwas, 

Ca  eithaf  ei  freiniau, 

Mae’n  dragywydd  rydd  o’r  iau, 

Gorffennir  gweu  rheffynau. 

Melus  saib  i’r  gwas  syml  sydd 
O’i  boen,  ar  ei  gobennydd. 

Llaw  angau  a’i  gollyngodd 
O raith  ei  feistr,  wrth  ei  fodd. 

Os  bu’n  llesg  a’i  gosb  yn  llawn 
Yn  herwydd  gwŷr  anhiriawn, 

Is  ei  bwn  rhy  drwm  os  bu 
Gyhyd,  a’i  fron  yn  gwaedu, 

Cyflawn  fydd  yr  iawn  ar  ol 
Ei  ludded  dialeddol. 

Daear  y cyfeillgar  fedd 


Y FYNWENT. 


175 


Gaiíf  drosto’n  do  o’r  diwedd, 

Lle  o nawdd  a llonyddwch 
Dwfn,  hir,  goris  llenni’r  llwch  : 

Fe  ga  hun  heb  fywiog  nwyd, 

Bêr  hun,  ry  ddofn  i’r  breuddwyd ; 

Ei  farwol  faich  fwria, — angau  weithian 
Gysga  allan  ói  anian, — dihuna 
011  yn  newydd  yn  nydd  Naf — o’r  bedd  cau, 
Hefo’r  myrddiynau,  fry,  mor  ddianaf, 

Mor  dda  y drych,  mor  ddi-dranc 
A bywiol  gerub  ieuanc  ! 

Diwedd  cenfigen  a chyd-ymgais. 

Y Fynwent  sydd  derfyniad 

Ar  weniaith  a bryntwaith  brad. 

Yn  y bedd  cenfigen  baid, 

Yma  ni  wna  un  niwaid. 

Dileir  cystadleuaeth — o bob  rhyw, 

Y terfyn  ydyw  ar  bob  trafnidaeth. 
Cadfridawg  enwawg  yno — gwsg  weithion 
A’r  holl  luyddion  gerllaw  iddo, 

Yn  ddi-swn  y lluoedd  sydd 
A’u  gâlon  gyda’u  gilydd ; 

A chyda  y gwarchaeedig 

Yn  ei  ochr  draw’r  gwarchaewr  drig. 

Yn  y glyn  i derfyn  daeth 
Hyglod  addysg  Gwleidyddiaeth ; 

Er  eu  sel,  Rhyddfrydwyr  sydd 
011  yno’n  ddigon  llonydd. 

Hi  ydyw’r  prif  gymodydd, — Diwygwyr, 
Diogelwyr  geir  oll  gyda’u  gilydd, 

Heb  ddu  wg,  heb  eiddigedd, 

Na  nwyf  byth,  yn  nhangnef  bedd. 

Heb  lid,  oll,  yr  Wrthblaid  aeth 
I’r  un  hedd  a’r  Weinyddiaeth ; 

Mewn  heddwch  mae’u  llwch  bob  llaw 
I lawr  yn  cydfaluriaw. 

Esgob  oedd  a’i  wenwisg  bur, 

Un  ydyw  a’r  henadur. 

Huna  glyw  oedd  berchen  gwlad, 

Wedd  ŵyl,  wrth  ochr  ei  ddeiliad. 

Bedd  y dyn  tylawd. 

Dyna  fedd  dyn  tlawd — un  fu 
’I  holl  oes  yn  gyfaill  Iesu 


GWAITH  ISLWYN. 


17  C 


(Jaled  fu’i  dynged  hyd  angau, — gofid 
Gafodd  a blinderau, 

Bron  brudd,  a’r  bara  yn  brin, 

A gerwin  lidiog  eiriau. 

Rhodiai ’n  nod  i waradwydd, 

Gwn,  am  lawn  tri  ugain  mlwydd ; 

Pan  ballai  pob  poen  bellach 
Ni  fu  ond  rhyw  angladd  fach ; 

Arwyl  fach  ar  ei  ol  fu, 

Ac  arch  y plwyf  i’w  gyrchu 

I’w  dŷ  pridd — dim  braidd  ond  y pren, 

Heb  alarwyr,  heb  eloren. 

Er  hyn,  oedd  iach  yr  enaid, 

Ar  bedd  dan  ogonedd  gaid. 

Engyl  ddoent  i’w  angladd  ef — a llonfryd 
Wedi  edryd  ei  enaid  adref ; 

A seiniwyd  y nos  honno, 

Gan  lu  glân,  bêr  gân  i’w  go. 

CorfF  sant ! nid  y w cyrfF  y ser 
Yn  hafal  er  eu  nifer ; 

Pa  raid  ond  enwi’r  pridwerth, 

Y gwaed  o ardderchog  werth ! 

Y garreg  arw  sy’n  gwyro, — ar  ei  fedd 

Mor  fud  ag  ef  heno, 

Heb  weithion  adgof  o hono 
Ond  ei  dau  air  gyda’i  oed  o. 

Ddarllennydd,  er  eu  lluniaw 
’N  ddi-lun,  gan  “ anghelfydd  law,” 

Daw  seintiau  llon  gogoniant 
Yn  y nos,  a’u  darllen  wnant. 

Y da  lu,  cyn  dyfod  i lawr 
Welsant  mewn  gogoniant  gwynwawr 
Yr  anwyl  ddeuair  hynny 

Ar  lyfr  Iôn,  yn  araul  fry. 

Dwy  chwaer  a brawd  bach  wrthfedd  eu  mam. 

Draw  gwelaf  ddwy  chwaer  afiach 
O bell,  gydag  un  brawd  bach, 

Min  hwyr,  a’u  camau’n  araf — yn  dyfod 
Ar  hyd  waelod  y fro  dawelaf ; 

Cerddant  mewn  prudd-der  gorddwys 


Y FYNWENT. 


177 


At  gamfa’r  glacldfa  fyg,  lwys ; 

Yn  dawel  i mewn  deuant, 
ís  yr  Yw’n  ddigysur  ânt, 

At  lwydaf  feddau’r  tlodion 
A geir  ar  bell  gwr  o hon. 

Safaf,  edrychaf  o draw, 

Af  ennyd  i glustfeiniaw 

Ar  y chwaer  hyna’n  rhoi  ’i  chŵyn, 

Am  huddo  eu  mam  addwyn. 

“ O’m  Mam  ! a fyddai’n  gamwedd 
I’th  rai  bach  felltithio’r  bedd  ? 

Ow  ! am  roi  mam  mor  ieuanc 
I oer  ddyfnder  trymder  tranc  ! 

Nid  un  dyner — tynerwch 
Ei  hun  sydd  dan  lonydcl  lwch. 

Pwy  yn  awr  a’n  helpia  ni  ? 

Einioes  sydd  angau  inni. 

0 ble  daw’r  tân  rhag  anwyd 

I’  mrawd  bach  bellach,  a bwyd  ? 

Ti  mewn  bedd — mae’n  syn — heddyw, 
Tra  hen  bobl  y pentre’n  byw ! 

Ti  ’n  y bedd,  a’r  coed  yn  by  w ! 

A’m  tad — O ! gormod  ydyw — 

Yng  ngwyrdd  fecld  dyfnfedd  y don 
Tan  frochus  wgus  eigion.” 

Gweled  eu  dwys  galedi 
Dawdd  yn  hawdd  fy  nghalon  i ; 

Diau  bydd  f’ymchwil  di-baid 
Mwy  ddeufwy  am  amddifaid 

1 roddi  o’m  haur  iddynt, 

Tlodion  Iôn  ei  hunan  ynt ! 

Caf  lôg  ardderchog  ryw  ddydd, 

Iôr  ei  hun  yw  f’  Ariannydd. 

Sul  y blodau. 

Dewch  ar  forau  Sul  y Blodau 
Tua’r  beddau,  hynt  dra  boddus ; 
Rhowch  bwysiau  amryliwiau, 

Rhes  o orau  fill  persawrus. 

Gwened  blaenclwf  y gwanwyn 
Yn  hygar,  mal  awgrym  mwyn 
O’r  claer  adgyfodiacl  a fydcl , 

Y gwanwyn  bythawl  ei  gynnydd. 
Mae  had  cun  obry’n  hunaw, 

M 


178 


GWAITH  ISLWYN. 


I fawr  dwf  ryw  fore  daw  ; 

Cyfyd>hyd  y Wynfa  deg 
Ryw  odiaeth  ddisglaer  adeg — 

Erfawr  dwf  prif  “ Erw  Duw,” 

A gardd  holl  erddi’r  gwir-Dduw  ! 

Rhy  eang  ond  i’r  angel, — fydd  cae  mad 
Yr  adgyfodiad,  odidog  fedel ! 

,ü'  i J ' ' . . / 

Gioeddw  oedrannus  a basgcd  flodau. 

0 ! gwel  acw  weddw  wan 
Yn  llwydrudd  drwy  bell  oedran, 

Yn  dod  a’i  basged  flodau — tua  bedd 
Un  sy’n  gorwedd  mewn  hedd  er’s  blynyddau, 
Gŵr  ei  hienctyd  hyfryd  hi 
TJnwaith  oedd  bopeth  iddi. 

Diau,  mwy,  ’r  fodrwy  sy  fain, 

Dygwyd  am  flwyddi  deugain, 

Ond  mae’r  enw  mad  inor  anwyl. 

A phan  aeth  yn  hoff  fun  wyl 
Yn  ei  gwyn,  yn  ei  gwenau, — o dawel 
Hen  dÿ  ei  chyn  deidiau, 

I wneyd,  wrth  ordeiniadau 
Yn  nhy  Dduw  Iôn,  un  o ddau. 

Bedd  gweiniclog. 

A ! rhoddaf  fìll  ar  wyrdd  fedd 
Gweinidog  gwiw  ei  nodwedd  ; 

Ef  fu’n  foddion  prydlon,  prid, 

Yn  Nuw,  i’m  llwyr  gyfnewid. 

Seion  deg  sy  yn  ei  du 
Oherwydd  ei  ddaearu. 

Bedd  y milwr. 

Cofiwch  lwch  nod'dwr  ei  wlad 

Y milwr  trwm  ei  alwad. 

Y Sabbath  wrth  basiaw  heibio 
Rhowch  flodeuyn  gwyn  idd  ei  go, 

Na,  un  coch  gwaedgoch  i gyd, 

Efe  roes  waed  ei  fywyd 

Yn  Waterlw,  torrai  i lawr 
Alon  geirwon  ein  gorawr. 

Bedd  y merth  yr. 

Ust ! Ust ! boed  pawb  yn  ddistaw, 

Ysgafn  boed  pob  rhy  w droed  draw, — 


Y FYNWENT. 


179 


Dyna  orffwysfa  gŵr  ffydd, 

Gŵr  hyf  o blaid  ei  grefydd. 

Rhag  gwadu  yr  Iesu,  rlioes 
I dân,  do  ei  bridj  ëinioes. 

Rhowch  oreu  swp  o barch  i’r  sant, 
A lynodd  â’r  fath  ffyddloniant. 


Bedl  yr  anadnabyddus. 

A bedd  yr  anadnabyddus, — O ! rhowcli 
Ar  hwn  ílodyn  serchus ; 

Pwy  ŵyr  nad  anwyl  dad  oedd 
I rai  ydoedd  gariadus  ? 

Bedd  y bardd  ei  hun. 

Draw  ! draw  ! wrth  weld  yr  huan  c 
Mor  bur  yn  ymwyro  ban, 

A’i  haf  leufer  fel  afon 
O fygr  aur  ar  y nef  gron, 

Daear  yn  fud,  a’r  nef,  fel — pe’n  gwrando 
Rhad  gyngor  rhy  w deg  angel, 

Môr  o bortfor,  mor  berffaith 
Tros  y bell  ne  a phe’n  ffaith  ; 

Muriau  o wawl  pur,  mor  wych, — a gwaliau 
Crisial,  a muriau  Caersalem  orwych, — 
Draw  ! draw,  dymunai  f’  awen 
Gael  huno,  gorílwyso  ’i  phen. 

Bydded  i íì’r  bedd  di-faen, 

Heb  nod,  heb  un  i’w  adwaen, 

Lwysaf  le,  ’r  ol  oes  flin — ar  ddihalog 
Ororau  y lliwiog  glaer  Orllewin. 

Ar  dirion  hwyr,  rywbryd  arall, 

’R  ol  dydd  o boen,  o boen  ddi-ball 
Pan  syllwyf  dan  bruddglwyf  bron 
Ar  hygar  donnau’r  eigion, 

A gwyrdd  Neifion  fel  gardd  nefawl 
Is  ser  a’u  gogoneddus  wawl, 

Pob  gwaneg  deg  fel  yn  dod — a grasawl 
Lon  air  ó dadawl  enau’r  Duwdod; 

Arddunol  sancteiddrwydd  anian 
Yn  troi’n  wynfa’r  olygfa  lân, — 

Am  ennyd,  braidd,  dymunwn 
A bodd  Naf,  gael  bedd  yn  hwn, 

Hefo’r  dorf  sy’n  dy  fru  di, 

O Fynwent  fawr  ddifeini ! 


180 


GWAITH  ISLWYN. 


Y (jlnddfa  deuluaidd. 

Na,  na ! pan  dclaw  fy  niwedd, 

Ger  y Llan  boed  man  fy  medd  ! 
Gyfeillion  tirion,  torrwch 
Yno  le  i’m  marwol  lwch. 

Rhowch  li  i lawr  clan  laswawr  len, 

Is  tawel  gysgod  Ywen. 

Dail  hon  a fo’n  delynau — i hwyliawg 
Awelon  eu  chwarau, 

Eu  miwsig  fo  am  oesau 
O’r  Ywen  brudd  fry’n  parhau. 

Noclded  Ywen  mewn  heddwch 
Oes  ar  ol  oes,  fy  oer  lwch ; 

0 ! na  foed  i ynfydion 
Daro  byth  ryfder  ei  bon. 

Gadawer  hon  yn  llonydd 
I’m  cwyno,  nes  delo’r  dj  dd 

1 niwloedd  y glyn  olaf 
Dodcli  i ddydd  newydd  Naf, 

Yr  ysblenydcl  ddydd  i cldod — i fyny 
A gallu  Iesu,  o’r  oergell  isod. 

Yno  y dodwyd  fy  hen  gyndeidiau 
Yn  dawel  i lwch,  deuluol  achau, 

Yn  aml  i reng,  gan  lem  law  yr  angau; 
Yno  e geir  fy  nghyfeillion  gorau, 

Rhai  ffyddlon  o’u  calonnau, — a’r  un  gain 
O ! ’r  un  wir  íirain  fu  farw’n  rhy  forau ! 

Bedd  fy  chwaer. 

A minnau  wyf  am  annedd — dawelaf 
Yn  ochr  Elisa  fy  chwaer  lwyswedd. 

Mae  adenydd  Ior  am  dani, 

’R  un  dlos,  mae  yn  aros  yn  hir 
Yn  ei  bedd,  yn  ei  bedd  bach, 

Heb  ball,  am  ei  brawd  bellach. 

Mae  hi’n  awr  yn  mwynhau’i  hedd 
Gwn,  am  lawn  ddeugain  mlynedd; 

Enetli  bach,  hi  aeth  i’w  bedd, 

I lawr  i dawel  orwedd, 

Ah  ! do,  cyn  geni’r  brawd  cu 
Mewn  cwyn  sy  yma’n  canu; 

Er  hyn,  ei  hanwylo’r  wyf, 

O raid  ei  charu’r  ydwyf; 


Y FYNWENT. 


181 


Ar  heuldir  Anfarwoldeb — pe’i  gwelwn, 

O î mi  adwaenwn,  gwn,  ei  theg  wyneb; 

Awr  beraidd  fry  i’w  bardd-frawd — yn  ddiau 
Fydd,  o wynebau’r  torfeydd,  ei  nabawd  ! 

I’m,  un  o swynion  mwyna — gwlad  fy  Naf, 
Gwlad  lwysaf,  fydd  gweled  Elisa. 

Gallwn  farw’n  llon  fory 

Er  y dda  fraint  o’i  chwrdd  fry. 

Y dwfn  fedd  nid  ofnaf  fi, — o’i  gariad 

Y mae  Duw-Geidwad  i’m  hadgodi. 

Metha  fy  ngwlad  ag  adwaen 

Yr  enw  mwy  ar  garn  y maen ; 

Metha’r  Olaf  Amaethwyr 
Ddeall  sill  o’i  bennill  byr. 

Iesu  a’r  bedd. 

Yr  Henaf  Frawd,  er  hynny, — ni  fetha  ! 

Fyth  ei  gariad  bery  ; 

0 fewn  ei  fron  bydd  f’enw  fry, — a’i  ffyddlon 
Uchaf  angylion  o gylch  fy  ngwely. 

Ewyllys  y Tad. 

Y llannerch,  y lle  union, — a gofia 
Fy  Nuw — Gyfaill  ffyddlon  ; 

Delw  sy  o deulu  Seion 
Yn  gywir  fry  ger  ei  fron. 

Fe  rydd  arch  i’r  dywarchen 

1 chwyfo  mwy  uwch  fy  mhen, 

O ! ysgafn  fydd  fel  asgell 
Cerub ; ail  gwasg  awyr  bell. 

Nis  tyr  “ Ewyllys  y Tad,” 

Cadarn  yw  yn  llaw  Ceidwad. 

E dry’n  fân  y darn  o fynor 
Uwch  y man ; fe  sycha  y môr ; 

O’u  rhodau’r  ser  ehedant, 

Gwrthol  o’u  rheol  yr  ant ; 

Byth  ni  ddigwydd  aflwydd  i’r 
“ Ewyllys,”  ac  ni  chollir 

Un  mymryn  llwchyn  o’r  llu 
A roed  i’w  llwyr  waredu. 

Ni  fyn  Iôn  i “ ddim  o hono — golli,” 

Nis  gall  ei  anghofio  ; 

Mewn  awr  gref  fe’i  myn  o’r  gro, 

Yn  Natur  gy fiawn  eto. 


182 


GWAITH  ISLWYN. 


Ni  áll  y Fynwènt  lwyd  fy  arswydo, 

Dywell  gat'ell,  ond  imi  adgofio 
I Iesu  ei  hunan  orffwys  yno,  í)f  ';/L 
A ! fe  aeth  i lawr  i fythol  euro 
Yr  wgus  oer,  oer  ogo, — troes  y bedd 
Diau  mwy  yn  annedd  dwymn  i huno.  ■ > 

Haul  Iesu  grasawl  isod, — wych  loewder 
Fachludai  i’r  beddrod, 

Glyn  bedd  yw’r  goleua’n  bod — mae’r  gell  gau 
Yn  olau  i’w  gwaelod  ! 

Ioseff  o A riìíiathea. 

0 ! na  fuaswn,  ddydd  angladd  fy  Iesu, 

Yn  lle’r  IosefF  hygar  wnai  ei  garu, 

1 roi  fy  hunan  yn  llwyr  i fyny 
Arno  o hiraetli  i wasanaethu ; 

O’i  ol  i gerdded,  â chwmwl  gorddu 
Yr  hwyr  am  danaf,  i lwyr  aJaru ; 

Yr  hwn  o’i  fodd  ar  bren  fu — o’i  gariad 
A’i  ras,  fwyn  Geidwad,  drosof  yn  gwaedu. 

A rhoi  benthyg  myg  o ’medd 
Fy  hun,  yn  olaf  annedd, 

I’w  gorfî'oedd  glwyfus  i gyd 
Gael  ynddo  huno  ennyd. 

Hoffaswn  gael  corff*  Iesu 
I gael  ei  eneinio’n  gu, 

Dan  brudd  gwyno  ei  eneinio — 

Yno’n  anwyl, 

A’i  roi  i’w  le  ’n  ara’  i Jawr, 

A gohiriaw’r  gu  arwyl; 

Ac  eistedd  mewn  cystudd  mawr 
O alaeth,  ar  y dulawr, 

Gerllaw,  i wylaw  o’i  ol 

Mwy,  liefo’r  ddwy  Fair  dduwiol. 

) ' í'  m"i  ' í ;.r  ' '■■’*!  \!  V/  ' 

IosefF  ro’i  fedd  i Iesu, — rliocs  Yntef 
I’r  sant,  i’w  ad-dalu, 

Wynfa  lân  yn  gy fran  gu, — Gogoniant 
A Dwyfol  loniant  nad  yw’n  ditìannü. 

A ! cafodd  y bentbyg  liefyd— yn  ol 
Yn  wely  tra  hyfiyd 
I’w  gorfF,  wedi  ’i  da’nu  gan 
Dyner  law  Duw  ei  liunan. 


Y FYNWENT. 


183 


'•  Nid  yw  Efe  yma’ 

Arno  er  murio  y carchar  marwol, 

Ac  er  sicrliau  mwy  na  dorau  durol, 

Er  arclioffeiriaid,  fradwyr  erch,  fíwyrol, 

Er  Pontus  Pilad  a’i  lu  gwyliadol, 

Er  rhwymo  ’n  Hathraw,  rholio’r  maen  uthrol 
Ar  ei  fedd,  er  ei  selio’n  herfeiddiol, 

Iesu  gododd  â nerth  oll-ysgydwol 
I’r  lan  ! i’r  lan  ! trwy  y dorf  elynol, 

Dan  aur  faner  bywyd  anherfynol, 

A’r  angeu  ’i  hunan  yn  marw  ynghanol 
Ei  eres  ogoniant  goresgynnol, 

Tra  meib  bywyd  draw,  draw  ymhob  heol, 

O’r  gref  Gaersalem  nefol — yn  dechrau 
Llawenhau  â thelynau  bythlonol. 

A byth  wedyn  beth  ydwyd 
Ti,  O y lom  Fynwent  lwyd  ? 

Mynedfa,  mwy,  o’n  hadfyd, — trwy  gaddug 
I’r  tragwyddol  fywyd, 

Arweinfawr  ddor  i wynfyd, 

Oer  gell  bedd  sy  ddor  gwell  byd. 

Yng  nghadarn  law  fy  Ngheidwad, — drwod  af 
Draw  i dir  nefolwlad, 

Cyfeirfys  at  Teyrnlys  Tad, 

A man  fy  holl  ddymuniad. 

I’w  anwylion,  beth  yw  y glyn  olaf  ? 

Glyn  y dydd  ! Ie  ’r  Gelyn  diweddaf  ! 

Angau  tirion,  fy  nghyfaill  ffyddlonaf, 
Annoeth  a fuais,  mi  mwy  ni’th  feiaf, 

Terfyn  pob  gelyn  gaf — ynnot  weithion, 

IJn  o’m  hen  alon  bytli  mwy  ni  welaf. 

Tragicyddol  iechyd. 

Gwaelod  y bedd  sy  glyd  byth 
O’i  ol,  i’w  holl  wehelyth ! 

O’m  ceufedd  Ef  a’m  cyfyd — mewn  harddwch 
Fry,  o lwch,  i anfarwol  iechyd. 

Oh  ! Uchod,  beth  ydyw  iecliyd  bythol ! 

Byw  oesau  rif  tonnau  ’r  moroedd  taenol, 
Hwnt  i Rifyddiaeth  a’i  gant  ryfeddol, 

Byw  y claer  huan  allan  yn  hoílol ! 

O,  fuchedd  ryfedd,  ar  ol — blinderawg 
A dolenawg  glefydau  olynol. 


184 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  holl  elfennau  mwynliad, — y fwyaf, 
Oofier,  y bennaf  yw  Cyferbyniad, 
Meifcbder  ar  ol  byrder  bôd 
Fydd  hoen  y nefoedd  liynod. 

Am  rwysg  Caersalem  a’i  rhin, 

Pwy  ŵyr  oreu  ? Pererin. 

Ef  fu  unwaith  âor  hadau  tufewnol 

Y marw  yn  ei  anian,  mor  wenwynol, 

A’i  galed  fywyd  dan  glwy  difaol, 

Efe  a ŵyr  am  werth  yr  Aníarwol. 

Hwn  all  ymgodi’n  hollol — at  fawredd 
A rhyfedd  fonedd  bod  anherfynol. 

Ni  gawn  yno  enwog  wynion  ynau, 

Na  bu  o’u  gwawr  gan  y cerub  gorau?; 
Cawn  gyferbyniad  gan  Gof  o’r  bannau 
Tragwyddol,  pan  ddaw’r  anfarwol  forau., 
Dadguddiad,  gwn,  acw  leinw’n  calonnau 
A mawl  i Ner  am  y gorthrymderau, 

Am  y du  gethin  siomedigaetliau, 

Am  y bedd  ei  hun,  am  y buddiannau, 

Yr  urddas  a’r  gras  sy’n  dod  o groesau. 

Ni  gynyddwn  ar  y gogoneddau 

Y sy  ar  engyl,  wrth  basio’r  angau 

I’r  iach  entyrch,  a phechod  erch  yntau  I 

Eéb  yìnadael  mivy. 

Tragwyddol  ryfeddol  fydd 
Mwynhau  yn  Salem  Newydd 
Goron  wedi’r  greulon  groes, 

I lonni  bythol  einioes, 

A gwrandaw  hwyl  alaw  lon, 

Croesawiad  corau  Seion ; 

A chwrddyd  mewn  hyfryd  liwyl, 

A’n  hen  gyfeillion  anwyl ; 

Rliai  mewn  trallod  isod  oedd, 

Fry  i’n  Hiôn  yn  frenhinoedd, 

Heb  ofni  cyni  nac  aeth, 

Nac  engur  gur  ysgariaeth  ; 

Hedd  i mi  f’ai’u  cwrdd  am  awr 
Yma’n  y cystudd  tramawr ; 

O ! beth  fydd  y cwrddyd  bythol 
A saint  Naf,  sy  in’  eto’n  ol ! 


GARDD  EDEN. 


185 


GARDD  EDEN. 

BU  gan  ddynoliaeth  yn  ei  dyddiau  gwell, 
Ardderchog  gartref  yn  y dwyrain  pell, 
Cyn  dod  o bechod  ar  yr  ieuanc  fyd 
I wy wo’i  degwch  a heneiddio’i  hryd ; 

Pan  oedd  y ddaear  hon  o hawddgar  lun 
Fel  nefol  ardd  ílaen  palas  Duw  ei  hun, 

Pan  wenai  engyl  ar  eu  hieuanc  frawd, — 

Yr  angel  newydd  yn  y wisg  o gnawd, 

A elwid  Adda,  bod  o ryfedd  ryw, 

Ardderchog  goron  creadigaeth  Duw. 

O ddedwydd  adeg,  cyn  i bechod  du 
Ddarganfod  rhwng  y ser  ein  daear  ni, 

Cyn  darfod  adsain  y digymar  gôr 
A ganodd  uwch  newyddion  fydoedd  Ior ; 
Cyn  i daranfollt  hollti’r  cwmwl  gwyn 
A hongiai  uwch  y ddaear  deg  bryd  hyn, 

Yn  blygion  o ogoniant,  cyn  i’r  dydd 
Hiraethu  am  y nos  a’i  llenni  prudd ; 

O cyn  i seren  ddechreu  crynu  fry 
Uwchben  euogrwydd  dyn  a’i  ryfyg  hy. 

Pa  fodd  y canaf  i’r  ardderchog  Ardd, 

Boreule  hyfryd  y ddynoliaeth  hardd  ? 

Mae’r  awen  sydd  yn  dringo’r  Alpau  derch, 
Yn  gyrru  heibio  i’r  ystorom  erch, 

Mewn  godidocaf  gerbyd  ar  ei  hynt, 

Yn  pasio  carreg  filltir  ola’r  gwynt — 

Yn  syllu  i lawr  o Chimborazo  draw, 

Ar  erwi  fyrdd  o gwmwl  tew  islaw, 

Mae’n  methu  dringo’r  oesol  fur  y sy 
Yn  cau  i mewn  ei  haml  degwcli  hi — - 
Arsyllfa  im  nis  caf,  er  gwneyd  fy  ngorau, 

I weld  preswylfa  diniweidrwydd  borau, 

Y mae’r  cerubiaid  tanllyd  yn  gwahardd 
Hyd  heddyw  y fynedfa  deg  i’r  Ardd. 

Mi  drof  i mewn  i’m  henaid  prudd  fy  hun, 
Beth  ydwyf  ond  parhad  o’r  cyntaf  ddyn, 
Parhad  o’i  nodwedd  a’i  adgofion  ef, 

A’i  hiraeth  mawr,  a’i  siomedigaeth  gref  ? 

’ Rwyf  fìnnau  fel  yn  teimlo  ambell  awr 
Ryw  niwlog  adgof  am  ogonedd  mawr 


186 


GWAITH  ISLWYN. 


Fy  natur  yn  ei  mebyd  santaidd  gynt — 

Wan  adgof  am  ryw  lon  foreuol  hynt 
Ar  hyd  rhodfeydd  yr  aniflannol  wyrdd, 

O’r  fatli  sy’n  harddu  teg  ymylon  fìÿrçld 
Y cerbyd  dwyfol  fry,  rhyw  gwmwl-go 
Am  fore  llon  mewn  rhyw  hyfrydol  fro — 

Bro  y syrthiasai  pwyntel  Raphael  fawr 
Am  byth  o’i  law  wrth  syllu  ar  ei  gwawr ; 

Lle  nad  oedd  clafaidd  liwiau  Hydref  prudd 
Yn  sisial  enw  angau  wrth  y gwydd. 

A fum  i’n  canu  ar  ryw  ddwyfol  draeth 
Gerdd  nad  oes  gennyf  adgof  anj  ei  hiaith  ? 

Pa  beth  oedd  ymgais  y ddynoliaeth  egwan 
Trwy’r  oesoedd  i gymysgu’r  rhyfedd  gwpan 
O ryw  anfarwol  rin,  ond  cof  cymysglyd 
Arn  Eden  deg,  a rhinwedd  pren  y by  wyd  ? 

Ni  chlywir  bellach  dan  y felldith  fawr, 

Ond  ambell  ddarn  o:r  ddwyfol  gân  yn  awr ; 
Toredig  ddarnau  anghysylltiol  sy 
O’r  hen  beroriaeth  anherfynol  fu, 

Ychydig  yma,  ac  ychydig  draw— 

Peroriaeth  rhwng  taranau  ar  bob  llaw. 

Nid  yw  arweinydd  corau  anian  gun — 
Perfieithydd  ei  cherddoriaeth,  dyn  ei  hun, — 
Yn  canu  ond  yn  bur  anfynych  mwy, 

Gan  archoll  pechod  erch  a’i  farwol  glwy. 

Rhyw  ambell  odl  ddaw  o’i  enau  ef 
Wrth  ganfod  rhwng  cymylau’r  storom  gref 
Der  dŷ  ei  Dad,  a phenrhyn  peli  o’r  nef. 

Mae  dyn  a natur  mewn  caethiwcd  mwy 
Yn  garcharorion,  ac  ni  chanant  hwy 
Ond  pan  y torro  rhyw  belydryn  gwell 
O wawr  rhyddhad  i mewn  rhwng  barrau’r  gell. 

. • . ■ r ; rrr;  • 

Ond  ym  Mharadwys,  breswyl  lonydd  lân,  i í 
Ni  chlywid  fyth  ond  un  dragwyddol  gân, 

Un  gyflredinol  anthem  dros  y bycl, 

Bêr  anfèidrolder  o gydgordiau  prid, 

Unedig  anthem  gylch  gorseddfainc  Ior, 

0 feinlais  pell  y ser  hyd  islais  dwfn  y môr, 
Di-dor  beroriaeth  oedd  bodolaetli  dyn, 

A sang  ei  droed  ar  wyrdd  y Wynfa  gun 
Ddeffroai  gerdd,  er  fod  ei  sang  yn  awr 
Yn  deffro  ysbryd  y ddaeargryn  fawr. 


GARDD  EDDN. 


187 


’ Roedd  by  w ei  hun  yn  ddigon  o fwynhad, 

Yr  oedd  ei  siarad  yn  beroriaeth  fad, 

A;i  ganu’n  filwaith  mwy  ; cerdd-beiriaut  rpawr 
Oedd  creadigaeth  eang  Duw  yn  awr, 

A dyn  ddeffroai’r  seiniau  mwyaf  llon 
Trwy  bob  cyffyrddiad  àr  yr  organ  hon. 

Y dyn  a safai  fel  cyfryngydd  gwell, 

Rhwng  y naturiol  a’r  ysbrydol  pell, 

Gan  gynghaneddu  holl  elfennau  bod 
O’r  llwch  iselaf  hyd  yr  uchaf  rod, 

Cai  marwol  ddefnydd  dafod  yn  y dyn 

Ac  ynddo  gwelai’r  angel  ei  ddelw  ef  ei  hun. 

Pan  elai  ef  i huno  am  y nos 

A’i  ben  yn  ddwfn  mewn  anfarwol  ros ; 

0 pan  ddistawai  bywiog  donau’r  dydd, 

Pan  ai’r  asgeíìog  gorau  yn  y gwŷdd 

1 gyd  i orft'wys  mwy,  fe  alwai  Duw 

Y lloer  a’r  ser  i gadw’r  gân  yn  fy  w. 

Dihunid  brenin  y baradwys  dlos 
Gan  anthem  anian  weithiau  ganol  nos, 

A rhodiai  allan  ar  yr  hwyr-awr  bér 
I wrando  ar  hyawdledd  pur  y ser — 

Cenhadon  disglaer  tragwyddoldeb  pell 
Sy’n  canu  eto  am  ryw  fydoedd  gwell. 

O,  Eden  yn  y nos ! Paradwys  wiw, 

Ar  awr  distawrwydd,  awr  sancteiddiaf  Duw, 
Pa  ddawn  a draetha  ei  gogoniant  ter 
Dan  oleu’r  lloer,  a santaidd  oleu’r  ser  ? 
Caraswn  weled  y baradwys  wen, 

Pan  fyddai  nos  yn  tynnu  ysgafn  len 
Dreiddiadwy  i angylion  dios  ei  nen. 

Y cwmwl  arian  a gusanai’r  gwŷdd, 

A wlawiai  arnynt  addewidion  dydd. 

Wrth  grwydro  ganol  nos  trwy’r  ddwyfol  ardd, 
Fe  gwrddai  dyn  â llawer  cerub  hardd, 

A’u  Jiedyn  claer  sidanaidd  lanwai’r  nef 
A llon  beroriaeth,  wrtli  ei  basio  ef. 

Yr  oedd  ei  glyw  yn  deneu  iawn  bryd  hyn 
Deallai  iaith  yr  awel  ar  y bryn, 

A iaith  y dail,  a dyfnaf  iaith  y don, 


188 


GWAITH  ISLWYN. 


’ Roedd  ei  synhwyrau  yn  ysbrydol  bron. 

Mae  anian  eto’n  siarad,  ond  y mae 
Clyw  dyn  yn  íÿddar  ond  i lefau  gwae. 

Rhodfeydd  godidog  redent  trwy  yr  ardd, 

Y fath  na  ddychymygodd  crebwyll  bardd ; 
Cyffelyb  oeddynt  i’r  rhodfeydd  y sy 
O flaen  palasau  yr  angylion  fry  ; 

Ymylid  hwy  â’r  blodau  mwyaf  pêr, 

Cyttelyb  i’r  rhai  sydd  yng  ngerddi’r  ser 
Yn  tyfu  o dan  gysgod  gorsedd  Ner. 

Fe  godai  y foreuol  awel  lon 
Gerublwyth  o aroglau  yn  ei  bron, 

Anadlai  hwynt  ar  fynwes  dyner  dyn, 

I’w  hyfryd  ddeffro  o’i  felusaf  hun. 

O pan  ddihunai,  ’ roedd  yr  ardd  i gyd 
O’i  amgylch  yn  ymagor  megys  byd 

0 berai  ogledd  blydd,  tra’r  coedydd  cain 
Yn  plygu  dan  y gyngerdd  bêr  ei  sain 
A droai’r  goedwig  fore  a phrydnawn 
Yn  ddwyfol  deml  i beroriaetli  lawn. 

Pan  godai  Adda  ei  ddihalog  law 

1 dynnu  eurog  ffrwyth  y gangen  ffaw, 

Ataliai  hi  gan  syndod  wrth  y gerdd 
Foliannus  oedd  yn  llanw’r  goedwig  werdd. 

Ai’r  oriau  heibio  fel  munudau  bron, 

A boddid  amser  yn  y gyngerdd  hon. 

Parhâi’r  blodau  trwy  y flwyddyn  hir 
I hardd  ddisgleirio  ar  y sanctaidd  dir, 

A Rhagfyr  Eden  oedd  yn  decacli  fyrdd 
Na’n  claer  Fehefin  ni  a’i  eiddil  wyrdd. 

Ni  ddeuai’r  eira’n  is  na  phen  y mynydd, 

Neu  uchel  frig  y paradwysaidd  goedydd, — 
Yinffurfiai  yno  i bob  delw  a llun, 

Ramantus  weddau,  i ddifyrru  dyn ; 

A phren  y bywyd  dan  ardderchog  lwyth 
O fythol  rin,  bob  mis  a roddai’i  ffrwyth. 

Fe  dyfai  ffrwythau  holl  hinsoddau’r  b}’d 
Ar  hyd  mynyddoedd  y baradwys  brid — 

Coed  ffrwythau’r  gogledd  ar  y bannau  beilcliion 
Yn  awyr  oerach  y cymylau  gwynion, — 
Ysblenydd  acron  y trofannau  gaed 
Mewn  bythol  ardderchawgrwydd  wrth  eu  traed. 


GARDD  EDEN. 


18Í) 


Holl  anian  ydoecld  yn  ei  llon  newycld-deb 
Yn  llawn  o ienanc  ynni  a íFrwythlondeb — 

Mor  gyflym  tyfai  y planigyn  egwan 
Yn  nerthol  bren,  a myrcld  o aclar  eirian 
Yn  pyncio  rhwng  ei  cldail,  a cherub  weithiau 
Yn  plygu  ei  adenydd  ar  ei  gangau. 

Y dclaear  ydoedd  fras,  a hawdcl  ei  gweithio, 

A llawn  o rin,  heb  angen  ei  gwrteithio. 

Diderfyn  frascler  y cyn-ddynol  gyfnod 
Oedd  ar  ei  gwyneb  yn  rhyw  haen  ddiddarfod, 
Brashêid  hi  âg  oesoedd  o edwino, 

Fforestydd  anfeidrol-fawr  wedi  crino, 

A gwthiai  flodau  o nefolaidd  sawr, 

Trofannol  flrwythau  o gerubaicld  wawr, 

Fwy  mewn  diwrnod  nag  mewn  oes  yn  awr. 
Poeth-wely  ydoedd  o naturiol  dân, 

Anianol  wres  yn  twymno’i  mewnol  lan, 

I gyflym  dyfu  rhyw  gynhyrchion  rh}fledd 
O’r  fath  a geir  o dan  y claer  gyhydedd. 

Y llew  a clrigai  gy da’r  oen  bryd  hyn, 

A’r  llewpart  brych  orweddai  gy da’r  myn ; 

Fe  grogai  cwmwl  tragwycldolwyn  fry, 

Fel  baner  heddwch  uwch  yr  orór  gu. 

Yr  oedd  lioll  natur  yn  ei  lle  i gyd, 

Fel  teyrnas  clyn,  a’i  etifecldiaeth  brid 
A’r  holl  elfennau’n  ufudd  ger  ei  fron — 

Fe  roddai’r  ffrwyn  yng  nghlaerwyn  enau’r  don 
Gan  lywodraethu’r  môr.  Distawai’r  gwyutoedd 
Ar  godiad  bys  dirprwywr  mawr  y nefoedd. 

Er  iddo  golli  ei  lywodraeth  fawr, 

Enillodd  hi  yn  ol  clrachefn  yr  awr 

Y rhocliai  Mab  y Dyn  ar  frig  y don 
Fel  nerthol  aer  breniniaeth  Eden  lon. 

Machludiacl  haul  yn  Eclen  lân  ! 

O,  ble  mae’r  gallu,  ble  mae’r  gân 
Ddarlunia  y disgleirdeb  mawr, 

Pan  elai  rhwysg  y dydd  i lawr 
Mewn  godidocaf  liwiau 
Fel  claer  Niagara  o dduwiau — 
Pelydrau  ola,  teca’r  clydd 
A ogoneddent  ddail  y gwŷdd  ; 
Trawsffurfient  y cymylau  pell 
Fel  grisiau  i’r  baradwys  well. 


190 


GWAITH  ISLWYN. 


Fe  lifai  y cymylau’n  nentycld 

0 donnog  aur  trwy’r  pell  wybrennydd. 

' Roedd  nod  ddiweddaf  corau  r dydd 
Yn  llon,  yn  ysgafn,  ac  yn  rhydd — 

Yr  hwyr-ddydd  fel  y wawr — 

Nid  feí  y mae  yn  awr. 

Mae  lleisiau  natur  oll  yn  brudd 
Wrth  araf  ddilyn  elor  dydd 

1 lawr  i’r  orllewinol  riw — 

Ei  thôn  yn  lleddf  a’i  gwedd  yn  wiw. 

O,  ieuanc  oedd  y lloer  a llawen, 

Pan  godai  ar  bereiddfro  Eden, 

Teyrnasai  fry  fel  bendigedig 
Frenhines  newydd-goronedig, 

Ar  nefoedd  newydd-agoredig ; 

Ac  nid  oedd  prudd-der  ar  ei  gwedd, 

Cyn  gweld  o honi  fai  neu  fedd. 

* Roedd  digon  o gymdeithas  fry, 

0 ser  ac  engyl  ganddi  hi, 

Cyn  dod  o bechod,  erchyll  gawr, 

1 dorri’r  cysylltiadau  i lawr — 

Yr  enfj^s-bontydd  gaed  uwchben 
O fyd  i fyd,  o nen  i nen, 

Ysblenydd  hynt, 

An gy lion  gy nt, 

Cyhoeddus  lwybrau  trwy’r  wybrennydd ; 
Nid  oes  ond  awen  bur  a chrefydd, 

Yn  gallu  canfod  olion  mwy 
Ar  santaidd  hynt  o honynt  hwy. 

Ein  byd  adferir  eto  i’r  ystad 
Foreuol  yn  y deg  baradwys  fad ; 

Y mae  yn  natur  eto  ryw  adgofion 
OT  ddwyfol  Ardd,  a rhyw  ddiflannol  brofion 
Fod  defnydd  Eden  eto  ganddi  hi 
Pan  y dadblygir  ei  hadnoddion  cu. 

Nid  yw  y rhosyn  sy’n  addurno’n  gerddi, 

Gan  wrido  gy da’r  fath  ryfeddol  dlysni, 

Nid  yw  efe  ond  rliosyn  gwyllt  y perthi 
Yn  llaw  diwylliad,  wedi  gweithio  allan 
Ei  fewnol  degwch,  tegwch  Eden  eirian  ! 

Ni  all  diwylliad,  er  mor  ryfedd  yw, 

Greu  newydd  degwch,  na  rhoi  newydd  liw 
Na  feddai  ef  o’r  blaen,  dim  ond  dadblygu 
Yr  hen  brydferthwch  sydd  o’i  fewn  yn  cysgu 


GARDD  EDEX. 


191 


Ceir  pob  peth  yn  y cread  fel  pe  bai 
’ N anfoddlawn  i fodoli  fel  y mae. 

Ymdrecha’r  graig  i efelychu  tyfiant, 

Blodeua  allan  mewn  orodidoof  risiant. 

Ö Ö 

Mae’r  gangen  ddiddail  yn  y gauaf  gerwin 
Yn  estyn  breichiau  noethion  fel  pe’n  erfyn 
Am  hyfryd  adeg  gwanwyn  anherfynol, 

I ddwyn  yn  ol  haf  Eden — haf  tragwyddol. 

Mae  ambell  lannerch  yn  fy  Nghymru  dlos, — 
Pan  rodiwyf  drwyddi  rhwng  y dydd  a’r  nos, 
Pan  fyddo’r  ser  yn  ennill  ar  yr  huan — 

I mi  fel  darn  o Wynfa  Duw  ei  hunan. 

Deg  afon  Clwyd ! 0,  pe  taflai  Ior 
Fy  mliëchod  olaf  i’r  tragwyddol  fôr, 

Na  ddaw  ymwelydd  bythol  at  ei  lannau, 

Na  bad  na  goleu  bythol  ar  ei  donnau — 

Pe  rhoddai  imi  gorft'  heb  unrhyw  glwy, 

Na  chystudd  trwrn,  nag  ofn  marw  mwy, 

Mi  allwn  fyw’n  dragwyddol  ar  dy  lannau, 

A galw’th  ddyffryn  di  yr  Eden  orau. 


O,  nid  oes  Eden,  er  mor  hardd,  mor  der, 

Ond  cysgod  gwan  o Eden  uwch  y ser, 

Lle  mae  y saint  dan  orchudd  gwinwydd  gwell 
Yn  canu’r  fythol  gerdd  yn  ddigon  pell 
O afael  pechod  mwy. 

Arwyddlun  gwyw 

Oedd  Eden  o baradwys  nes  at  Dduw, 
Paradwys  yn  ei  fynwes,  yn  ei  wedd, 

Yn  un  dragwyddol  wledd  ! 

O,  dyro  imi,  Iesu,  fy  anwylyd, 

O cìyro  imi  ran  ym  mhren  y bywyd ; 

Rho  irni  eistedd  yn  dy,  Ardd  dy  hun, 

A blannwyd  gan  dy  law, — dy  law  a fu’n 
Prudd  sychu’r  dagrau  oddi  ar  dy  rudd 
Ger  bedd  dy  gyfaill  Lazarus  ryw  ddydd. 


Mae’r  fíordd  ymhell,  ni  wel  y seren  bella 

Sy’n  crynu  gan  agosrwydd  Duw,  ni  wel  mo  fur  y 


Mae’r  fíordd  ynihell,  ond  cyflym  yw  y cerbyd 
Sy’n  tramwy  o farwolaeth  draw  i fywyd. 

Ac  nid  i un — nid  cerbyd  i Elias 
Yn  unig  yw,  y profíwyd  mawr  ei  urddas, 


192 


GWAITH  ISLWYN. 


Ond  cerbyd  Israel, — cerbyd  yr  holl  lwythau, 

Ac  yn  y man  ceir  ynddo  le  i minnau. 

O,  hyfryd  meddwl  gyrru  tua  thref 
Yng  ngherbyd  Paul — y clud  a’i  dygodd  ef 

0 Rufain  i ogoniant — ac  a ddug 

Ardderchog  lu’r  merthyron  o’r  Iflam  i’r  Wynfa  fyd. 

Dad  gwna  fi’n  barod  pan  y delo’r  dydd 

1 lamu  iddo  yn  dragwyddol  rydd, 

I yrru  tua’r  Eden  bêr  uwchlaw  y ser  y sydd. 


JOHNNY  A THOMAS  FRANCIS,  GUAYACAN,  CHILI. 

OCHILI  bell  y daethant  dros  y tonnau, 

Mor  ieuainc,  O mor  ysgafn  eu  calonnau  ! 

Mor  falmaidd  oedd  awelon  y Tawel-fôr 
Y dydd  y cychwynasant  i’r  uchel-fôr; 

A’u  rhiaint  oddiar  y lan,  mi  dybiaf, 

Yn  edrych  arnynt  am  y tro  diweddaf ! 

Ai  nid  oedd  prudd-der  yn  yr  ymadawiad 
Ar  fwrdd  y llong,  rhy  ddwfn  i ddesgrifìad, 

Rhyw  ddirgel  deimlad,  hanner  ymwybodol, 

Rhyw  gysgod  du  ’n  ymestyn  o’r  dyfodol  ? 

Ai  ni  edrychent  ar  y llong,  o bell, 

Fel  angel-long  yn  rhwym  i fydoedd  gwell? 

Ai  ni  thybiasant  hwy  y noswaith  honno, 

Ar  fôr  breuddwydion  weld  y llong  yn  hwylio 
Tu  hwnt  i Gymru,  a thu  hwnt  i amser, 

A golygfeydd  tragwyddol  yn  y pellder  ? 

Ai  nid  oedd  swn  yr  awel  ar  yr  hwyliau 

Fel  swn  y ffarwel  gerdd  a rydd  y sant  yn  angau? 

Fel  yr  Hebrewr  ar  estronol  hynt 
O fro  ei  dadau,  pan  yn  alltud  gynt, 

Dros  lawer  anial  poeth  dychwelai’n  flin 
Er  mwyn  cael  marw  yn  ei  wlad  ei  hun ; 

Fe  allai  fyw  mewn  llawer  goror  arw, 

Ond  rhaid  oedd  mynd  i Ganan  bur  i farw; 

I gwm  o Ganan  Gomer  daethant  hwythau, 

I orífwys  gyda’r  hen  Omerawl  lwythau. 

Ardderchog  amcan  oedd  i’w  mordaith  forau, 

Am  addysg  bur  y daethant  i’n  gororau; 

Ond  Duw  anfonodd  ei  orchymyn  allan 
I’w  derbyn  hwy  i’w  athrofeydd  ei  hunan, 

Yr  athrofeydd  lle  graddia  yr  angylion, 

Lle  tardd  gwybodaeth  yn  ei  dwyfol  ífynnon. 


Y NOS. 


103 


Y N O S . 

Rhag-feddyliau. 

TUTI  ganaf  am  ogonedd 

1VX  y nos,  gain  bynaws  ei  gwedd ; 

Euraidd  adeg  bardd  ydyw, 

Ac  awr  bêr  y cerub  yw. 

Engyl  ar  ei  hymyl  hi, 

Miloedd  a geir  yn  moli, 

Bhyw  adgof  ynnof  ennyn 
O deg  etifeddiaeth  dyn, 

O’i  enwawg  darddiad  hynod, 

A’i  hawl  i anfarwawl  fod. 

Mi  glywaf  lwysaf  leisiau 
A’u  holl  nwyf  i’m  llawenhau; 

Lleisiau  nef,  rhai  cartrefawl, 

Er  ymhell  ’rwy’n  cofio’r  mawl. 

Ysbrydol  leisiau  brodyr 

Yw’r  angel-dôn  drwy  ’nghlyw  dyr; 

Mae  perthynas  urddasawl 
Rhyngof  fi  a’r  eang  fawl; 

Afradlon  wyf,  a’r  odlau 
Myg  a phell  wna  im  goffhau 
Am  annedd  fy  nymuniad, 

Iaith  íy  Nuw,  a thy  fy  Nhad; 

Ac  am  y dydd  ca  i’m  dwyn — yn  ol 
Eto  i’r  rhyfeddol  gartref  addwyn. 

Deg  nos ! wyf  yn  d’  aros  di 

0 fyd  i’m  hadgyfodi, 

Ar  allu  pur,  i well  pau, 

1 fydoedd  uwch  goíìdiau. 

Efo  ’r  Duwdod,  drwod,  draw 
E ga’m  henaid  gymunaw; 

Seren  ar  ol  seren  sy 

Ar  fìn  y llwybr  i fyny, 

I fyny,  i fyny  fyth, 

Trwy  gu  ofod  tragyfyth, 

I’r  lan,  i’r  lan,  trwy’r  loewnef, 

Trosodd  at  ei  orsedd  Ef. 

Dydd  a’i  gulder. 

Fyrred  yw  golygfa’r  dydd — er  esgyn 
I rwysgedd  ysblenydd ! 

Y cread  dan  suddiad  sydd, — ser  goliir, 

Eu  myrdd  gleddir  yn  moroedd  goleuddydd. 
N 


104 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  ei  loew-rod  ni  wel  yr  haul  eirian 
Ond  disgleird’éb  ei  wyneb  ei  liunan; 

Am  encyd  hollol  mae’n  cauad  allan 
Gyfandir  serenog  enwog  anian; 

Nid  yw’r  oll  ddengys  ond  rhan — trwy’r  hynod 
Enwog  ofod,  o’r  gj’son  drein  gyfan; 

Dim  ond  rhan  o’r  cyfanwaith, 

Rhychwant  cyn  diderfyn  daith; 

Un  don  o ddwfn  eigion  Ner; 

Syn  don — yr  adsain  dyner 
Gyntaf  a meinaf  er  mawl 
I’w  “ Fydded  ” gor-ryfeddawl. 

Nos  a'i  heangder. 

Y nos  wna  ddangos  i ddyn — le  union 
Ei  blaned,  fel  mymryn, 

Rhyw  anenwog  ronynyn; — yn  ddim  a 
Ger  ffawd  y dyrfa  o gyrff  diderfyn. 

Brau  fad  ger  llongau’r  prif  fydoedd — mawrwych, 
Sy’n  morio’r  dyfnderoedd; 

Ac  ar  eu  banerau  coedd 
Urddasiant  myrdd  o oesoedd. 

Er  lleted  ydyw’n  daear  alltudiedig, 

Nid  yw  yn  anian  ond  tywodyn  unig; 

Ar  eigion  nos  rhyw  egwan  ynysig, 

O oleudai  ’r  ser  yn  anweledig ; 

Deilen  awr  oed  mewn  tragwyddol  goedwig ; 

Brau  ddolen  yng  nghadwen  yn  hongiedig, 

Orwych  fydoedd  mil  mwy  dyrchafedig. 

Fy  j^sbryd  gyfyd  uwch  holl  ogofau 

Y ddaearen  hon,  i feddu  ’r  nennau. 

A chymeraf  fy  nhaith  iach  am  oriau 
Yng  ngloewaf  fydoedd,  plith  engyl-fodau, 

Odidog  oludog  ymweliadau, 

A broydd  ysblenydd  sy  fel  blaenau 

Y nefol  anherfynol  drigfannau. 

Nos  swynhudol  ehanga’n  syniadau 
Am  Greawdwr  y pell  edmyg  rodau, 

Yr  Hwn  a alwodd  yr  eirian  heuliau, 

A greai  anian  â gair  o’i  enau; 

Ei  law  Ef  luniodd  eu  haml  íììiynau, 


Y NOS. 


195 


A’i  law  a’u  darwain  trwy’r  uchelderau 
Mawreddus,  ail  us  ar  awel  oesau; 

Dygir,  bugeilir  y bydoedd  golau 

Fel  ŵyn  gwylaidd  addfwyn  gan  ei  ddeddfau; 

Er  o rif  rhagor  na  gwlith  y borau, 

Mae  Ior  yn  nabod  eu  mir  wynebau, 

A geilw  y ser  trwy  yr  holl  bellderau 
Ar  ryw  iaith  hynod,  oll  “wrth  eu  henwau.’> 

O ! ddidor  ryfeddodau  ! — hwy  faeddant 
Y rhifyddiaeth  orau, 

Palla  i gyd — pwy  all  gau 
Am  y ser  â mesurau? 

Os  eir  amgylchedd  seren 
E wna  archangel  yn  hen; 

Daw  bore  hynod  adgyfodi — cyn 
Terfyn  un  flwyddyn  nefol  iddi, 

Fawreddig  flwyddyn  ddigoll, 

Fwy  nag  eangder  amser  oll. 

Mawredd  uthr  ryfedd,  a threfn — cerub  a 
Acw  i syndra  uwch  eu  cysondrefn. 

Rheol  drwy  anfeidrolder 
Yw  perfíaith  gysonwaith  ser. 

Dyrysaf  uwch  y dyfnder  isod — rhy  fawr 
Fyth  i weld  ei  waelod, 

Lle  i fydoedd  filoedd  fod 
Yn  dawel  fel  mân  dywod. 

Eto,  rhaid  im  ymatal, 

Gormod  o dduwdod  im  ddal ! 

Dijmuno  corff  anfarwol  i olrhain. 

O am  gorff  yn  rym  i gyd, 

Un  a fai  oll  yn  fywyd; 

Un  fedrai  daith  anfeidiol 
Drwy  y nef  heb  droi  yn  ol; 

Un,  fel  enaid,  na  flinai, 

Hwylus  gorff,  fyth  na  lesghai ; 

Heb  fethiant,  er  byw  fythol, — heb  angau, 

A heb  reidiau  ond  rhai  ysbrydol. 


Gwibdaitli  dricy’r  gyfundrefn  hculog. 

Yna  o dywyll  fyd  ymadawn, 

A’m  tragywydd  adenydd  a daenwn 


196 


GWAITH  ISLWYN. 


Uwch  y cymylau,  yn  iach  acw  molwn; 
Ar  y Lloer  danbaid  gannaid  disgynnwn, 
A’i  llosgfryniau  am-olau  ymwelwn, 

A’i  heirdd  newidiawl  arweddau  nodwn  ; 
Am  ei  hatynol  rin  yr  ymholwn, 

A’i  rhaff  dynnol  wych  reol  chwareuwn, 
Ar  hedfa  serafF  ei  rhod  fesurwn  ; 

Ogylch  y blaned  ddaearol  hedwn, 

A hithau  fel  lloer  fwy  olau  welwn, 

O fyw  newydd  ! mis  cerub  fwynhawn. 


Awn  ar  gyrch  i Mercher  gan, 
Dewis  hoff  blaned  Huan  ; 
Gwasga  hon  at  ei  fonwes, 
Beunydd  rhydd  ei  orau  wres 
A’i  orau  olau  o hyd 
Yn  helaeth  i’w  anwylyd. 
Afreidiol  creu  un  lleuad 
Yn  chwaer  fwyn  i Mercher  fad, 
Nawdd  agos  haul  sy’n  ddigon, 

E ga’r  dydd  holl  gariad  hon. 


Ar  y daith  cawn  Gwener  deg, 

Mor  brid  ei  gwrid  goreudeg  ! 

Ei  thyner  fireinder  hi 
A geir  yn  tra  rhagori 
Ar  geinder  gwychder  a gwawl 
Holl  nifer  y llu  nefawl, 

Duwies  tegwch  harddwch  oedd 
Yn  asur  y cynoesoedd, 

A ! mwynhawn  brif  em  y nos 
Benigamp,  pe  bawn  agos; 

Os  synnais  wrtli  ei  swynion 
O’r  ddaear  bell  hybell  hon, 

Ynfyd  awn  o’i  chanfod  hi — ar  ryfedd 
Fyg  sedd  gyfagos  iddi, 

A chael  hir  drem  uchelwych 
O’i  hwyneb  draw  heb  y drych. 


Awn  eilwaith  ar  daith  nes  dod — i Iau  fawr, 
Prif  fyd  ein  harianrod, 

Na  wel  o’i  aruchel  rod 
Drwy  oesau’n  daear  isod. 


Y NOS. 


197 


Oddiyno’n  arcldunol — i Sadwrn 
Bell  sidell  ramantol, 

Draw  yn  deg  dry  yn  ei  dwy 
Eirian  fodrwy  anfeidrol: — 

Y nos  anwyl  gâr  yma  breswylio 
Ddedwydd  blaned,  heb  braidd  dydd  i’w  blino, 
A bythawl  loerwawl  yn  tawel  euro 

Pob  drych  rhamantawl  mil-lennawl  yno; 

Hi  a ga  lawer  lloer  i’w  goleuo, 

Amrywiaeth  o’u  gwasanaeth  i’w  swyno, 

0,’u  hamgylch  loewder  gwel  rai’n  machludo 
O hyd,  ac  eraill  yn  hardd-deg  wawrio ; 

Un  yn  entrych  gwych  y gwawl; 

Un  ar  y terfyn  hwyrawl, 

Arall  a’i  gwawl  yn  pallu 
I gyd  oll,  mewn  difFyg  du; 

Lloer  arall  yn  dod  allan 

O’i  bedd  mewn  ail  ddiífyg  ban, 

A’i  heglurdeg  ddisgleirder 
Wrth  ddyrchu’n  synnu  y ser; 

Un  ar  giì  o leufer  gwan, 

Un  arall  oll  yn  eirian; 

Ac  weithiau’r  lleuadau  oll 
Mewn  teg  ymuniad  digoll, 

Y swynol  gysegrol  saith — yn  t’wynnu, 

Draw’n  eiriannu  ne  Sadwrn  ar  unwaith. 

O,  farddol  ryfeddol  fyd, 

A’th  nwyfre  fyth  yn  hyfryd! 

Yn  hir  y mynnwn  aros 

Yng  nghysegrfyd  nawddfyd  nos, 

By w ar  der  leufer  dy  lon 
Fireiniaf  lawforwynion. 

Ar  fy  nhaith  eilwaith  elwn — heb  lesghau, 

Ag  ymylau’r  Drefn  Heulog  ymwelwn. 

Uranus  fawr,  y nos  fyd, 

Yn  hon  aroswn  ennyd, 

I fwynhau  ei  golau  gwan, 

Hwyr  aur  ei  chwe  lloer  eirian; 

Yna  i bwnc  fy  nhaith  bell 
Yn  oerbarth  Neptune  hirbell, 

Terfyn  fyd  ein  heuldrefn  fawr, 

Y ffinfyd  pell  gorffenfawr. 


198 


GWAITH  ISLWYN. 


Ac  yna  yn  iach  canwn, — am  barthau, 

Sy  íyw  o heuliau,  daith  oesau  filiwn. 

Enwog  nos  ! mae’th  gynhwysiad — yn  rhy  fawr 
Fyth  i’m  hamgyffrediad, 

Rhy  faith  y w’r  gyfundraeth  fad 
Oddiarnat*,  im  ddirnad. 

Newton  a'r  nos. 

Newton — Columbus  natur — a chwiliodd 
Trwy  uchelwych  lafur, 

Deg  nos,  dy  wiwgain  asur, 

Dy  hedd  pell,  dy  íydoedd  pur. 

Dilynai  dy  olwynion 
Drwy  y nef,  oleunef  lon. 

Gweíai  d’  ardderchog  olud 
A deddfau  dy  rodau  drud. 

A ! rhoddaist  iddo  ryddid 
A braint  y Gre’digaeth  brid. 

Dalia’i  law,  fel  angel  Ior, 

Allweddau  y bell  wyddor, 

Wnai  ddi-g]oi  y bydoedd  glân, 

Enwog  uchddorau  anian. 

O fyd  i fyd  hedai  fel 
Un  rhwng  y dyn  a’r  angel. 

Er  hyn  addefai’r  olrheinydd  hyfawl 
Nad  oedd  ond  maban  egwan  unigawl, 

Heb  ddarganfod  ond  un  perl  arddunawl 
Yno  ar  tìn  y pell  anherfynawl; 

Diadwaen  foroedd  didawl — eto  oedd 
O faith  oludoedd  y nos  fythledawl. 

C jdgerdd  y rliodau. 

Syn  wrandaw  wna  yr  awen, 

Y nos,  ar  beroriaeth  nen. 

O ! braidd  hi  glyw  beraidd  glod — y rhodau 
Cariadus,  mewn  undod; 

Mae  rhyw  fain  adsain — rhyw  nod 
O’u  dwyfawl  gân  yn  dyfocl. 

Hyd  y llydan  ofod,  y lleuaclau 

A sidellant  yn  eres  eu  dulliau 

Mewn  drych  hynodwych  gylch  y planedau, 

AT  rhai  hyn  eilwaith  gylch  mawrion  heuliau, 


Y NOS. 


199 


Oyda  swynol  gydseiniau — anthemol, 

Yn  gôr  anfeidrol  o gy wrain  fydrau. 

Er  fod  eu  mawr  rifedi 
Uchod  yn  ormod  i ni 
Ei  gynnwys, — eu  cydganedd — rhyfeddol 
Acw  sy  unol  yn  ei  llawn  gysonedd; 

Nis  ceir  un  nôd  croes  o’u  cân 
Nac  anghord  yn  eu  cynghan. 

Daw  y nos  fel  cennad  Ner 
I fyny  dan  ei  faner, 

Ag  angylion  llon  bob  llaw, 

Orwych  res,  er  ei  chroesaw, 

Yn  enw  yr  Ion  ei  hunan 
I ddi-gloi  y bydoedd  glân. 

Clyw  eu  haur  byrth  disclaer  ban 
Uwch  angau,  gyda  chynghan, 

Gyda  sain  rhyw  gywrain  gôr, 

Ogylch  yn  cydymagor; 

O gwel  eu  haruchel  rôd, 

Rai  dedwydd  gerllaw’r  Duwdod. 

A ! nis  dring  dinistr  angau 
I’r  lan  byth  i’w  gorlon  bau ; 

Er  ehanged  eu  gwledydd, 

Gofod  i feddrod  ni  fydd. 

Nid  a angladd  o’u  haddef 
Tra  miloedd  blynyddoedd  nef. 

Ni  throir  maen  yn  feddfaen  fyth 
Oer  gofur  yn  dragyfyth. 

Y nos  a’r  rhai  hunasant. 

Dyner  ser ! cryf  hiraeth  sy, — yn  ddibaid 
Yn  fy  enaid  am  ddringo  i fyny 
Palasau  y seintiau  sydd 
Uwch  braw,  o fewn  eich  broydd. 

Ynnoch  rywle  mae  ne  ’nhad, 

Aur  wynfa  mam  dirionfad. 

Oes  rhy w gof  o’r  amser  gynt 
Eto  yn  eiddo  iddynt, 

Rhy w ddolen  o’r  gadwen  gaid 
Yn  ein  huno’n  un  enaid  ? 

Ann,  fy  chwaer,  sy’n  eich  nef  chwi, 
Rhodcíwyd  nef  fore  iddi, 


200 


GWAITH  ISLWYN. 


Pur  anfarwoldeb  bore, 

Coron  cyn  loes  y groes  gre. 

Diolchaf  i Naf  a’i  nos 
A’i  dda  en^vl  am  ddamjos 
Y man  lle  gorffwyswch  mwy, — ac  mae’r  wen 
Hardd  Eden  i minnau’n  gyraeddadwy. 

I íewn  pan  ddeuaf  fìnnau 
O’r  flin  hynt,  O ! ’r  ail  fwynhau 
Rhyngom  a fydd,  a’r  angau 
Tu  ol  byth  i’n  tawel  bau, 

Gwlad  Seion,  hyfrydlon  fro, 

Nis  enwir  y nos  yno. 

Tŷ  ger  y môr  ganol  no&. 

A ! mae  ynnof  ddymuniad 
Trwy’m  hoes,  am  wneyd  cartre  mad 
Yn  fy  lienoed  i f’  hunan 
Mewn  rhyw  le  tra  mwyn  ar  lan 
Y gwyrdd  fôr,  a gardd  fìrain 
O’i  gylch  fel  paradwys  gain, 

Gerllaw  hwn  adeiliwn  dŷ, 

Nef  ei  hunan  fai  hynny. 

Dedwydd  yno  trwy  hyd  y dydd  hunwn, 
Gyda’r  nos  hoff  a’r  eos  deffrown, 

O ! gyda’r  ser  mi  godwn, — mewn  purach 
Dydd  dwyfolach  amgenach  mi  ganwn 
Folian,t  gogoniant  Gwiwner 
Mal  saht  yn  ymyl  y ser. 

Efo’r  awen  awn  yn  llawen 
A llawn  lleuad 

Tua’r  glannau,  a’m  meddyliau 
Am  addoliad. 

Eurai,  gogoneddai’r  nos 
Unigawl,  y don  agos. 

Tonnau  a ser — cawn  tan  eu  swyn 
Newyddfyd  i’r  awen  addfwyn. 

Mae  y ser  fel  am  siarad 
Yn  y nos  am  dŷ  fy  Nhad; 

Meddyliau  uwch  geiriau  gaf 
O’r  ser,  ddwyfolwers  oraf. 


Y NOS. 


201 


Tybiaf,  meddyliaf  im  ddod — o fynwes 
Addfwynaf  y Duwdod, 

Mal  Efe — a theimlaf  fod 
Fy  ach  o’r  wynfa  uchod. 

Tybiaf  fod  eto  obaith 
Am  Eden  wen  yr  ail  waith, 

Eden  well  dan  ewyllys 
Fy  Mhrynwr,  llywiwr  y llys; 

Addaw  maent  mewn  hedd  i mi 
Caf  eilwaith  acw  ei  foli, 

A’i  weld  wedi  ’r  holl  hirwae 
Yn  ei  lys  “ megys  y mae.” 

A ! mi  a wn  am  fangre  dymunol, 

A’r  môr  yn  agor  o’i  flaen — unigol 
Dawel  lannerch,  mewn  lle  di-elynol. 

Yn  mwynder  eu  cymundeb 
Clau,  ni  theimlwn  eisiau  neb. 

Gwell  weithion  y don  dyner, 

A’r  caruaidd  sanctaidd  ser, 

Na  gweigion  gymdeithion  dydd 
I weini  ar  awenydd. 

Unoliaeth  awen,  seren,  sant. 

Awen,  a seren,  a sant, 

Enwir  mewn  perffaith  uniant. 

Yn  eu  nodwedd  un  ydynt, 

O’r  un  llwyth  a thylwyth  ynt. 

Y ser  oeddynt  fy  mhrif  gysuryddion, 

Eang  fydoedd,  gy nt  yn  fy  ngofidion, 

I fy w rhinweddol  fy  arweinyddion ; 

Nos  oedd  angyles  pan  suddai  ’nghalon 
I ’nhywys  i ddinas  Iôn, — i froydd 

Y gwin  newydd  a’r  bythol  ganeuon. 

Hi  a’m  haddysgai  fod  modd  i esgyn 
I ryw  eilfydoedd  ar  loewaf  edyn, 

Jlraw  o dwrf  daear  a dyn, — i weld  gwawr 
A dydd  dirfawr  ein  tynged  ddiderfyn. 

Gwna  y nos  ddangos  i ddyn 
Y dwyfol  aur  edefyn 
Sy  eto,  er  rhwysg  Satan 
Yn  uno’r  byd  â’n  Hiôr  ban. 


202 


GWAITH  ISLWYN. 


Gioyneb  neý  mewn  afonydd. 

Weithion  raae’r  hyfrydlon  fro. 

HofF  isod  yn  gorfìẁyso. 

E baentia  ’r  nen  ei  gwyneb  ysblenydd 
übry  ar  fynwes  bur  yr  afonydd, 

A lluniau’r  cymylau  dros  y moelydd 
Acw  redant  fel  cysgodau  ’u  Creawdydd; 

Beth  yw’r  gwawl  gorsynawl  sydd — ar  y ddôl  ? 
Ai  lliwiau  dwyfol  o waith  llaw  Dofydd  ? 

Ail  greadigaeth  mewn  llynnoedd. 

Nos  ddywed, <c  Bydded  !”  a bydd 
Nennau’n  y llynnau  llonydd. 

Seren  ar  ol  seren  sy 
Ar  wybren  glasfor  obry, 

I’w  huchelfaith  daith  yn  dod 
Drwy  asur  y dŵr  isod. 

O flaen  Duw  fel  hyn  y daeth 
Gwawr  deg  y greadigaeth; 

Fel  hyn  yn  sydyn  doe’r  ser 
O ddu  amdo  diddymder. 

Mewn  ter  lif  mae  natur  lân 
Heno  yn  dyblu’i  hunan. 

Sain  y nant  swyna  y nos, — fry  wyla 
Pan  fo’r  haul  yn  agos, 

Mynnai  ’n  awr  i’r  guwawr  gain 
Yn  Nwyrain  gwyn  i aros. 

Y mae  y nant  fel  am  i ni, — weithion 
Ddeall  iaith  y nosli 
Mewn  hedd  cymuno  â hi, 

A boddus  ateb  iddi. 

Yr  eos. 

Clyw,  draw,  yr  eos  lawen, — fel  duwies 
Ar  flodeuog  gangen ; 

Llanw  â’i  mawl  y nefawl  nos 
Wna’r  eos  bêr  ei  hawen. 

I’r  gwigoedd  heirdd  cydgrynhoa  beirddion 
Aml  yng  ngoleu  y ser,  mal  angylion, 

I fwynhau  dwyfol  seiniau  a swynion, 

A melusderau  mawl  eos  dirion  ! 


Y NOS. 


203 


Gynghanedd  ryfedd  ! Distawa’r  afon, 

I’m  meddyliaeth,  a’r  balmaidd  awelon, 

Bob  llaw,  i wrandaw  ar  hon. — oll  yn  gaeth, 

A pheroriaeth  ei  cherdd  hofF  yr  awrhon. 

A ! onid  ydyw  anian  odidog 

Mewn  pur  syndod,  rhyfeddod  gorfoddog, 

Yn  rhoi  ’i  gwiwfys  ar  ei  gwefus  eurog? 

Yn  dal  ei  hanadl  uwch  yr  odl  enwog, 

I lwyr  fwynhau  seiniau  syn, — cerddoriaeth 
Dihafal  hudoliaeth  dwyfol  delyn. 

Y nos  a’r  gwlithyn. 

O law  nos  y cain  rosyn, — goronir 
Ag  ariannaidd  wlithyn, 

A’i  arogl  ef  drwy  y glyn, 

Syw  iawn  dâl,  sy  yn  cìilyn. 

O wl-ithyn  gorwyn,  mor  gu 
Yw  dy  wên  wrth  dywynnu ! 

Hylif  em,  dy  loewaf  wawl 
Gura  ser  â’u  gwawr  siriawl. 

Ni  fedd  un  teyrnedd,  i’m  tyb, 

Na  phalas,  dy  gy íFelyb. 

Pa  hyfryd  loewder  sy’n  pefru  ? 

Beth  wyd  ? Ai  llygad  cariad  cu  ? 
Ogonawl  wlithyn  gwiwnef, 

A’i  dafn  wyd  o afon  nef  ? 

Mi  welais  emau  heulog,- — yn  Llundain 
A’u  llond  o’r  godidog ; 

Glanach,  a mil  mwy  gleiniog, 

Dy  ddafn  ter  mewn  creider  crog. 

A dŵr  nef  dioda’r  nos 
Fil  o dyner  dodionos, 

Yna’n  ŵyl  oil  dan  len, — ânt  i huno, 

Mwy,  i freuddwydio  am  froydd  Eden. 

Y nos  a gorffwysdra. 

Llefara  nos  i’r  llafurwr, — heddwch, 

A rhyddid  i’r  gweithiwr ; 

Dwg  hun  i flinedig  ŵr 

Rhag  aflwydd  ei  chwerw  gyflwr. 

Mal  nef  yn  ymyl  y nant 
Y w man  ei  hoff  ddymuniant. 


204 


GWÀITH  ISLWYN. 


Taen  blodau’n  fwâu  hedd 
Rhosynawg  tros  ei  annedd. 

Mae’n  gartref  i dangnefedd, 

A gwir  lioen,  mae’n  gysegr  hedd. 
Bcddlonrwydd  a dedwyddyd 
A gawn  o’i  fewn,  a gwyn  fyd. 

Y gwyrdd  sy  fel  gardd  Seion, 

Fel  glas  ne,  gylch  y lle  llon 
Daw’r  gwlith  â dwbl  fendith  fad 
Ddwyfol,  ar  ei  ardd  wiwfad. 

Is  eirian  wawl  ser  y nef — fawreddus, 

Rhy  ogoneddus  yw’r  wiwgain  haddef, 

O ! rhy  lân  yw’r  drigfan  draw, 

Rhy  lonydd  i’w  darluniaw. 

Y gŵr  blin  a gâr  ei  blant, — a hwythau 
Weithion  a gyfodant, 

Ail  am  engyl  ymhongiant, — wrtho, 

A’u  croeso  goreu  iddo  a roddant. 

Arweinia  y rhai  hynaf, — yn  ei  law, 

Anwyl  ŵr  tirionaf, 

Idd  y lleia  rhodda  wres 
Ei  gynnes  fonwes  fewnaf. 

Eu  swn  a’u  melawg  gusanau, — sy  dâl 
Dros  y dydd  a’i  feichiau ; 

Mwy  ennill  yw,  mae’n  well  llog 
Na’r  gyflog  eurog  orau. 

Hidlo  balm  nefol  wna’r  hwyrol  oriau 

Ar  y gŵr  a lethir  a gorlwythau  ; 

Cloa  boddloniant  pur  ei  amrantau 

Ag  hun  melusach  nag  yn  mhalasau 

Ymerawdwyr  a gwŷr  gau, — mor  llonydd 

Yw  ei  obennydd  clyd,  mor  ddiboenau. 

Dreuddwyd  y gwcithiwr. 

Hyd  y nos  breuddwydio  wna, — am  orífwys 
Ym  mherffaith  hedd  Gwynfa, 

’R  awr  bêr  caiff  llafurwyr  byd 
O’u  holl  ingfyd  ollyngfa. 

Gwel  ei  hun  wedi  glaniaw 

O’i  fordaith  a’i  drymwaith  draw  ; 


Y NOS. 


205 


A’r  llaw  fu’n  gweithio  mor  llesg, 

Yn  dal  mewn  gallu  dilesg 
Balmwydd  o wych  lwydd  uwchlaw 
Gelyn  i’w  lidiog  wyliaw. 

Banllefau  meibion  llafur 
Yn  y loew  bell  Jubil  bur 
Glyw  efe, — buddugol  fawl 
Ar  fannau  anherfynawl; 

Lle  mae  y werin  oll  mwyach — tu  hwnt 
I hawl  gormes  afiach, 

Hwnt  i heiyrn  eu  hen  deyrn  du, 

Heb  allu  gan  drais  bellach. 

Hun  y creaduriaid. 

Sua’r  afon  ei  physg,  weithion, 

I hun  dirion  trwy’r  dyfnderoedd, 

A breuddwydiant  am  ogoniant 
A llifeiriant  y pell  foroedd. 

Y cerddgar  adar  ydynt 
Yn  dychwel  o’u  huchel  hynt ! 

Llaesa  eu  corau  lliosog, — ysgeifn 
Eu  hesgyll  godidog ; 

Ant  mewn  llon  hyfrydlon  frys 
Mwy  i’w  sigl-lys  mwsoglog. 

Y wiw  wenynen  ddiwyd, — adawa 
Y blodeuyn  ceinbryd, 

Ac  mewn  heddwch  i’w  chwch  a, 

Le  faedda  bob  celfyddyd. 

Yn  hedd  hwyr  y paen  a ddaw, 

A’i  esgyll  yn  yinrwysgaw, 

Yn  eres  oll,  fel  rhyw  syn 
Aderyn  o fyd  aralh 

A’r  hardd  bluog  geiliog  cain 
Hyderus,  sydd  yn  darwain 
Yn  ei  ran  ei  deulu’n  rhwydd 
I’r  ieirglwyd  fel  rhyw  arglwydd 

Hu  n y bardd. 

Minnau  hunaf,  af  i fyd, — od,  uthrog, 
Dieithrawl  yr  ysbryd; 

Acw  enaid  uwch  cylch  cnawd  a, 

Hardd  hedfa  trwy  freuddwydfyd 


200 


GWAITH  ISLWYN. 


Er  ei  rwysg,  carcharor  yw, 

Cloeclig  mewn  clai  ydyw  ! 

Aml  rafl*  gylch  y serafF  sydd, 

Dyfnaf  Babilon  defnydd. 

Cloa  hwyr  y synhwyrau, 

Y llaes  gortf  sydd  yn  llesghau. 

Mater  baid,  a’r  enaid  rhydd 
Nid  ofna  mwy  rhag  defnydd ; 

Uwchlaw  byd  dycîiwela  ban 
I’w  freiniol  fro  ei  hunan. 

Cymer  ei  daith  faith  i fyd, — yr  engyl, 

Uwch  cyfryngau  cleilyd  ; 

Ymgais  ydyw  i fyw  fel 
Angel  wedi  diengyd. 

Ebrwydd  hed  yn  y cerbyd  breuddwydiol, — 

Yn  nef  yrrir  gan  engyl  anfarwol, — 

Trwy  bur  hewyd,  i’w  gartre’  boreuol, 

Bro  ei  ddwyfol  haniad,  darddiad  urddol ; 

Selir  ger  allawr  ser-wawr  nos  siriol 
Ei  addas  briodas  a’r  Ysbrydol. 

Breuddwyd  fedd  allweddau — ysbrydolfyd, 

Hawl  i agoryd  y bythol  gaerau, 

Eirian  awr  o fewn  yr  anherfynawl, 

Llawen  ofwy  i blith  y 11  u nefawl, 

Rydd  inni,  ac  arddunawl — gysgodau 
O agweddau  bodolaeth  dragwyddawl. 

Storm  y nos. 

HofF  ydwyf  dan  bruddglwyf  bron 
O wrando  ar  ru  ’r  wendon 
Yn  herio’n  hy  ’n  oriau  nos 

Y gwgawl  greigiau  agos. 

Aed  daearol  fydolion, — i rifo 
Eu  haur  ofer  weithion, 

Mil  mwy  bri,  gwell  mael  i’m  bron, — os  mwynhaf 
Is  trwm  auaf,  y nos  storom  eon. 

Yn  fy  nhrigfa  yn  Rhagfyr 
Dedwydd  bod,  wedi  dydd  byr, 

A syllu  yn  serchus  allan 
Ar  y glwys  bur  eira  glân. 


Y NOS. 


20T 

Eira  rydd  ei  oer,  oer  wawl 
Llwyrwyn,  fel  cysgod  lloerwawl. 

Mor  gu  yw’r  storom  ruawl 
’N  awr  i mi,  mor  bur  ei  mawl ! 

Rhuadau’r  llew  mawredig, — ysgydwa 
Y gysgodawg  goedwig, 

Ei  daran  lais,  cryglais  cry, 

Ddeffry  ddyfnderoedd  Affrig. 

YLloer. 

Weithian  y storom  drom  draw 
A hanner  nos  i hunaw ; 

Derfydd  y tyrfau  dirfawr, 

Daw  tangnef  drwy’r  nef  yn  awr, 

Dros  yr  oll  daw’r  ser  allan, 

Enwog  lu,  filiynau  glân  ; 

O ddu  gwmwl,  yn  ddigymar, — ei  harddwch, 

Yn  ei  holl  degwch  daw’r  lleuad  hygar. 

Dethol  lusern  ymdeithydd 
Wedi  i’r  don  ordoi’r  dydd ; 

Mewn  hiraeth  mae  yn  aros 
Am  hon  yn  eigion  y nos. 

O’i  bron  deg  mae  bryn  a dôl — i’w  gweled 
011  yn  yfed  ei  harianlli  nefol. 

Môr  arian  dros  anian  sydd, 

Rhwysc  Eden  dros  y coedydd. 

Mae  arian  ar  y bannau, — mae  arian 
Ar  y môr  a’i  donnau, 

Mae  arian  ar  y muriau, — rhyw  ddylif 
O fyw  arian  hylif  yw’r  ne  olau. 

Eden  yng  ngoleu’r  lloer. 

Yn  y nef,  loer  henafol, 

Asi  ni  ag  oesau'n  ol ! 

Ti  glywaist  gu  alawon, — y bore 
Gan  bur  archangylion, 

Doniol  lu — uwch  Eden  lon 
Gwlawiaist  dy  belydr  gloewon. 

Adda  a’i  Efa  dan  dy  wên  ddwyfol 

Elynt  am  hynt  trwy’r  rhodfeydd  rhamantol, 

Gwisgai  Eden  yn  y nos  gysgodol 
Geinderau  gwychderau  uclidaearol, 


208 


GWAITH  ISLWYN. 


Troai  yn  lwys  baradwys  ysbrydol 
Dan  gain  addurn  dy  wên  ogoneddol — 

Nos  Eden  ! O,  nos  hudol ! — tecacli  na 
Nos  gu  Arabia,  O,  nos  gerubiol ! 

Cymylau  golau  i gyd, — llawn  ceinder, 

A geid  yn  nwyfre’r  deg  Eden  hyfryd ; 
Nifwl,  ie,  cwmwl  can 
Yno  oleuai  ’i  hunan! 

Y cwmwl,  cyn  y camwedd, — arwisgai 
Bob  rhwysg  a gogonedd, 

Pob  ceinder,  gwychder,  a gwawl, 

Afrifawl  íFurtiau  rliyfedd. 

Oedd  weithiau  ar  agwedd  llong  fawreddog, 
Dan  hwyliau  ar  donnau’r  nef  sidanog, 

A’i  llwyth  o drysor  pell  fôr  llifeiriog, 

A’r  engyl  draw,  y “ dwylaw  ” dihalog, 
Newidiai  wedyn  fry  yn  odidog 
Ar  ne  las  swynawl,  i deyrnlys  enwog, 

Ac,  mewn  urddas  cwmpasog, 

Gu  wyrdd  crai,  a gerddi  crog. 

Deuai’r  ser  gan  leuferu 
Yn  nes  i lawr,  hynaws  lu ; 

A ! nês  i’r  ddaearen  oedd 
Rhifedi  ei  chwaer-fydoedd. 

Garld  yng  nyoleu  lleuad. 

Mor  gain,  O,  mor  ogonawl, — yw  ’mherllan, 

A’i  lliwiau  eirian  o dan  y lloerwawl ! 

Blodau  y pren  afalau  nefolwych, 

Wna  i chwannog  angylion  ei  chwennych, 

0,  fawrhydri ! Fry  edrych  ! — A fu  pren 
O fewn  i Eden  yn  fwy  hynodwych  ? 

Y ll  >er  a phriuld  der. 

Er  hyn,  ’e  geir  yn  ei  gwedd — arwyddion 
Pruddaidd  o dristlonedd ; 

Mae  rhyw  drem  o ardrymedd, — lliw  galar 
I’w  weld  ar  hygar  loewder  ei  hagwedd. 

A,  leuad  fad  ! wyt  hotF  i’r  adfydus, 

Rhyw  belpn  dirion  iawn  i’r  blinderus, 

Lleferi  dirioni  i druenus, 

Acw  anfoni  dy  wên  i’r  cwynfannus, 


Y NOS. 


209 


Gu  loer,  chwaer  y galarus, — dy  brudd  wawl 
Sy  wir  swynawì  i fonwes  resynus. 

Ai  dy  asiad  a’th  gaethiwed  oesol 
Wrth  fyd  mor  bellenig,  mor  unigol, 

Sydd  yn  achosi  ’th  gy nni  byth  gwynol, 

Fel  caeth  forwyn  dan  gadwyn  dyngydiol  ? 

Ai  awydd  esgyn  hyd  ryfedd  ysgol 
Cread  Iehofah,  i’r  cyrrau  dwyfol  ? 

Ai  awydd  crwydraw,  draw,  uwch  dir  reol, 

Efo  nifer  y ser  anfesurol  ? 

Ai  gweld  o’r  pur  uchelder — holl  hagrwch 
A llygredd  y dyfnder, 

A dyn  is  gwawl  mor  dyner 
A ban  arf  yn  erbyn  Ner  ? 

Adeg  myfyr  a gweidi . 

Y santaidd  nos  a’n  tuedda  ni — fwy-fwy 

At  fyfyr  a gweddi, 

Ei  nefol-deg  adeg  hi 
Sydd  hwylus  i addoli. 

Hoffder  yr  Iesu  o'r  Nos. 

Y nos  anfonai’n  Hiesu — ei  dirion 

Weddi  daer  i fyny, 

Am  gariad  ei  Dad  o’i  du 
A’i  rad  i’w  gwbl  waredu. 

I’w  hoíF  fynydd,  pan  orffennai — y dydd, 

Mab  Duw  a esgynnai ; 

Natur  oll,  yn  ddistaw’r  ai, 

Oblegid  Duwdod  blygai. 

Tybiaf  fod  syndod  trwy’r  ser — o’i  weled 
Mor  ŵyl  yn  y dyfnder ; 

Priod  Fab,  anwylfab  Ner, 

A’i  bryd  yn  llawn  o bryder ! 

Un  ogyfuwch  âg  Iehofa — a’i  lin 
Ar  lâs  Palestina  3 
Brenin  ne  ’n  gynefin  â 
Phob  dolur  a chur  chwerwa ! 

Y ddofn  nos  mewn  hedd  a fwynhai, 

O’i  gyfoeth  hi  a’i  hadgofiai. 

Clywai’r  tyner  ser  yn  son 
O gariad  am  ei  goron, 
o 


210 


GWAITH  ISLWYN. 


A’i  liosog  balasau 

011  o berl,  yn  y bell  bau, 

Am  ei  orsedd  ryfeddawl, 

Ac  am  forau  gorau’r  gwawl. 

Meddyliai  am  addoliad 
Engyl  fry  drwy  dŷ  ei  Dad ; 

0 ! tybiai  y cly  wai  eu  clod 
O’i  heddychawl  fynydd  uchod. 

Y Nos  yn  cudclio'r  croesbren . 

Hoffai’r  nos,  a’r  nos  a wnai — am  hynny 
Gymwynas  pan  drengai, 

Ei  duwch  dyfnaf  doai — ei  groesbren, 

A’r  oleunen  uwch  Calfari  lennai. 

Uchod  cyn  darfod  o’r  dydd — Haul  enwog 
Ddiflannai  gan  gwilydd ; 

Torrai  ymaith,  mewn  terydd 
Lid  dirfawr,  deirawr  o’r  dydd. 

Nos  mor  ddu  ni  fu, — ni  fydd 
Oesau  tìl  nos  hefelydd, 

Fel  bydoedd  trymion  oeddynt 
Ei  gorblygion  geirwon  gynt. 

Gwnai  y ser,  gan  y soriant, — alw  adref, 
Beìydrau’u  gogoniant, 

Ei  loes  ni  oleuasant, — eu  gwawl  cu 
Rhag  gwedd  Iesu  yn  llwyr  a guddiasant. 

Ni  allai’r  Iddewon  hyllig — weled 
Yr  hoelion  llymedig, 

Na’r  archollion  dyfnion  dig, 

Na  gwaed  y bendigedig. 

Ein  Hiesu  anwyl  yn  y nos  honno 
Rodd  iawn  i Ion  dros  fyrddiynau  yno, 

Ac  i’r  nef  lwys  cai’r  lleidr  ei  gymhwyso 
Dan  ei  offeiriadawl  waed  yn  ífrydio, 
Rhyfeddawl  flaenbrawf  iddo — o ffyniant 
Ei  haeddiant,  a llwyddiant  ei  lioll  eiddo. 

“ Gorffennwyd  !”  O’r  gair  ffynnol — fe  wawriodd 
Rhyw  foreu  tragwyddol, 

Yfory  teg  anfarwol — heb  un  loes 
Ar  ol  einioes  o hirnos  orlennol. 


Y NOS. 


211 


Nos  einioesfel  nos  anian. 

Adeg  gymylog  ydyw 
Yr  einioes  hon,  oer  nos  yw. 

Siom  ar  ol  siom  fel  niwloedd  sydd 
Yn  ei  gordoi  mewn  garw  dywydd. 

Ainledfawr  gymylau  adfyd — er  hyn 
Sy  o rinwedd  hyfryd, 

Er  yn  brudd,  i droi  ein  bryd 
Ar  geinfawr  fro  y gwynfyd. 

Ni  welem  ser  anwylion — y ne  bell 
Oni  bai’r  nos  dirion ; 

Na  mawr  gariad  rhad  yr  Ion, 

Heb  alaeth  a helbulon. 

Ei  odiaeth  addewidion — yn  dwr  ser 
Dros  orwel  trallodion 
Gyfodant — nos  gofidion 
Yn  ei  hedd  sy  lawn  o Ion ! 

Acw  i fro  nef  cyfeiria  ni,— a ífydd 
Goffeir  yn  ei  chynni 
O’i  theg  etifeddiaeth  hi 
A’r  sedd  sy’n  aros  iddi. 

Gofìd  blin  gyfyd  ei  blant — o’u  halaeth 
I olwg  gogoniant 
Dinas  Ior,  sy’n  dyneshau, 

Ymylau  gwlad  y moliant. 

Nos  einioes,  fel  nos  anian, 

Sy  loew  gan  wawl  dwyfawl  dân, 

Gan  gu  ser,  gan  gy suron, 

Gan  ddisgleirdeb  wyneb  Ion. 

Yn  nhrymder,  yn  nyfnder  y nos, — mewn  hedd, 
A mud  unigedd,  O,  mae  Duw’n  agos ! 

Duo  wna’r  byd,  a Ner  ban 
A leinw  ei  le  ei  hunan, 

Daw  i lawr  yn  awr  yn  nês 
A’i  dirion  wyddfod  eres ; 

Yn  hedd  du  nos  ni  ddywed  neb 
Anwylder  ei  bresenoldeb. 


212 


GWAITH  ISLWYN. 


Deuwch,  ofìdiau  auon, — i guddio 
Gwedd  y ddaear  weithion  ; 

I mi  weled  ymylon 
Y wlad  welí,  a golud  hon. 

Anwyl  fraint,  mae’n  oleu  fry  ! — mae  cannaid 
Wawl  ar  fy  enaid,  mae’n  glir  i fyny ! 

Mae  angylion  llon  bob  llaw 
I’m  harwain  rhag  im  wyraw  ; 

Os  yw’r  byd  i gyd  am  gau 
Ei  ddaearol  is-ddorau, 

Salem  Ior  sy’n  agored, 

A’r  heol  aur  oll  ar  led. 


Ni  fydd  nos  yno. 

A chlywaf  wych  alawon, — miliynau 
Sydd  o’  mlaen  yn  Seion ; 

Wedi  ’r  llid,  fy  mrodyr  llon, — fyth  ganant 
Mewn  g\Y}m  ogoniant,  mewn  gy nau  gwynion. 

Minnau  af,  mae  hoen  hefyd, — i fìnnau 
Ar  fynydd  y gwynfyd ; 

Yng  ngwyl  fawr  yr  angel  fyd 
Caf  hoewaf  ddidranc  fywyd. 

Ydd  ysgol  wisg  ddiosgaf, — a llaeswych 
Wn  y llys  a wisgaf  ; 

Yn  lli  angeu  gollyngaf 

Y groes  hon,  aur  goron  gaf. 

Hawddamor,  oror  araul 
A “ Duw  a’r  Oen  ” dy  der  haul ! 

Gwyneb  Duw-ddyn  yn  gwenu 
Yw’th  haul  can  a’th  oleu  cu. 

Ni  fedrwn  ddal  yr  anfeidrol, — leufer 
A lifa’n  dragwyddol 
Yn  y nef,  nes  cael  yn  ol, — ar  wawr  glau 

Y gorffen-forau,  ryw  gyrfìf  anfarwol. 

Ni  welir  y nef  yn  niwlio, — na  dydd 
Trwy  oes  Duw’n  machludo, 

Na  chysgod  hudd  yn  cuddio — yr  eurog 
Nef  ddinas  enwog, — Ni  fydd  Nos  yno  ! ” 


Y WAWR, 


213 


Y WAWR. 

Cerub  teg  ílaen  cerbycl  dydd 
Yw’r  gy wrain  wawr  ; agorydd 
IJchel  ddorau’r  borau  ban, 

Bron  aur  yr  wybren  eirian, 

Gem  yr  wybr,  digymar  yw, 

Ai  gwên  Eden  gain  ydy w ? 

Blina  anian  ysblenydd 
Erbyn  prudd  derfyn  y dydd, 

Mae  yn  edrych  fel  mewn  oedran, 

Yn  flin,  ar  ol  cyflawni  ’i  rhan, 

Ei  phluog  eurog  gorau, 

A’u  lleisiau  i gyd  sy’n  llesghau ; 

Ei  chlaer  haul  o’i  uchel  rod, 

O’i  sedd  asur  sawdd  isod ; 

Mor  llesg  a marw  yw  y lli, 

Mae  anian  heb  ddim  ynni. 

Ond  ar  fyw  awr  y wawr  wen 
Dryloewaf,  natur  lawen 
Ymrwysga,  hi  wisga  wên — ardderchog, 
Nwyf  a byw  odidog  febyd  Eden. 

I fyny  cwyd  mewn  ifanc  oed 

Y bêl  hon  heb  ol  o henoed, 

Mewn  gwyrddni  a glesni  glân, — yn  gwenu, 
Yn  lleueru  gan  bob  lliw  eirian. 

Synnais  pan  welais  y wawr 
Ogylch  heddyw’n  ymagawr, 

A’r  henfyd  fel  claer  wynfa, — mor  eurog 
A gwiw  fawreddog  foreuau  Adda. 

A’r  olwyn  fawr  heb  dreulio, 

Dieithr  rym,  er  cyd  ei  thro. 

A’r  hen  fyd,  mor  heinyf  y w ! 

Ai  Addaf  wyf  ? Ai  heddy w 

Y daeth  y gre’digaeth  deg 
I fod,  y gyntaf  adeg  ? 

Rhudd-linell  hardd  o oleuni — yw’n  unig 
Ar  y nen  wrth  godi ; 

Eitha  dirym  wrtli  dorri ; 

A gwan  iawn  yw  ei  gwên  hi. 


214 


GWAITH  ISLWYN. 


Edefyn  gorfain  (dwyfawl 
Er  hyn  yw)  o ryw  wan  wawl. 

Dyrch  fel  y llewyrch  ]leia, — ei  goleu 
Gwylaidd  draw  a gryna ; 

Y ddu  nos,  pan  ddynesa 
Trwy  y niwl,  ei  gwatwar  wna. 

Ond  cryfha,  cynhydda’i  nerth, 

Nes  enfyn  y nos  anferth 
A’i  lluoedd  niwl-dorfoedd  dig 
I gyd  yn  orchfygedig, 

Ffoant,  diflannant  yn  flin 
Dros  aur-ganllawiau’r  llewin. 

A’i  chlau  lumanau  mir — enfysliwiol, 

Draw  yn  fuddugol  drwy  y nef  ddygir. 

Llwyr  yn  awr  enilla’r  nen, 

Esgynna  i lys  gwiw-nen, 

Hawlia’n  hyf  deyrnwialen  hon, 

Ei  chyrrau  pella,  a’i  choron. 

Mae’r  huan  eirian  o’i  hol 
Ryw  fíynnon  anorffennol; 

Lleufer  dwll  i fôr  y dydd, — yw’r  nefol 
Wawr  adlonol — y môr  dilennydd. 

Dibenna  ei  chlod  beunydd 

Mewn  mawr  ddawn,  mewn  môr  o ddydd. 

Gwel  ogonawl  glogwyni ! 

Codant,  dwyreant  heb  ri, 

Fil  mil  ar  ol  eu  gilydd 
I’r  lan  dont  ar  lanw  y dydd 
0 araul  fannau  eirian, 

A lleuer  dydd  oll  ar  dân. 

Llidiog  gy mylau  llwydwawr 
Dros  ochrau’r  mynyddau’n  awr 
Roliant,  a doddant  fel  dim 
Ar  ddydd  i awyr  ddiddim. 

Ymleda  natur  mal  Eden  eto, 

Y swynol  ddyffryn  sy  yn  ail  ddeffro, 

Syw  heirddion  gariadus  erddi’n  gwrido, 

A pharadwys  o amgylch  yn  ffrydio, 

Y goleu  hanerog  sy’n  glain  euro 

Y geirw  fryniau  gwelwon  geir  fry’n  gwylio, 
O Anian,  pwy  wna’th  ddarlunio  ? Angel, 
(Gwellt  yw  ei  bwyntel,)  nis  gall  dy  baentio. 


Y WAWR. 


215 


Edrychaf  tra’r  ymdrochi,— mewn  mawredd, 
Mewn  môr  o oleuni, 

Mewn  disgleiriaf  loewaf  li 
(Uthrolwyrth  !)  o aur  hyli. 

Per  iawn  gerdd,  poh  pren  a’i  gôr 
Yma  sy’n  dy  hawddamor ; 

Llwyni  fyrdd  sy’n  llawn  o fawl 
O roeso  i’th  wên  rasawl ; 

Try  y byd  i gyd  yn  gân 
Ar  bêr  awr  bore  eirian. 

Egyr  horeugerdd  cydgor  y brigau, 

Heirdd  eu  hadenydd,  peraidd  eu  doniau, 

Lluon  gorhwylus  mewn  llon  garolau, 

Pynciant,  moliannant,  wrth  y miliynau, 

Eglwys  i gyngan  y w y gleis  gangau ; 

■Greddfol  ydynt  eu  gwir  hawdd  fawliadau 
Cu  feirdd  Eden,  uwch  cyfarwyddiadau, 

Uwch  addysg  ddynol,  celfyddoì  foddau, 

Duw  ei  hunan  a wnaeth  eu  llon  donau; 

Canant  ei  glod  heb  nodau — yn  berffaith, 

Hardd  ddifyrwaith  yw’r  ddieilgerdd  forau. 

Ar  oriau  y wawr  eurog, — rhagorach 
Yw’r  garol  blygeiniog 

Nag  emyn  dyn,  mwy  doniog, — mwy  peraidd 
Yw  llu  Handelaidd  y llwyni  deiliog. 

Ooron-lwyth  y crwn  wlithyn — oreu  berl, 

Geir  ar  bob  blodeuyn: 

A!  mae  ail  y gemau  hyn? — gemau’r  dydd, 
Dihefelydd  arian  dwyfolwyn. 

Diolcha’r  blodau  eilchwaith 
Am  y llwys  nef-emau  llaith, 

A’u  hiach  aroglau  uchod 
A fynegan  eu  glân  glod. 

Adlonol  yw  dylanwad 
Y borau  aroglau  rhad  ; 

Eu  rhin  hwy  a dry  hen  oed 
Yn  fyw  obaith,  yn  faboed. 

lach  yw  yr  awel  ddifyr  chwareus 
Hyd  ochrau’r  bryniau,  y bore  hoenus; 

Anadla  fywyd  i fyd  göfidus, 

Mag  rosynau  ar  fochau’r  afìachus. 


21(» 


GWAITH  ISLWYN. 


Henfíÿch,  awel  dawel  dydd  ! — gwnei  ’n  llawen, 
A llunni  i awen  esgyll  newydd. 

Drwy  d’  anadlu  gwnei  gyfrannu 
Modd  i ganu,  meddyginiaeth  ; 

Llonder  ysbryd,  hyfryd  hwyl, 

Wawr  anwyl,  yw’th  feithriniaeth. 

Ychydig  sy  n gwylio  ’i  chodiad, — er  mor 
Dra  mirain  ei  thrwsiad; 

Huna  myrdd  tra’r  nennau  mad 
Yn  oddaith  o ogoneddiad 

Yn  eu  cerbydau  gorau  y gy rrant 
I weled  mannau’n  ol  eu  dymuniant, 

Lleoedd  o gelfol  ddynol  ardduniant, 

A gwiw  arlunfeydd  gorlawn  o foddiant; 

Eu  haur  yn  rhwydd  am  y rhain  a roddant, 
Edmygwyr,  dilynwyr  pob  adloniant, 

Ein  harweinyddion, — er  hyn  ni  wyddant 
Am  y wawr  gain  a’i  môr  o ogoniant. 

Gweithiwr  genfydd  foreuddydd  fawreddau 
Ar  awr  taniad  enyniad  y nennau, 

Na  wel  brenhinoedd  bythoedd  mo’u  bathau; 

Ei  law  sy  barod  ar  las  y borau 
At  ei  orchwyl,  wr  anwyl  ei  riniau; 

Fe  a o’i  fwthyn  gwyn,  gy da  gwenau, 

Gyda’r  hedydd  enwog  ei  droadau; 

Drwy  wiw  ddolydd  a dyfnder  o ddiliau, 

A’r  nef  arddunol  dry  yn  fyrddiynau 
O fythgynhyddol  faith  ogoneddau  ! 

O ! pwy  wna  fesur  y gwymp  enfysau 
Draw  a berir  gan  y pelydr  borau  ? 

Ai  angelion  llon  sy’n  tynnu’r  lluniau 
Wêl  hwn  ar  enynnol  lenni’r  nennau? 

Ai  cerub  celfgar  sy  ar  ei  orau 

Trwy  bur  hoen,  yn  paentio  ’r  wybrennau  ? 

Saif  i edrych ! Gwrendy’r  melus  fydrau 
Yn  llawn  o deimlad  ddaw  o’r  llwyn-demlau, 

O,  mae  yn  nef  i’w  mwynhau. — wr  gwledig, 
Mae’n  wir  foddedig  mewn  rhyfeddodau. 

O fawreddog  foreuddydd 
Odlau  saint  ar  d’  awel  sydd, 


Y WAWR. 


21  r 


Miwsig  fel  cymysg  foliaint 
Moroedd  o ser,  myrdd  o saint. 

Yn  llawn  serch  y laethferch  lon, 

Hithau  sy’n  dychwel  weithion, 

Ar  hwylus  frys  drwy’r  las  fro 
Adref,  a’i  hysten  odro. 

Rhy  lawn  i roi  ar  lenni 
Ei  gwych  hoen  a’i  thegwch  hi, 

Mor  iach  o wedd,  merch  y wawr! — mor  nefol 
Ei  charol  drwy’r  iach  orawr. 

Ardeb  cywir  yw’r  wawr  dirion, — loewbryd 
O lwybrau  y cyfion  ; 

Rhai  celyd  ynt,  rhai  culion, — ar  egwyl 
Boreu  i’r  anwyl  lân  bererinion. 

Ond  tua’r  hwyr  dont  er  hyn 
Yn  lletach,  hawddach  iddyn, 

Llai  o gerrig,  llai  geirwon, 

0 neshau  at  ddinas  Iôn ; 

A therfyn  y faith  yrfa 
Fydd  palas  yn  ninas  Naf. 

Ymledant,  rliedant  i’r  aur  ystrydoedd 
Tragwyddawl  tanbeidiawl,  o led  bydoedd, 
Terfyn  diderfyn  y seintiol  dorfoedd 
Yn  byw  yn  nwyfawl  ddisgleirdeb  nefoedd. 
Arllwysa  ’r  holl  oesoedd — o’u  cul  lwybrau 
I’r  wynfa  olau  ryw  eirian  filoedd. 

Gwawr  y sant  yn  agor  sydd 

1 fawreddus  foreuddydd ; 

Haul  harddwych  o loew  urddas 
A geir  ar  ol  gwawr  ei  ras. 

Gras  sydd  megys  gwawr  i sant, — hyd  fytliol 
Gu  ganol  dydd  gogoniant 
Yn  wybrau  nef,  heb  oer  nos 
Na  liwyr  fyth  yn  eu  haros  ! 

Wybrennau  llon  heb  orllewin  ynt, 

A’u  dyddiau  heb  fachlud  iddynt. 

Delw’r  bedd  yw  unigedd  nos, — ym  weitliiari 
Mor  egwan  a’r  meirw  agos  ; 

Y bersawrus  wawr  brysura 
Heibio  im,  ei  llais  a’m  bywlia. 


218 


GWAITH  ISLWYN. 


Godidog  gysgod  ydyw 
O’r  adgyf’odiad  i fyw. 

Trwy  ’i  heffaith  gwell  gobaith  gaf, 

Am  fore  gwell  myfyriaf. 

Mal  hyn  y cwyd  miliynau, — drwy’r  alwad 
A’r  yr  olaf  forau 

Fel  engyl  uwch  gafael  angau, — dyrchant 
I ogoniant,  yn  wynion  eu  gynau. 

Cedyrn  fel  duwiau’n  codi 
Fydd  yr  holl  dyrfa  ddi-ri. 

O’u  nifer  minnau  hefyd, — a ddyrchaf 
I ardderchog  fy  wyd  ; 

Daw’r  fro  lân  sy’n  gân  i gyd, 

Daw’r  Goron  wedi  ’r  gweryd. 

Diau  ni  fydd  eisiau  yn  oes  oesoedd 
I mi  o fethiant  huno  mwy  fythoedd, 

Bêr  hotìíus  fywyd  heb  orffwysfaoedd, 

Heb  wely  angau  a heb  wael  ingoedd, 

Heb  un  sain  o alar,  heb  nos-niwloedd. 

Na  haul  yn  gwyro  i’w  lewin-gyrroedd, 
Yn  ieuanc  ein  galluoedd, — tra  oes  Ner 
Neu  erfawr  nifer  canrifau’r  nefoedd. 


GOSODIAD  CARREG  SYLFAEN  CAPEL  BARGOED. 

TYOED  sylfaen  Capel  Bargoed  ar  y graig, 

* Mor  gadarn  ag  mae’r  creigiau’n  ffinio’r  aig. 

Os  pery’r  capel  tra  y pcry  clod 
Y sylfaenyddes  wiw,  fe  fydd  yn  bod 
Tra  pery  amser.  Boed.y  deml  lân 
Hyd  fy th  yn  haeddol  o dragwyddol  gân ! 

Ar  lan  y Rumi  boed  y deml  hon 
Yn  gy sur  pur  i lawer  clwyfus  fron. 

Fe  roir  y garreg  sylfaen  yn  ei  lle 
Yfory — ac  fe  fydd  angylion  ne 
Yn  canu  uwch  y gwaith;  mi  hoffwn  i 
Angylion-frodyr,  ganu  gyda  chwi, 

Ond  cystudd  balla  hyn,  ar  hjm  o bryd, 

Ond  pwy  a ŵyr  na  chawn  mewn  arall  byd 
Gyfarfod  â rhyw  hardd  gadwedig  lu 
Achubwyd  oddifewn  i’r  muriau  cu 
A seilir  fory ! Gwnawn  obeithio  hyn 
Er  mwyn  y Gŵr  fu  farw  ar  y bryn. 


JOHN  JONES,  BLAEN  ANNERCH. 


219 


JOHN  JONES,  BLAEN  ANNERCH. 

JOHN  JONES  Blaen  Annerch,  enw  mawr  ei  werth, 
Yn  sefyll  ar  ei  sail  ei  hun  i gyd, 

Heb  unrhyw  ateg  o’r  allanol  fyd ; 

Fel  pyramid,  mae’n  aros  yn  ei  nerth. 

Pe  cawn  i’m  ífordd,  dewiswn  gan  y nef 
Gael  bod  yn  un  o’r  rhai  mae  cenedl  faith 
Yn  dod  i’w  hangladd  gyda  gruddiau  llaith 
A chalon  drom — un  felly  ydoedd  ef. 

Dewiswn  fod  yn  un  o’r  rheini  sydd 
W rth  fy w,  yn  aur-oleuo’n  ty  wyll  fyd ; 

Wrth  farw,  ’n  gadael  cwmwl  maith  ei  hyd 
A nos  o’u  hol — yn  marw  fel  y dydd ! 

Nis  gwn  pa  le  i ddechreu  ’mhruddaidd  gân 
Gan  faint  fy  nghariad  at  y gwrthrych  cu ; 

Nis  gwn  pa  le,  pa  fodd,  i’w  gorffen  hi, 

Gan  ddyfned,  amled,  ei  deilyngdod  glân. 

O ! rhowch  im  liwiau’r  wawr  a’r  enfys  cain 
I dynnu  darlun  cennad  hawddgar  Duw ; 

Rhowch  fyrdd-amrywiog  odlau’r  eos  wiw, 

Holl  geinion  arddull,  a holl  swynion  sain. 

Doed  ysbryd  Pant  y Celyn  eto  i lawr, 

Pereidd-der  Handel  i’r  gynghanedd  fwyn, — 

Doed  mivy  i’r  Awen,  sef  rhyíeddol  swyn 
John  Jones  ei  hun  ddydd  y Gymanfa  fawr. 

Pe  tynnid  darlun  llawn  o hono  ef, 

Nis  caem  ei  gadw’n  hir;  cerubiaidd  law, 

O gwmwl  gwyn,  a’i  distaw  gipiai  draw 
I’w  hongian  ar  barwydydd  nef  y nef. 

Aeth  pulpud  Cymru  oll  am  dano  ef 

I’w  ddyfnaf  ddu,  y nef  i’w  gwynaf  wyn ; 

Tra  wylem  yn  ei  arwyl,  oll  yn  syn, 

Gorfoledd  priodaswledd  lanwai’r  nef. 

Y nos  cyn  marw  ein  hardderchog  dad, 

Breuddwydiais  imi  glywed  anthem  bêr 
Mewn  rhyw  ororau  pell  tu  hwnt  i’r  ser — 

O,  ddwyfol  gerdd  ! O,  nefoedd  o fwynhad  ! 


220 


GWAITH  ISLWYN. 


Y nos  ganlynol  bu  i mi  ’r  un  fraint, 

Ond  O,  ’r  oedd  rhywbeth  newydd  yn  y côr 
Rhy w newydd  lais,  fel  nawfed  ton  y môr ! 
Adwaenais  ef  plitli  lleisiau  myrdd  o saint. 

Fe  glywodd  lais  y nef  yn  foreu  iawn, 

A pharod  ufuddhai  i’r  galwad  llawn. 

Rhyfeddol  fraint ! cael  cychwyn  tua’r  nefoedd 
Wrth  gy chwyn  bywyd  bron ; a’i  ymadferthoedd, 
Pob  cynneddf,  a phob  dawn,  i gyd  yn  newydd, 

A'u  hieuanc  ynni  at  wasanaeth  crefydd. 

’Roedd  ei  gynheddfau  yn  eu  holl  ddisgleirder, 

Fel  arfau  glain,  hyd  eto  heb  eu  harfer. 

Fe’i  cafodd  Iesu  ef  yn  hoewlym  ysbryd — 

Yn  Samuel,  nid  Eli  hen  a rhydlyd. 

Rhyw  newydd  Ioan  ydoedd  ef  i’r  Iesu, 

Rhyw  ddisgybl  ’roedd  yr  Arglwydd  yn  ei  garu 
Yn  fwy  na’r  lleill,  pe  gallai  cariad  dilan 
Mewn  unrhyw  wedd  ragori  arno’i  hunan. 

Fe  drodd  yn  foreu  at  y mawr  Iachawdur 
Gan  ofyn, — “ Beth  a fynni  im  ei  wneuthur  ? 

A allaf,  mi  a’i  gwnaf,  ’r  wy’n  rhoi  fy  hunan, 

Fy  mywyd  a fy  nerth,  i ti  yn  gyfan.” 

Pan  roes  ei  hun  i’r  Arglwydd,  tebyg  ydoedd 
I newydd  long  yn  llynges  Teyrnas  Nefoedd, 

A’i  llwyth  i gyd  o’r  nef,  ei  hwyliau’n  wynion, 

Y Gair  èi  llyw,  y Gair  ei  chwmpawd  union. 

Ei  gariad  cyntaf  oedd  angerddol  danbaid 

Y cyfnod  hwnnw’n  llanw  ei  holl  enaid ; 

Pob  rhwystrus  ddrain  a ddeifìd  gan  ei  boethder, 

A Seion  deg  oleuid  gan  ei  loewder. 

Prydferthwch  pur  y Dwyfol  Bren  Afalau 
Wnai  ogoneddu  gweledigaeth  forau 

Y newydd  lygad,  Ffydd  ; o dan  ei  gysgod 
Eisteddai  fel  o dan  adenydd  Duwdod, 

Sef  Duwdod  boddlonedig  ! Ac  i archwaeth 

Y Newydd  Ddyn,  ei  ffrwyth  oedd  felus  odiaeth, 

Fe  ai,  am  rodfa,  draw  i froydd  Escol 

I wledda  ar  y pomgranadau  nefol ; 

Ar  glogwyn  Pisgah  gwelid  ef  yn  fynych, 

Fel  angel  pell,  a gloewaf  yspienddrych 

Y Gair  wrth  lygad  Ffydd,  mewn  mwyniant  odiaeth,. 
Yn  gweld,  o bell,  y ddwyfol  etifeddiaeth. 


JOHN  JONES,  BLAEN  ANNERCJL 


221 


Yn  fuan  wedi  gwneyd  ei  le  yn  Seion, 

Yng  Nghytir  bach,  dangosai’r  llanc  arwyddion 

0 anghamsyniol  ddoniau  yr  eneiniad 

Y rhai  sy’n  mhell  uwchlaw  pob  dynwarediad. 
Gweddiwr  niawr  addawair  mawr  bregethwr, 
A gorfoleddai’r  saint  wrth  weìd  ei  gryfdwr 
A’i  afael  ar  y Nef ; yr  oedd  yr  c<  Angel  ” 

Yn  methu  ymryddhau,  fel  gynt  ym  Mheniel ; 
Ymgasglai’r  wlad  ynghyd  i welcl  yr  ymdrech, 

1 weld  yn  gwawrio  seren  fawr  Blaen  Annerch. 

’R  oedd  tân  ei  ysbryd,  irder  ei  dduwioldeb, 

A’i  gariad  cyntaf  yn  holl  angerddoldeb 
Ei  wres  boreuol,  a phereidd-dra  rhyfedd 

Y llais  ag  oedd  fel  hanfod  pob  cynghanedd, 

Yn  toddi’r  dorf,  yn  tynnu  o’r  calonnau 
Caletaf  yn  eu  plith  lifeiriol  ddagrau. 

TraíFerthus  iawn  yw  llwybr  ambell  un 
I fyny  i’r  areithfa ; hir  a maith 
Ei  ymdrech,  fel  pe  na  bai  neb  i’r  gwaith 
Nefolaidd  yn  ei  alw  ond — ei  hun. 

Ond  am  hawddgaraf  wron  hyn  o gân, 

’R  oedd  llais  ei  Dduw’n  ei  alw’n  glir  o’r  nef, 
(Adsain  i’r  galwad  oedd  ei  weddi  gref) 

A chydlais  arall — llais  yr  eglwys  lân. 

Mae  galwad  oddiwrth  y saint  cytun 
Yn  gy stal  prawf  o alwedigaeth  glir 
A mewnol  gymhelliadau  (gwell  yn  wir,) 

Ond  gydag  ef  yr  oedd  y ddau  yn  un. 

Yr  eglwys  bur  gy feiriai  ’i  santaidd  fys 
(A  modrwy  y briodas  arno’n  dyn,) 

At  yr  areithfa  fel  ei  le  bryd  h}7n, 

Ei  briod  le,  fel  brenin  yn  ei  lys. 

Llaw  wen  y santaidd  eglwys  wnai  yn  awr 
Garpedu  grisiau’r  pulpud  iddo  ef, 

A dringai  yntau  o dan  nawdd  y Nef 
I uchelderau’r  weinidogaeth  fawr. 

Mor  brydferth  ar  y claer  fynyddoedd  fry 
Y safai  traed  yr  efengylwr  mwyn, 

Mor  gryf  ei  lais,  ond  oll  mor  llawn  o swyn, 
Fel  oen  yn  addfwyn,  fel  y llew  yn  hy. 


222 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  hyd  welyau  dyfnaf  trefn  gras 

Y llifai  afon  ei  hyawdledd  mawr, — 

Y caru  cyn  ein  bod,  a’r  dod  i lawr 

0 uchder  nef,  a’r  gwisgo  agwedd  gwas. 

Ei  wneuthur  dan  y ddeddf,  wrth  fodd  ei  Dad, 

A’i  dros-osodiad  yn  ein  lle  yn  llawn, 

Ei  lwyr  ufudd-dod,  a’i  anfeidrol  Iawn, — 

0 ! dyma  bynciau  ’i  weinidogaeth  fad. 

Trwy  Geredigion,  gy da’r  balmaidd  wynt, 

Ymledai  si  fod  rhywun  ar  ei  draed, 

Yn  efengylu  maith  rinweddai’r  gwaed, 

A doniau  ail  i ddoniau  Rowland  gynt. 

O lawer  sir  trwy  Ogledd  a thrwy  Dde 
Dylifai  gwahoddiadau  ato’n  awr; 

Nid  oedd  trwy  Gymru  ond  un  teimlad  mawr — 
Ei  weld  a’i  glywed,  ym  mhob  cwm  a thre. 

A’u  galwedigaeth  daer  cydsynio  wnai ; 

Os  uchel  ydoedd  eu  disgwyliad  hwy, 
Cyflawnder  ei  ddyfodiad  oedd  yn  fwy — 

Mwy’r  son  o’i  ol  na’r  swn  o’i  flaen  a ai. 

Fel  ymdaith  brenin  ieuanc  drwy  ei  wlad, 

A’r  goron  gain  yn  pefru  ar  ei  ben — 

Pob  baner  hardd  fel  enfys  yn  y nen, 

A thorfoedd  iddo’n  rhoddi  pob  mawrhad, — 

Cyffelyb  fu  ei  ymdaith  gyntaf  ef 

Trwy  gylch  y siroedd,  brenin  llawn  y llu: 
Torfeydd ! torfeydd  yn  canlyn  ar  bob  tu ! 

I’w  lwyr  fawrhau  cydunai’r  byd  a’r  Nef. 

Y ayrfa!  ’r  dyrfa!  nid  oedd  waeth  pa  le, 

Pa  un  ai  yn  y boblog  drystiog  dre 
Sy’n  un  llawn  fôr  o fywyd ; ynte  fry 
Ar  ael  unigedd  fynydd,  o’r  naill  du 
Lle  ceid  addoldy  bychan,  dim  heblaw 
Ond  ambell  gaban  gwledig  yma  a draw — 

Nid  oedd  gwahaniaeth — lle  y byddai  e, 

Fe  fyddai’r  dyrfa  hefyd  yn  ei  Ile. 

Fe  fynnai’r  dyrfa’i  ddilyn  ar  bob  hynt 
Fel  y dilynent  y Bedyddiwr  gynt. 

Trwy  swyn  sugndynnol  deddf  naturiol  iawn, 

Fe  geir  y dyrfa  lle  y ceir  y dawn. 


JOHN  JONES,  BLAEN  ANNERCH. 


223 


Pa  befch  yw  y cynnwrf  a welir  bob  llaw  ? 

Maer  bryniau’n  ymsymud  gan  dorfoedd  o draw, 
Mae’r  plwyf-fFyrdd  rhy  gulion  yn  llawnion  o’r  llu; 
Cerbydau  aneirif  yn  dyfod  bob  tu; 

Mae’r  boreu  yn  hyfryd,  mae’r  nef  fel  pe  bai 
Am  noddi’r  cynhulliad  sydd  byth  yn  mwyhau. 

Dydd  mawr  y Gymanfa  sy’n  awr  wedi  dod, 
Dechreuir  yr  oedfa  â chanu  a chlod; 

’R  awr  ddeg  y w yr  awr,  aJr  sanfcaidd  addolfa 
Yw’r  bur  awyr  las  o waith  llaw  Iehofah. 

Mae’r  miloedd  yn  disgwyl  Blaen  Annerch  yn  awr, 
Mae’n  codi  o’r  diwedd  fel  codiad  y wawr ; 

Mae  gwên  yn  goleuo  ei  wyneb  i gyd, 

Efengyl  ei  hun  yw  siriolder  ei  bryd. 

Agora  ei  desfcyn  yn  araf  a llawn, 

Ei  destyn  hoffusaf, — “Efe  yw  yr  Iawn.” 

Nid  ydyw  y llanw  ond  dechreu’n  y pellder, 

Ond  mae  ’i  swn  o draw  yn  dweyd  arn  ei  gryfder. 
AifF  hanner  awr  heibio,  mae  ’r  llanw’n  ymchw  yddo, 
A llongau  y sainfc  ar  ei  ddyfnder  yn  nofìo, 

A’u  hwyliau  ar  led  i ddal  yr  awelon 

Sy’n  chwythu  yn  nerfchol  o’r  nefoedd  yn  union. 

O,  pwy  all  ddarlunio  y dyfnion  amennau 
O dan  yr  eneiniad  sy’n  rhwygo  y nennau? 

Mae’r  bêr  fìoedd  crfFennol  yn  awr  yn  ei  chryfder, 
A’r  dyrfa’n  doddedig  gan  swyn  ei  phereidd-der, 

Ac  er  ei  rhyfeddol  nertholdeb  a’i  hynni 
Mae  lleisiau  y dyrfa  ’n  y man  yn  ei  boddi ! 

’Roedd  rhyw  ddirgelwch  yn  ei  lais  a’i  ysbryd 
Wnai  i adnodau  gofiem  er  ein  mebyd 
Ymddangos  oll  yn  newydd,  fel  yr  oeddenfc 
Yng  nghlywedigaeth  Israel  pan  y deuent 
O enau’r  profFwyd  gyntaf.  Mor  garfcrefol 
Oedd  ef  yn  rhol  y ìíyfr  anghydmarol! 

Cof  sancfceiddiedig  oedd  fynegair  iddo, 

A’i  fywyd  yr  esboniad  iawn  ohono. 

Yng  nghynadlèddau  y Gymanfa  gref, 

Pan  fyddai’r  pwnc  ar  amgylchiadau  ’r  saint, 
Ffigyrau  sych — ychydig  deimlai  ef, 

Gadawai  hyn  i dclynion  llai  eu  maint. 

Nid  fcalenfc  rhifo  oedd  ei  dalenfc  ef; 

GwnaifF  undyn  ystadegwr  bron;  ei  ddawn 


224 


GWAITH  ISLWYN. 


Oedd  teimlo  cariad  Duw,  a gras  y nef, 

Trueni  dyn,  ar  bywyd  ddaeth  trwy  Iawn. 

Pan  ddeuai’r  mater  uwch  ei  ryw  ger  bron, 
“Cyfamod  hedd,  ei  gryfder,  a’i  barhad,” 

Ai  ’n  fywyd  oll,  disgleiriai  ’i  lygaid  llon, 

A’i  galon  dwymn  a losgai  gan  fwynhad. 

A phan  gyneuai  fflam  ei  deimlad  cry, 

Fel  nwy-oleuwr  yn  y neuadd  fawr, 

Cyneuai  ’r  oll  o’i  gylch,  a fflamiai’r  tý 
Fel  teml  Solomon,  gan  ddwyfol  wawr. 

Ehyfeddol  allu  yw  y gallu  sydd 

’R  ol  teimlo’i  hun,  yn  gwneyd  i dyrfa  fawr 
(r2/(Z-dêimlo — fel  mae’r  haul  yn  gwneyd  y dydd — 
Hyn  wnaeth  ein  Cymru  wiw  ’r  hyn  yw  yn  awr. 

O,  f’  enwog  dadau,  arwyr  mawr  y groes, 

Rhai  droisoch  Gymru,  oedd  ddiffaethwch  blin, 
Yn  Eden  wridog,  yn  eich  plith  nid  oes 
Na  Jones  Blaen  Annerch  enw  mwy  ei  rin. 

Y groes  a’i  maith  rinweddau  bob  amser  lanwai  ’i  fryd, 

Y peidio  cyfrif  beiau  i euog  farwol  fyd : 

Symudodd  i Galfaria  yn  foreu  iawn  i fyw, 

A’i  babell  a gyfododd  yn  ymyl  croes  ei  Dduw. 

A’i  gefn  tua’r  ddaear,  a’i  wyneb  tua’r  nef, 

Helyntoedd  gwladol  Prydain  ni  chaent  ei  sylw  ef ; 
Angylaidd  fywyd  dreuliodd  uwchlaw  daearol  fyd, 

Gan  fod  ei  ymarweddiad  fry  yn  y nef  o hyd. 

Mae  clogwyn  ar  yr  Andes  yn  ymyl  eilfyd  draw, 

Os  cyrraedd  teithiwr  ato,  fe  fydd  y storm  islaw; 

Fe  wel  y mellt  yn  gwibio,  fe  glyw  y daran  gref, 

Mewn  pellder  dwfn  dano,  a dim  o’i  gylch  ond  nef. 

Cyrhaeddodd  yntau’n  foreu  glogwyni  pellaf  ffydd, 
Uwchlaw  yr  holl  gy mylau,  yng  ngoleu  dwyfol  ddydd; 
Taranau  croch  Magenta  a Solferino  gref, 

Ni  chlywodd  braidd  eu  hadsain  o’i  uchder  yn  y nef. 

Swn  masnach  a’i  holl  dyrfau  a foddid,  er  mor  llawn, 

Yn  swn  dioddefiadau  ei  Arglwydd  un  prydnawn; 

Ni  wyddai  ddim  ond  Iesu,  a hwnnw  ar  y groes 
Yn  rhoddi  Iawn  digonol  drwy  lawn  anfeidrol  loes. 


JOHN  JONES,  BLAEN  ANNEBCH. 


225 


O 1 clywsom  ef  yn  bloeddio,  fel  angel  yn  y nef, — 

“Iawn!  Iawn!”  nes  byddai’r  creigiau  yn  adsain  gan  y llef — 
“Iawn ! Iawn !”  mewn  eilfloedd  hyfryd,  llond  cae,  llond  byd  o air, 
Llond  tragwyddoldeb  hefyd,  ei  rinwedd  byth  a bair ! 

Fe  wnaeth  ddiwrnod  da  o waith,  llafuriodd  tra  bu’n  ddydd  ; 

Ac  er  cyrhaeddyd  pen  ei  daith,  pen  draw  i’w  waith  ni  fydd. 

Pur  had  o anllygredig  ryw  yw’r  had  a hauodd  ef, 

PerfFeithder  ei  ddadbìygiad  fydd  gogoniant  eitha’r  nef. 

Fe  gadwai  ’i  boblogeiddrwydd  niawr  hyd  olaf  hwyr  ei  ddydd, 
Ac  er  i’w  seren  fynd  i lawr,  ei  goleu’n  para  sydd. 

O,  fy  nhad ! er  maint  dy  fawredd  a’th  hyawdledd  uwch  y llu, 
Nid  oedd  neb  o’r  fath  hynawsedd  ar  yr  aelwyd,  neb  mor  gu; 

Er  it  ennill  urdd  apostol,  a chymeriad  gloewaf  sant, 

Wedi’r  oedfa  fawr  chwareuem  gylch  dy  liniau  megys  plant. 

Nid  oedd  ail  i’th  boblogeiddrwydd  ond  dy  ddiniweidrwydd  glân, 
Cofiaf  byth  dy  wenau  siriol  nos  auafol  wrth  y tân; 

Meddit  lygad  y golomen  wedi  ’i  golchi  â llaeth  yn  wir, 

A’th  arabedd  a’n  gadawai,  er  yn  llawen,  eto’n  bur. 

Ffarwel  Jones!  Beth  yw’r  disgleirdeb  welaf,  hwnt  i’r  olaf  don? 
<fCerbyd  Israel,  a’i  farchogion”  ddaeth  i’th  gyrchu  adre  ’n  llon — 
Nid  dy  gerbyd  di  dy  hunan  ydy  w’n  unig,  O fy  nhad ! 

Mae  yn  perthyn  i’r  holl  deulu  sydd  a’u  gwyneb  tua’r  wlad. 

Cerbyd  Israel  yw  y cerbyd,  cerbyd  yr  holl  lwythau’n  wir, 

Ac  mae  ynddo  sedd  i minnau,  ac  fe  ddaw  yn  ol  cyn  hir ; 

Pan  ddisgynnaf,  yn  anfarwol,  oddiar  y danbaid  sedd, 

Yn  dy  freichiau  gad  im  ddisgyn,  yn  y wlad  sy  lawn  o hedd. 

Pan  gyrhaeddaist  fro’r  angylion  fe’th  gyfarfu  ddisglaer  lu 
I’th  roesawu,  o’r  rhai  alwyd  trwy  dy  weinidogaeth  gu. 

Ac  wrth  syllu  ’n  ol  o’r  bryniau  dwyfol  fry,  i’r  anial  maith, 
Gweli  dorf  o’th  alwedigion  eto  ’n  dilyn  ar  eu  taith. 

Pan  gyrhaeddant  yn  ddihangol  adref,  ar  eu  newydd  wedd, 
Bydd  pereiddiach  fil  yr  anthem,  a melusach  fyrdd  y wledd; 

Ni  fydd  byth  olygfa  harddach  yn  y nef,  na  Chennad  Hedd 
Yn  cofleidio  ’i  waredigion  oll  yn  iach  tu  hwnt  i’r  bedd. 

Jones  Blaen  Annerch  oedd  dy  enw,  Jones  Blaen  Annerch  byth 
a fydd ; 

O dy  feddrod  ym  Mlaen  Annerch  allan  deui’n  hardd  ry w ddydd. 
Diau’r  cyntaf  yr  ymholwn  am  ei  drigfan  yn  y nef, 

Fydd  yr  anwyl  Jones  Blaen  Annerch.  canys  yno’r  un  fydd  ef. 
p 


22  e 


GWAITH  ISLWYN. 


NICANDER. 

"M'ICANDER  hoíf!  nid  oes  pythefnos  bron 
^ Er  pan  y buom  yn  beirniadu  ’ngbyd 
Uwch  gorchestweithiau  aml  i awen  lon, 

Yn  frodyr  serchog  o un  farn  un  fryd — 

Pythefnos  ! a thydi  wyt  yn  dy  arch  ! 

O beth  yw  clod — rhag  angau  beth  yw  parch? 

Ni  welais  i,  fy  nhad,  dy  wedd  erioed, 

Ond  gwn  ei  bod  yn  hawddgar  f el  y wawrddydd ; 
Ni  chlywais  i dy  lais,  na  swn  dy  droed, 

Ond  gwn  eu  bod  yn  bêr  fel  clych  eglwysydd 
Ar  foreu  Sabboth  Duw.  Cawn  gwrdd  ynghyd, 

Mi  wn,  o gylch  y bwrdd  mewn  gloewach  byd. 

Disgynnai  dy  onestrwydd  arnaf  fì 

Fel  esmwyth  aden  angel,  feimiad  pur! 

Dyrchafol  ydoedd  dy  ohebiaeth  di, — 

Addolet  fyth  y teilwng,  coeth,  a’r  gwir. 
Angylaidd  yw  y daith  i’th  angladd  di, — 

Mae’r  awen  deg  a Chymru  yn  eu  du. 

A gaf  fì  mwyacli  gu  ofwyo  Mon, 

GaiíF  cwmwl  f’  hiraeth  oeri  uwch  dy  fedd  ? 

Gaf  fi  goffhau  dy  felus  awdlau — son 

Am  d’  oes  o ddysg,  ac  am  dy  oes  o hedd? 
Gyferbyn  gwelaf  rosyn  gloew  ei  fri, 

A phlannaf  ef  ar  fedd  dy  dangnef  di. 

0 Fynwy  mynnaf  ofwy  at  dy  fedd, 

Caiff  blodau  Mynwy  wylo  gwlithion  Mon 
Bob  boreu  ar  dy  lwch,  tra  angel  liedd 
Yn  cwyno,  gy da’r  ser,  ar  dyner  dôn ; 

Ffarwel,  Nicander  hoff!  Cawn  gwrdd  ynghyd, 

Mi  wn,  o gylch  y bwrdd  mewn  gloewach  byd. 

Mae  ’nghynghaneddion  yn  dylifo  i lawr, — 
Cynghanedd  oedd  dy  holl  fodolaeth  di ; 

1 ti,  fy  mrawd,  cynghanedd  oedd  y wawr, 
Cynghanedd  oedd  yr  awel  bêr  ei  si. 

Cynghanedd  oedd  yr  oll;  cynghanedd  brid 

Fydd  cwrdd,  o gylch  y bwrdd,  mewn  gloewach  byd. 


EMRYS. 


227 


E M R Y S . 

EMRYS  enwawg,  mor  swynol, 

Er  marw.  yw  ei  enw  o’i  ol, 

Dyn  a’i  brid  enw  i barhau 
’N  urdclasol,  fyrdd  o oesau. 

Eneinied  Ior  fy  noniau 
A’i  fyw  rin,  i lwyr  fawrhau 
Ei  was  anwyl,  a seinio 
Hwylus  oân  i’w  felus  go. 

Ac  fel  y bardd  coeth,  arddun, 

O ! megys  Emrys  ei  hun, 

Fy  nghân  fo  rydd-gan,  a rhai 
Pigion  ’n  ol  defion  difai 
Y beraidd  lân  gynghanedd, 

Sy  fel  haf  o syfi  wledd. 

Y rhydd  a chaeth!  harddwch  chwi 
Ei  waith  a’i  daith  a’i  deithi. 

O holl  ddalennau  llyfr  cl’  hanesyddiaeth, 

Ti  Fangor  hen,  eisteddfa  fawr  clysgeidiaeth, 
Ni  fedda  ddalen  well  na’r  ddalen  ddengys 
Mai  ti  oedd  clinas  enedigol  Emrys. 

D’  ystrydoedd  culion  yn  ein  bryd  eangir, 

Dy  fyg  gacleiriol  dyrau  ogoneddir, 

Pan  gofiom  am  ein  Emrys  bach  yn  chwarau 
Ar  hyd  dy  belmynt  hen,  gan  syllu  weithiau 
Fry  ar  dy  dyrau’n  siarad  wrth  y cwmwl 
Pan  ar  ei  fíordd  i wisgo’r  Wyddfa  â nifwl. 

O cldwyíol  Fenai ! 

A thyfion  Eden  yn  addurno’th  lannau, 

Pa  afon-fôr  fel  ti ! — Mon,  ar  un  ochor, 

Yn  cysgu  ar  ei  chefn  yn  y dyfnfor, 

A’i  phen,  yn  uwch,  ar  greigiog  glustog  Cybi  : 
A’r  ochor  hyn,  yn  fythol  risiawg  resi 
Fynyddoedd  Arfon  yn  y nef  yn  gwylio 
Yr  ynys  wen  i gyd — neu’n  ymneillduo 
I gwrdd  â Duw’n  y cwmwl — pa  olygfa 
Mor  acldas  fyth  â Menai,  Mon,  a’r  Wyddfa, 

I led-freuddwycliol  ienctyd  awen  dreulio 
Ei  bore  ddydd,  ac  yn  eu  hol  ymfíurfio  ? 


28 


GWAITH  ISLWTN. 


Awenydd  pur ! ti  yfaist  lyfnder  Mona, 

I’th  ysbryd  rhodiodd  mawrder  derch  yr  Wyddfa; 
Fe  wnaeth  y Fenai  wely  yn  dy  galon, 

A throdd  o’th  fewn  yn  rhyw  ysbrydol  afon; 

A’i  phont  grogedig  unodd  ddeufyd  ynnod, 

A chroesaist  at  angylion  heb  yn  wybod ; 

A chawn  y golygfeydd  a’u  lioll  amrywiaeth 
Yn  ail  ymddangos  yn  dy  “Greadigaeth.” 

0 Fangor  i Gaergybi, — derbyn  yno 
Wybodau  uwch  eu  rhyw;  fel  llong  yn  llwytho 
Ar  gyfer  gwledydd  pell,  fe  lwythai  yntau 

Ar  gyfer  porthladd  Madog,  gan  y deuai 

Y dydd  i fynd  i mewn  i hafn  ddymunol 
Ei  ddefnyddioldeb  yn  ei  fasnach  ddwyfol. 

I’w  ddyfodol  Caergybi  a addfedai 
Emrys  anwyl:  glan  y rriôr  a’i  swynai; 

Yno  aml  hwyr  o drylwyr  hoen  dreuliai; 

Efe  o’r  dwyfol  fawryd  a yfai; 

Y daran-anthem  pan  dorrai — ’n  sydyn, 

I’w  nodau  syn  ei  awen  adseiniai. 

Ymleda  yr  olygfa  deg  yn  awr 

1 fyrdd  ystrydoedd  heirdd  Llynlleifiad  fawr, — 
Marchnadfa’r  byd  o’r  bron,  lle  ceir  llyngesoedd 
Dan  faner  hedd,  yn  cyrraedd  am  fìlltiroedd 
Fel  gelltydd  nofiól  ar  yr  afon  lydan, 

A’u  beilchion  frigau  yn  y nef  ei  hunan; 

Diderfyn  elltydd  o ddi-brin  hwylbrennau 
Yn  hofìan  yn  y nef  eu  myrdd  llumanau. — 

Pwy  yw  yr  egwyddorwas  welai’n  rhodio 
I’w  orchwyl  gyda’r  dydd,  gan  syn  fyfyrio 
Fel  un  a fynnai  rodio  ar  yr  enfys, 

A sarnu  ar  y byd  ? Ein  hanwyl  Emrys ! 

Mae’i  ddwylaw  ar  ei  orchwyl,  ond  ei  galon 
Ar  bethau  uwch  na’r  byd.  Mae’i  awen  dirion 
Yn  dechreu  ymysgwyd  yn  ei  chawell  borau, 

Yn  dechreu  chwareu  hefo’r  aur  allweddau, 

Rhai  sydd  yn  agor  yr  ysbryd-borth  dirgel 

I ollwng  awyr  at  y rhyfedd  angel 

Sydd  yn  ein  marwol  gnawd  yn  garcharedig, 

A’i  hiraeth  am  ei  Dad  a’i  nef  enedig. 

Llyn  tro  yw’r  dref  anuwiol — llyn  sy’n  sugno, 

I ddyfnder  gwarth  a gwae,  y neb  ddaw  ato ; 


EMRYS. 


229 


Ond  cymer  Emrys  gylch  o bell  i’w  ochel, 
Osgoa  yr  ymylon,  fel  gwna  angel 
Pan  ar  ymweliad  byr  â’n  byd  llygredig; 
Ymgeidw’n  bur,  a’i  fron  yn  wynfydedig. 

Yng  nghanol  llwybrau  gwyrgam  fil, 

Fe  geidw  ef  y llwybyr  cul, 

A phob  dydd  wythnos  fel  dydd  Sul 
Yn  wyn  gan  burdeb  moes; 

Pan  grwydro  ereill  ar  bob  llaw, 

Mae’i  lygad  yn  sefydlog  draw 
Ar  y dragwyddol  goron  ddaw 
Ar  ol  y gwae  a’r  groes. 

Breese  anwyl  a berseiniodd — rin  y gwaed, 
A’r  'Hen  Gerdd’  a’i  swynodd; 

Aml  i Sul  melus  wylodd, 

A’i  g:alon  dirion  a dodd. 

Drwy  ienctyd,  derfysglyd  fôr, 

Efengyl  f u ei  angor ; 

Fe’i  hachubodd  rhag  soddi 
Yn  y llidiog  leidiog  li. 

Lled  eigion  colledigaeth, 

(Uchel  nôd  !)  ei  ochel  wnaeth  ! 

O’i  amryw  berlau,  Emrys 
Yw  gwawr  a braint  goreu  Breese. 

Diau  eilchwyl  diolchodd 
Emrys  i Breese,  am  bêr  rodd 
Y dirion  Iachawdwriaeth, 

Adref  idd  y nef  pan  aeth. 

Y brif-ddinas  a brofodd  ei  anian, 

A natur  bur  ei  dduwioldeb  eirian; 
Brwydrodd,  cafodd  y dydd  ar  y cyfan; 

Wedi  hollol  orthrechu,  dai  allan 
Yn  wyn  ei  glod,  wron  glân; — swynion  lu 
Ar  bob  tu  i’w  ddrygu  oedd  ry  egwan. 

Meddiannai  ’i  oriau  hamddenol — yn  llwyr 
At  wellhad  meddyliol; 

Ni  chai  ífug  ddifyrrwch  fFol 
Un  awr  o’i  hamdden  hwyrol. 

Ei  ddoniau  a’i  buredd  yn  y Boro’, 

Ei  gy nnydd  beunydd,  swynai  bawb  yno, 


230 


GWAITH  ISLWYN. 


A rhoed  gwahoddiad  caredig  iddo 
I wasanaeth  Efengyl,  i seinio 
Ei  gras  a’i  dinag  roeso, — ei  chariad, 

A’i  heuraidd  alwad  i’r  holl  rai  ddelo. 

Bu  yntef  i lais  y nef  yn  ufudd, 

Heb  ymdroi  gwnai  ymroi  â mawr  awydd, 

A’i  hyder  yn  Nuw  ’n  ei  gylchdro  newydd, 

A Duw  ’n  ei  arddel  yn  ei  dyner-ddydd, 

Yn  mawrhau’i  ddawn  yn  more’i  ddydd, — a’i  sel, 

Ie  ’n  ei  arddel  fel  yn  ei  hwyrddydd. 

Y Seion  bur  y sy  yn  y Boro 
Adwaenai’n  rhwydd  yr  hyfrydlais  drwyddo, 
Clywai’r  aur  glych  cysonwych  yn  seinio 
O’i  weinidogaeth,  a Duw’n  bendigo, 

Llawer  Sul  yn  llwyr  selio — ’i  lafur  gŵyl, 

Ail  dyn  anwyl  wedi  ei  eneinio. 

Er  ei  ddoniau  arddunol, — a’i  doraeth 
Cymhwysderau  nefol, 

Hyd  yn  hyn  cadwai’n  ol — eu  llawn  fawredd, 
Trwy  fyw  o nodwedd  trafnidol. 

O weithwyr  pybyr  ein  pau 
Mae’r  dynion  mawr  eu  doniau ; 

Meibion  pur  llafur  yw  llu 
O weision  goreu  Iesu ; 

Ameuthyn  yw  amaethwr 
At  waitli  gras — y gwas  yw’r  gŵr. 

Ond  ar  dawel  ymweliad, 

Wr  myg,  a’i  hen  gartre  mad, 

Newidiwycl,  do,  holl  nodwedd 
Ei  fryd  a’i  fywyd,  i’w  fedd. 

Yn  lle  masnach,  bellach  bu 
’N  gyson  weinidog  Iesu. 

Mae  ei  daith  yng  nghymdeithas 
Caìedfryn,  drwy  Leyn  fro  lâs, 

Trwy  Eifionnydd  lonydd  lân, 

Yn  wirgamp  i arwrgân  ! 

O gyfaill  gwerth  ei  gofìo, 

Caledfryn!  haul  gwyn  yw’th  go; 

A’i  loewder,  er  machluclaw, 

Eto  ar  clrum  “y  tir  draw.” 


EMRYS. 


231 


0 loew-wych  nerthol  awen, 

Gerais  i yn  y Groes  Wen, 

Sawl  hwyr,  ac  0 sawl  arawcl 
O’th  ddawn  gu  a’th  awen  gawd ! 

Wrth  basio’r  bedd  gorweddi, 

Mae  cur  tost,  ti’m  ceraist  i. 

Llew’n  y cyhoedd  oedd,  a’i  ddull 
Fry’n  eoncldewr  frenhinddull ; 

Teyrnol  ŵr,  taran  o lais  ! 

Oedd  ddihafal  ei  ddyfais 

1 lywio  torf, — ond  fel  tad 

0 dwymlon  gydymdeimlad 
Ar  ei  wiw  aelwyd  siriolaf, 

Ail  iddo  er  chwilio  ni  chaf. 

1 roddi  help  i’r  eiddil 
Awen  fach,  oedcl  un  o fil; 

Un  o fìl  yn  ei  fyw  wawd, 

Un  o fìl  yn  ei  folawd. 

Pedr  y cyhoedd  oedd,  a’i  her 
A’i  nodwedd  yn  llawn  hyder ; 

Ond  Ioan  bob  anian  bêr 
Nos  hapus  hoen  y swper, 

A’i  lawn  fynwes  gynnes  gu 
Ar  rasol  fron  yr  Iesu. 

Yn  iach,  Caledfryn  ! Uchod — cawn  eilwaith 
Uwch  cŵyn  ail  gy farfod, 

A chydblethu,  clymu  clod 
Melusach  na’n  mawl  isod. 

Caledfryn  trwy  ei  graífder  pur, 

A’i  eryr-lygad  treicldbell  clir, 

Oecld  barod  fyth  i ganfod  dawn, 

A thynnu  allan  grebwyll  llawn, 

Canfyddai  yn  eiri  Emrys  bur 
Arwyddion  o athrylith  gwir, 

O ddefnyddioldeb  gwych  ei  ryw, 

A thwysog  ar  fyddinoecld  13uw. 

Clai  oedd  y tŷ,  y mur  o gnawd, 

Ond  canfu  ar  y cyntaf  rawd, 

Cyhoeddiad  cyntaf  Emrys  wiw, 

Odidog  gerub  yno’n  byw — 

Ithy  dda  i werthu  nwyddau’n  hwy; 

Phy  dda  i ddim,  hyd  angau  mwy, 

Ond  traethu  rhinwedd  marwol  glwy. 


232 


GWAITH  ISLWYN. 


Gwas  y nef,  Christmas  hefyd — pan  gwrddodd 
Ag  ef,  fe  roddodd  iawn  gyfarwyddyd ; 

Wr  Duw,  ei  eiriau  o dân 
Enynnai  yn  ei  anian; 

Pwy  ŵyr  holl  gamp  ei  araeth, 

A than  nef  yr  effaith  wnaeth? 

Ar  ei  foreuol  daith,  Porthmadog 
A welai  ynddo’i  hoff  weinidog. 

Rhoes  Salem  arno’i  bryd  a’i  chariad  dyfnaf, 

Do,  earodd  Emrys  ar  yr  olwg  gyntaf, 

A mynnai  selio  y briodas  santaidd 
Heb  oedi  dim. 

Ond  ni  roe’n  harwr  gwylaidd 
Gam  mawr  yn  fyrbwyll  fyth.  Ei  rodiad  union 
Oedd  araf,  mesuredig,  cryf,  a chyson ; 

Yn  enwedigol  ar  uchelffyrdd  Seion. 

Ni  fynnai  seilio  tŵr  heb  ragarwyddion 

Y gallai’i  orffen  mewn  prydferthwcli  cyson. 

I’w  brydferth  ysbryd,  pennaf  anghysc»nder 
Oedd  gorchwyl  wedi  ei  adael  ar  ei  hanner. 

Buasai  ’i  galon  ddagrau  gwaed  yn  wylo 

Pe  gwelsai  eglwys  dan  ei  law  ’n  adfeilio. 

Mae  engyl  nef  yn  wylo  dagrau  heilltion 

0 fry,  pan  welant  eglwys  yn  adfeilion; 

Yr  adfail  drymaf  oll  yw  aclfail  Seion. 

Gweld  dwyíol  fur  ar  lawr,  a thyrrau  nefol 
Ar  ogwycld  yn  y cwmwl — anioddefol 

1 Gristion  yw  y drych;  y mae’n  olygfa 
I lawenhau  archelyn  hyf  Jehofa. 

Ef  ni  ddechreuai  gŵys,  heb  rodio’n  gyntaf 
O gylch  y maes,  a phroíi’r  tir  yn  araf. 

Y penna  i gyd,  o bob  cyfatebolrwydd, 

Y w’r  un  rhwng  eglwys  Dduw  a gwas  yr  Arglwydd ; 
Mae’u  symudiadau’n  ddistaw  ac  yn  ddwyfol 
Fel  symudiaclau’r  ser  a’u  cydgan  nefol, 

Nas  clywir  ond  gan  engyl,  neu  gan  awen 
Pan  hedo  yn  ei  phell  ysbrydol  elfen. 

Gwnai’n  brawd  gochelgar,  gwylaidd,  craff  ei  ardrem, 
Gyfamod  blwyddyn  gydag  eglwys  Salem, 

Fel  gallent  broíi’u  gilydd,  ymgydnabod, 

A gweld  ai  doeth  ai  annoeth  fyddai’r  undod. 

Bu’n  flwyddyn  ei  flynyddau  oll  mewn  prycler, 

Oncl  ar  ei  diwedd  ’roedd  yn  llawn  o hyder, 


EMRYS. 


23a 


0 santaidd  hyder  wedi  dal  y profiad, 

A ehael  o £ry  ryw  ddyli  o arddeliad. 

Mor  hardd  a mawr  ei  urddiad  ! Dyn  profedig 
Yn  cydio  yn  yr  aradr  fendigedig 
Á grymus  ddwylaw  byth  o hynny  allan, 

I’w  dai  am  helaeth  ran  o ganrif  gyfan, 

Nes  gwelid  ei  gŵys  olaf  yn  ymdoddi 
I’r  Wynfa  fry,  “ar  lan  y pur  oleuni !” 

Wrth  syllu’n  ol,  ’roedd  maes  o flwyddyn  gyfan 

I’w  weled,  o’i  ddiwylliad  pur  ei  hunan 

A’i  gnwd  yn  donnau  aur  dan  awel  íalmaidd, 

A llygaid  y medelwyr  claer  angylaidd 
A’u  golwg  eisoes  arno — mae’r  ysgubau, 

Ran  amlaf,  erbyn  hyn,  ymhell  uwchlaw’r  wybrennau. 

Fel  eryr  ieuanc  hedai’n  syth 
I nefol  gylch  gwasanaeth  Ner, 

Gan  adael  ei  ddaearol  nyth, 

Ei  ado’n  llwyr,  ei  ado  byth, 

I fyw  a throi  ymysg  y ser. 

Gan  fyw  yn  Ior,  gwnai  fwynhau 
Ei  wyneb  llawn  a’i  wenau. 

Eglurder  y dwyfol  ddisgleirdeb — oedd 
Addurn  ar  ei  wyneb  ; 

Am  y nod,  amheuai  neb, 

Duw  a roddodd  ei  drwyddeb. 

Nid  caniatad  cennad  hur, 

Breinteb  esgob  ar  antur ; 

Uwch  oedd  ei  hawl,  a chadd  hi — oddi  uchod, 

Diau’r  Duwdod  wnai  ei  awdurdodi. 

Ceir  ambell  breget-h,  rywfodd,  yn  ein  swyno 
Tra  byddom — dim  ond  hynny — yn  ei  gwrando. 

Mae  ei  diweddglo*  yn  ddiweddglo’n  ddiau, 

Gadewir  hi  ar  ol  o fewn  y muriau 

Fel  ofer  sain.  Ond  pur  bregethau  Emrys 

Barhaent  yn  eu  sylweddolrwydd  dilys 

I’n  dilyn  tua’n  cartref ; oent  yn  aros 

Fel  gwledd  Nadolig  ar  y bwrdd  am  wythnos, 

A’r  tad  yn  torri  Jlawer  tafell  lydan 

1 holl  eneidiau’r  ty — y dortli  oedd  gyfan 
Po  mwya  torrid,  fel  y deisen  fechan 


234 


GWAITH  ISLWYN. 


Wnai’r  weddw  i Elias  yn  Sarephtah, 

A’r  olew  o’r  ystên  wnai  flwyddyn  bara — 
Blynyddau,  hefyd,  weithiau  ! Sonnir  heddyw 
Am  aml  bregeth  fawr  o’r  rhes  uchelry w. 

Aruchel  ydoedd  nod  ei  weinidogaeth, 

Nid  creu  ymdoniad  byr  ar  fôr  teimladaeth, 
Bhyw  arwynebol  gynnwrf  yn  mynd  heibio, 
Tra  caed  dyfnderau’r  deall  heb  eu  pl^’mio — 
Bron  heb  eu  cyfíwrdd. 

Os  cyfodai  dyfroedd 

Y teimlad  dano  ef,  gwirionedd  ydoedd 

Y ddwyfol  loer  a’i  chwyddai  tua’r  nefoedd. 
Arwyneb  llyfn  y dorf,  os  ymsymudai, 
Daeargryn  o wirionedd  a’i  hachosai. 

Pob  newydd  bregeth  oedd  wythien  newydd 
O drysor  gwell  nag  arian — a’r  gwrandawydd 
A weithiai  yn  y bur  wythien  honno 
Am  lawer  awr,  ar  ol  i’r  Sul  fynd  heibio, 

Gan  agor  fwy-fwy  a dadblygu’r  trysor 
Trwy  gof  ac  efryd  maith  ar  air  y cyngor. 

Pan  godo’r  morwr  ei  angorau  i fyny, 

Pan  daeno’i  hwyl  i’r  fiat'riol  wynt  ei  llenwi, 
Mae  ganddo  yn  ei  olwg  hafn  ddymunol, 

Ac  er  mor  bell  cyrhaedda  hi’n  ddiangol ; 

Yr  unfodd  Emrys  yn  ei  bulpud  arddun, 

’Roedd  ganddo  bwynt,  o gyntaf  air  ei  destyn, 
Mor  glir  yn  ei  feddyliol  weledigaeth 
A seren  yn  y nef  ar  rew-nos  odiaeth ; 

A chyn  dibennu,  gwnai  i’r  dorf  synedig 
Ei  weled  fel  goleudwr  dyrchafedig 
Ar  uchaf  grib  y graig,  a’r  golau  ynddo 
Mor  glaer  a gwyneb  angel  yn  disgleirio. 

Pan  chwyddo’r  afon,  rhaid  mwyhau 
Ei  gwely,  neu  ei  ddyfnhau  ; 

Rhaid  ildio  mwy  o dir  i’r  traeth, 

Pan  godo’r  llanw  ’n  nerthol  iawn ; 

A Salem  yn  rhy  gyfyng  aeth 
I ddal  y rasol  ddwyfol  ddawn ; 
Helaethwyd  lle  y babell  hori 
Do,  fwy  nag  unwaith,  fel  gwnai  ton 
Y dwyfol  ddylanwadau  pur 
Ddwyn  llongddrylliedig  rai  i dir. 


EMRYS. 


235 


Adeiliai  aml  Ddiwygiad  mawr 
Orielau  newydd,  newydd  lawr  ; 

A’r  aur  ddylifai  i fewn  heb  drai, 

Fel  y dylifai’r  euog  rai 
Oedd  edifeiriol  am  eu  bai. 

Estynnwyd  y cortynau  ’mhell, 

A’r  rhaffau  ar  eangder  gwell, 

A’r  hoelion  aur  sicrhawyd  fry 
I ddal  gogoniant  teg  y ty. 

Ac  o’r  tu  allan  idd  ei  gorlan  gun, 

Fe  daenai’i  aden  dros  eglwysi  Lleyn 
A gwlad  Eifionnydd.  Ei  gyf’rwyddyd  ef, 
Mewn  profedigaeth,  oedd  fel  gair  o’r  nef. 
Hapusaf  gartre’n  aml  newidiai’n  brawTd, 

Am  anghysuron  llety  digon  tlawd, 

Fel  newid  hindda  am  ystormydd  llym, 

Neu  newid  tir  am  don,  heb  gwyno  dim, 

Ond  cyfri’r  oll  yn  fendith  ac  yn  fraint 
Os  gallai  rywfodd  adeiladu’r  saint. 

Pan  ddodai  Rhagfyr  oer  ar  deyrnol  ben 

Y santaidd  Wyddfa  goron  eira  w’en, 

Gan  roi  y deyrnas  olygfaol  fawr 

011  dan  ei  llywiaeth — pan  y rholiai  i lawr 
Dros  biglym  greig  sydd  megis  dannedd  byd, 
Raiadrog  nentydd,  oll  mor  wyn  gan  lid 
A’r  bannau  pell  gan  eira,  gwelid  ef 
Bryd  hynny’n  myned  ar  wasanaeth  nef, 

Mor  ddedwydd  yn  ei  deimlad,  er  mor  flin, 

A phe  yn  rhodio  yn  ei  ardd  ei  hun 
Ar  hwyr  o haf;  fe  droai’r  dŵr  yn  wfin 
Rhinweddol  iddo  ar  y santaidd  hynt, 

Fel  gwnai  yng  Nghana  Galilea  gynt. 

Ac  angel  ddeuai  ’n  ddistaw  gyda’r  ser, 

I daenu’i  wTely  ef  yn  nhangnef  Ner. 

Y mae  elfennau  ei  gymeriad  llawn 
Yn  rhy  luosog  bron  i unrhyw  ddawn 

Eu  gwir  ddesgrifio.  Wyf  fel  arluniedydd 
Yn  syllu  ar  olygfa  deg,  ysblenydd, 

Yn  cynnw}Ts  pob  amrywiaeth  o brydferthion, 

Y bryn  yn  wyrdd  i’w7  fannau  pell ; yr  afon 
Arianlliw  yn  breuddwydio  am  yr  eigion, 

Gan  droi  a throi  fel  un  yn  chwilio  am  dano, 
Gan  holi  ’r  coedydd  tal  sydd  yn  ei  minio 


236 


GWAITH  ISLWYN. 


A welant  hwy  y môr  o’u  balchaf  frigau, 

A glywant  hwy  gartrefol  ru  ei  donnau; 

Y gerddi’n  gwrido  fel  priodferch  wylaidd 
Ar  foreu  holl  foreuau  ’i  hienctyd  euraidd ; 

Nis  gwn  pa  le  i ddechreu,  f’  eiddil  awen, 

Nis  gwn,  gan  rif  y swynion,  ble  i orífen. 

Barddoniaeth  ni  wnaeth  yn  nod; 

’R  oedd  ei  dwf  mewn  cerdd  dafod 
Mor  bur  ac  mor  naturiol 
O fyw  ddawn,  a thwf  y ddôl. 

Fe  ganai  fel  y cân  y fronfraith  bêr, 

Neu  fel  y cân  yr  eos  wrth  y ser 

Rhai  ddont  yn  nes  i lawr  i lwyr  fwynhau 

Y bur  gynghanedd,  pan  fo  cwsg  yn  cau 
Amrantau  pawb  ond  beirdd. — Pwy’i  dysgodd  hi 
I leisio  mor  feistrolgar — weithiau  fry 
Ymhell  uwchlaw  y cwmwl — weithiau  i lawr 

F el  un  fai  ’n  gweled  angladd  anian  f awr 
Yn  agoshau,  a rhyw  aneirif  lu 
O engyl  yn  galaru  oll  mewn  du  ? 

Ni  chadd  yr  eos  ddysg;  lJifeiria’r  Ileddf 
A’r  llon,  o lygad-ffynnon  doniau  greddf. 

Rhwydd  anadlu 

Oedd  ei  ganu,  a’i  dda  gynnydd; 

Emrys  anwyd, 

Do,  eneiniwyd,  yn  awenydd. 

Y fatli  doreithiog  lawnder  o gynheddfau 

Ni  welwyd  braidd  erioed;  crynhôdd  holl  riniau 

Y cylch  meddyliol  i addurno  ’i  nodwedd ; 

Ei  feddwl  oedd  fel  rliod,  a’i  chronder  rhyfedd 
Heb  unrhyw  fwlch,  na  diffyg  ar  ei  hagwedd. 
Llaw  gadarn  barn  wnai  ffrwyno’i  awen  rymus 
Fel  nad  ymgollai  yn  y pell  Ramantus, 

Yn  niwlt’yd  gorddychymyg,  a’r  cysgodau 
Sy’n  duo  darlunfaoedd  rhai  awenau. 

’R  oedd  glewder  ganddo  i gydfynd  âg  anian, 
Ond  nid  i fynd  tu  hwnt  i’w  ham-gylch  eirian. 
Ymgadwai  oddi  fewn  i’r  gwir  a’r  dilys; 

Lle  safai  y gwirionedd,  safai  Emrys. 
Cydbwysedd  ei  gynheddfau  oedd  ryfeddol ; 

Ni  welid  ochredd  gŵyr,  na  rhwyg  ar  reol. 


EMRYS. 


237 


O gylch  ei  farn  fe  droe  ei  holl  gynheddfau 
Mor  ddisglaer  ac  mor  gyson  a’r  planedau 
O gylch  yr  haul,  mewn  pell  ond  perffaith  rodau. 

O,  y swynawl  nos  honno — fy  nghyfaill ! 

Mae  ’n  fy  nghofìon  eto, 

Pan  ddest  o dan  wledig  do 
Fy  awen,  i’m  gofwyo. 

Wedi’r  da  fawl,  wedi’r  odfa  hwylus, 

Gyrrem  adref  i fy  haddef  heddus, 

Fro  gled  yn  nodded  gwŷdd  gogoneddus, 

Yn  llawn  o ynni,  yn  llon  a hoenus; 

O ! ’r  oedd  yn  nos  fawreddus  ! — a thithau 
Yng  ngorau  dy  wiw  liwyliau  hudolus. 

O ! eres  awenydd  y rhosynau, 

A’i  brif  oludoedd  y ceinber  flodau, 

Nid  gauaf  oedd  alaf  ei  feddyliau, 

Ond  haf  yn  ei  dirion  rad  fwynderau ; 

Y cu  a’r  hygar,  nid  cuchiog  greigiau, 

Oedd  hardd  ogonedd  ei  euraidd  ganau; 

Phedodd  holl  fyfyriadau — ei  lawen 
Wiw  rasol  awen,  ar  ros-welyau. 

Prydferth  erddi 

Yw  ei  gerddi,  pob  rhagor-dduil ; 

Rhydd  eu  swynion 
I wir  feirddion,  oraf  arddull. 

A cheir  aml  ffwnt  yn  chwarau — ’n  ei  erddi 
Dan  heirddion  belydrau; 

O ! mae  y rhos  yn  mawrhau 
Oer  rin  eu  dyferynau. 

Gwin  a medd  yw  ei  gân  i mí, 

A blâs  hufen  heblaw  syfi ; 

Goludoedd  arogl  Eden 
Hyfryd  nawf  ar  hyd  y nen. 

Cymdeithas  y Beiblau  a swynodd  ei  fryd, 
Brenhines  yr  holl  Gymdeithasau  i gyd, 

Sy’n  gadael  i’r  Beibl  esbonio  ei  hun 
Yn  gadael  y Rhol  rhwng  y dwyfol  â’r  dyn; 


238 


GWAITH  ISLWTN. 


Yn  estyn  i bellaf  baganiaid  y byd 
Y rhyfedd  ddatguddiad  sy’n  gariad  i gyd; 

Syn  dweyd  am  yr  aberth,  yn  dweyd  am  yr  hedd, 
A’r  cadw,  a’r  bywyd,  a’r  codi  o’r  bedd; 

Gwnaeth  Emrys  ei  oreu  mewn  dadleu  o du 
Ei  hawliau,  a’i  lwydd  yn  rhyfeddol  a fu. 

Oedd  fawr  ymhob  rhyw  gy lch  ; ond  yn  y pennaf 
O’i  gylchoedd  oll,  y gwelid  ef  yn  íẁyaf. 

Oedd  fawr  fel  bardd;  ond  nid  ei  felus  awdlau 
Enillodd  iddo  ef  ei  folawd  gorau — 

Goruwch  ei  bulpud  crog  ei  brif  lawryfau, 

A’u  gwyrddni  bair  i deg  addurno  borau 
Yr  adgyfodiad  claer  i’r  aur  ororau. 

Ond  bellach  mae  cysgodau  ’r  bedd  yn  disgyn, 

A’i  yrfa  fawr  gerllaw  ei  dirfawr  derfyn. 

Yn  rhosydd  Moab  cadd  fel  Isr’el  dario, 

A chyda  sain  yr  afon  gynefino, 

Nes  ifodd  ei  harswyd  ymaith,  nes  hiraethu 
Am  groesi’n  llwyr  i fro  y bythol  ganu. 

Ffarwel  yn  awr ! Ffarwel,  hawddgaraf  Emrys  ! 
Mi  genais  hyn  o gerdd  drwy  deimlad  hapus 
A phruddaidd  bob  yn  ail.  O Emrys  ffyddlon, 
Gadewaist  ar  dy  ol  y decaf  goron 
Adawodd  sant  erioed,  a thrwy  fy  nagrau 
Hyfrydwch  pur  i mi  y w rhifo  ’i  pherlau. 

Fel  beddau  Ethiopia,  mae’th  fedcl  edmyg 

0 wydr  oll  i gyd,  wrth  Gapel  Helyg ; 

Dy  ffyddlon  Geidwad  wêl  yn  oleu  heddyw 
Dy  bur  brynedig  lwch — ei  bwrcas  ydyw, 

A gwerth  ei  waed. 

Gwnaeth  Duw  ei  brif  ewyllys 

1 sicrhau  dy  adgyfodiad,  Emrys; 

Ynghanol  myrdd  myrddiynau,  a thrwy  honno 
“ O’r  cwbl  roes,  ni  chollir  dim  o hono  !” 

Heb  ŵyriad,  byth  fe  bery — ’r  ewyllys, 

Daw  yr  “oll”  i fyny  : 

Anwyl  frawcl,  cawn  eilio  fry 
Wych  dôn, — yn  iach  hyd  hynny ! 


THOMAS  RICHARD,  ABERGWAUN. 


239- 


THOMAS  RICHARD,  ABERGWAUN. 

FEL  angel  yn  rhodio  dros  fwa  y cwmwl, 

A’i  fys  yn  cyfeirio  yn  union  i’r  nef, 

A’i  fanfcell  fel  borau  o aur  ar  y nifwl, 

A nerfchoedd  y nefoedd  i gyd  wrfcli  ei  lef  ; 

Fel  hynny  y rhodiai  y pennaf  areithydd 
Dros  nef  yr  afchrawiaefch,  y bwa  o waed 
A roed  i rychwantu  y duon  wybrennydd, 

Yr  eigion  rhwng  daear  a nefoedd  a gaed. 

Dyrchafìad  ei  lais  oedd  yn  arwydd  i fìloedd 
Anghofìo  eu  gofid,  a gado  y byd, 

Ei  bechod,  ei  wae,  ac  ofnadwy  cldyfnderoedd 
Marwolaefch,  eu  gado  o danynt  i gyd. 

Fel  angel  ymaflai  yn  udgorn  y nefoedd, 

Fel  angel  ehedai  fcrwy  ganol  y nef, 

A’r  dydd  jubiliaidd  gyhoeddai  i filoedd, 

A bywyd  ei  hunan  oedd  adsain  ei  lef. 

Ni  cheisiai  ogonianfc  tua  yma  i’r  nefoedd, 

Na  dim  ond  hynodrwycld  ei  Arglwydd,  y groes  ; 
Na  ser  i oleuo  ei  enw  i’r  oesoedd, 

Ond  ser  cadwedigion  casgledig  ei  oes. 

Canfyddaf  dy  dystion,  0 ymadawcdig, 

Pur  dystion  dy  lafur  yn  ol  ac  ymlaen  : 

Tu  yma,  fcu  acw  i derfyn  gwywedig 

Marwolaefch  ; 0 gwynfa  ei  hun  y w eu  sain  ! 

A ydwyfc  yn  rhodio  ar  lannau  y nefoedd, 

Ar  lannau  y moroedd  tragwyddol  o hedd, 

A’th  fynwes  yn  chwyddo,  gan  ddisgwyl  dy  luoedcl 
I araf  ddod  allan  o gysgod  y bedd  ? 

Fe  goclai  iachawdwriaefch  o’i  ffynhonnau, 

Gan  ddwyn  llaefch  bywyd  o’r  tragwyddol  fronnau. 

A’r  elfen  fawl  a gaed  o dano  ef 

Dan  ddylanwadau’i  areithyddiaefch  gref, 

Yn  donnau  cynhyrfedig  hyd  y nef; 

Ei  ddawn  a gaed  yn  agor  fel  y borau, 

Ac  yn  y pellcler  wawr  y gwell  ororau, 

Rhy w gil-agoriad  o’r  ti  agwyddol  ddorau  ! 

Yr  oedcl  ei  bregeth  yn  ei  mawredcl  chwyddol 

Yn  codi  ar  y dyrfa  anedwyddol 

Fel  Horeb  dan  gymylau’r  farnol  hynt, 

A’i  lais  fel  udgorn  y digofaint  gynfc ; 


240 


GWAITH  ISLWYN. 


A chrynai  miloecld  dan  fygythion  nef, 

A siglent  fannau’i  areithyddiaeth  ef ; 
Euogrwydd  fel  daeargryn  gipiai’r  llu 
I glyw  taraniad  yr  Anfeidrol  fry. 

Fel  angel  Duw,  yn  uchel  yn  y nef, 

A’i  udgorn  yn  ei  law,  y galwai  ef 
Euogion  ger  ei  fron,  ac  archai  mwy 
Faith  adgyfodiad  o’u  gweithredoedd  hwy  ; 

O feddau  duon  amser  pan  y doent, 

Pan  am  yr  enaid  syn  yr  ymgrynhoent, 

Pwy  allai  mwy  ymgynnal  dan  y llid, 

A dal  ymgroniad  ei  bechodau  ’nghyd  ? 

Pan  ryferthwyent  yn  eu  llawnder  erchyll 
O fyrdd  o oriau  ac  adgofìön  tywyll, 

Pan  gronnid  bywyd  mewn  un  awr  o wae, 

Pan  gaed  bodolaeth  fel  yn  ymgulhau 
Hyd  at  ddymuniad  am  ddiddymiad  braidd, 

A’r  enaid  oll  yn  gwywo  hyd  y gwraidd, — 

0 nefol  ennyd,  pan  y dygai  ef 

Y groes  i’r  golwg,  a phell  lannau’r  nef ! 

Ei  fíurf  ymgodai  fel  i herio’r  bedd, 

Ac  edrych  drosto  gyda  thawel  hedd, 

A gwên  o fuddugoliaeth  ar  ei  wedd. 

Fel  toriad  bywyd  oedd  ei  tìoedd  yn  awr, 

Na  chollid  fyth  ond  ar  fôr-floedd  y dyrfa  fawr, 
Pan  na  chaed  diben  i fodolaeth  mwy, 

Ond  moli,  moli  byth  yr  Oen  a’u  prynodd  hwy. 

O,  llawer  gwaith  adseiniai’r  wlad  a’r  dref 

1 rymus  floedd  ei  alwedigaeth  ef. 

Yr  oedd  y creigiau  ar  y bryniau  pell 
Yn  adsain  oll  i’r  gwahoddiadau  gwell, 

A’u  hadsain  yn  dychwelyd  ar  y llu 
Fel  galwad  arall,  galwad  natur  gu. 

Llif-ddorau  teimlad  gaed  yn  awr 

A"n  cydymollwng  dan  y llawnder  mawr, 

Y llawnder  o orfoledd  yn  ei  ran, 

A wnai  i’r  enaid  dorri  dros  bob  glan, 

Pob  caer  o ddefod  ac  o tíurfìol  foes, 

Yng  ngolwg  llawn  y ddyrchafedig  groes. 

Rhy  fychan  yr  addoldy  danat  ti ! 

Fe  lannwyd  llawer  wybren,  llawer  llu 
A’i  llanwodd  â’u  haddoliad,  pan  y caed 

Y maes  yn  symud — symud  dan  eu  traed. 

Fy  nliadau  ! ardderchocaf  weision  Duw  ! 


THOMAS  RICHARD,  ABERGWAUN. 


241 


En  cofìo  yn  en  bedclau,  hyfryd  yw. 

Ser  boreu  y diwygiad  unwaith  fu 
Yn  ysgwyd  Cymru  o afaelion  du 
Marwolaeth  anherfynol,  ac  yn  dwyn 
Ar  fil  o fryniau  wawr  efengyl  fwyn, — 

Fel  engyl  Duw  ehedech  trwy  y wlad, 

Ac  yn  eich  llaw  allwecldau  y rhyddhacì, 

A’r  oll  a geisiai  dyn,  a goleu’r  nef 
Yn  llifo  ar  eich  ol.  Liangeitho  gref, 

A Morris  y taranau,  wisgai’r  wawr 
A’r  nefoedd  am  ei  weinidogaeth  fawr  ! 
Gwregysid  hwy  â gallu  fel  â gwisg, 

A’u  nerth  aruthrol  waraclwydclai  ddysg, 
Rhyfelwyr  cedyrn  oeddynt,  ond  ni  chaed 
Fyth  ar  eu  hol  ond  arwydd  dwyfol  waed, 

A gwywedigion  fìloedd  yn  codi  ar  eu  traed. 
Symudai’r  nef  fel  awyr  gy da  hwy, 

A’r  dylanwadau  uwch  y miloedd  mwy. 
Rhoed  Horeb  a Chalfaria  yn  yr  un 
Waredol  gadwyn,  a ffordd  fawr  i ddyn 
Ar  hyd-ddynt  hycl  orsecldfainc  Ior  ei  hun. 
Elias,  yr  anfarwol,  0 tydi 

Y crogai  Cymru  ar  d.y  amnaicl  gu, 

Fel  colfen  yn  y nef,  clan  cldwyfol  wlith, 

Yn  barod  i lesghau  neu  chwyfo  byth ! 

Yr  oeddych  chwi  yn  santaidd  fel  y ser 
Goruwch  y bycl,  anwylaf  dystion  Ner. 

Ni  allai’r  annuw  eclrych  ar  eich  gwedd, 

Heb  gofio  Duw,  ac  ymbil  ain  ei  hedd. 
Ofnadwy  oedd  eich  enwau  ar  bob  rhyw, 

Fel  tywysogion  a rhyfelwyr  Duw. 

Gorffwysa  dithau’n  clawel  gyda  hwy, 

A clos  i mewn,  i mewn  i’w  gwleddoedd  mwy, 
I mewn  ac  allan  rhodiaist  yn  eu  plith, 

Y cydlafurwr  llon,  y brawcl  heb  rith. 

Pan  oecld  yr  eglwys  yn  oleuni’r  byd, 

Fel  llu  banerog  o ofnadwy  bryd, 

Pan  weddnewidid  wyneb  Cymru  oll, 

Pan  elai’r  cwbl  ond  enaicl  dyn  i goll, — 

O pan  helaethai  purdeb  hon  o hyd, 

Pob  dydd  yn  ddydd  o farn  ger  bron  y byd, 
A’r  anuwiolion  eisoes  oll  yn  fud, 

Yr  oecldit  ti  j^mhlith  y blaenaf  gaed 
Yn  arwain  lluoedd  y pryniawdoí  waed. 


242 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  uchel  frvn  ei  areithyddiaeth  fFraeth 
Lly wyddai  holl  weddnewidiadau  iaith ; 

A gwasanaethai  geiriau  arno  fyth, 

Fel  lliwiau’r  nefoedd  ar  y boreu  wlith, 

Neu  ’ihamryliwiau  ar  yr  enfys  gain; 

A dygai  yr  un  meddwl  mawr  o’n  blaen 
Olynol  drefn,  yn  holl  arwisgoedd  iaith, 

Fel  angel  gweddnewidiol  ar  ei  daith, 

Nes  rhoed  i anwybodaeth  bwl  ei  hun 
Ei  ganfod  ar  ryw  dro,  ar  ryw  ddychweliad  cun. 

Yr  oedd  ei  areithyddiaeth  fyth  fel  môr, 

Na  chyfaddefai  derfyn,  glan,  na  dôr, 

Nac  ynys  seibiol  ar  ei  lif,  na  dim 
Ond  dyfnder,  dyfnder,  a diderfyn  rym. 

Dylifai  ’i  ddawn  dan  ysbrydoliaeth  hedd, 

Fel  afon  o lydanol  wyrddol  wedd, 

A golygfeydd  newyddion  ar  bob  tro, 

Rhyw  gerub-fryn,  rhyw  baradwysaidd  fro. 

Pwy  amlach  ei  fyfyrion ; eto,  pwy 
Allasai,  fel  efe,  eu  hebgor  hwy, 

A byw  ar  ysbrydoliaeth  yr  eiliadau, 

Ac  arwain  amser  wrth  ei  darawiadau? 

Ni  wyddai  ei  eangder  fwy  na’r  nef, 

Na’i  gyflawn  aden  fwy  na’r  awel  gref. 

Caed  bythol  wanwyn  ar  ei  enaid  inawr, 

Rliyw  ymagoriad  newydd  ar  bob  awr; 

Ni  ddygodd  bywyd  auaf  yn  ei  gol, 

A allai  yrru  ífrwd  ei  ddawn  yn  ol, 

Na  pheri  sychiad  ar  fFynhonnau  hon, 

Nes  sychodd  fíynnon  bywyd  dan  ei  i'ron. 


MRS.  JONES, 

GWEDDW  Y PARCH.  J.  JONES,  BLAEN  ANNERCH. 

MAE  un  i’w  henwi  eto ; chwaer  yn  wir, 

I’r  gwragedd  ddoent  o Galilea  gynt, 

Ar  ol  yr  Iesu  ar  ei  olaf  hynt, 

“Gari  weini  iddo  ef”  o gariad  pur. 

Ei  weddw  ydyw  hon:  bu  iddo  ef 

Yn  briod,  chwaer,  a mam;  boed  hwyr  ei  dydd 
Yn  hwyr  o ddwyfol  hedd,  lieb  gwmwd  prudd; 
Ac  yna,  ail  gy farfod  yn  y nef ! 


GWEDDI 


243 


G W E D D I . 

Llythyrgludydd  yr  enaid. 

AM  Weddi  lân  y canwyf 

A phur  aidd,  ei  hoffi’r  wyf; 

Bu  i mi  heb  amheuaeth 
Yn  gynhaliol  fywiol  faeth, 

Ffynnon  cysuron  y sant, 

A’i  ganwyíl  i ogoniant. 

O fodd  y plethwyf  iddi 
Rwymyn  aur  o’m  liawen  i. 

Hi  fu  ynni  fy  enaid, 

A’i  holl  rym  mewn  llawer  rhaid. 

Hi  redodd  lawer  adeg 
I agor  dôr  y nef  deg, 

A dug  i mi  rad  gymorth 
Doniau  o bell,  Duw  yn  borth. 

Fry  hi  gyfododd  o fro  gofidiau, 

Ar  hoew  adenydd,  uwch  môr  a’i  donnau, 
Uwchlaw  y daran  a’r  uchelderau, 

Uwch  pellaf  drum  olaf  y cymylau, 

Filwaith  i’r  nef  olau, — a dug  yn  ol 
Hyd  y rhiw  serol  ddwyfol  drysorau. 

Fy  nghenhades  yn  fy  angen  ydoedd 
I ofyn  nwyfau  o nef  y nefoedd, 

Yn  daer  uwch  y pellderoedd — gwnai  ofyn 
Rhad  i’r  abwydyn  uwch  rhodau’r  bydoedd. 

Er  fy  mai,  deuai  bob  dydd 
Yn  glodus  lythyrgludydd, 

Yn  barod  yn  y bore 
A hwyr  nos  i fynd  i’r  ne. 

Esgynnai  ’n  hwylus  ganwaith 
A’m  llythyr,  fy  llythyr  llaith, 

Ag  ol  edifeiriol  fys 
Ar  y dail,  ddagrau  dilys; 

A Ior,  fy  mhorth,  er  fy  mai, 

Yn  fuan  a’m  gofwyai. 

I fyny  eto  anfonaf — drwy  hon, 

A thirion  lith  yrraf, 

Nes  elo  a’m  cais  olaf 
O’r  terfyn,  i gartref  Naf. 


244 


GWAITH  ISLWYN. 


Y ffenestri  yn  agored  tua  Jerusaltm. 

Arddunol  gweld  addolydd 
A gair  Duw  yn  agor  dydd! 

Ei  dŷ  ef  sy  gysegr  nefol, — parod 
Bob  bore  at  ddwyfol 
Wasanaeth,  a’i  blant  swynol — yn  gryno 
A'i  weis  yno,  heb  un  yn  absennol. 

Yn  arwain  eu  tylwyth  rhiaint  welir 
At  y Fainc  ddwyfol,  rasol, — fe’u  rhesir 
Yn  liardd  o’u  hogylch,  y Beibl  mawr  ddygir; 

Byd  a’i  ddisylwedd  oferedd  fwrir 
Allan  am  ennyd,  a llon  ymunir 
I wrando  weithian  ran  o’r  Gair  enwir, 

Gyda  pher  emyn  trwy’r  gwaed  offiymir 
Aberth  mawl,  fe’u  liatebir, — a hwy,  gwn, 

O fewn  y dwthwn  hwnnw  a fendithir. 

Ni  ddaw  drwg,  nac  anedwydd  dro, — i’w  cwrdd, 
Cant  eu  cyfarwyddo 

A’u  harwain  heb  wyro, — Gweddi  a chlod 
A wna  ddiwrnod  a nawdd  Dduw  arno. 

Ni  ddaw  i fwthyn  y Weddi  fythol 
Un  ffael  anedwydd  na  phla  niweidiol; 

Lle  trig  Gweddi  mae  gallu  tragwyddol 
A Ion  yn  ei  ras  yno’n  arosol, 

Diau  gy da  phob  duwiol — mae  Duw’r  hedd 
Yn  ei  gariad  rhyfedd  yn  gartrefol. 

Derbyniaf  arch  Naf  i nhy, 

Daw  hoen  a rhad  o hynny. 

Bo  gwell  fy  haddef  bellach, 

Ys  hon  fo  yn  Seion  fach. 

Yn  fy  nhy,  o flaen  fy  Naf, 

Hyd  fedd  offeiriad  fyddaf; 

Ceir  hedd  sicr  uwch  cyrraedd  siom, 

Byd  odiaeth  Obededom. 

Arferaf  y wawr  fore, 

Aberthaf  i Naf  y ne. 

A min  nos  caf  ymnesu, — erfyniaf 
Ar  i’w  faner  ledu, 

A’i  gariad  fel  caead  cu 
Drosof,  er  gwaed  yr  Icsu. 


GWEDDI. 


245 


Af  i huno  ar  fynwes — fy  Ngheidwad, 

Ef  yw  ’nghadarn  achles; 

Rhydd  imi  beraidd  amwes 
I ’ngwylio  rhydd  engyl  res. 

Yn  orddedwydd  breuddwydiaf 
Trwy  y nos  am  Gartre  Naf 
A diddan  fro  dedwyddyd, — am  seintiau, 

Am  y fwyn  bau,  ain  ofyn  y bywyd, 

Am  haul  heb  ddim  cymylau, 

Am  bur  hoen  mwy  i barhau, 

Am  y gorau  forau  fydd 
Fawreddog  glaer  foreuddydd, 

Pan  gaf  uwch  poen  a gofid 
Esgyn  goruwch  llynclyn  llid, 

O wael  fedd  i nefol  fyd 
Yn  nelw  fy  Anwylyd. 

Cyfoeth  grns. 

Ion  drwy  ’i  wir  gariad  wna  ’n  dra  rhagorol, 

Tu  hwnt  i gaerau  ffiniau  gorffennol 
Ein  dymuniadau  mwyaf  eithafol; 

Y Weddi  ehangaf,  o gystudd  ingol 
Erioed  anfonwyd  ar  aden  fewnol, 

Ion  a fedra  ragori  ’n  anfeidrol 
Ar  y Weddi  honno;  mor  arddunol 
Hwnt  i’r  eiddunedd  a’r  natur  ddynol 
Yr  ehanga  ei  gariad  cyfryngol 
Yn  rhyw  afonydd  pell  anherfynol ! 

0 feddwl  dyn  ! pwy  feiddia — roi  y ffin 

Gorffennol  i’w  yrfa  ? 

Yng  ngloew  nef  fry  angel  wna 
Ddilyn  ei  weddi  ola. 

Un  munudyn  ! a’i  ddymuniadau 
Hwnt  a basiant  heibio  i oesau, 

Fry  ehed  goruwch  dirfawr  rodau 
Myrdd  o fydoedd,  moroedd  o fodau, 

Nid  yw  ’r  bedd,  y du  oer  bau, — ond  bywyd 
Iach  ar  ei  loewbryd  a dechreu  ’i  lwybrau. 

Ond,  yn  Nuw,  nid  yw  ein  hawydd — pennaf 
Ond  y lleiaf  at  rad  y Llywydd. 

1 f ’ enaid  mi  ofynnaf — y rhadau 

Gwaredol  uchelaf, 

Eto  daw’r  geiriau  ataf, — 

<{Mae  yn  ol  fil  mwy  yn  Nâf ! ” 


246 


GWAITH  ISLWYN. 


E ddeil  y Weddi  ola — yn  y man, 

A’m  dymuniad  pella, 

Yn  ífyddlawn  fe’u  cyflawna, 

Fe  rydd  im  ryw  fôr  o dda 

Hwnt  i angau,  ond  dengys — yn  y fan 
Fôr  o hedd  dihysbys, 

Neu  newydd  le  ’n  nawdd  ei  lys, 

Le  mwy  tawel  i’m  tywys. 

Llawer  a ddichon  tcier  weddi  y cyfiawn. 

Pwy  a draeth  ei  helaeth  hawl  ? 

Un  Gweddi  â’r  tragwyddawl ! 

Rhoddwyd  pob  llawnder  iddi 
Yn  eres  ran,  Aeres  Rhi ! 

Ymguddiaf  dan  rym  Gweddi, 

Agor  môr  wna  ei  grym  hi. 

Ni  fedd  enwog  fyddinoedd — y fìlfed 
O’i  nefolfawr  nerthoedd ; 

Gyda  ’i  nerth  Gedeon  oedd 
Yn  uthr  fwy  na  thyrfaoedd. 

Y mae  gallu  holl  luon 
Engyl  Duw  yng  ngalwad  hon ; 

Ar  ei  llais  disgynna’r  llu, 

A chân,  i’m  hamgylchynnu. 

Taen  o blaid  y Cristion  blin 
Ryfeddol  ddisglaer  fyddin ; 
Gwarcheidwaid  gorwych  ydynt, 

Gwarchlu  Ior  goruchel  ŷnt. 

Er  dyfais  mawr  diafol — a’i  allu 
Hyllig  ac  uffernol, 

Taran  Naf  a’i  tery  ’n  ol, 

Rhag  Gweddi  ffy  ’n  dragwyddol. 

O bob  parth  os  cyfarth  cŵn 
Drygionus,  dreigiau  annwn, 

O’m  henaid  ochenaid  chwydd, 

Tery  hwynt  â distawrwydd, 

A throlyn  o gy threuliaid 
Yn  sydyn  fel  boglyn*  baid. 


* Bubble. 


GWEDDI. 


247 


Yn  ddilys  pan  addolaf 
I gysgod  y Dnwdod  af. 

Cuddia  íi  ’n  llon  yn  ei  gyfion  gafell, 

I gyd  yng  nghysgod  ei  eang  asgell, 
Peryglon  mawrion  ymhell — draw  a yr, 
Yr  wyf  yn  bybyr  o fewn  ei  Babell. 

Gweddi  dyn  derfyn  nas  daw 
Gelyn  drosto  i’m  gwyliaw ; 

Llinell  bell,  lle  ni  eill  byd 
Na  diafol  ddod  hefyd. 

Gwneir  ysblenydd  ddefnydd  o 
Holl  anian,  trwy  gynllunio ; 
Defnyddir  ar  dir,  ar  don 
Ei  hyniau  yn  eon. 

Cyflymder  ager  a rydd 
Fythol  ogonoi  gynnydd, 

Mewn  hoen  pasia,  gwawdia  ’r  gwynt 
Fel  hoen  cerub  flaen  corwynt; 

Segur  ar  y gwyrddlas  eigion — unwaith 
Fu  ynni  ’r  awelon, 

Hwythau  a chwyddant  weithion 
Yr  hwyl  deg  ar  rol  y don. 

Y nant,  o bu  gynt  heb  waith, 

Ar  yr  olwyn  droir  eilwaith ; 

Try  draw  â chyngerdd  lawen 
Olwyn  y wiw  felin  wen. 

Ond  Gweddi,  y weddi  wir, — (y  fwyaf 
Wyrth  a fawrygaf)  ni  werthfawrogir ! 
O,  mor  ddi-barch  yw  myrdd  y byd 
O elfen  fawr  ysbrydolfyd, 

Lle  mae  y gallu  mwyaf 
Ie,  ho)l  nerth  llaw  ein  Naf ! 

Llais  hon  yn  hollallu  sydd 
Yn  awyr  y Cread  newydd. 

Y mae  ager  a grym  eigion, 

Dŵr  a thir,  dan  iywodraeth  hon. 

Trydan  uwchlaw  anian  yw, 

Eneidiol  drydan  ydyw, 

A’i  gwifrau  ar  heuliau  ’r  rhod 
Ar  ochor  y ser  uchod, 

Cedyrn  wifrau  yn  cydiaw 
Yn  eirian  drôn  yr  Ion  draw. 


248 


GWAITH  ISLWYN. 


Mae  ’r  enaid  mawr  ei  liunan 
A holl  fyd  ysbryd  o dan 
Ei  rheolaeth  helaeth  hi, 

Byd  meddwl  bob  dim  eiddi. 

0 eiddil  ŵr  diweddi, 

Y pwr  mawr,  idd  ei  grym  hi 
Soflyn  gwan,  us  o fiaen  gwynt 
Gwyra  i bob  rhyw  gorwynt. 

Egwyddor  rymus  Gweddi 
Wna  â Ion  ein  huno  ni. 

Ior  â’i  nertli  wna  ’n  cadarnhau, 
Ymhogiwn  am  ei  angáu  ! 

Os  tyr  y gref  ystorom 
A syn  drwst  o Sinai  drom, 

Os  trwm  fydd  y storom  faitli 
Ymafaelwn  mwy  fìlwaith  ! 

Bo  gafael  ymhob  gofid 
Yn  Nuw  Ior  nes  lleddfo’r  llid. 

“ Fy  Ngweddiwyr.” 

E gafodd  Jacob  gy fion 
Orchfygu  trwy  allu  hon. 

Ef  un  nos  ofnai  Esau 
Yn  ei  sor  oedd  yn  neshau ; 

Y nos  honno  nis  hunodd, 

A mawr  rym  i weddi  ymrodd ; 

Aeth  i’r  man  Jle  cadd  ganwaitli 
Bas  i fyw  drwy  ei  oes  faitli. 

Bu  daer  lien  Jacob  dirion 
A’r  ££Gŵr”  o fri  ger  ei  fron ; 

Y Gŵr  ar  fyr  ragorodd, 

Niwl  ei  ffurf  ddynol  a ffodd, 

1 angel  prid  newidiodd  ; 

Newydd  drem — yn  Dduw  e drodd  ! 
Byfedded  gweled  y gwael 

Am  Jeliofah’n  ymafael ! 

A ! llwyddodd  llaw  y Weddi 
Ddihafal,  er  atal  Bhi ; 

O ddwylaw  ei  addolydd 
Ni  allai  ffoi — llaw  y ffÿdd 
Bletliai  brid  addewidion 
Fawrwych  rwym  am  fraich  yr  Ion; 


GWEDDI. 


24D 


Ef  a geid  mewn  dalfa  gan 
Ei  air  enwir  ei  hnnan. 

Mor  ryfedd  i’m  Hiôr  ofyn, — y mawr  Dduw ! — 
Am  ryddhad  gan  bryfyn  ! 

Ai  ’r  craff  seraff  yn  syn — weld  Duw’r  lluoedd, 
Llywiwr  y bydoedd,  yn  llaw  ’r  abwydyn. 

Trwy  nos  hir  er  taerni  y sant, 

A’i  holl  aidd,  ni  fu  llwyddiant. 

Gohiriai  Duw  ei  gariad 
O’i  hoffder  ym  mwynder  mad 
Y Weddi,  ac  er  addas 
Broíi  ffydd  ei  brif  hoff  was. 

Pur  Weddi  yw’r  pereiddiaf 
Alaw  a wneir  yng  nglilyw  Naf. 

Melusach,  hoffach  ei  cherdd 
Dawel,  nag  angel  gyngerdd. 

Ion  gâr  ei  swn  ger  ei  sedd, — a chyn  hir 
Draw,  draw  agorir  dôr  ei  drugaredd. 

Hyd  drannoeth  y taerineb — a’r  hewyd 
Barhai  yn  ddiwrtheb, 

Swn  taerach,  uchelach,  heb 
I Ior  eto  roi  ’i  ateb. 

Po  mwyaf  profir  Gweddi  ’r  gwael 
Tan  ei  gofìd,  tynna  ’i  gafael. 

Ar  weniad  gwawr  y wiwnef 
Daetli  y ddawn, — Bendithiodd  ef !” 

Ion  i’w  daith  a’i  bendithiodd, 

Ac  anian  draig  yn  oen  drodd ; 

Dygasedd  llidiog  Esau, 

Troai’n  serch,  tra  yn  neshau. 

Rhag  fy  Esau  innau  af, 

Hon  i fìnnau  ofynnaf. 

O,  fendith  y bendithion, 

I minnau  fyth  mynnaf  hon ! 

Hyd  y glyu  diogel  af, 

Yn  nawdd  hon  llonydd  hunaf. 

Dirym  yw  Gweddi  daeraf 
Enaid  prid,  i newid  Naf ; 

Ond  ei  nerth  wna  ’n  newid  ni 
I’w  ddelw,  wrth  ei  addoli. 


250 


GWAITH  ÌSLWYN. 


Ni  tliyn  Ner  o’i  lys  eres, 

Ond  tyn  ni  at  Ion  yn  nês. 

Hi  yw  f’  ysgol,  caf  esgyn 
Yn  dra  phell  hyd  ei  haur  íFyn, 

Cadernid  addewidion 
Ion  a’i  ras  yw  ffyn  aur  hon. 

Uwch  pellder  y ser  os  af 
Hyd  hon,  ni  thyr  o danaf. 

Cryfach  po  uchelach  yw, 

Cadarn  hyd  y fainc  ydyw. 

Canaf  ar  eithaf  ei  rhad, 

Uwch  caer  awen,  uwch  cread ; 

Drwy  engyl  hyd-ddi  dringaf 
Nes  fy  nod  i lys  fy  Naf. 

Dirym  fu  lluoedd  dewrion 
Amalec  yn  ymyl  hon. 

Ei  lew  dorf  a wnaed  fal  dim 
Ar  íFodus  faes  Rephidim. 

Gwyliai  Moesen  y gelyn 
Heb  un  braw  o ben  y bryn ; 

E ddaliodd  fry  ei  ddwylaw 
Ar  led — dyferai  i’w  law 
Cyn  hwyr,  y lwyr  fendith  lon, — sef  helaeth 
Fuddugoliaeth  wrth  fodd  ei  galon. 

Rhoddes  Duw  urddas  y dydd 
I ddwylo  ei  addolydd. 

Natur  fawr  un  tro  fu — ar  Weddi  fwyn, 

Fel  llawforwyn  addwyn,  yn  gweinyddu. 
Rhoed  holl  anian  o dani, 

Daear  a nef  i’w  dwrn  hi. 

Gweddi  i’w  llaw  gadd  y lleuad, — a’r  haul 
A roed  at  ei  galwad ; 

Safent  wrth  ei  deisyfiad 
Er  parhau  ’r  golau  i’r  gâd. 

Uchod  bu  syndod  i’r  ser — nas  deuai 
Nos  dywyll  fel  arfer; 

Ddydd  a nos,  diffoddodd  Ner 
Eu  chwyldaith  trwy’r  uchelder. 

O ryfedd  fri  Gweddiydd 
A’i  law  ’n  dal  olwyn  y dydd  ! 


GWEDDI. 


251 


Y santaidd  Elias,  yntef, 

Oedd  yn  hy  ar  allweddau  nef. 

Ar  Dduw  e daer  weddiodd, 

A’r  wybren  glaerwen  a glodd  ; 

Ei  rymus  Weddi  oedd  rwymyn 
Acw  am  loew  gwr  y cwmwl  gwyn. 

Bu  y loewnef,  dair  blynedd — a chwe  mis, 

At  ei  arch  mŷg  rhyfedd  ; 

Elias  ar  angel-sedd  ! 

Fe  roed  arno  fawr  deyrnedd. 

Ail-blygodd,  addolodd  Dduw, 

Oni  ddelai’r  gwlaw  ’n  ddiluw, 

Dylif,  erfawr  lif  ar  led, 

Daear  sech  dorrai  ’i  syched. 

Ac  lionno’r  wraig  o Ganan, — nis  enwai 
Y briwsionyn  bychan 
Na  roes  ei  lioll  dŷ  i’w  rhan, — a hawl  i 
’R  holl  ddaioni,  yr  allwedd  ei  hunan. 

O’r  nef  fe  edrych  yr  Ior  anfeidrol 
Ar  y gwael  a’i  Weddi  anryglyddol, 

Rhanna  ei  ddoniau  i’r  anhaeddiannol ; 

Y gwael  a’r  rheidus  ga  ’i  law  waredol, 

A chynhorthwy  ’i  fraich  nerthol— i’w  ddyrchu 
Trwy  iawn  Iesu,  o’i  wae  truenusol. 

Ion  ni  agora  i’r  hunangarol 

Aur  drysorfeydd  ei  rad  ras  rhyfeddol ; 

E gaua’r  nennau  rhag  yr  hunanol, 

Gweddi  ddigynni  ’r  hunan-ddigonol, 

Nid  a ’r  wag  weddi  hon  yn  dragwyddol 

0 fewn  i furiau  y nef  anfarwol. 

Gwcddi  y truan  gwan  anigonol 
Ystormia  ’n  ebrwydd  y gaer  dragwyddol, 

Y nefoedd  egyr,  saif  yn  fuddugol 
Ar  eirian  furiau’r  oror  anfarwol. 

Deigryn,  un  dyferyn  edifeiriol, 

Noíia  longau  nefol — yn  llawn  rhadau 

1 fewn  i ddu  enau’r  afon  ddynol. 

A ! pobl  y cwynion,  y publicanod, 

Sy  yn  llochesu  yn  y llwch  isod, 

Hwy  sydd  dda  ’u  hachos  ger  y sedd  uchod ; 


252 


GWAITH  ISLWYN. 


Edifar  ŵr  sy’n  dyfod — yn  enwog, 

Ie  ’n  dy wysog  godidog  l)uwdod. 

Pharisead  ni  chaffai  ’i  roesawi, 

Ior  a guddiodd  ei  hun  rhag  ei  weddi, 

Ei  iawn  oedd  ei  hunan  a’i  ddaioni ; 

Yn  nheml  Ion  son  am  ei  eluseni ! 

Wael  adyn,  eiddilyn  yn  addoli 
Ei  hunan,  gan  anghotìo  ei  gynni ; 

Ai  y gŵr  adref  mewn  gau  wrhydri, 

Yníyd  ŵr  annoeth,  yn  fwy  ’i  drueni. 

I’r  euog  arall  Ior  agorai — ’i  aur  borth 
0 hir  bell  tra  safai ; 

At  yr  euog  mewn  hedd  troai, 

Ei  ras  oedd  fôr  i suddo  ’i  fai. 

Euogrwydd  ei  fywyd  i gyd  godai 
l’w  olwg  ar  unwaith,  a’r  gwael  grynai ; 

Fry  yn  yr  awyr,  y Farn  a ruai ; 

Ai’n  nos  holloí,  tua’r  nef  ni  syllai ; 

Hyd  ei  gydwybod  euog  e dybiai 
Rolio  o synol  ’storm  farwol  Sinai. 

Yn  y dwys  ofìd  o flaen  Duw  safai 
Yn  fud,  heb  esgus  am  fai, — dan  gy fìon 
Farn  y goron,  ei  ddwyfron  a gurai. 

Yn  ei  ran  ni  feddai  un  rhinwedd, 

Na  degymau,  na  dim  ond  ei  gamwedd, 

Na  modd  i ddisgwyl  am  hedd — a bywyd 
Ond  trwy  agoryd  o ddrws  trugarecíd. 

E dorrai  allan  mewn  geiriau  drylliog 
Gyda  pharodwedd  a llygaid  ffrydiog, — 

“ I bechadur  dan  gur  bydd  drugarog, 

Dy  ras,  Dduw,  rho  i droseddwr  euog !” 

Diau  hwn  aeth  i’w  dŷ  ’n  ol — yn  ŵr  rhydd 
O fewn  newydd  gy lch  cyfiawnhaol, 

Ai  adref  heb  y ddedryd, 

A hyn  oedd  fel  newydd  fyd ! 

Draw  e welai’r  lleidr  halog — lwybr  Gweddi 
Yn  egori  tua’r  nef  deg  eurog, 

Llwybr  i wan  weddi’r  annuw 
Trosodd  hyd  at  orsedd  Duw. 


GWEDDI. 


253 


Erfyn  ar  derfyn  ei  claith 
Yn  nôr  uífern,  O’r  effaith ! 

Ei  Weddi  fer  ddygodd  faith — fythol  rad 
Iddo’n  atebiad,  braidd  hwnt  i obaith. 

Gwelai  Frawd  ar  Galfari 
Goludog  at  galedi ; 

E welai  fodd,  ger  ail  fyd, — i faddeu 
Holl  feiau  hyll  ei  fywyd. 

Er  cynni  y Gŵr  canol — er  ei  gur 
A’r  goron  ddrain  wawdiol, 

E welai  deg  ddelw  ei  Dad 
A’i  haniad  uchfrenhinol. 

A thrwy  un  Weddi’n  unig — y trowyd 
Y truan  colledig, 

Un  ymddiried  puredig 
I’r  pryniad  ar  y pren  dig. 

Ai  ’n  lân  i’r  Wynfa  lonydd 
Dan  wên  Duw  brydnawn  y dydd ! 

Ior  o’i  nef,  prysuro  a wnaeth — weithion 
Olwynion  ei  dirion  Iachawdwriaeth. 

I ras  yr  Ior,  gwaith  o oriau — ydoedd 
Ei  waredu  ’n  ddiau ; 

Aeth  i wlad  y caniadau, 

“ Cân  yr  Oen,”  cyn  ei  hwyrhau. 

Mewn  un  prydnawn  gwaith  oes  a gy flawnwyd, 
O fywiol  ynni  ef  a ailanwyd, 

Yr  halog  ddyn  euog  gyfiawnhawyd, 

A’i  enaid  eilchwyl  yn  y gwaed  olchwyd, 

I’r  nef  lwys  fe  ’i  cymhwyswyd, — cyn  hwyr  ef 
Yn  y gain  haddef  a ogoneddwyd. 

Egyr  rhyfecld  allwecld  hon 
Ddorau  carcharau  chwerwon. 

Paul  anfarwol  a fwriwyd 
I garchar  gan  anwar  nwyd ; 

A Silas,  was  yr  Iesu, 

A roed  yn  y dyfnder  du  ; 

Uchei  fur  a chloiau  fel 
Ar  gell  engur  coll-angel ! 


254 


GWAITH  ISLWYN. 


Er  poenus  artaith  ac  effaith  cyffion, 

Er  ucliel  gaerau  a chloiau  geirwon, 

Troes  y ddau  at  orsedd — Ion  yn  union ; — 
’Hedai  ’n  ol  o’i  dwyfol  daith 
Yn  ol  fel  mellten  eilwaith, 

A chanddi  arch  newydd  Ion 
I rwygaw  daear-eigion, 

A darwain  o’r  dyfnderoedd 
Ddaeargryn  sydyn  nes  oedd 

Y gell  bybyr  ail  i gawell  baban, 

Fel  myr  enwyllt,  fel  y môr  ei  hunan, 

Pob  caer  arswydus  gwgus  yn  gwegian, 

Pob  dôr  yn  agor,  pob  dur  yn  egwan ; 

Crynai’r  tŷ  fel  deildy  dan 
Ystorom  a thrwst  taran. 

Y drysau  cryfìon  geirwon  agorwyd, 

A heiyrn  farrau  cadarnaf  a yrrwyd 
011  yn  eu  hol,  a llaw  ni  welwyd  ! 

Y cyffion  oll  gollwyd, — a’r  ddau  enwog 
Wrth  wir  weddio  gan  wyrth  ryddhawyd. 

Urddas  oedd  ar  y ddau  sant, — at  ryddhad 
Rhodd  eu  Hior  ogoniant, 

Creodd  hoen  ac  urdduniant 
A bri  Jubili  i’w  blant. 

Ceidwad  y carchar  cadarn 
Waeddai  fel  yng  ngwydd  y farn 
A sedd  yr  Ior, — “ Beth  sydd  raid 
I fì  estron,  O feistriaid  ?” 

“ Cei  rad  y nef  os  credi 
I’r  Oen  fu  ar  Galfari ; 

Euog  adyn,  fe’th  gedwir 
Yn  ei  waed  o chredi’n  wir.” 

Cyn  agor  gwawr  y borau 
Yr  oedd  hwn  wedi  ’i  ryddhau 
Rhag  nerth  diafol  serth  a’i  swyn 
A chadwyn  ei  bechodau. 

“ Myfi  yw  y ffordd. 

Nid  oes  un  ffordd  ond  Iesu — a’i  haeddiant 
I Weddi  ddyrchafu 
O fonwes  dlawd  i fyny, 

Arwydda  gwaed  ei  fíordd  gu. 


GWEDDI. 


255 


Agorai  ’i  waed  Ef  y cysegr  Dwyfol, 

A rhwygai’r  gadarn  wahanlen  farnol 
Acw  er  oesau  lennai’r  fainc  rasol, 

Lennai  Dduw  ! Fe  luniodd  heol — olau, 

Hardd,  fawr  yn  nennau,  sef  fFordd  frenhinol 
I Weddi  yr  anhaeddol — fynd  i’r  lan 
At  lys  nef  eirian,  at  les  anfarwol. 

Ryíeddol  Iawn  ! Cyfiawnder  foddlonodd  ! 

Ei  waed  a’i  haeddiant  mawr  a’i  dyhuddodd : 

Y Ddeddf-daran  ddiweddaf  a dorrodd 
Ar  ei  ben,  a’i  holl  lid  a dderbyniodd ; 

Y gyfraith  bur  gaf  wrth  ei  bodd — heb  lid, 
Mwyach  ei  ryddid  i’r  Meichiau  roddodd, 

Ac  o’i  fodd,  ynddo  rhoddai 
Ryddid  i fyrdd  o’u  du  fai. 

O farw’r  trydydd  forau — e gododd 
Heb  gadwyn  yr  angau, 

Yn  ei  nerth  <c  i’n  cyfiawnhau  ” 

Drwy  ei  iawn  a’i  fâd  riniau. 

Fe  godai  yn  fyw  Geidwad — yn  fore, 

Yn  fawr  archoffeiriad, 

HofT  un,  er  amddiffyniad 
A lles  djm  yn  llys  ei  Dad. 

Yn  ebrwydd  trwy  ’r  cain  wybrau — adref  aeth 
Drwy  fythol  ororau, 

I’r  dwyfol  gysegr  golau 
Bellach  er  <c  ein  cwbl  iachau.” 

A 1 y mae  swyddog  grymus  i Weddi, 

Diail  ei  urddas  yn  dadleu  erddi, 

“Efe  yw’r  Iawn,” — dyna  ’i  ddirfawr  ynni  ; 

Yn  ei  iawn  llawenhawn  ni ! — Crist  Iesu 
Sy  orlwyddiannus  eiriolydd  inni ! 

O,  canwn  er  ein  cynni ! — mae  mab  Ion 
Yn  yr  uchelion  i’n  cynrychioli ! 

Ar  ddeheulaw  Ner  e ddeil  yn  eiriol 
O du  ei  eiddo,  er  ei  waed  haeddol, 

Hyd  nes  daw’r  eglwys  fawr  anifeiriol, 

Fore  a fydd,  yn  dyrfa  ryfeddol 
Allan  o’r  bedd  yn  lân  hollol, — pob  sant 
Hwnt  i fethiant  megis  Yntau  fythol, 


256 


GWAITH  ISLWYN. 


Uwch  clu  ofid,  uwch  diafol, — uwch  pryder, 
Uwcli  ser,  uwch.  eisiau  eiriol ! 

Try  ’ngweddi  innau  trwy  ’i  ing  haeddiannol 
Yn  rymus  yn  awr,  mae  Iesu  ’n  eiriol, 

Ni  obeithiaf  bythol — am  achubiaeth 
Ond  o’i  offeiriadaeth  a’i  waed  ffrydiol. 

0 bythol  eiriol  erof — fy  Nuw  cu ! 

0 dyro,  Iesu,  dy  Weddi  drosof ! 


YR  HEN  WEINIDOG. 

4 \/  NEB  ni  weithio,’  meddai  Paul,  ‘ Na  chaffed  fwyta  chwaith, 
Ond  cofiwn,  ni  ddywedodd  ef  ‘ Y neb  ni  allo  waith.’ 

Adwaenwn  un  gweinidog  claf,  ’r  oedd  wedi  ffaelu  gweithio; 
Alieirio’r  llinell  olaf  wnaf — ’r  oedd  wedi  ffaelu  teithio. 

Adwaenwn  filwr  oedd  un  dydd  y gore  yn  y gâd, 

Mewn  henaint  a phenllwydni  prudd  fe  ’i  cadwyd  gan  ei  wlad. 

Adwaenwn  filwr  uwch  ei  radd,  o urddas  milwaith  mwy, 

Tan  faner  Iesu  treuliai  ’i  oes,  bu  farw  ar  y plwy! 

O Gymru  ! tyred  gyda  mi  i dŷ  ’r  gweinidog  claf, 

Fe  roddodd  oreu  ’i  oes  i ti,  ei  wanwyn  oll,  a’i  haf; — 

Y mae  y gauaf  wedi  dod,  ac  eira  amser  sydd 
Yn  gwynnu  ei  santeiddiaf  ben,  a darfod  mae  y dydd. 

O ! cofìa  ’th  hen  weinidog  pan  yn  methu  yn  ei  dŷ, 

O ! cofia,  Gymru,  os  yw  ’n  wan,  fe  roes  ei  nerth  i ti. 

Fe  roes  i ti  ei  wanwyn  teg  a’i  euraidd  lon  gynhauaf, 

Gofala  am  y tymor  oer,  O ! cymer  di  ei  auaf ! 

Gwel  a yw  ’r  to  sydd  uwch  ei  ben  yn  ddigon  rhag  yr  hin, 

Gwel  a oes  ar  ei  aelwyd  dân,  ac  yn  ei  gostrel  win. 


I’R  ANGOR. 

Rhag  chŵdd  môr  angor  a rydd — gadernid 
Rhag  dyrnau  ystormydd ; 

Y di-sigl  yn  cydio  sydd 
Yn  y fìin  don  aflonydd. 


DAYID  JONES,  TREBORTH. 


257 


DAVID  JONES,  TREBORTH. 

GWELL  gennyf  dy  hanes  diweddar,  fy  ngwlad, 

Na’th  hanes  hynafol  i gyd  ; 

Gwell  gennyf  yr  heddwch  ddilynai  y gâd, 

Y tangnef  ddilynai  y llid ; 

O ! gwell  yw  hyfrydlais  efengyl  yr  Iôr 
Na  thwrf  y rhyfeloedd  a fu ; 

Mae  engyl  yn  ddistaw  i wrando  dy  gôr 
Yn  canu  am  Geidwad  mor  gu. 

Os  aeth  d’  anibyniaeth  a’th  gjTraith  i goll, 

Anthemau  Llangeitho  sy  dâl  am  yr  olì. 

Bu  dywell  dy  fro  am  ganrifoedd  di-hedd, 

Nid  oedd  i’w  goleuo  ond  fflachiad  y cledd ; 

Rhyfel-feirch  a sarnent  dy  lesni  dan  draed, 

A’u  ffroen  yn  y cwmwl  gweryrent  am  waed. 

A ! mwy  na  disgleirdeb  yr  enfys  a’r  wawr 
A geir  yn  goleuo  dy  froydd  yn  awr ! 

Mae  ’th  fryniau  yn  gorfFwys  ar  fynwes  y wiwnef, 

A’u  bannau  ’n  cydbwyntio  i’r  pell  fythol  arfcref ; 

Dy  holl  gerrig  adsain  adferwyd  i’w  liawl 
Gre’digol,  i ateb  yn  unig  i fawl. 

Dychwelwyd  dy  gledd  yn  dragwyddol  i’r  wain, 

Ac  nid  oes  ond  blodau  lle  na  bu  ond  drain ; 

Amheua  ’r  ymwelydd,  wrth  rodio  dy  dir, 

Ai  daear  ai  nefoedd  wyt,  Gymru,  yn  wir. 

Nid  oes  ynnot  fryn  na  santeiddir  ei  droed 
A syml  addoldy  hynafol  ei  oed ; 

Na  bro  heb  ei  Bethel,  a’r  myg  Angel  mawr, 

Gan  weddi  rhyw  Jacob,  yn  rhwym  wrth  y llawr. 

Yn  lle  y gwroniaid  rhyfelgar  a fu, 

Ti  gefaist  genhadon  y by  wyd  yn  llu ; 

Ac  ni  fu  cenhadon  mwy  dwyfol  eu  dawn 
Erioed  yn  cyhoeddi  rhinweddau  yr  Iawn. 

Mae  ’u  henwau  yn  dodi  dy  ysbryd  ar  dân, 

Ac  yn  eu  nefol-res  mae  gwron  fy  nghân. 

Dolyddelen  anfarwolwyd  fel  ei  enedigol  le; 

Uwch  y fangre,  pan  ei  ganwyd,  llawenhai  angylion  ne ; 

Mae  angylion  yn  adnabod  myrdd  o’th  lennyrch,  Gymru  fad ; 
Teimlant  mor  gartrefol  ynnod  ag  yng  Nghanan,  santaidd  wlad. 
R 


258 


GWAITH  ISLWYN. 


Oni  chedwir  Dolyddelen,  oni  chedwir  Tal  y sarn, 

Gan  warchodlu  o gerubiaid,  rhag  dyfethol  dân  y Farn  ? 

Oni  cha  y fath  gy, segroedd  ddianc  yn  yr  olaf  ddydd, 

Fel  colofnau  yn  oes  oesoedd  ar  y “ddaear  newydd”  fydd  ? 

Ganwyd  Dafydd  ar  y Sulgwyn, — arwydd  nad  oedd  iddo  ef 
Ond  cyfodiad  ar  gyfodiad  yng  nghyfeiriad  nef  y nef; 

Fe  ddihunodd  i fodolaeth  gyda  ’r  Iesu,  ’r  “trydydd  dydd;” 

Ac  o fewn  “gryrn  ei  adgyfodiad”  treuliodd  gerub-oes  o fíydd. 

Galwodd  Duw  ei  dad  i’r  nefoedd,  pan  nad  oedd  ond  ieuanc  iawn, 
I gymeryd  arno  ’i  Hunan  ei  holl  ofal  ef  yn  llawn; 

Idd  ei  law  ei  hun  cymerodd  ei  hyfforddiant,  a’i  lioll  ífyrdd; 

Mwy  nag  athraw  dynol  gafodd,  mwy  na  nawdd  angylion  fyrdd. 

Codwyd  ef,  T un  modd  a Ioan,  yn  athrofa  Iesu  ’i  hun; 

Fe  ’i  haddysgodd  ar  ei  ddwyfron,  ac  o dan  ei  aden  gun. 

Pwy  ond  Duw  allasai  lunio  y fath  enaid  yn  ei  wawr  ? 

Pwy  ond  Duw  yn  uniongyrchol  allsai  godi  “tri  mor  fawr  ?” 

Ni  fu  iddo  o fanteision  ond  ychydig,  fore  ’i  ddydd ; 

Nid  oedd  eto’n  Nolyddelen  ysgol  un,  na  llyfrgell  rydd. 
Gorchwyl  hawdd  oedd  rhifo  ’i  lyfrau,  eto  ni  fu  lle  mor  dlws, 

Mor  gysegrol,  ar  lle  cadwai  ’i  lyfrau  gynt — “yng  nghil  y drws.” 

Y fath  olygfa  fuasai  ’i  weled  yn  facligennyn  gwridog,  iach, 

Ar  deg  liwyr  o haf,  yn  myned  yno,  i’w  fyfyrgell  fach, 

At  ei  hanner  dwsin  llyfrau  ’ng  <f  nghil  y drws  ” — ac  angel  draw 
Yn  ei  wylio,  rhag  i niwed  ei  gy thryblu  ar  un  llaw. 

Gall  fod  y di  ffyg  o fanteision  borau 
Yn  rhoi  i’r  meddwl  dynol  fantais  weithicm. 

Mae  ’n  gweithio  gyda  mwy  o fewnol  allu 
Na  phan  bo  amgylchiadau  yn  ei  helpu. 

Y mae  athrylith  anorchfygol  weithian 
Yn  llwyr  ymdaflu  ar  ei  nerth  ei  hunan. 

Ceir  mwy  o ofal  am  yr  addurn-goedydd, 

Sy  yn  acldurno  ’n  gerdcli  mor  ysblenydd  ; 

Ond  yn  y dderwen,  dyfodd  wrthi  ’i  hunan, 

Y gwelir  nertli  a holl  fawrhydi  anian. 

Fe  fagodd  hon  gaclernid  yn  ei  borau, 

Ac  ni  ysgydwir  hi  gan  stormydd  oesau. 

Dirmygus  ganddi  hi  fai  clringo  muriau, 

A phwyso  ar  ategion  a choloínau. 


DAYID  JONES,  TREBORTH. 


250 


Nid  ffrwyth  dysgeidiaeth,  nid  planhigyn  llafur, 

Y\v  gwir  wreiddiolder,  eithr  cynnyrch  Natur. 

Bydd  rhyfder  hwn,  feallai,  ’n  gyfatebol 
I naturioldra  ’r  twf,  a nerth  y storm  allanol. 
Prydferthach,  glasach,  yw  y pur  eginyn, 

Na  edwyn  ond  y gawod  bêr  a’r  gwlithyn, 

Na  holl  gynhyrchion  gwrtaith  celfyddydol, 

Sy  ’n  gwthio  ’r  twf  i’r  lan  yn  anamserol. 

Mawryger  Dysg ; ond  gall  fod  ambell  eithriad, 

Lle  mae  naturiol  dwf  yn  cyrracdd  uwch  daclblygiad. 

Os  na  chacld  ef  ddysgeidiaeth  yn  y borau, 

Fe  gafodd  Anian — yr  athrawes  orau — 

I droi  cyfeiriad  ei  feddyliau  gwawriol 
Yn  brydlawn  tua  ’r  uniawn  bwynt — y Dwyfol. 

A ! nid  oes  neb  a ddysg  yr  ieuanc  fecldwl 
Yn  debyg  i ílodeuyn,  seren,  cwmwl ! 

Bhoed  iddo  lygad  craff  i weled  Anian, 

A thrwyddi  hi  i welcd  Duw  ei  hunan. 

Ni  allai  crebwyll  Milton  anghydmarol 
Drosglwyddo  icldo  y fath  wers  effeithiol, 

Ar  allu,  mawreddogrwydd,  ac  arcldunedd, 

A’r  syniad  gai  wrth  weld  mynyddau  Gwynecld 
Yn  crwydro  fry,  mewn  bythol  aruthroldeb, 

Gan  edrych  arno  fel  o Dragwyddoldeb ! 

Pa  beth  all  roi  i awen  llanc  feddyldclrych 
Am  gyfoethogrwydd  ac  ysblander  gorwych, 

Cyffelyb  i fachludiad  haul  Mehefin, 

Pan  fydclo  pwyntel  Ior  yn  lliwio’  r teg  orllewin — 
Pan  fo  afonydd  claer  o aur  toddedig 
Yn  arllwys  dros  gymylau  pentyredig, 

I ryw  dragwyddol  geudod,  a rhyw  ffurfìau, 

Fel  eicldo  engyl,  yn  addurno  ’u  glannau? 

Fe  yfodd  ei  athrylith  ardderchoca 
Yn  clclwfn  i fewn  ogoniant  yr  olygfa. 

Ei  enaid  doddai  dan  y claerder  eirian, 

A rhedai  i fewn  i ffur  f oclidog  Anian. 

Yn  forau  lluniwyd  ei  athrylith  gun 
Gan  Natur  lân,  yn  ol  ei  delw  ei  hun ; 

Ac,  yn  y man,  fe  welid  fod  ei  ganiad 
Yn  adlun  hardd  o ryfedd  wawl  machludiad, 

A’i  feddylddrychau,  fel  o cldwyrain  amser, 

Yn  sudclo  i orllewin  tragwyddolder, 

I lawenhau  angylion  bro  y Gwynfyd, 


2G0 


GWAITH  ISLWYN. 


A chyfoethogi  dofn  lenyddiaeth  eilfyd. 

Hoff  ddisgybl  Anian  ydoedd  yn  ein  mysg, 

A ffyddlawn  fyth  a fu  i’w  dwyfol  ddysg. 

Doi  ambell  awel  dros  ei  bregeth  ef 
Yn  llwythog  oll  gan  beraroglau  ’r  Nef. 

Caed  amhell  ddarlun,  hardd  fel  pren  afalau 
Yng  ngoleu  lloer  a ser,  a dwyfol  wenau. 

Y Gwanwyn  oedd  ei  gynllun ; dilyn  wnai 
Brydferthion  Ebrill,  a balmeidd-der  Mai. 

Yr  Haf  oedd  reol  ei  farddonol  ddawn, 

Y lwythog  fen,  yr  ysgub  felen,  lawn. 

Cyweiriai  ’r  delyn  wrth  lawenaf  dôn 

Y llon  fedelwyr,  pan  yn  moli  Ion, 

Am  haul  a gwlaw,  ac  ysguboriau  clyd, 

A’u  muriau  oll  ar  dorri  gan  yr  yd. 

Ni  chlywais  anghord  unwaith  yn  ei  dôn; 

Nid  wyf  yn  cotìo  ’i  glywed  ef  yn  son 
Am  ddim  ond  ffydd, — am  ddim  ond  gobaith  pei 
A chariad  yn  cyrhaeddyd  uwch  y ser. 

Ceir  rhai  yn  canu  am  yr  HjMref  prudd, 

Am  hyd  y nos,  a byrder  blin  y dydd, 

Pan  fyddo  Natur  fel  dan  farwol  glwy, 

Dan  gystudd  trwm,  yn  chwennych  marw  mwy 
Pan  gryga  llais  y gwynt, — pan  fyddo’r  coed 
Yn  gwlawio  ’u  dail,  gan  lesgedd  a hen-oed. 

Ein  brawd  ni  chanai  am  y tymor  du ; 

Rhy  ddisglaer  oedd  ei  obaith  ; mil  rhy  gu, — 
Mil  rhy  gariadlawn,  oedd  ei  Awen  lon, 

I borthi  trymder,  a llesg  brudd-der  bron. 

Fytli  am  y Gauaf  cana  ambell  un, 

Y sydd  a’i  fywyd  oll  yn  auaf  blin ; 

A tliros  ei  dynged  rhyw  angladdol  len 
Yn  lledu,  fel  y drom  auafaidd  nen. 

Mae  Anian,  fel  ei  galon  ef  ei  liun, 

Oll  wedi  rhewi,  a phob  gobaith  cun 
Yn  gorwedd  yn  y bedd;  dinodded  yw 
Bhag  stormydd  chwerwon,  fel  y gangen  wyw. 
Ond  holl  gynhyrchion  ein  hardderchog  frawd 
A adlewyrchent  ei  ddisgleiriaf  ffawd ; 

Ei  wynfyd  mewnol  weithiai  trwy  ei  gerddi, 

Fel  egin  glas  o ddaear  lawn  o ynni. 


DAYID  JONES,  TREBORTH. 


261 


Mynegfys  aur  yr  Ysgol  Sul 
Ddanghosai  iddo  ’r  “ llwybr  cul,” 

Sy’n  arwain  heibio  haul  a ser 
I fyny  i Baradwys  Ner. 

Sefydliad  bendigedig  yw 
Yr  Ysgol  hon; — mae  angel  Duw 
Yn  gwylio  wrth  ei  gwynnaf  ddor, 

A’i  hunig  ddysg  yw  Gair  yr  Ior. 

Mae,  fel  y Sabbath  myg  ei  hun, 

Yn  santaidd, — yn  santeiddio  dyn. 

Fendigaid  wr  a’i  d\*sgodd  ef 
Yn  hon  i ddarllen  geiriau  ’r  Nef ! 

Ar  ol  cyíiawni  tasg  mor  fawr, 

Gallasai  ’i  athraw  fynd  i lawr 
I’w  dawel  fedd,  mewn  hedd  di-lyth, 

Fel  un  a’i  waith  ar  ben  am  byth. 

Carasai  angel  ddod  yn  ddyn, 

I ddysgu  darllen  i’r  fath  un, — 

I agor  porth  gwybodaeth  wiw 

0 flaen  athrylith  o’r  fath  ryw. 

Nid  yw  y rliai  sy’n  meddu  llyfrau  laiuer, 

Ym  more  ’u  hoes,  braidd  yn  efrydu  ’r  hanner. 

Mae  llwyrder  yr  efrydiaeth  yn  gymesur 

1 hrinder  y manteision.  Mwy  y w ’r  llafur, 

A hirach  filwaith  yw  y llinyn  plymio, 

Os  culfor  y w y ddysg ; — gwna  ’n  llwyr  ei  chwilio. 
Cwyd  hwn  bob  cragen  at  ei  glust  feddyliol, 

A llwyr  fwynha  ei  holl  adseiniau  nefol. 

Ni  feddai  ’n  bardd  ond  hen  Ramadeg  Nantglyn, 
I’w  ddysgu  yng  nghelfyddyd  gain  yr  englyn ; 
Ond  digon  oedd  i awen  mor  naturiol, 

I lwyr  feistroli  ’r  nyddu  cynghaneddol. 

Byth  ni  ’th  ddirmygaf  di,  y bêr  gynghanedd, 
Adseini  i glych  y nef  mewn  pur  gysonedd  ! 

Gem  ydyw  englyn  nad  all  unrhy  w lên 
Ei  wisgo  ar  ei  bron,  onl  Cymru  hen. 

Mae  sain  cynghanedd  Dewi  Wyn  o Eifion 
Yn  ddigon  braidd  i ddofi  gwylitedd  Neifion. 

Bu  hyfryd  ganddo  yntau,  fore  ’i  oes, 

Felusion  y gynghanedd  sain  a’r  groes, 

Ac  ambeli  i gynglianedd  lusg,  mor  bêr 
Ag  odl  ddyferodd  o anthemau  ’r  ser ; 


2G2 


GWAITII  ISLWYN. 


A thrwy  ei  fywyd  o weithgarwch  llwyr, 

Ein  bardd  a eurai  orwel  llawer  hwyr. 

Ag  awenyddol  ogonedcliad  claer, 

A thoddaid  cyfoethocach  na’r  pur  doddedig  aur. 

Ar  ol  dychwelyd  o’i  “ gyhoeddiad  ” pell, 

Dros  fryniau  Cymru,  ai  i’w  fyfyr-gell, 

I lunio  cerdd,  a llonni  hwyr  y Llun, 

A chynghaneddion  melus  fel  y gwin. 

A ! llawer  awr  aeth  heibio — fel  y mae 
Angylion  yn  mynd  heibio — wrtli  fwynhau 
Cymcleithas  bér  yr  awen  ! Llithrai  ’r  nos, 

O awr  i awr,  i gwrdd  â’r  geinwawr  dlos, 

Tra  ef  }rn  tynnu  bywyd-ddarlun  mad 
O’r  “ mab  afradlon  ” yn  cofleiclio  ’i  Dad. 

Tyrd,  Awen,  mwy  i syllu  avno  ef, 

Fel  un  o bennaf  weinidogion  nef, 

Ni  fefd  y byd  un  swydd  mor  ddyrchafedig 
A chennad  hedd,  gan  Dduw  yn  anfonedig. 

Prif  lysgenhadwr  amser  ydyw  ef, 

A’i  gredlythyrau  oll  o lys  y nef. 

Y mae  gogoniant  dwyfol  ar  ei  swydd, 

Sy’n  gwneyd  i Satan  ffoi  o i santaidd  ŵydd. 

Mae  ’r  had  a heuir  gan  ei  ddiwycl  law, 

Yn  dod  i fyny  yn  y clydd  a ddaw, 

Yn  wyn  gynhauaf  o ddidranc  barhad, 

A myrdd  o engyl  y medelwyr  mad. 

Er  hau  mewn  dagrau,  meda,  yn  y man, 

Mewn  pur  orfoledd,  ar  y nefol  lan, 

Tu  hwnt  i gyrraedd  pechod,  ing,  a phoen, 

Ym  mytliol  bresenoldeb  “ Duw  a’r  Öen.” 

O ! pan  gyrraeddo  clerfyn  pur  ei  daith, 

Derbynia  “goron,”  am  ei  uchel  waith, 

Na  wisgodd  teyrn  mo  ’i  bath ; ac  ar  ei  ben 
Bydd  enfys  Duw  ’n  disgleirio  yn  dcìi-len, 

Pan  dduo  ’r  haul,  pan  syrthio  ser  y nen. 

Er  uched  yw  y bardd,  er  purecl  yw 
Cenhadaeth  awen  o sancteiddiol  ryw, 

Ymgolla  yn  y swydd  oruchel  hon, 

FeJ  seren  yn  y dydd,  fel  defnyn  yn  y don. 

Nid  gwthio  ’i  Jiunau  i areitlifa  ’r  groes 
A wnaeth  efe ; oncl  eglwys  Dduw  a roes 


DAYID  J0NE3,  TREBORTH. 


26a 


Yr  alwad  iddo ; a’r  nesaf  alwad  yw 
At  uniongyrcliol  alwedigaeth  Duw. 

Pan  fyddo  y lân  eglwys  yn  ei  lle, — 

Pan  fyddo'hi  ar  ganol  ffbrdd  y ne, — 

Mae  dwyfol  rym  yn  ei  hewyllys  gun, 

Mae  ’n  adlewyrchu  ined(iwl  Crist  ei  hun. 

Fe  welai  brodyr  Dolyddelen  fod 
Rhyw  seren  deg  o arfaeth  Duw  yn  dod; 

A chydunasant,  ar  ei  gwawriad  hi, 

I’w  chroesaw  idd  ei  rhod  ardderchog  fry. 

Mae  ’r  “ doethion  ” eto  yn  eglwysi  nef, 

Fyth  yn  parhau  i weld  “ ei  seren  Ef.” 

Yr  oedd  ei  frawd,.  trwy  ’i  weinidogaetli  gref, 
(Fel  angel  yn  ehcdeg  yn  y nef,) 

A siroedd  Cymru  eisioes  wrth  ei  draed, 

Yn  gwaeddi  am  achubiaeth  trwy  y gwaed. 

0 ! clywais  ef,  fel  udgorn  Sinai  gynt, 

Yn  ysgwyd  Cymru,  fel  â dwyfol  wynt; 

Fe  dynnai  ’r  nef,  â’i  nerthol  lef,  i lawr 
Yn  gawod  drom  ar  y Gymanfa  fawr; 

A thyfai  grasau  ’r  eglwys  ar  ei  ol, 

Fel,  wedi  cawod,  egin  glas  y ddôl. 

Joseff  y teulu, — fe  agorai  ’r  wlad 

1 eraill  o ardderchog  dŷ  ei  dad. 

Grymusder  ydoedd  nodwedd  “Tal  y sarn,” 

A nertli  fel  nertli  daeargrynfeydd  y farn. 

Wrth  wrando  arno  ’n  agor  geiriau  ’r  Ior, 
Meddyliem  braidd  am  lanw  ’r  Gwerydd  fôr, — 
Am  ryw  Niagara  feddyliol  gref 
Fry  yn  ymarllw^^s  dros  fynyddau  ’r  nef. 
Pregethau  “ Treborth  ” oeddynt  emau  ’r  saint, 
Mwy  hynod  am  dryloewder  na  maint, 
Disgleirdeb  pur  ei  arddull  wnelai  ddrych 
I angel  weled  ynddo  ’i  wyneb  gwych. 

Llwyr  daüai  ef  ei  ddifrifoldeb  dwys 
I’w  bregeth,  nes  y plygem  dan  ei  phwys. 

Rhy  santaidd  ydoedd  ei  areithfa  ef 
I greu  digrifwch  coeg, — rhy  lawn  o’r  nef 
I gymlielliadau  o ddaearol  ryw 
Anturio  fyth  i ddringo  ’i  grisiau  gwiw. 
Addysgu,  nid  difyrru,  oedd  ei  nod ; 

Ei  amcan  oedd  llcshau,  nid  ennill  clod. 

Er  cymaint  oedd  ei  ddawn,  ni  welid  ef 
Yn  gwthio  ’i  hun  i mewn  i’w  bregeth  gref. 


264 


GWAITH  ISLWYN. 


Fe  suddai  hunan  yn  anfeidrol  fôr 
Cyflawnder  Crist,  a’i  anherfynol  sior. 
Symudai  bopeth  fyddai  rhwng  y llu 
A chroes  ei  Arglwydd,  fel  y gwelent  hi, 
Heb  unrhyw  len,  ar  uchder  Cälfari. 

Ei  bregeth  ryfedd,  gan  brydferthion  dawn, 
Addurnid  oll  â godidogrwydd  llawn. 
Tywysai  ni  trwy  ryw  rodfeydd  di-ail, 

Dan  goed  ag  anfarwoldeb  ar  eu  dail; 

Ond  nid  oedd  rhodfa,  cr  eu  dirfawr  ri, 

Heb  ei  mynegfys  tua  Chalfari.’ 

Godidog  flodau,  addas  idd  y nef, 

A geid  yng  ngardd  ei  bur  athrylith  ef ; 
Ond,  er  eu  mawr  amrywiaeth,  tyfent  oll 
Yn  ffurf  hofF  enw  ’r  Iesu  yn  ddigoll. 

Holl  ymerodraeth  crebwyll,  dysg,  a dawn, 
A drethai  at  wasanaeth  Crist  a’i  iawn. 

Holl  flodau  ei  athrylith,  drwy  ei  oes, 

A rwymai  ’n  sypyn  cryno  ar  y groes. 

Er  godidoced  dy  genhadon  di; 

O Gymru  fad  ! — er  amled  yw  eu  rhi, 

Ni  chefaist  un  mwy  pur  ei  ddull  nag  ef, — 
Neb  mwy  coethedig  yn  athrawiaeth  nef. 

Ni  chlywyd  ef,  ar  hwylus  daitb,  erioed 
Yn  traethu  pregeth  hannercanrif  oed. 
Toreithiog  fythol  oedd  ei  fe&dwl  ef, 

Fel  daear  Canan  gynt  dan  fendith  nef. 
Ffrwythlonder  meddwl  o drofanol  rym 
Roed  iddo  ef,  heb  wywder  gauaf  llym. 

Ei  feddwl  mawr  gynhyrchai  fel  y gwnai 
Paradwys  ddwyfol  Edcn  cyn  y bai. 

Fe  ddeuai,  fel  y daw  y gwlaw  a’r  gwlith, 
Yn  newydd  fythol,  ac  yn  faethol  fyth. 

Nid  camlas  marw  oedd  ei  bregeth  bur, 

Ond  afon  yn  dolennu  trwy  y tir, 

Ac  ar  ei  glannau  flodau  ieuainc,  per, 

Ac  ar  ei  bron,  yn  adlewyrchu  ’n  der, 
Gysawdau  pur  o ffres-greuedig  ser. 

Di-ail  dywysog  ydoedd  mewn  cymdeitlias, 
Yn  llonni  â’i  arabedd  bawb  o’i  gwmpas. 
Pwy  fel  efe  am  adrodd  hanes  difyr, 

Flaen  siriol  dân,  ar  noson  cer  o Ragfyr  ? 


DAYID  JONES,  TREBORTH. 


26 


Dirmygns  ganddo  oedd  gwynebau  hirion, 

Mewn  byd  mor  wynfydedig  ac  mor  dirion. 
Dirmygai  fyth  y talcen  gwallt-guddiedig, 

Fel  pob  ystafell  wag,  ddiddefnydd,  unig. 

Pa  beth  yw  Cristion  ond  y dyn  puredig  ? 

Pa  beth  yw  gras  ond  natur  berffeithiedig  ? 

Parhaodd  yn  ei  waith, 

Nes  cyrraedd  pen  ei  daith  ; 

A’i  ysbryd  pur 
Ehedodd  tua  ’r  wlad 
Addawyd  gan  y Tad, 

Y dwyfol  dir. 

GorfFwysa  ambell  un, 

Cyn  cyrraedd  henaint  blin, 

Ar  wely  o ros; 

Ei  ddefnyddioldeb  sydd 
Yn  darfod  cyn  ei  ddydd; 

Mae  ’n  huno  cyn  y nos. 

Ond  ar  bob  cam  o rawd 
Ein  cysegredig  frawd 
Caed  ol  o waith; 

Ac  ni  ddisgwyliai  ef 
Orffwysfa  cyn  y nef, — 

Cyn  pen  y daith. 

Fel  haul,  goleuo  bu 
Tra  yn  ein  golwg  ni; 

Ni  allai  fwy; 

Goleuodd  nes,  mewn  liedd, 

Fachludo  i lawr  i’r  bedd; 

Ni  allai  ’n  hwy. 

Er  teimlo  llawcr  loes, 

Ym  mlwyddi  ola  ’i  oes, 

Pregethai  Wáed  y Groes 
Yn  bêr  o hyd; 

A llanwodd  ef  yn  llwyr 
Ei  fore  ddydd  a’i  hwyr, 

A gwaith  i gyd. 

Yn  iach,  fy  mi*awd! — Mae  ’r  bedd  yn  felus  iawn, 
A’r  ol  fath  einioes  o weithgarwch  llawn. 


266 


GWAITH  ISLWYN. 


Mae  Iesu  ’i  hunan  wedi  cloi  dy  fedd, 

Mae  allwedd  aur  yn  hongian  ger  ei  sedd, 

A’th  enw  ’n  gyflawn  arni,  i\v  goíFhau 
O’th  gariad  gy nt,  a bore  dy  ryddhau. 

Ffarwel  yn  awr ! — Mi  ddeuaf  at  dy  fedd, 

Ryw  falmaidd  hwyr,  pan  fyddo  dwyfol  hedd 
Yn  gorffwys  yn  santeiddiol  ar  y byd, 

A lleisiau  pawb,  ond  eiddo  ’r  ser,  yn  fud — 

Rhyw  nos  llawn-lleuad  fydd — rhyw  ddwyfol  nos, 
Fel  honno  gynt  orchuddiai  Eden  dlos. 

O ! bydd  prydferthwch  yr  olygfa  gu 
Yn  dwyn  i’m  cof  dy  degwch  moesol  di. 

Bydd  eglwys  Gomer  ar  angylaidd  wedd, 

A’i  dagrau  yno  ’n  gwlitho  blodau  ’th  fedd. 

O ! pe  bawn  angel  o anfarwol  fri, 

Dewiswn  wylio  dy  orffwysfa  gu  ! 


NIS  GALL  Y FFLAM  EU  DIFA  HWY. 

NIS  gall  y fflam  eu  difa  hwy  a brynwyd  ar  y pren ; 

A thros  y rhai  gogwyddodd  Ior  ar  fron  o waed  ei  ben. 

Yr  oedd  y fFwrn  yn  bceth,  a’i  gweld  yn  angau  oddi  draw, 

A thaflwyd,  taflwyd  hwy  i mewn  dan  rwymau  droed  a llaw. 

A chollai’r  elfen  yn  y fan  ei  chwbl  ond  ei  lliw; 

O,  nis  gall  tân  eu  difa  hwy  fo  ’n  rhodio  llwybrau  Duw. 

Mae  natur  deg  yn  adwaen  llais  ei  Hior,  a swn  ei  draed ; 
Adnabu  ei  wynepryd,  do,  trwy  borffor  len  o waed. 

O’i  mynwes  tynnodd  yn  ei  llid  y ddaear-gryn,  cref  law  ei  nerth; 
A rhwygodd,  rhwygodd  yn  y fan  ei  chreigiog  wregys  certh. 

Fe  blygai  y ddaearen  dan  ruddfannau  Ior,  anfeidrol  faich, 

A rhodiai  ’r  storm  trwy  ganol  nef  a’r  bryniau  ar  ei  braich. 

Symudai  ’r  haul  yn  araf  draw,  Fel  elor-gerbyd  du, 

A’r  dydd  yn  farw  o’i  fewn,  a’r  nef  mewn  galar  ar  bob  tu. 

Ac  wylodd  llawer  ffynnon  bell  hyd  arlechweddau  Canan  gu; 
Pan  gludai  ’r  awel  brudd  y llef,  “Mae  syched,  syched  arnaf  fi!” 

A Chedron  yn  y fro  islaw  ruddfannai  am  dramwyfa  fry; 

A chlywid  awen  Seion  deg  yn  gruddfan  gyda  hi. 

Ni  fynnai  ’r  wig  lle  torrwyd  y melldigedig  bren 
Flaguro  mwy,  nac  edrych  bytli  mwyach  tua  ’r  nen  ! 

A’r  awel  lon  pan  ddelai  yn  agos  ati  hi 

Fel  uwch  ben  bedd  distawai,  a drylliai  ’i  thetyn  gu ! 


ANGEL. 


267 


ANGEL. 

AGAIFF  fy  ysbryd  i 

Yng  ngharchar  defnydd  du 
Fydryddu’tìi  hanfod  cu, 

0 Angel  rhydd  ! 

A gaiíf  carcharor  tlawd 
Drwy  rydlyd  farrau  cnawd 
Dy  weld,  a’tli  alw’n  frawd 
O wlad  y dydd ! 

O,  braidd  nad  ydyw’n  fai 
I un  sy  gymaint  llai, 

O fewn  ei  gragen  glai, 

Dy  eniui  di ! 

Myfi  mewn  cyfyng  gell, 

A thi  yn  rhyddid  pell 
Y tragwyddoldeb  gwell 
Yn  Nuwdod  fry  ! 

Adarwr  creulawn  ddaeth, 

A’m  dal  yn  fore  wnaeth 
O fewn  ei  faglau  caeth, 

Sef  pechod  du ; 

Pan  ddeui  ar  dy  hynt 
Ar  edyn  dwyfol  wynt, 

Mae  cof  o’m  rhyddid  gynt 
I’m  llethu  i. 

Ac  eto  ’rwy’n  mwynhau 
Dy  bell  leferydd  clau, 

Fel  swn  rhyw  ddwyfol  drai, 
Mae’n  sisial  hedd ; 

Mae’n  addaw  agor  dôr 
I ryddid  fel  y môr, 

I anfarwoldeb  Ior, 

Tu  draw  i’r  bedd. 

Mi  ganaf,  ysbryd  gwyn, 

Y dagrau-odlau  hyn, 

Na  chymer  dithau’n  syn 
Os  lleddf  eu  sain  ; 

Feallai  cyn  bo  hir, 

Daw’r  anthem  yn  fwy  pur, 

Daw  seiniau  mil  mwy  clir 
I foddi’r  rhain. 


GWAITH  ISLWYN. 


268 


Rhy  santaidd  yw’th  ogoniant  idd  ei  ganfod ; 
Ysbrydol,  megys  eiddo’th  lor,  yw’th  hanfod. 

O,  wynfydedig  fod  ! heb  lwytli  daearol 
I’th  dynnu  i lawr  o rwysg  dy  rod  anfarwol, 
Ymddyrcha  meddwl  dyn  i fyny  weithiau 
I fydoedd  ysbryd  pur,  rhy w deg  ororau ; 

Ond,  fel  y cerbyd  dan  y lâs  awyren, 

Tyn  defnydd  ef  yn  ol  o’i  ddwyfol  wybren 
I ddyfnder  fel  y bedd ; o uchder  angel 
Disgynnir  ef  yn  gy dradd  â’r  anifel. 

0 ddefnydd  ! O fynyddoedd  wedi  eu  rhwymo 
Wrth  gwmwl  gwyn  a fynnai  basio  heibio 

1 olwg  gorsedd  Duwdod,  ac  ymdoddi 
I’w  hanfod  pur  ei  hun,  ei  lawn  oleuni ! 

Israel  yrn  Mabilon — ymhell  o’i  Seion 
Ei  hun, — yw  enaid  dan  faterol  gyffion. 

Ni  chân  garolau  pêr  ei  fro  ei  hunan, 

Ond  ambell  nodyn  yn  y breuddwyd  egwan. 

Tyrd,  ddieithr  Allu  ! tor  y c’lymog  linyn, 

A gad  i’m  hysbryd  gorfoleddus  esgyn 
Fel  “cerbyd  Israel  a’i  farchogion  ” — heibio 
I haul  a ser,  i’m  cartref  bore  eto. 

Odidog  fod ; ni  raid  i ti  gwynfanu, 

Nid  yw’th  fodolaeth  di  yn  cael  ei  rannu 
Rhwng  dwy  wrthelfen  groes.  Er  awr  dy  gread 
Ni  theimlaist  ynnot  d’  hun  un  gwrthdarawiad, 
Ni  fu  sain  groes  nac  unrhyw  afreolaeth 
I dorri  pêr  gynghanedd  dy  fodolaeth. 

A’th  ysbrydolrwvdd,  gyda’th  berffaith  burdeb, 
Yw  gwraidd  dy  allu,  sail  dy  anfarwoldeb. 

Yr  yshrycl  sydd  mewn  dyn  sy’n  rhoddi  iddo 
Lywodraeth  ar  yr  holl  gre’duriaid  dano  ; 

Ei  reswm  yw  ei  rym ; y Meddwl  rhyfedd, 

Ag  sy’n  goleuo’i  lygaid  a’i  holl  agwedd, 

Sy’n  cadw’r  byd  i lawr,  fel  pe  bai’r  Duwdod 
Yn  tremio  drwyddo  ar  bob  peth  sydd  isod. 

Ti  fedri,  Angel,  o’th  gyfoethog  allu, 

Ymwisgo  yn  yr  unrhyw  ffurf  a fynni 
I ddweyd  dy  air  wrth  ddyn,  y gair  dderbynni 
O enau  Ior  pan  wrth  ei  fainc  addoli. 

Ti  elli  ddod  i lawr  yn  anweledig 
O’r  wybren  lâs,  at  Abram  fendigedig ; 


ANGEL. 


269 


Ymddangos  iddo  ef  fel  gŵr  ymdeithiol, 

(Ac  eto  rhywbeth  ynnot  mwy  na  dynol,) 

A golchi’th  draed,  a than  y pren  orfFwyso, 

A rhoddi  hanfod  pob  rhyw  fendith  idclo, 

Ac  yna  diosg  niwlwisg  claearoldeb, 

Ac  ail  ymcloddi’n  ol  i anfarwolcìeb, 

Yn  cl  i Dcluw  ! 

Manoah  ni’th  adnabu 

Er  mor  ofnadwy’th  wedd,  nes  ymcldyrchafu 
O honot  tua’r  Nef  yn  íìlam  yr  allor, 

Gan  brofi  grym  dy  air,  a sail  dy  gyngor. 

O,  pwy  a ŵyr  nad  ti’m  gwaredoclcl  innau 
Pan  nad  oedd  yn  fy  mryd  oncl  dyn  a minnau 
I’n  gweld  ar  ael  y dibyn — ar  ymylon 

Y tro-lyn  ferwai  fel  uffernol  eigion. 

Beth  oedd  dy  oedran  pan  y gwelaist  Adda 
Yn  rhodio  hyd  ros-lwybrau  Eden  gynta  ? 

Pa  beth  dy  synclod  weld  dy  hunan  ynddo, 

Ac  arall  ran  na  welaist  moni  eto 

Mewn  uniad  a r Meddyliol  ? Yr  oedd  defnydd 

Y dynol  gorff  bryd  hynny  mor  ysblenydd 
A lliwiau’r  fore  wawr,  ac  nid  oedd  eto 
Un  had  o dranc  nac  o ddadfeiliad  yncldo. 

Tâl  pechod  y w marwolaeth  ; moesol  burdeb 
Mewn  defnydd  fo  ag  ysbryd  glwys  mewn  undeb, 
Wna  sicrhau  i’r  defnydd  anfarwoldeb. 

<£  Y marwol  hwn  ” gyfodir  yn  y diwedd, 

Yr  un  a lusgid  yn  ei  fawr  iawn  lesgedd 

0 fan  i fan  am  welliant — i’r  “ Ffynhonnau,” 

1 “ ddwr  y môr  ” — hiun,  fu  yn  rliaib  i donnau 
Eigionau  rhuol  cystudd — hwn  a wisgir 

Ag  anfarwoldeb  pan  y llwyr  orffennir. 

A ! ni  fuasai’n  rhaicl  ei  farw  fythol 
Pe  y cadwasai’r  heclyn  creadigol 
Blanesid  ynddo  yn  y santaidd  forau 
Ymhell  o ddaear  pechod  a’i  ororau. 

Pe  y cadwasai  dyn  ei  lân  ddechreuad 
Nes  gorffen  tjunor  ei  amodol  brofìad, 

Buasai’i  santaidd  gorff  yn  traws-ymffurfìo 
I led-ysbrydol  agwedd,  ac  yn  nofio 
O hono’i  hunan,  clros  y glesni  wybrol, 

Ryw  fachlud  haul,  i’r  pur  ororau  dwyfol. 

Ac  eto,  nid  achwynaf,  Angel  addien ! 

Os  “methodcl”  têg  gynhauaf  cyntaf  Eden, 


270 


GWAITH  ISLWYN. 


Bydd  íil-mil  gwell  yr  ail ! O’r  ail  gynhauaf  ! 

Boed  ynddo  ran  i mi  y bore  olaf ! 

Dwed,  faint  o amser,  wedi  creu  y dyn, 

A basiodd,  cyn  i Efa  liardd  ei  llun 
Ymddangos  ger  ei  fron  ? Pa  beth  ddywedodd 
Y prydferth  wr,  prydferthach  gwraig  pan  welodd  ? 

Pa  fodd  y deuai  ato  bob  creadur 
I gael  eu  henwau’n  ol  eu  huniawn  natur  ? 

A welai  Adda’n  ddyfnach  na’r  allanol  ? 

A welai  ef  bryd  hyn  olynwaith  mewnol 
Eu  bodolaethau  oll,  y modd  y gwelir 
Olwynwaith  awrlais  pan  ei  hamgylchynnir 
A gorchudd  gwydr,  fel  y gallai  roddi 
Eu  henwau  wrth  eu  hanian  bur  heb  wyrni  ? 

Ni  holaf  mwyach  atn  y bore  gy fnod ; 

Mae’r  bore’n  fíbi,  a chanol  nos  yn  dyfod. 

Yn  unig  dy  wed,  beth  oedd  cân  eich  corau, 

Pan  glywsoch  gyntaf  yr  addewid  forau  ! 

Pan  fyddc’r  Cristion  yn  llesghau, 

Ei  oes  a’i  anadl  yn  byrhau, 

’Rwyt  ti  pryd  hynny’n  agoshau, 

Yn  dod  yn  is,  yn  nes  i lawr, 

Ni  allwn  bron  dy  weld  yn  awr ! 

Mae  llen  y cnawd  mor  deneu  mwy 
Fel  gall  yr  ysbryd  dremio  drwy 
Y gorchudd  brau,  a gweld  dy  wedd, 

A theimlo  blâs  anfarwol  hedd. 

Dawelwch  ! O ddistawrwydd  cun  ! 

Dyfnha  dy  hanfod,  dybla’th  hun, 

I ni  gael  clywecl  ysbryd  gwiw 
Sy’  newydd  ddod  o ymyl  Duw 
Yn  siarad  ! Rhyfedd  yw  yr  iaith, 

Do,  ni  a’i  clywsom  hi  un  waith 
Yn  Adda’n  tad,  cyn  taro  o bechod 
Ein  hysbryd-glyw  â llwyr  fyddardod. 

Mae  yma  ereill  gyda  thi. 

Eu  hesgyll  wrth  ymsymud  sy 
Yn  sibrwd  am  angylion  lu. 

Ni  ddaethant  hwy  i’th  gynorthwyo 
I ddwyn  yr  ysbryd  adref  heno  ; 

Mae’th  allu  di  yn  fwy  na  digon, 

Tydi  a leddaist  fyrdd  o alon 

A’th  fellten-gledd  dy  hun,  dros  Seion ; 


ANGEL. 


271 


Na  ; daethant  yma  i fwynhau 

Y brif  olygfa  sy’n  boddhau 
Nefolion — gweled  ysbryd  pur, 

Ar  ol  eaethiwed  enbyd,  hir, 

Yn  dawnsio  ar  ei  holl  gadwynau, 

Yn  esgyn  adref  i’r  wybrennau. 

Os  yw  y dorf  yn  llawenhau 
Pan  fyddo  brenin  yn  neshau  ; 

Os  oes  baneri  yn  y wybr, 

Bwâu  heirddion  dros  bob  llwybr ; 

Beth  yw’r  llawenydd  deimlwch  chwi, 
Angylion  y Baradwys  fry, 

Pan  fyddo  sant,  na’r  eira’n  wynnach, 
Ar  hwylio’i  hynt,  yn  bur,  yn  holliach, 
I wlad,  nag  Eden  deg  yn  decach  ! 
Rhowch  im  fy  ysbryd-olwg  ennyd 
I weld  ei  lwybr  i’r  nefolfyd — 

Y lydan  ífordd  agorai’r  Duw-ddyn 
Wrth  esgyn  fry,  i’r  saint  ei  ddilyn ; 
Mae  sypiau  fyrdd  o flodau  nefol 

A dyíwyd  yn  yr  ardd  dragwyddol, 

Yn  gwlawio  dros  y fFordd  frenhinol ; 
Eich  dwylaw  grogant  uwch  ei  lwybr 
Enfysau  y dragwyddol  wybr, 

Tu  ol  i’w  gilydd,  fìl  o filoedd — 

A dan  y rhain  i nef  y nefoedd ! 

Ac  O ! pan  welo  dyrau’r  ddinas, 

Pan  welo’i  ddarparedig  balas 
I gyd  o berl,  i gyd  yn  barod, 

A’r  íesu’i  Hun  yn  ei  gy farfcd — 

0 Fawredd  ! rhyfyg  fu  ’nhaerineb, 
Nis  gallaf  sefyll  yn  ei  wyneb, 
Tarewch  fi  eto  â dallineb ! 

Pan  fyddo’r  meddyg  wedi  troi 
Ei  gefn,  a’r  teulu’n  ymgrynhoi 

1 wrando  ar  fy  ngair  diweddaf, 

I dderbyn  fy  nghynghorion  olaf — 
Boed  rhai  ohonoch,  frodyr  gwiw, 

Yn  anfonedig  gan  fy  Nuw, 

0 gylch  fy  ngwely-angau  bach, 

1 ddwyn  i fro  dragwyddol  iach 
Ysbryd  na  theimlodd  ar  y llawr 
Ond  poen  a siom  a “ chystudd  mawr,” 


272 


GWAITH  ISLWYN. 


Na ! tariecl  un  am  ennyd  mwy, 

Ac  aed  iV  angladd  gy da  hwy , 

A chloed  y bedd  ac  aed  a r allwedd 
I r Gŵr  sy’n  caru  hyd  y diwedd. 

Ymysg  y saint  sydd  yno’n  cysgu, 

A’u  beddau  wedi’u  manwl  nodi, 

Rhoed  rifnod  ar  fy  meddrod  innau 
Mewn  mynor  ’stryd  o gofgolofnau — 

Fel  na  fo  eisiau  fore’r  defîro 
Holi  un  Mair  na  Martha  eto, 

“ Pa  le  dodasoch  ef  i huno  ?” 

Os  caf  gyrhaeddyd  bro  y Wynfa, 

Ryw  ddedwydd  ddydd  o lwyr  ddiangfa, 

’R  ol  cyfarch  i fy  hen  gyfeillion 
Y dyrfa  sy  yng  nghartref  Seion, 

Ymholaf  am  fy  Angel-  Geidwad 
A’m  dygodd  drwy  fy  holl  ymdeithiad ; 

Caiff  adrodd  im  y modd  diengais 
Rhag  gallu  Satan  erch  a’i  falais 
Ar  lawer  tro — datguddio’r  amcan 
Pan  aeth  yr  aur,  y tai,  a’r  cyfan, 

O flaen  Rhagluniaeth  rwygol;  edrydd  yno 
Resymau’r  daith,  a’i  throion  oll  yn  gryno 
Pam  trawyd  fi  i lawr  a minnau’n  dringo  ; 

Paham  bu  adfyd  mawr  a minnau’n  llwyddo. 

O uchder  nef  y nef,  yn  ol  y syllaf, 

A’m  llwybyr  cul  trwy’r  anial  dwfn  a welaf, 

O garreg-fìlltir  yr  ail-eni  pell 

Hyd  at  y terfyn  yn  y gwynfyd  gwell ; 

Bydd  rhosyn  ar  bob  draenen ; gwawr  siriolaf 
Yn  euro  godrau  y cymylau  duaf. 

O ! synnaf  weld  fatìr  was  fu  arnai’n  gweini, 

Un  wisgai  fantell  o ddi-len  oleuni, 

A chob  o anfarwoldeb  dros  y cyfan, 

Un,  er  ei  fawr  wasanaeth,  guddiai’i  hunan 
Nes  dwyn  i dŷ  ei  Dad  y llesg  afradlon, 

A hulio’r  bwrdd  â bara  yr  angylion. 

CaifF  fod  fy  nghyfaill  pennaf  o’r  angelfyd, 
Bwytawn  ynghyd  o ffrwythau  pren  y bywyd 
Y sydd  yn  trwm  ddyferu  anfarwoldeb, 

Bob  mis  yn  rhoddi  ei  ffrwyth  am  dragwyddoldeb. 

Canfyddaf  di  o bryd  i bryd  yn  disgyn 
O’r  cwmwl  gwyn,  a lleufer  ar  dy  edyn 


ANGEL. 


273 


Dry  nos  yn  ddydd,  ar  werthfawr  weinidogaetli 
Ynglyn  â rhyfedd  drefn  prynedigaeth. 
Cysgodet,  gynt,  y fore  Drugareddfa 
Ag  esgyll  oli  o aur — lle’r  oedd  eisteddfa 

Y Mawredd  Dwyfol.  Uwch  y pur  gy sgodau 
Coblygai’th  ben  mewn  santaidd  fyfyrdodau ; 

0 ! ar  y pethau  hyn  chwenychet  edrych 
Pan  oedd  y niwl  yn  dew  ar  y spienddrych 
Wynebai  at  Galfaria. 

Graddol  ydoedd 
Dy  amgyífrediad  o fwriadau’r  Nefoedd. 
Dyfnhai’th  ddyddordeb  yn  y cynllun  dwyfol 
Yn  ol  ei  ddadblygiadau  pell-olynol. 

Beth  oedd  i ddod  ? Pwy  fyddai  Had  y Wraig  ? 
Yr  oedd  y sain,  fel  swn  pellenig  aig, 

Yn  addaw  môr  o ddidor  ryfeddodau, 

A gwrandaw  arno  wnaet,  o bell,  am  oesau. 

Pa  beth  oedd  bendith  Abraham  ? Pwy  fyddai 
Had  Dafydd  a’i  Etifedd  pan  y deuai  ? 

Fe  syrthiodd  Solomon — nid  hwnnw  ydoedd 
Blaguryn  Jesse,  gobaith  y cenhedloedd  ; 

Bhaid  aros  eto  am  ddatguddiad  oesoedd. 

Ond  yma  a draw  fe  gaed  rhyw  lesg  gyfeir-fys 
Ar  fyrddiwn  croesfíýrdd  amser,  i dy  dywys 
I’r  gras-ddyfodol  rnawr. 

Pan  roist  orchymyn 

1 Abram  arbed  bywyd  rhyfedd  blentyn 

Y lân  addewid — 0 ! pan  welaist  yno 
Yr  hwrdd  yn  barod  i’w  aberthu  drosto, 

Yn  barod  heb  i neb  ei  barotoi, 

Yn  barod  heb  un  awydd  ynddo  i ffoi — 

“ Yn  lle  y mab  ” pan  welaist  ei  offrymu, 

Daeth  hanner-meddwl  i dy  ran  bryd  hyny 
Am  Rywun  Mawr  yn  gwaedu  dros  fìliynau, 
Rhyw  Un  a dafn  o’i  waed  yn  fwy  ei  b wy sau 
Na  holl  bechodau’r  byd. 

A’r  archoffeiriad 

Pan  welit  yn  cyffesu  beiau  anfad 

Y flwyddyn  ar  y di-fai  fwch  dihangol, 

Pechodau  miloedd  ar  ei  ben  unigol, 

A’i  ddanfon  ymaith  gy da’r  gŵr  cyfarwydd, — 
Dwed,  oni  chrynai  yr  awgrymol  nodwydd 
Ar  gyfer  Calfari  a’r  mawr  foddlonrwydd  ? 
Cyfarwydd  ” oedd  “ y gŵr  ” o’r  ffordd  i fyned, 
s 


274 


GWAITH  ISLWYN. 


Ond  nid  o’r  ffordd  yn  ol.  Fe  ai  i waered  . 

A thithau  yn  ei  wylio  mewn  unigedd, 

Gan  synfyfyrio  ble  yr  ai’n  y diwedd ; 

Fe  groesai  afon  ddofn,  ac  yn  union 
Ar  ol  ei  chroesi  syrthiai’r  bont  i’r  afon 
Fel  drwy  ddaeargryn  cryf.  Ni  allai  ddychwel 
Y bwch  yn  ol,  obiegyd  beiau  Isr’el 
A bwysent  ar  ei  ben,  a Duw  ni  fynnai 
Weld  camwedd  fyth  yn  Jacob  pan  faddeuai. 

Ymlaen!  ymlaen  ! mae’r  bwch  a’r  gŵr  yn  pasio, 
Pa  nos-fyd  ydyw  hwn  maent  weithian  ynddo, 

Heb  un  preswytydd,  ffordd,  na  charreg  filltir, 

Na  neb  yn  pasio  byth  ? Un  swn  ni  chlywir 
Ond  sain  diddymdra. 

Ffarwel,  fwch  dihangol  I 
Cyrhaeddaist  oror  ebargofiant  bythol, 

Na  ŵyr  angylion  ble  y mae’n  dragwyddol. 

Ond  pan  y daeth  cyflawniad  llawn  yr  amser, 
Pan  welaist,  gyda  syndod,  yn  y dyfnder 

Y Dwyfol  Fab  â gwisg  o gnawd  am  dano, 
Dyryswyd  dy  ddamcanion  unwaith  eto. 

Ni  allai  i?/ ddioddef  yn  oesoesoedd, 

Yr  Hwn  yw  hanfod  holl  fwynhad  y nefoedd, 

A ffynnon  pob  dedwyddwch.  Podd  y gallai 

Y llygad  hwnnw  bylu,  a oleuai 

Y ser  bob  nos  mor  danbaid,  neu  farwolaeth 
Anturio  brwydr  ag  anfarwoldeb  perffaith  ? 

Ac  eto,  beth  a allai  fod  ei  ddiben 

Yn  dod  i lawr  mor  ddwfn,  rhoi’r  fatli  orchudd-len 
Dros  haul  ei  gyn-ogoniant,  archu’r  lluoedd 
Iachai  yn  llwyr  i beidio  dweyd  pwy  ydoedd  ? 

Ond  pan  ddanfonwyd  di  o’r  lan  oleune 
I weini  ganol  nos  yn  Gethsemane, 

Nos  ei  fradychiad  du — O ! pan  y clywaist 
Ddyfalach  weddi  ei  ing,  a phan  y gwelaist 
Ei  ryfedd  chwŷs  o waed,  y coch  ddefnynnau 
Yn  rhewi  ar  y llawr  i ddwyfol  berlau 
Er  prynnu  euog  fyd — y cyfnod  hwnnw 
Ti  deimlaist  y gall  Anfarwoldeb  farw, 

Y gall  y Crewr  ddioddef  un  prydnawn 
I roddi  dros  y greadigaeth — Iawn  ! 

Ymaflaist  yn  y cwpan  ar  y llawr, 


ANGEL. 


275 


Ond  ’roedd  ei  bwysau  yn  anfeidrol  fawr, 

Rhy  fawr  i neb  ei  godi  ond  ei  Hun, 

Rhy  chwerw  i’w  yfed  ond  gan  Ddwyfol  Ddyn. 

Ond  er  mor  drwm  ei  gynnwys,  er  mor  fawr, 

Mae’n  wag  ar  greigiau  Calfari  yn  awr. 

Yn  fore  deuai’r  gwragedd  at  y bedd ; 

Tydi’n  foreuach.  Dywed,  gennad  hedd, 

Pa  fath,  wrth  godi  oedd  ei  newydd  wedd ; 
Darlunia’r  fuddugoliaeth  fwya’  erioed, 

A threngol  ruddfan  angau  dan  ei  droed. 

Pa  fodd  y plygaist  ti  ei  amwisg  wen, 

<£  A’r  napcyn  a fuasai  am  ei  ben  ?” 

Dwed  imi  enw’r  angel  dedwydd  fu 
O fewn  i feddrod  Joseíf,  gy da  thi — 

(Bedd  Joseff  mwy ; mae’n  dwymn  i\v  dderbyn  ef, 
Yn  barod  idd  ei  gorff,  fel  mae  y nef 
I’w  enaid.)  P’un  ohonoch,  feibion  nen, 

Eisteddodd  lle  bu’i  draed,  p’un  lle  bu’i  ben  ? 

Beth  oedd  y cyntaf  air  ddywedodd  Ef 
Ar  ol  cyfodi’n  Arglwydd  byd  a nef 
I’w  “ fywyd  anherfynol  ?” 

Neu,  a fu 

I’m  Harglwydd  rhyfedd  basio  heibio  ì chwi 
O frys  i weled  Magdalen,  f u bron 
Ei  weld  yn  codi  ? 

Feib  y wawrddydd  lon  ! 
Dywedwch,  a oedd  ar  ei  wedd  yn  awr 
Ryw  ol  o’r  chwŷs,  rhy w ol  o’r  archoll  fawr  ? 

O,  Didymus ! bu  bron  yn  dda  i ti 
Led-ameu’i  adgyfodiad,  fel  caem  ni 
Wybodaeth  am  ei  lais,  a’i  ddull,  a’i  wedd, 

Mewn  oedfa  gynnar  wedi  gado’r  bedd. 

<c  Moes  yma’th  fys,  a dod  yn  ol  yr  hoelion, 

Moes  yma’th  law,  a theimla  ’nghlwyfau  dyfnion.” 
Onestaf  sant ! ni  foesaist  ti  dy  fys ; 

Athronydd  pur ! ni  wnaethost  unrhyw  frys 
I estyn  un  o’th  ddwylaw — digon  fu 
’R  gwahoddiad  i ddileu’th  amheuaeth  du ; 

Pwy  ond  Efe  fu  ar  Galfaria  fryn, 

“ Y Oy wir  Hwnnw,”  wnai  wahodd  fel  hyn  ! 

Os  oddiwrthyt,  ennyd  byr,  y ciliais, 

Gwnei  faddeu  im,  can’s  gyda’r  Iesu  crwydrais. 

Y mae  fy  holion  eto  heb  eu  hateb, 


270 


GWAITH  ISLWYN. 


Cânt  sefyll  drosodd  hyd  yn  nhragwyddoldeb, 
Pan  fydd  fy  ysbryd  i yn  ddigon  santaidd 
I ymgymysgu  gyda’r  llu  angylaidd. 

Y mae  yr  enw  roed  i ti  yn  Patmos 
Yn  rhagbrawf  im  o’r  addysg  sy’n  fy  aros 
Pan  gaf  dy  lawn  fwynhau — “ Un  o’r  henuriaid.” 
Mae’th  hendra  mawr,  ynglyn  â’th  ienctyd  dibaid, 
Yn  dy  ddyrchafu  uwch  fy  holl  athrawon ; 

Nis  gallaf  fynd  yn  ol  mor  bell  â’m  holion 
Nad  wyt  ti’n  ol  ymhellach. 

Gwelaist  wead 

Y bydoedd  yn  eu  gilydd  fore’r  cread ; 

Tydi  a fedri  eglurhau  yn  hollol 
Hanesiaeth  ddofn  yr  oesau  daearegol, 

Rhoi  liyd  y “ chwe  diwrnod,”  a darlunio 

Y diluw  mawr  yn  codi  ac  yn  treio. 

Cawn  gennyt  ti  esboniad  llawn,  o’r  diwedd 
Ar  gyn-iaith  dyn,  a’r  oruchwyliaeth  ryfedd 
A’i  torrai  i fyny’n  aml  íìl  o ieithoedd, 

Pan  geisiai  dynol  ryw  arddringo’r  nefoedd 
Hyd  risiau  defnydd,  yn  lle  3rsgol  rhinwedd ; 
Hesgrifi  seiliad  dwfn  Tŵr  Babel  rhyfedd, 

Ei  uchder  yn  yr  wybrau,  a’r  gwasgariad 
Gymerodd  yno  le  i bob  cyfeiriad. 

Anadliad  dy  hyawdledd  wna  wasgaru 

Y niwl  orchuddia  Pisgah ; cawn  oleuni 
Ar  ddwyfol  angladd  Moses  ar  y bannau, 

A’r  modd  ymffurfiodd  haen  o dew  gymylau 
Cyd-rhwng  y clogwyn  pell  a’r  bobl  isod, 

Rhag  gweld  ohonynt  santaidd  fan  ei  feddrod, 

A’i  droi’n  uchelfa  o addoliad  uchod. 

Cawn  hanes  taith  y doethion,  a’u  dychweliad, 

A rhyfedd  ansawdd  seren  eu  harweiniad. 

Mae  llawer  myrdd  o ereill  ryfeddodau, 

I’r  rhai  y deli  di  yr  aur  allweddau ; 

Yn  iach,  hyd  oni  chwrddom  ! 

Han  dy  gysgod 
O cadw  fì,  hyd  oni  chwrddom  uchod  ! 

Os  ydwyf  yn  etifedd  iechydwriaeth, 

Ti  fyddi’n  ffyddlon  im  yn  dy  wasanaeth, 

Hyd  nes  cyrhaeddwyf  fro  fy  etifeddiacth. 


Y CAETHGLUDIAD. 


277 


Y CAETHGLUDIAD. 

DYWEDWCH  im,  awenau  Seion  wiw, 

Pa  fodd  na  chlywir  heddyw  folianfc  Duw  ? 
Pa  befch  a ddarfu  i Gaersalem  lon  ? 

Pa  ddieithr  niwl  orchuddia  dyrau  hon  ? 

0 ! a ddiflannodd  ysbryd  mawl,  a fu 
Am  oesoedd  ar  ei  gorsedd  fryniau  hi  ? 

Ni  theimla’r  sant  duwiolaf  ar  ei  hynfc 
Y cysgod  ar  ei  lwybrau  deimlai  gynt ; 

Mae  ’n  pruddaidd  rodio  hyd  dy  fryniau  ’n  aw** 

Fel  un  a deimlai  ddiffyg  rhywbeth  mawr, 

Fel  un  yn  dwyn  i gof  ryw  ddyddiau  gwell, 

Fel  sant  yn  teimlo  fod  ei  Dduw  ymhell. 

Dy  holl  broffwydi,  distaw  ydynt  hwy, 

A Seion  ! mae  rhyw  wagder  ynnot  mwy, 

Mae  ’n  debyg  i’r  gorwagder  dieithr  fydd 
Pan  rodia  Duw  i maes  o’r  greadigaeth  brudd 
Yr  olaf  ddydd ! 

Hiliogaeth  y santaidd,  rhai  welir  mor  wyw, 

Pa  gwmwl  ddaeth  rhyngoch  â gwyneb  eich  Duw  ? 
0,  prin  y disgleiria  y deml  yn  awr 
Mor  danbaid  a dwyfol  ar  gyfer  y wawr. 
Cythruddir  y nen  ag  arwyddion  di-hedd, 

A chwery  y mellt  fel  ar  lafn  y cledd, 

Ymdorra  ’r  cymylau  â lleisiau  o fraw 
Uwchben  mynydd  Ephraim  a Seion  deg  draw. 

Gwae,  gwae  y diwrnod  gadewaist  dy  Ior, 

Y Duw  a’th  arweiniodd  o ddyfnder  y môr, 

A droes  y dyfnderoedd  tragwyddol  â’i  lef 
Yn  fawrwaith  o gaerau  ar  grog  hyd  y nef, 

A gauodd  ystormbyrth  y dyfnder  i gyd, 

Ar  holl  fawredd  Soan,  ag  amnaid  o’i  lid, 

A drodd  yr  anialwch  truanaf  ei  wedd 
Yn  ddyfroedd  o lawnder,  yn  llwybrau  o hedd, 

O flaen  dy  ddyfodiad  pan  grynai  y byd 
Gan  swn  dy  orfoledd,  dwyfoldeb  dy  bryd  ; 

Y Duw  a’th  gyfarfu  ar  Horeb  bell  draw, 

A myrdd  o angylion  yn  gweini  bob  llaw, 


278 


GWAITH  ISLWYN. 


Ac  yn  ei  ddeheulaw  ddeddf  gyfiawn  ei  sedd, 
A dalen  o fythol  gyfamod  ei  hedd ; 

Y Duw  a gyfeiriocld  â’i  gwmwl  ei  hun 

Y ffordd  tua  broydd  y diliau  a’r  gwin, 

A fagodd  dy  feibion  ar  fronnau  y nef, 

A llaeth  tragwyddoldeb,  i gyd  icldo  ef, 

A clrefnodd  larieiddiaf  arweinydcl  i’r  had 
I’w  tywys  i olwg  mynyddoedd  y wlad, — 
Paham  ei  gadewaist,  0 Juda, — yr  Ior 
A daflai  ei  lwybrau  ei  hunan,  y môr 
A’r  dyfnder  i ti  yn  agored  o’r  bron, 

Pan  rodiech  i fyny,  fel  duwiau  o’r  don  ? 
Gostyngai  ei  nefoedd  i weled  dy  wedd, 

A’i  cnfys  oedd  drosot  i’el  arwyad  ei  hedd. 

A deuai  i’th  frwydrau  boreuol  ei  hun, 

A’r  haul  ar  ei  amnaicl  a safai,  a’r  hin 
A saethai  ei  fellt  fel  ym  mrwydrau  y nef, 

Ac  amser  arosai  i’w  filwyr  hyf  ef. 

Gwel,  Israel,  ei  anrheg  o’th  amgylch,  O ! gwel 

Y wlad  sy  ’n  llifeirio  o laeth  ac  o fêl. 

Ond  daeth  yr  awr,  y bore  blin 
I ado  Seion  wrthi  ei  hun, 

A Juda  fro  nefolaidd  dlos 
Yn  unig  dan  y farnol  nos. 

Am  wrthod  Duw,  ei  Brenin  Mawr, 

O Seion  lom,  fe  ddaeth  yr  awr. 

Holl  allu  y gogledd  a gyfyd  i gyd, 

Y genedl  fawr  o ystlysau  y bycl. 

Assyria  alluog  a ddeffry  i’r  gâd, 

Llef  rhyfel  rydd  allan  nes  deffro  pob  gwlacl. 
Mynyddoedd  y bycl  a symudant  o bell 
Dan  gasgliad  ei  myrdd  tua  ’r  wlad  a fu  well. 
Ei  llais  o bell  rua  fel  môr  yn  ei  rym, 

A’i  sang  a ddilea  genhedloedd  yn  ddim. 

Ei  baner  a gyfyd  i’r  bobloedd  i gyd, 

Ac  arnynt  chwibana  hyd  eithaf  y byd, 

Y llew  ddaeth  i fynny  o’i  loches  ddi  wawr, 

A gordd  yr  holl  ddaear  a godir  yn  awr. 

O Dan  bell  y clywir  gweryriad  ei  feirch, 
Gwel ! drychir  y nefoedd  a’r  ser  ar  eu  seirch. 
Gan  ucheì  weryriad  ei  geclyrn  y cryn 

Y ddaear  o amgylch,  a Seion  ei  hun. 


Y CAETHGLUDIAD. 


279 


Dydd  barn  ! Dydd  dialedd  ! Mae  ’n  torri  yn  awr 
A gwyneb  marwolaeth  ei  hun  yw  ei  wawr. 
Oyfodwch  y faner  lifeiriol  o waed 
011,  oll  tua  Seion  yn  felldith  a wnaed. 

Pob  gweddi  a gyfyd  i’r  nefoedd  am  nawdd, 
Owaedd  erwin,  gwaedd  byddin  y gelyn  a’i  bawdd. 

Jerusalem  ! 0 gaer  y Brenin  Mawr 

Y dysgai  ’r  nefoedd  harddwch  wrth  dy  wawr, 

Y bu  proífwydi  ’r  nef  a beirddion  Duw 
Yn  dedwydd  rodio  ’r  hyd  dy  fannau  gwiw, 

Oan  yfed  o íFynhonnau  ’r  nef  ei  hun 
Feddyliau  oesoedd  ereill,  rhyfedd  win 
Barddoniaeth  ereill  fydoedd,  tra  o’u  blaen 
Olygfa  amser  hyd  y gorwel  cain 

Oleuid  â dyfodiad  Duw  mewn  cnawd 
A phell  ysblander  ei  gy fryngol  rawd, — 

Ai  dyma  lle  y bu  eneiniog  Duw, 

A ddaeth  i fyny  o Ephrata  wiw 
I arwain  Israel  tua  ’r  rhiwiau  draw, 

Bugeilio  ’r  nefol  braidd  a’i  delyn  yn  ei  law  ? 
Jerusalem  ! mor  unig  heb  dy  Dduw  ! 

A ! nid  y Seion  santaidd  honno  y w ; 

Beth  fyddai  ’r  nef  ei  hunan  heb  ei  Hior  ? 

^R  hyn  fyddai  ’r  gwely  heb  y llanwol  fôr, 

Rhyw  fythol  wagder,  tragwyddoldeb  oer, 

Fel  crwydro  byth  o fewn  rhyw  ddiffoddedig  loer. 

Mae  ’n  ganol  nos  ! Ymguddiodd  ser  y nef 
Oll,  rhag  goleuo  ?r  distryw  sy  ’n  neshau, 

Ac  nid  oes  angel  ar  ganllawiau  aur 

Y nefoedd  heno.  Braidd  y clywir  swn 
Dyferiad  prudd  Siloa  bér  islaw 

Tra  ’n  golchi  traed  santeiddiaf  Seion  Duw 

A dagrau  y dylasai  Juda  lom 

Eu  wylo  oesau  ’n  ol.  Mae  ’n  ganol  nos  ! 

Ac  athrist  heno  ydyw  llais  y gwynt 
Fel  pe  yn  cludo  am  yr  olaf  waith 
Sain  moliant  ar  ei  aden  tua  ’r  nef. 

Clyw  ferw  ’r  gwersyll  Babilonig  draw, 

Fil  miloedd  ar  ddi-hun  awr  drom  y bedd. 

■Gwel  fellt  eu  cleddau  ar  y mewnaf  ga^r 
Yn  gorddisgleirio  fel  rhyw  ddydd  o farn. 

Y mae  awenau  hawddgar  Seion  mwy, 

Ac  ysbryd  goruchwyliaeth  ryfedd  hon, 


280 


GWAITH  ISLWYN. 


Ei  hysbryd  ífyddlon  fyth-addawol  hi, 

I gyd  yn  esgyn  i uchelaf  dŵr 
Y l)eml  wagedig,  mewn  parodrwydd  prudd 
I ddianc  tua  ’r  nefoedd,  gyda  íflam 
Ddiweddaf  Seion,  fel  ei  hadgof  hi, 

I fyny  at  y Tad  íyth  i’w  goffhau 
O’i  thrallod  maith,  a’i  gariad  yntau  gynt. 
Rhaiadra  ’r  gelynion  fel  afon  o lid 
Tros  gaerau  rhwygedig  y ddinas  i gyd ; 

Ei  sanctaidd  uchelion  yn  fathrfa  a wnaed, 

A golchir  ei  miloedd  heolydd  â gwaed. 

Clyw  ’r  nef  yn  cyhoeddi  uwch  trigle  y saint 
Eangder  i’r  cleddyf,  a rhyddid  i’r  haint. 

Try  ’r  ser  oll  eu  llygaid  i fyny  mor  wy  w, 

I fyny  mewn  syndod,  gan  edrych  ar  Dduw  ! 

A’r  wawr  weddnewidia  ei  gwyneb  a’i  llun 
Weld  baner  Assyria  ar  Seion  ei  hun. 

Dinistriwch  ! Dinistriwch  ! Ddymchwelwyr  y byd 
A dygwch  ei  meibion  yn  gaethion  i gyd ; 

Ei  Duw  mawr  ei  hunan  a’ch  galwodd  i’r  lan 
I ddymchwel  ei  lluoedd,  y nerthol  a’r  gwan ; 

Daw  proffwydoliaethau  cadarnaf  yr  Ior 
I’ch  cymhell  i fyn y,  fel  gwyntoedd  y môr, 

Dros  riwiau  heirdd  Seion  llifeiria  y gwaed, 

Siloa  a lenwir,  a fethrir  dan  draed. 


Weddillion  Juda  ! cydgrynhowch  yn  awr 
Wrth  sain  y Babilonigr  ud^orn  mawr 
Sy  ’n  galw  ’r  genedl  o bob  cwr  ynghyd 
I’w  pruddaidd  drefnu — dorf  anferthol  fud, 
Bedd-ddistaw  f el  cynteddau ’r  Deml  fry — 
I’w  harwain  ffwrdd  o flaen  byddinoedd  hy 
A chleddau  Babel  bell.  Yr  olaf  ddarn 
O feib  y cedyrn,  tua  chaer  y farn 
Cychwynnwch ! 

O Jerusalem  ! Pa  fodd  ! 

Pob  gobaith  gyda  ’th  ryddid  di  a ffodd. 

Gwel  hwynt  yn  araf  symud,  riw  uwch  rliiw, 
Fel  araf  arwyl  cenedl  bennaf  Duw. 

Pêr  flodau  Palestina  ar  eu  hol, 

A fwyn  ymgodant  ar  y dyner  ddôl, 

Ar  ol  eu  sang,  fel  pe  gofynnent  hwy — 

Pa  bryd  y gwelir  meib  y nefoedd  mwy? 


SAINT  ENLLI. 


281 


SAINT  ENLLI. 


EG  awen,  cân  dy  gywydd 


I gynnar  ddiffynía  ’r  ffydd. 
Enlli  fach  ! enillaf  hwyl 
O’th  gofìon  union  anwyl. 

Cofio  ’th  saint  fel  cyfoeth  sydd, 
Neu  foeth  i hynafìaethydd. 

Yr  oedd  ffydd  ar  ddiffoddi 
Yn  y ’storm,  hyd  nes  i ti 
Fwrw  gwyn  dy  fore  ganwyll 
O’r  môr  uwch  y tramawr  wy]l. 

Dwy  fìlltir  gywir  dy  gylch, 

A’r  eigion  yn  gaer  ogylch — 

Un  o hyd — os  bychan  oedd 
Dy  led,  0 diail  ydoedd 
Rhyfedd  glod  dy  grefydd  glau, 
Fel  haul  dy  ddwyfol  olau. 

Er  lleied  ain-led  dy  dir, 

Y fendith  oedd  gyfandir. 

Ni  fu  erwi  gan  feirwon, 

O wir  saint  mor  fras  a hon ; 

Yn  dirion  cuddia  d’  oror 
Ugain  mil  wrth  eigion  môr ; 
Ugain  mil  o’th  seint-hil  sydd 
Yn  llenwi  ’th  erwi  llonydd. 

’E  feda  ’r  adgyfodiad 
Wych  doraeth  o’th  odiaeth  liad. 
Ca  Llawddog  gawell  heddwch 
A hun  lawn  o fewn  dy  lwch. 
Dirfawr  abad  fu  Derfel 
I’r  ynys  hon,  o ran  sel ; 

Yntef  sydd  dan  lonydd  len 
Dew  orchudd  dy  dywarchen. 
Diboen  i’r  abad  Beuno 
Yw  gwely  rhad  dy  gul  ro. 

Mae  Cadfan  o dan  dy  do 
Hoff  was  i’r  ne  ’n  gorffwyso, 

Yn  disgwyl  egwyl  agor, 

Ryw  loew  ddydd,  ei  farwol  ddôr. 

Gwir  brofodd  glwysgor  Brefi 
Fawr  gnwd  ffydd  ein  Dyfrig  ni ; 


282 


GWAITH  ISLWYN. 


Rhodd  yno  ei  urdduniant, 

Do,  was  hen,  i’n  Dewi  Sant ; 

0 bob  archesgob  ni  chaid 
Purach  neu  wynnach  enaid ; 

Rhôi  ei  fraint  a’i  ddirfawr  fri 
A’i  anlloedd,  am  hedd  Enlli. 

Deyrn  o sant ! Oedrannns  oedd, 

A’i  ddidwyll  awydd  ydoedd 
Am  dreulio  yno  ei  oes 

Yn  llonydd,  weddill  einioes; 

Byw  mwy  mewn  cymundeb  mel 
A Duw,  yn  Enlli  dawel — 

Rhyw  Seion  bêr  o swn  byd 
Mwy,  a’i  elfen  am  eilfyd. 

Fawredig  dduwiolfrydedd, — 

Pwy  ’n  awr  drwy  fyd  mawr  a’i  medd  ? 
By  w beunydd,  rhoi  ’i  bob  ennyd 
Yn  ddigoll  i Dduw  i gyd ; 

Gado’r  byd,  aal  gyda’r  bedd 
Ry w ofeb  sobr  a rhyfedd  ! 

Aeth  rhi'f  o wyr  difrifol 
Drwy  hyfryd  unfryd  o 1 ol 

1 fwynhau  yr  un  dwfn  hedd, 

Yr  un  hygar  unigedd. 

A daethant  o’i  gymdeithas 
Dirion,  yn  gryíìon  mewn  gras. 

Brwd  elai  eu  brawdoliaeth, 

Ac  yn  Nuw  cynyddu  wnaeth. 

Lle  braint  ydoedd  Enlli  brid, 

Goreu  addysg  a roddid. 

Fe  rannai  Einion  frenin 
I’w  mysg,  er  addysg,  o’i  rin; 

Rhoe  lladaeth  Emyr  Llydaw, 

Urddol  wr,  yn  rhwydd  o’i  law, 

I gadw  y coleg  odiaeth, 

A than  nawdd  Duw  ’n  Athen  daeth. 

Y monachod  mynychynt 
Ein  Enlli  gain  yn  llu  gynt. 

Glaniaw  rhag  llid  gelynion 
Wnai  saint  yn  yr  ynys  hon ; 

I fwynhau,  i fyw  yn  ol 
Cywir  foddion  crefyddol. 


Y CAETHGLUDIAD. 


283 


Os  oedd  ofergoelion  syn 
Hudolus  yn  eu  dilyn ; 

Eu  rhinwedd  oedd  er  hynny 
Drwy  fraint,  fel  goleudwr  fry  ; 
Rhyw  wawr  wan,  yr  oreu  oedd 
Acw  yn  asur  cynoesoedd ; 

Gwawr  o ras,  goreu’r  oesau, 

Nid  oedd  hi  ond  yn  dyddhau. 

Finnau,  yn  llesgedd  f’  henaint, 
Hoftẁn,  cyfrifwn  yn  fraint 
Gael  treulio  yno  mewn  hedd 

0 dawel  ymneillduedd 
Eiddilion  flwyddi  olaf 

Fy  ng}Trfa,  yn  noddfa  Naf. 

Byw  arno,  byw  iddo  ef, 

Mwy  ’n  ddiddig  mewn  hedd-haddef ; 
A dal  cymundeb  â’ r don, 

Byd  ail,  o ŵydd  bydolion. 

Heb  dyrfau  byd,  heb  derfyn 
Ond  y gwyrddfor,  gefnfor  gwyn. 
O’n  holi  fyd,  Enlli  a fo 
Iach  wlad  i’m  haul  fachludo. 

Gwedi  y boen,  gyda  Beuno 
Gorffwysaf,  mi  drigaf  dro ; 

Ac  hefo  Beuno,  o’r  bedd 
Codi  yn  mawr-rwysg  adwedd. 
Gwytherin  goeth  ei  arawd, 

’R  enwog  Tyfriog  ei  frawd, 

A’u  chwaer  dyner  Eleri, — 

Fo  aml  oes  yn  f’  ymyl  i. 

A Derfel  mewn  rhwysg  dirfawr 
Gyfyd  ar  yr  hyfryd  wawr ; 

A’r  doniog^Cawrda  unwedd 
Draw  aift’  i wlad  yr  hoff  wledd. 

A Phadarn  hoff  eheda 

1 fro  lon  anfarwol  ha. 

Dwg  Naf  ein  Tegwyn  hefyd 
O Enlli  ban  i well  byd. 

Dof  finnau — minnau  ’n  y man 
Fry  ’n  gydfyw  â’ r hen  Gadfan. 


284 


GWAITH  ISLWYN. 


ODLAU  PRIODASOL. 


A gyfansoddwyd  i Mr.  John  Morgan , mab  i William  Morgan,  Ysw.,  Tont-y- 
pridd,  ac  JEllen,  merch  hynaf  y Parcliedig  W.  Jones,  Pontarddulas, 
(gynt  Cwmaman.) 


YDDED  iddyn,  y deuddyn  dedwyddol, 


Ffawd  Adda  a’i  Efa  dan  wên  ddwyfol, 
Ehelaeth  doraeth  o lwydd  daearol ; 

Un  haf  o lawenydd  aniflannol, 

Nis  unwyd  merch  mor  swynol — a hcff  fab, 
Er  Abram  a Sara,  bâr  mor  siriol. 

Dyma  ddau  anwyl,  clyma  ddywenydd: 

Dyma  ddwy  galon  dwym’  idd  eu  gilydd; 
John  sydd  fel  Adda,  a’i  Efa  ufudd 
Yw  ei  gain  Ellen,  un  cleg  aneilydd. 

Gyrfa  cleg ! Ar  haf  eu  dydd — na  ddoed  pla, 
Neu  wywder  gaua  yn  dragywydd. 

Pwyll  ei  mam  (pa  allu  mwy — is  nefoecìd  ?) 

A fo  oludoedcl  Ellen  fawladwy. 

Ellen  wen,  dan  arweiniacl, 

Rodio  yn  ol  ei  duwiol  dad, 

Bo  eur-gamp  John  heb  wyrgam, 

Diwyd  fel  ei  dacl  a’i  fam ; 

Y cryf  addysg  grefycldol 
O’i  gyff  ef,  gaffo  ei  ol. 

Boed  bur — ac  O ! boed  barod 

Y dclau  i fyd  sydd  i fod, 

Yn  eu  taith  boecl  iddynt  hedd, 

Enw  da,  a ne  ’n  y diwedd. 

Gyfeillion  tirion,  eicli  taith 
Fo  ’n  yrfa  o hoen  hirfaith; 

Frawd  a cliwaer,  hyfrydwch  yw, 

Gwna  ’ch  diddan  ganiacl  liedcíyw; 
Cynghanedd  ddi-ddiwedd  dclaw, 

Ail  afon  yn  ymlifaw. 

Er  i angeu  fynd  rhyngoch  ; 

Wedi  y bedd  ynghyd  boch  ! 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 


285 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 

Y disgwyliad . 

PAN  fycldo  rhyw  amgylchiad  gor-rjTedclol 
Ar  ymyl  sylweddoliad,  ceir  y byd 
Yn  disgwyl  gydag  awydd  bythddyfnhaol, 

A clynol  ryw  ar  flaenau’u  traed  i gyd  ; 

Pob  arfaeth  fawr  o uchel  lys  dwyfoldeb 
A ciafla  ei  chysgodau  ’mhell  o’i  blaen, 

Fel  mynydd  mawr,  fel  Alp  o clragwyddoldeb 
Yn  tatìu  c^^sgod  dros  dragwydclol  waen ; 

Fel  y dirwynai’r  dclwyfol  awr  i fyny 
I Dduw  ymddangos  yn  ein  natur  ni, 

Gan  rym  disgwyliad  ’roedd  y byd  yn  crynu, 

Dan  gysgod  ei  ddyíodiad  ar  bob  tu; 

Arwyddai  y disgwyìiad  cyfíredinol, 

Yr  iechydwriaeth  gy ffredinol  gaed 
Trwy  ei  babelliad  yn  y natur  ddynol, 

Ei  fywyd  pur,  a’i  oll-haeddiannol  waed. 

A ! genedl  cldyn,  ni  wyddet  fawr  am  clano, 

Dy  gwbl  oedd  rhy  w feddwl  mawr  o’i  fod ; 

Ni  thynnwyd  nemawr  dclarlun  it  o hono, 

Dy  gwbl  oedd  rhyw  ddisgwyl  am  ei  ddoch 

Prudd  alltud  oeddit  o wladwriaeth  Israel, 

Canolbwnc  y goleuni  dw^Tol  gynt, 

Ac  estron  trist  i’r  Ganan  ddwyfol  clawel, 

Lle  cly wid  eerdd  yr  angel  ar  y gwjmt ; 

Y wlacl  y ceid  ei  bryniau’n  gysegredig 
Gan  sangiad  engyl  ar  eu  teithiau  pur, 

Pan  hedent  â rhyw  newydd  bendigedig 
I feibion  Israel,  o’r  tragwyddol  dir. 

Gorweddai  Israel  wrth  y dyfroedd  tawel, 

Dewisol  braidd,  mewn  bras  gauedig  ddôl ; 

A llawer  bugail  pur,  a llawer  angel 
Ar  ddynol  ddull,  yn  eclrych  ar  eu  hol ; 

A thithau’n  crwydro  ar  y bythol  íÿnydd, 

Y “ cldafad  arall,”  heb  un  goleu  braidd, 

Yn  holi  am  y gorlan  ddwyfol  lonydd, 

Heb  unrhyw  ateb  ond  rhuadau’r  blaidd. 

Ond  er  cly  bellder  o’r  gauedig  gorlan, 

Ti  glywet  wcithiau  lais  y Bugail  Mawr 


286 


GWAITH  ISLWYN. 


i\.r  ymyl  awel  bell — rhyw  arwydd  egwan 
Y deuai  ar  dy  ol  ryw  foreu  wawr. 

’Roedd  ser  i’w  canfod  yn  dy  wybren  dithau, 
Yn  gwenu  yn  y nos  o hirfaitlì  hyd ; 

Fe  gododd  un  o firain  wedd  yn  forau, 
Addewid  Eden — seren  gynta  ’r  byd. 

Nid  yw  ’r  ddynoliaeth  ond  parhad  o Adda, 
Aneirif  amlhad  o hono  ef ; 

Gadawodd  iddi  ei  obeithion  penna, 

A’i  brif  gymunrodd,  yr  addewid  gref. 

O,  pwy  nad  yw  yn  teimlo  ambell  ennyd, 
Ryw  adgof  am  baradwys  hardd  ei  llun ; 

Pwy  nad  yw  fel  yn  canfod  flaenau  cynfyd 
Ymhell  tu  ol  ac  eto  ynddo  ei  hun? 

Pa  beth  yw  crebwyll  ond  adgofion  Eden  ? 

Pa  beth  yw  barddas,  onid  ymgais  drud 

I sylweddoli  y Baradwys  addien, 

Neu  broffwydoliaeth  am  anfarwol  fyd  ? 

Myfi  ni  feiaf  ffynnon  fy  naturiaeth, 

Os  daeth  o honi  ffrydiau  pechod  cas ; 

0 honi  hefyd  llifodd  dyfroedd  gobaith, — 

A gloew  ffrwd  addewid  gyntaf  gras. 

1 ba  le  bynnag  crwydrai  y ddynoliaeth, 
Dilynai  ffrwd  y lân  addewid  hon, 

Os  elai  ’n  fain  gan  drai  o ysbrydoliaeth, 

Ni  sychai  hi  yn  hollol  dan  ei  bron ; 

Blodeuyn  gobaith  yn  ei  hymyl  dyfai 
Oes  ar  ol  oes,  yn  eiddil  iawn  mae  ’n  wir, 

A’i  berarogledd,  er  mor  wan,  a lonnai 
Breswylwyr  pellaf  y cenhedlig  dir  ; 

Y cenedl  ddyn,  pan  fyddai  ’n  llwyr  siomedig, 
Aroglai  hwn,  a theimlai  bêr  fywhad, 

A syllai  i’r  gorllewin  bendigedig, 

I weld  a oedd  arwyddion  am  yr  Had. 

Trwy  wres  eu  cariad  at  dragwyddol  bynciau 
Dadblygwyd  hedyn  yr  addewid  bur, 

Yn  fwy  mewn  rhai  oectd  agos  i ororau 
’R  Baradwys  gain  fu  ar  y dwyrain  dir. 

O’r  dosbarth  hwn  fe  gododd  rhai  i fyny, 

Wŷr  etholedig,  goleuedig,  glân, 

Ymholwyr  am  y dwyfol  wir  oleuni, 

Ac  yn  eu  rhi  inae  doethion  cu  ein  cân. 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 


2S7 


Ysbrydoedd  puraf  y Cenhedloedd  oeddynt, 
Olynwyr  Job  a Jethro,  feibion  Ner; 

Goruwch  y dorf,  mewn  purach  awyr  teithient 
Gan  holi  am  eu  brawd  ymysg  y ser. 

Ni  feddent  hwy  ond  golau  eiddil  anian 
I chwilio  am  dano  yn  y ddunos  faith, 

Ac  ambell  i belydryn  cryf  o Ganan 

Yn  saethu  dros  y caddug  ambell  waith. 

Caed  eisoes  yng  nghanolfur  y gwahaniaeth 
Ryw  adwy  fechan,  i oleuni  byw 
Addewid  Ior,  a mellt  y broffwydoliaeth 
Dywynnu  allan,  goíau  uwch  ei  ryw. 

Fe  dorrodd  cronfa  y goleuni  dwyfol, 

Pan  dorrwyd  undeb  llwythau  Israel  gynt, 
Gwasgarwyd  gyda  hwy  y llewyrch  nefoì, 

Ac  odlau  Seion  ar  y pedwar  gwynt ; 

A’r  cenedl  ddyn  a welodd  lusern  Salem — 

Y llusern  a oleuodd  Ior  ei  hun 
A mellten  Sinai ; clywodd  ddwyfol  anthem 
Pêr  fardd  Ephrata  am  y dwyfol  ddyn. 

Ni  ddarfuasai  proífwydoliaeth  Peor 
Ag  adsain  trwy  yr  oesoedd  ar  ei  gly w ; 
Disgwyliai  weld  golygfa  hardd  yn  agor, 

A seren  deg  yn  dod  o orsedd  Duwl 

Cyflawnwyd  ei  ddisgwyliad  yn  y diwedd, 
Dymuniant  y cenedloedd  oll  a ddaeth ; 
Gadawodd  yn  y nef  ei  glaer  ogonedd, 

A thabernaclu  gyda  ni  a wnaeth. 

Y cyfarwyddyd. 

Mae  ’r  ddaear  yn  fendigaid  ! Sangodd  Duw 
O’r  diwedd  arni  hi,  a sanctaidd  yw. 

Ond  clust  yr  Iddew  gan  ei  ddaearoldeb 

Sydd  drwm  yn  awr,  ni  chlywodd  sang  dwyfoldeb. 

Er  dod  i \vaered  ar  ein  marwol  lun, 

I’w  etholedig  fro  ym  mhlaned  dyn, 

I fysg  ei  bobl,  ac  at  ei  eiddo  ei  hun ; 

Ni  welsant  hwy  ei  arwydd  yn  y nef, 

Ei  eiddo  ei  hun  ni  dderbyniasant  ef. 

Ond  tra  trymhâi  ’r  Iddew  gan  gnawdoldeb, 

Tra  cysgai  ef  yn  eigion  daearoldeb, 

Darparai  Duw  oleuni  yn  y nef, 

I ddwyn  y doethion  effro  ato  ef. 


288 


GWAITH  ISLWYN. 


Rhyw  nos  oclidog  der, 

Tra  syllent  ar  y ser, 

Fe  chwyddai  cydgan  bêr 
Holl  anian  lon ; 

A chlywicl  newydd  nod, 

Yn  anthem  bell  y rhod, 

I rywun  oedd  yn  dod 
I’r  clclaear  hon. 

Rhyw  dclwyfol  fôr  o gàn, 

Oedd  holl  eangder  glân, 

Y deg  clclwyreiniol  nef ; 

Wrth  wrando  ’r  anthem  hon, 

A nefoedd  dan  eu  bron, 

Cyfododd  golau  llon 
“ Ei  Seren  Ef!” 

Mil  gormod  yw  i ddawn, 

Ddarlunio  ’r  gwynfyd  llawn 
A deimlent  hwy, 

Wrth  wranclo’r  dwyfol  fawl, 

A darllen,  yn  y gwawl 
Rhyfedclol  hwn,  eu  hawl 
I Geidwad  mwy. 

Ai  angel  oedd  yr  ymddanghosiad  llawen, 

Yn  tramwy  ’r  nef  ar  gy ffelybiaeth  seren  ? 

Ai  ’r  angel  hwnnw  a arweiniai  ’r  had, 

Trwy  ’r  anial  gynt,  i’r  addaweclig  wlad, 

Mewn  colofn  o dân  ? 

Ai  cydgynhulliad 

O danbaid  ser  mewn  dedwydd  gyfarfyddiad  ? 

Ai  rhyw  gymanfa  o ddisgleiriaf  fydoedd 

Oll  yn  ymdoddi  ’n  un,  i roesaw  ’r  Duwclod  ydoedd, 

Y Duwdod  oedd  yn  dod  i rwymo  ’r  cyfan 

Mewn  bythol  undeb  gylch  ei  groes  ei  hunan  ? 

Godidog  sergynhulliad.  addas  ydoedd 

Pan  gafwyd  canol  bwnc  dyn,  angel,  a’r  holl  fydoedd. 

Nis  gwyddom  ni  dan  gwmwl  daearoldeb 

Nad  seren  oedd  o gylchoedd  tragwyddoldeb. 

Addola,  Awen  ! dod  gywreinder  heibiaw, 

Lle  mae  dy  Dcluw  yn  fud,  bydd  di  yn  ddistaw. 

Fyth  am  y pur  a’r  dwyfol  ymofynnent, 

Efrydwyr  llyfr  creadigaeth  oeddent, 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 


289 


Y rhagymadrodd  i’r  efengyl  wiw, 

’R  argraffiad  cyntaf  o feddyliau  Duw, 

Porth  teml  y bywyd,  cysgod  prynedigaeth, — 

Bob  nos  darllennent  lyfr  creadigaeth  ; 

Eu  dail  hoffusaf  oedd  y dail  wybrenol 
A dadguddiadau  pell  y nef  serenol. 

Mae  gan  y ser  hyd  heddyw  dduwinyddiaeth, 

Ond  rhy  ysbrydol  yw  i lygad  pwl  anffyddiaeth. 

Mae  gan  bob  seren  air  o rinwedd  oesol 
I’r  neb  sydd  yn  hiraethus  am  y dwyfol. 

Pwy  ddywed  fod  ysgarol  fythol  fôr 
Rhwng  cread  nerth  à chread  cariad  Ior  ? 

Mae  ffÿdd  yn  eanfod  o’i  harsyllfa  well 

Y ddau  yn  mynd  yn  un  mewn  rhyw  gysylltgraig  bell. 

Pur  feib  Gwyddoniaeth  oedd  y doethion  cun, 

A gwir  Wyddoniaeth  sydd  yn  arwain  dyn 
Yn  raddol  i gysegroedd  Duwinyddiaeth 
At  ganol  bwnc  pob  bywyd  a gwybodaeth. 

Y daith. 

Fe  roed  i fìloedd  gy farwyddyd  llawn 
Am  oesoedd  wedi  hyn,  at  Brynwr  byw ; 

Ond  er  pob  mantais  gaed,  ychydig  iawn 
A aethant  i ymofyn  am  eu  Duw. 

Nid  golau  ser  sydd  ar  ein  llwybr  ni 
I Bethlehem,  yr  Ardd,  a Chalfari ; 

Mae  ’n  awr  yn  hanner  dydd 
Ar  holl  diriogaeth  ffydd, 

Mae  ’r  haul  yn  llawn ; 

Ac  ni  ddaw  cryfach  gwawr 
O hyn  i’r  borau  mawr 
Ar  ffordd  yr  Iawn. 

O ! pam  na  bai  y byd 
Yn  myned  oll  ynghyd 
I Bethlehem  gun, 

A holl  belydrau  ’r  nef 
Yn  gorffwys  ar  y dref 
Ac  ar  ei  wyneb  Ef — 

Y Dwyfol  Ddyn ! 

Ond  doethion  oedd  gwroniaid  pur  fy  nghân, 

Ac  er  na  chlywsant  hwy  ei  enw  glân 
Yn  cael  ei  seinio  ’n  eglur  nac  yn  llawn, 

Hwy  gychwynasant  ar  yr  ail  brydnawn. 

T 


290 


GWAITH  ISLWYN. 


Y dydd  canlynol  i’r  olygfa  nefol 
Ymbaratoent  i\v  rhyfeddol  daith; 

’Roedd  yn  eu  blaenu  gôr  o engyl  nerthol, 

Ac  yn  eu  dilyn  osgordd  harddwych  maith. 
Arosent  am  y nos,  yn  llawn  o bryder, 

A ddeuai  ’r  seren  ddwyfol  eto  i’r  lan  ? 

Ai  breuddwyd  gawsent  am  y pur  ddisgleirder  ? 

Ai  siomedigaeth  eto  fyddai  u rhan? 

Hwyrfrydig  oedd  yr  huan  i fachludo, 

Hwyrfrydig  iawn  ym  mryd  y cenedl  ddyn, 
Edrychai  fry  fel  un  a fai  ’n  myfyrio, 

Fel  un  garasai  gael  y fraint  ei  hun 
O’u  cyfarwyddo  at  y Golau  Dwyfol, 

Fel  un  garasai  aros  yn  y nef 
Nes  dangos  iddynt  hwy  yr  haul  tragwyddol, 

A diffodd  wedyn  yn  ei  ymyl  ef. 

O’r  diwedd  aeth  i lawr  gan  ogoneddu 
Mynyddoedd  y gorllewin  teg  eu  pryd, 

Anfeidrol  enfys  oedd  yr  wybr  bryd  hynny, 

Pob  cwmwl  oedd  fel  porth  i ddwyfol  fyd. 

Wrth  weled  y gogoniant  gorllewinol, 

Sibrydai  ’r  doethion, — “O  gysegrfa  glaer, 
Cyfaddas  bron  i dderbyn  yr  Anfeidrol, 

Yr  holl  orllewin  sydd  yn  fôr  o aur !” 

Ac  yn  y man  disgynnai  o’r  tragwyddol 
Y sanctaidd  íÿdoedd  ar  uchafion  nef, 

Ac  yn  eu  plith  y seren  gyfarwyddol, 

O ddwyfol  bryd,  ei  seren  addien  Ef. 

Uwch  croesffyrdd  amser  codwyd  aml  fynegfys, 

Ond  dyma  yr  egluraf  eto  fu, 

Fel  claer  belydryn  oddar  ílaen  cerubfys 
Danghosai  lwybyr  iechydwriaeth  ga. 

Symudodd  y seren  ardderchog  ei  gwawr, 

A’r  doethion  gychwynnent  i’w  gy rfa  yn  awr. 

Daeth  seibiant  rhyfeddol  i’r  cenedl  dcíyn 

Y nos  ryfedd  honno,  bu  felus  ei  hun ; 
Breuddwydiodd  deg  freuddwyd  am  gy faill  a brawd 
Na  welsai  er  Eden,  sef  Duw  yn  y cnawd, — 
Dirgelwch  duwioldeb  a gododd  i’r  lan 

0 fôr  tragwyddoldeb,  sef  Duw  ar  ei  ran. 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 


291 


Lle  sangai  ei  droed  tarddai  afon  o wawl, 

A ’r  ffordd  o’i  ol  ydoedd  yn  foroedd  o fawl. 

Er  cymaint  ei  fawredd  ni  theimlid  un  braw, 

Ni  welid  un  cleddyf  o lid  yn  ei  law. 

Er  cyd  yr  ysgariad  adnabu  ei  wedd, 

A chofiodd  am  fore  gyfamod  ei  hedd. 

Emmanuel  ydoedd,  sef  Duw  gyda  ni, 

Galluog  eiriolwr,  yn  dadleu  o’n  tu; 

Adferwr  ein  natur,  adferwr  ein  hedd, 

Tywysog  y by wyd,  diddymwr  y bedd. 

Ei  deo:  weledigaeth  oedd  sylwedd  i gyd, 

Tra  ef  yn  breuddwydio  am  Geidwad  y byd, 

Ei  bur  gynrychiolwyr  oent  ar  eu  ffordd  ato 
Y nos  ryfedd  hon,  tra  ef  yn  breuddwydio. 

Pa  awen  ddarlunia  felusder  yr  liynt, 

Disgleirdeb  y seren,  peroriaeth  y gwynt, 

Ysplander  y nos  a oleuai  eu  rhawd 
Yn  deilwng  o’i  derfyn,  sef  Duw  yn  y cnawd  ? 

Ser  nefoedd  y dwyrain  ynt  ddisglaer  o hyd, 

Ond  weithian  rhagorai  disgleirdeb  eu  pryd ; 

A oeddynt  yn  derbyn  uwch  llewyrch,  gwell  gwawr, 
O wyneb  eu  Hior  pan  yn  dyfod  i lawr ! 

Uwchben  y doethion  lledai’r  nos 
Fel  eang  arddanghosfa  dlos 
O ryfeddodau  gallu  Duw  ; 

Yr  arddanghosfa  gy ntaf  yw  ; 

’Roent  ar  eu  ffordd  i’r  ail  yn  awr, 

Sef  arddanghosfa’i  gariad  mawr. 

Nos  gynta’r  daith  aeth  heibio’n  llon 
A chyflym  fel  munudyn  bron ; 

Dechreuai’r  ser  ddiflannu’n  awr 
O flaen  y deg  gerubaidd  wawr ; 

A’r  olaf  un  i ado’r  nef 
O’r  miloedd  oedd  ei  seren  Ef. 

Diflaniad  hon  o’r  wybren  fraith 
Fesurai  deg  raniadau’r  daith. 

Gorfíwysent  dros  y dydd  ; 

Ar  ymyl  afon  loew  lâs 
Breuddwydient  am  afonydd  gras 
Rhai  lifent  mwy  yn  rhydd. 


GWAITH  ISLWYN. 


O dclycld  i ddydd  ymorfFwys  wnaent, 

0 nos  i nos  i’w  gyrfa  aent, 

A’r  seren  gain  bob  hwyr  yn  dod, 

Gan  fynd  drwy’r  nos  ar  agos  rod 
Yn  araf,  fel  y gallent  hwy 
Ei  dilyn  heb  amheuaeth  mwy. 

Croesawid  hwy  bob  bore’n  rhad 
Gan  lwythau  rhyw  genliedlig  wlad, 

A chawsant  lawer  holiad  dwys 
Gan  lawer  cenedl  dan  ei  phwys, 

Am  amcan  eu  cenhadaeth  hon, 

Ac  ystyr  dwfn  y seren  ìon. 

Disgwyliai’r  bobloedd  ymhob  gwlad 
Am  f Dre  ddydd,  am  f awr  ryddhad ; 
Disgwylient  am  ryw  Frenin  gwell 

1 ddyfod  o’r  gorllewin  pell, 

A’i  deyrnwialen  oli  yn  hedd, 

A sail  ei  fainc  ar  ludw’r  bedd. 

Ai  harddwch  y lewinol  nen 

A’i  gorysplandra,  pan  fo’r  huan 
Dan  fôr  o aur  yn  cuddio’i  ben, 

A greodd  y disgwyliad  eirian  ? 

Nis  gwyddom  ni ; ond  digon  yw 
Fod  llygaid  pawb  o ddynol  ryw 
Yn  edrych  tua  bedd  y dydd 
Am  fore  y ddynoliaeth  brudd. 

Anfonai  llwythau  y dwyreiniol  fyd 
011  gyda’r  doethion  eu  hanrhegion  drud, 

Aur,  thus,  a myrrh,  fel  arwydd  o’u  gwarogaeth 
I Frenin  mawr  a Phrynwr  y ddynoliaeth. 

“ Rhowch  iddo,”  meddent,  “ ein  haddoliad  glwjTsaf, 
Dywedwch  wrtho  am  ein  hiraeth  dwysaf. 

O,  ceisiwch  ganddo  roi  tragwyddol  rad — 
Tragwyddol  fendith  ar  y ddwyrain  wlad. 

Os  gofyn  ef  pwy  ym,  dywedwch  wrtho — 
Olynwyr  Job,  Melchisedec,  a Jethro. 

Ewch  r.hagoch  bellach,  buraf  feib  y dwyrain, 
Mae’r  seren  eto  wedi  dod  i’ch  harwain.” 

Ryw  ganol  nos,  ar  ol  ymdeithio’n  hir, 

Canfyddai’r  doethion  yn  y serwawl  clir 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 


203 


Fynyddoedd  Canan  yn  uchaíion  nef 
Yn  esgyn  i roesawu  ei  seren  Ef. 

0 uchelderoedd  sanctaidd  ! myrdd  o weithiau 

Y darfu  i angylion  ar  eu  teithiau 
Oblygu  eu  hedyn  ar  eu  pell  gopaon 

1 orfìẁys  ennyd,  ar  eu  ífordd  i Seion. 

0 Ganan  fendigaid,  hoff  Eden  proffwydi, 

Bro  ddwyfol  y Gair,  canolbwynt  goleuni, 

’Rol  oesoedd  o siomiant  ac  oesoedd  o erfyn, 

Mae’r  cenedl  ddyn  wedi  croesi  dy  derfyn  ! 

Oryfaodd  anthemau  y nefoedd  yr  eiliad 

Y sangai’r  cenedlddyn  ar  oror  dadguddiad. 

Nid  cenedl  mwy,  mae  y natur  yn  deffro, 

Ac  at  ei  chanolbwynt  i gyd  yn  dylifo ; 

Cynhyrfodd  y seren  holl  fôr  y cenhedloedd, 

A dilyn  mae  llanw  diderfyn  y bobloedd. 

Trwy  heirdd  ddyffrynnoedd  elai’r  doethion  rhagddynt, 
A phur  fugeiliaid  Jacob  a ddanghosynt 
I’r  ymwelyddion  leoedd  bytholedig, 

Anfarwol  gan  adgofion  bendigedig, 

Ogc»fau  cysegreclig  i dduwioldeb, 

A’u  syn  adseiniau  fel  o dragwyddoldeb. 

Ar  hwyrol  awr,  ail  nos  eu  hynt  yng  Nghanan, 

A hwy  yn  teithio  yn  y golau  eirian, 

Diflannodd  y disgleircleb  cyfarwyddol, 

Machludai’r  seren  bur  am  ennyd  i’r  tragwyddol. 

Jerusalem. 

Yr  oedcl  Caersalem  yn  eu  golwg  mwyach, 

Ac  nid  oedd  eisiau  ser  i’w  harwain  bellach. 

Yr  oeddynt  ar  ganolbwynt  y goleuni, 

A haul  y Gair  o’u  hamgylch  yn  tywynnu. 

Pan  ddygo  natur  ei  hefrydwyr  ffyddlon 

1 ŵydd  y Gair,  i ŵydd  goleuni  Seion, 

Fel  un  a’i  gorchwyl  drosodd  mae’n  diflannu 
Fel  ser  yng  nghodiad  huan  yn  ymgolli. 

Gaersalem,  er  it  syrthio  o’th  ogonedcl, 

Ti  gedwaist  Air  y by  wyd  yn  ei>buredcl ; 

Er  lladd  ohonot  dy  broffwydi  uniawn, 

Eu  proffwydoliaeth  gedwaist  oll  yn  ffyddlawn; 

Er  colli  ’r  ysbryd  cedwaist  y lythyren, 

A’r  addewidion  oll  a gaed,  o’r  gyntaf  wnaed  yn  Eclen. 


294 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  araf  iawn  ac  mewn  godidog  urddas 

Y doethion  ddoent  i mewn  i’r  ddwyfol  ddinas; 
Ysplander  eu  gosgorddlu  wrth  ddylifo 
Trwy  ’r  dwyrain  borth,  y nos  serenog  honno, 
Oleuai  yr  olygfa  synfawreddus, 

Eu  hybarch  wedd,  a’u  gwisgoedd  gogoneddus 
A dynnai  sylw  ’r  dorf. 

Synholi  wnaethant 
Pwy  oedd  y gwŷr,  ac  o ba  le  y daethant. 
Cyífrowyd  holl  Gaersalem  pan  eu  clywid 
Yn  holi  am  y Brenin  a anesid. 

Deallai  Israel  mai  ’r  Messia  ydoedd, 

0 herwydd  dod  o feibion  y cenhedloedd 
Heb  fyddin,  arf,  na  phennaeth  i’w  rheoli, 

1 addef  ei  lywodraeth  a’i  addoli. 

Pan  glybu  Herod  y newyddion  rhyfedd, 

Cyffrodd  ei  enaid,  llwyr  newidiai  ’i  agwedd. 

Y nos  o’r  blaen,  mewn  breuddwyd  rhy  sylweddol, 
Agorwyd  iddo  olygfeydd  dyfodol — 

Fe  welai  fôr  o ddwyfol  chwyldroadau 
Ac  yntau  ’n  suddo  ’n  eiddil  dan  ei  donnau, 

A’r  corwynt  cryf  yn  taflu  ei  deyrnwialen 
Fel  soflyn  sych  ar  allor  mellt  yr  wybren; 
Disgynnodd  Brenin  o gymylau  ’r  nef, 

A sang  ei  droed  faluriai  ’i  orsedd  ef. 

A chlywodd  holl  genedloedd  byd  yn  bioeddio 
Eu  hunfryd  groesaw  a’u  teyrngarwch  iddo ; 

A’r  môr  a ymlonyddai  yn  dragwyddol, 

A bu  un  Deyrnas  mwy,  y deyrnas  ddynol-ddwyfol. 

Fe  wysiodd  ger  ei  fron  ddysgawdwyr  Seion, 

Yr  archofleiriaid  a’r  ysgrifenyddion, 

I holi  oracl  fore  proöẁydoliaeth, 

Pa  le  y genid  Crist,  etifedd  y freniniaeth. 
Cydatebasant  oll  mai  Bethlem  Juda 
A fyddai  cyntaf  fangre  y Messia, — 

“A  thithau  Bethlehem,  tir  Juda  dirion, 

Nid  lleiaf  wyt  ymhlith  ei  dywysogion, 

O honot  ti  y daw  Tywysog  nefol, 

Fugeilia’  mhobl  Israel  yn  dragwyddol.” 

Y creulawn  deyrn  a holai  ’r  doethion  llawen 
Pa  bryd  ymddangosasai  ’r  ddwyfol  seren, 

Mewn  congl  ddirgel  o’r  brenhinol  lys, 

A dwedodd  wrthynt, — • 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 


295 


<c  Ewch  yn  awr  ar  frys 
I chwilio  am  y Mab,  Tywysog  heddwch, 

A phan  y caffoch  Ef,  i nii  mynegwch; 
Dychwelwch  yma  i Gaersalem  gref, 

A minnau  af,  ac  a’i  haddolaf  Ef.” 

Pan  ddelai  ’r  doethion  ar  eu  taith  yn  ol, 

Y brenin  Herod,  yn  ei  ryfyg  ffol, 

Arfaethai  ynddo  ’i  hunan  anfon  llu 
O filwyr  erch  i ladd  y maban  cu. 

O,  ynfyd  ! anfon  dy  orchymyn  nerthol 
I rwystro  ’r  haul  i godi  yn  dragwyddol ; 

Anadla  ar  bob  planed  i’w  ddiffoddi, 

Ac  arch  i’r  graig,  gan  wres  dy  ddigter,  doddi ; 
Cynhulled  dy  Sanedrim,  selied  cyfraith 
I dorri  cadwen  achos  pur  ac  effaith ; 

Tro  ben  dy  farch  i ffordd  mellt  y taranau, 

A thros  yr  enfys  gyr  dy  heirdd  gerbydau ; 

Dy  droed  tarawa  ar  y ddaear  egwan 
Nes  llyncu  o ddaeargryn  fryniau  Canan, — 

Milfiloedd  hawddach,  bryfyn,  fyddai  hynny, 

Na  lluddias  Gair  y nef  rhag  ei  gyfìawni. 

Ti,  chwynyn  ar  y traeth,  pwy  ydwyt,  Herod, 

I droi  yn  ol  gryf  lanw  arfaeth  Duwdod  ! 

Caiff  gwrthglawdd  pechod,  uffern  gref,  ac  angau, 
Eu  cuddio  cyn  bo  hir  o dan  ei  donnau. 

Y mae  dy  orsedd  hyd  ei  sail  yn  crynnu, 

Ac  ni  chei  weld  y doethion  byth  ond  hynny. 

Mae  Duw  yn  ymgymeryd  â’ u harweiniad, 

A’r  seren  eto  sydd  yn  dangos  bro  y Ceidwad. 

Mae  cref  Frenhiniaeth  wedi  dod  i lawr, 

Ac  os  yw  hi  mor  rymus  yn  ei  gwawr, 

Beth  fydd  ei  gallu  yn  ei  chanol  dydd  ? 
Mabandod  hon  yn  siglo’r  ddaear  sydd  ; 

Pan  ymddadblygo  teyrnas  Had  y Wraig 
Fe  ddua  haul  y nef,  fe  hollta’r  graig. 

Ymlaen  y teithient  tua  Bethlem  bur, 

Yn  sicr  bellach  o fwynhau  cyn  hir 
Ddymuniant  pennaf  y cenhedloedd  oll; 

’R  oedd  anian  wedi  eu  harwain  yn  ddi-goll 
At  lusern  bur  datguddiad  yng  Ngbaersalem, 
A’r  ddwy  ’n  eu  cyfarwyddo  tua  Bethlem. 


GWAITH  ISLWYN'. 


296 


Cliwe  milltir  o ymdeithio  tawel  llonydd 

A’u  dygodcí  hwynt  i olwg  dinas  Dafydd. 

Dinas  Dafydd. 

Doed  un  o honoch  chwi,  angylion  Gwynfa 
Sy’n  canu’n  llawen  heno  uwch  Ephrata, 

Un  o fy  mrodyr,  feirdd  y fro  dragwyddol, 

I clynnu  darlun  o’r  olygfa  nefol. 

Ar  ymyl  bryn  y safai’r  dclinas  fechan, 

Yng  nghanol  coedycld  cyfoethocaf  Canan  ; 

Ai  cìyma  ganol  bwynt  prydferthwch  anian, 

Ei  harddaf  le  i dderbyn  Ior  ei  Hunan  ! 

Os  lleiaf  oedd  plith  tywysogion  Juda, 

Mae’n  awr  yn  haeddu  lle  yng  ngolygfeydd  y Wydclfa. 

Syllasant  tua’r  nef,  yr  oedcl  y seren 
Yn  gorífwys  mwy,  genhades  cleg  yr  wybren. 

Hi  safodd  ar  ei  gyrfa  gyfarwyddol 
Goruwch  y lle  yr  oecld  y Mab  Tragwydclol. 

Gallesid  disgwyl  gweled  dan  ei  golau 
Odidog  lys,  ac  engyl  ar  ei  dyrau ; 

Rhyw  nefol  balas  wedi  ei  naddu  allan 
O fynydd  perl,  yn  danbaid  fel  yr  huan. 

A,  preseb  oedd  ei  gryd  ! Ystabl  ydoedd 
Y lle  y ganwyd  Crewr  mawr  y bydoedd ! 

Ond  doethion  oent  ddirprwywyr  y cenhedloedd, 

A gwyddent  fod  prit'  ryfeddodau’r  oesoecld 

Ac  amgylchiaclau  goclidocaf  amser 

Yn  cychwyn  o dan  len,  yn  dechreu  yn  y dyfnder. 

Blinasai’r  cenedl  ddyn  ar  odidogrwydd, 

Palasau  aur,  coronau,  mawreddogrwydd, 

Yr  oedd  ei  hiraeth  erbyn  hyn  am  Berson 
A allai  lanw  dymuniadau  ’i  galon. 

Nid  oedd  o bwys  pa  agwedcl  fyddai  arno, 

Pa  amgylchiaclau  fyddai  ogylch  iddo, 

Os  ceid  defnydcliau  iechydwriaeth  ynddo, 

Nicl  dod  i geisio  aur  yr  oecld  y doethion, 

’Roedd  hynny  ganddynt,  a thrysorau  ddigon ; 
Ysbrydol  waredigaetli  oedd  dymuniacl 
Eu  calon  hwy,  ysbrydol  ymddyrchafiad — 

Dyrchafiad  moesol  y ddynoliaeth  egwan, 

Trwy  gaífael  yn  eu  natur  Dduw  Ei  Hunan. 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 


297 


Mae  Duw  yn  dcligon,  er  dan  len  o gnawd, 

Mae’n  £wy  na  digon  byfch  er  fod  ei  wisg  yn  dlawd  ; 
Er  nad  oedd  iddo  yn  y llefcy  le, 

Cai  ’u  fcragwyddoldeb  garfcref  gydag  E ; 

Duw  ! dyna  lawnder  holl  wagleoedd  dyn, 

Mae’n  llond  ei  holl  aberoedd,  Duw  ei  Hun ! 

Addolaf  wrth  ei  enw,  Fythol  Fod, 

’Rwyf  fînnau  bellach  yn  dirmygu  clod 
Aur,  coron,  llys,  y byd,  yr  haul,  a’r  ser, 

Ac  uwch  yr  oll  yn  holi  am  fy  Ner. 

Addola,  f’enaid,  gyda’r  doethion  syn ; 

Ni  raid  it’  bellach  ddringo  ael  y bryn 
I holi  y cymylau  am  dy  Dduw ; 

Ni  raid  i ti,  wrth  droed  yr  wybrol  riw, 

Ryw  bruddaidd  ddisgwyl  am  y cerbyd  tân 
A gludai’r  profFwyd  afc  ei  orsedd  lân ; 

O edrych  ! mae  y ser  yn  syllu  i lawr, 

Fel  pe  bai’r  Duwdod  gyda  ni  yn  awr ; 

Nid  yn  yr  uchelderau  mae  Efe, 

Y dyfnder  heddyw  yw  ei  lonydd  le. 

0 ostyngeíddrwydd,  hunymwadiad  tawel, 

Trwy’ch  broydd  chwi  y cân  y ddwyfol  awel. 
Mangreoedd  disfcaw’r  pur,  y mawr,  a’r  union, — 
Ddyt'nderau  uchel,  uchelderau  dyfnion, — 

Mae  engyl  yn  ymweled  â’ ch  gororau, 

Ac  ynnoch  ehwi  caed  Duw  ei  Hun  un  borau ! 

Y doethion  gyda  gwylder  gostyngedig 
A aent  i mewn  i’r  fangre  gysegredig, 

A chanfuasanfc  yr  olygfa  nefol — 

Duw  gyda  dyn  yn  addfwyn  a charfcrefol ! 

Pan  welsanfc,  gyda  Mair,  y rhyfedd  faban, 

A dwyfol  gariad  ar  ei  wyneb  eirian, 

O ! nid  oedd  rhaid  petruso  dim  na  holi, 

Ond  syrfchio  i lawr  ar  unwaith,  a’i  addoli. 

Disgleirdeb  rhyfedd  ei  ogoniant  dwyfol 
Am  ennyd  basiodd  dros  ei  wyneb  dynol 
Fel  tanbaid  hanfod  myrdd  o ser  y borau, 

Ac  adwaenasant  Ef,  gan  agor  eu  fcrysorau 
A gŵyl  ofFrymu  iddo  o’u  hanrhegion, 

Aur,  thus,  a myrrh,  y godidocaf  roddion. 


298 


GWAITH  ISLWYN. 


Fe  glywir  yn  addoliad  pur  y doethion 
Yr  holl  genhedloedd  yn  addoli  weithion. 

Yr  holl  genhedloedd,  trwy  y lon  ddirprwyaeth, 
Estynnant  iddo  goron  y frenhiniaeth ; 

Mae’r  seren  hithau’n  cynrychioli  anian, 

Gan  roddi  ar  ei  ben  ei  choron  eirian — 

Caiff  rodio  ar  y môr,  a’r  don  a rewa 
Yn  balmant  dan  ei  draed  pan  ei  cerydda. 

O flaen  ei  gerydd  gwy wa  y fflgysbren  ; 

A phan  orflenna’i  waith  agora’r  wybren 
I’w  roesaw  tua  thref,  a chwmwl  gwyn 
A’i  derbyn  oddiar  yr  olaf  fryn. 


O sylweddolydd  tynged  y ddynoliaeth ! 

Nid  oedd  llywodraeth  Adda  ond  proffwydoliaeth 

O’i  gyffredinol  ymerodraeth  Ef 

Sy’n  cynnwys  defnydd,  uffern,  ysbryd,  nef. 

Mae  canol  bwnc  y ddirfawr  greadigaeth 
Yn  awr  yn  trigo  yn  y deg  ddynoliaeth ; 

Mae  holl  aelodau  teulu  mawr  y cread 
Yn  cwrdd  yn  Bethlem  wedi  hir  ysgariad  ; 

Mae  daear  yma  yn  ei  phrif  gynhyrchion, 

Aur,  tlius,  a myrrh,  y goreu  o’i  hanrhegion ; 

O’r  greadigaeth  nefol  fry  anfonwyd 

Y seren  olaf  loewaf  a oleuwyd ; 

Y drydedd  nef  sydd  hefyd  yn  bresennol 
Mewn  myrdd  o engyl,  corau’r  fro  anfarwol ; 

Mae’r  pontydd  nefol  wedi  eu  hadgyweirio, 

A’r  angel  glân  o’r  ochor  draw  yn  rhodio  ; 

Anfonodd  y cenhedloedd  pell  eu  doethion, 

A’r  Iddew  agos  ei  fugeiliaid  union ; 

Y mae  yr  Iddew  mwy,  a’r  cenedl  ddyn, 

Y seren  bell,  a’r  angel,  oll  yn  un  ; 

A’r  rhwymyn  rhyngddynt  heddyw  sydd  dragwyddol, 

Y mae  yr  oll  yn  un,  a Duwdod  yn  y canol. 

O ! caffwyf  fìnnau,  y pechadur  gwaela, 

Ryw  dawel  le  o fewn  anfeidroi  gylch  Ephrata. 


Prif  ryfeddoldeb  gras,  bytholwyrth  cariad, 
A syndod  penna’r  nef,  y w’r  ymgnawdoliad ; 
Y dyfnaf  fan  ar  fythol  fôr  duwioldeb, 
Addolaf  fyth  ar  lan  y rhyfeddoldeb. 


YMWELIAD  Y DOETHION  A BETHLEHEM. 


299 


Am  fìloedd  o flynyddau  y ddynoliaeth, 

A syrthiai  i lawr  trwy  eigion  colledigaeth ; 
Llwyr  fethodd  beirdd,  diwygwyr,  athronyddion, 
I’w  hatal  hi — cyflymai  i lawr  i’r  eigion. 

Ond  Duw  ei  Hun  a wisgodd  hon  am  dano, 

A chododd,  cododd  byth  o’r  funud  honno. 

Os  oedd  yn  uchel  yn  ei  disglaer  gread, 

Hi  gŵyd  yn  llawer  uwch  trwy’r  ymgnawdoliad  ; 
Hi  gŵyd  yn  awr  i uchder  cyfatebol 
I’w  urddas  Ef,  y cadarn  Dduw  anfeidrol. 

Mae  darostyngiad  Duw  ei  Hun 
Yn  cyfiawnhau  dyrchafiad  dyn, 

Cawn  ddringo  byth  i’r  lan  ! 

Cawn  esgyn  o Ephrata  bêr, 

Cawn  fyned  heibio’r  haul  a’r  ser 
A’r  angel  yn  y man. 

Os  daeth  fy  Nuw  i lawr  o’r  nen, 

Gan  ado  fry  ei  orsedd  wen, 

Os  plygodd  Ef  ei  ddwyfol  ben 
Am  onid  ennyd  awr, 

0,  pwy  a faidd  fy  lluddias  i 
I esgyn  tua’r  nefoedd  fry 
Ar  hyd  y ffordd  y rhodiodd  Rhi 
Ar  agwedd  gwas  i lawr. 

Emmanuel ! 0 enw  cu  ! 

Emmanuel ! Duw  gyda  ni  ! 

Duw  gyda  ni — y dechreu  y w — 

Y diwedd  fydd — Ni  gyda  Duw! 

Ni  g.yda  Duw  y trydydd  dydd 
Yn  dod  o rwymau’r  bedd  yn  rhydd, 

Ac  o Bethania  gydag  Ef 
Yn  esgyn  tua  nef  y nef, 

Ni  gyda  Duw  y dydd  diweddaf, 

Fel  eng^d  ar  y cwmwl  olaf ! 

Ar  ol  mwynhau  y bur  olygfa  nefol, 

Astudio  holl  linellau’i  wyneb  dwyfol, 

Fe  deimlai’r  doethion  mai  yr  Iesu  ydoedd 
I lanw  holl  ddymuniad  y cenhedloedd. 
Ymollyngasant  i bereiddiaf  hun, 

A,  do  ! fe  gadd  yr  alltud  genedl  ddyn 
Orffwysfa  yn  y man,  a bythol  gysur 


GWÀITH  ISLWYN. 


:m 


Wrth  weled  Duw  ei  Hunan  yn  ei  natur, 

Duw  yn  y cnawd  yn  gwenu  ar  bechadur! 

O felus  hun ! y cyntaf  Kun  a gafodd 
Er  pan  ag  Eden  deg  yr  ymadawodd. 

Yn  nyfnder  eu  hyfrydlawn  gwsg,  rhybuddiwyd 
Cenhadau’r  dwyrain,  mewn  nefolaidd  freuddwyd, 
I ochel  Herod  a Chaersalem  mwyach, 

A thraethu'r  hanes  i’r  cenhedloedd  bellach. 

A’r  cenedl  ddyn  am  dymor  ymneillduai 

0 ŵydd  y dwyfol  Geidwad,  fel  y gallai 

Gael  hamdden  mewn  distawrwydd  ac  unigedd 

1 weithio  allan  yr  adferiad  rhyfedd. 

Cyfarfu’r  cenedí  ddyn  âg  Ef  drachefn, 

Pan  oedd  y Groes  a’r  beddrod  o’r  tu  cefn, 

Pan  oedd  Calfaria  creigiog  wedi  ei  groesi, 

A’r  bedd  mewn  buddugoliaeth  wedi  ei  lyncu. 

O ! bytli  nid  ymadawodd  mwy  a i Geidwad 
Ar  ol  ei  gwrdd  tu  draw  i’r  Adgyfodiad  ! 


CALFARIA. 

Calfaria,  cloai  fwriad — y ddyfais 
Ddwyfol  ei  chynlluniad; 

Clo  fry  roes  CaU'aria  rhad 
Ar  adail  trefn  p-warediad. 

o 

Gwelaf  Ras  ar  Galfari, — ei  foroedd 
Ar  Galfaria  ’n  torri, 

Moroedd  Iawn!  mawredd  i — guddio  ’ndiechod 
Dyma  ryfeddod  ! môr  i’w  foddi ! 

Swn  euogrwydd  sy  Niagra — swn  liedd 
Sy  ’n  uwch  o Galfaria  ! 

Llefwyd,  “ Gorffennwyd,”  a pha — lef  ddynol, 
Ie,  neu  ddwyfol,  a’r  ni  ddofa  ? 

Am  lu  Salem,  â’i  lais  ola — rhyw  liael 
Eiriolaeth  anadla ; 

Uwch  y ser  pa  achos  a— dry  yn  ol 
Os  cly  waf  eiriol  dan  loes  Calfaria  ! 


MOSES. 


30  L 


M O S E S . 


Nos  Gosen. 

CAI  Seion  Duw  n Gosen  deg 
Hyfrydaf  fore  adeg, 

A llawenhau  mewn  llon  hwyl 
I fìÿniant  Ioseff  anwyl. 

Ond  nos  ddu,  pan  ddarfu  ’i  ddydd, 

Syn  lennai  Gosen  lonydd. 

Anuwiol  frenin  newydd — a godai 
Yn  gadarn  ormesydd, 

A’i  bennaf  waitli  rhoi  beunydd 
Atal  ar  ffawd  teulu  ’r  ffydd. 

Cenedl  gyfan  weithian  aeth 
Am  oesau  dan  ormesiaeth  ; 

Is  y cyni  os  cwynid, 

Trymach  bob  awr  a’i  llaw  ’r  llid. 

Dan  wylo  codi  wnelynt 
I’r  Aifftiaid  gau,  gaerau  gynt; 

Yn  ngwlad  yr  Ailft  cynglydu 
Caerau  certh  â’u  dagrau  cu. 

O ben  pyramidiau  bu — -eu  gwaedd  brid, 

0 erch  ofid,  yn  aml  ddyrchafu ; 

Ior  o’i  nef  tosturio  wnai, 

Gwrandawai  ’u  cri  ’n  y diwedd. 

Pan  roddwyd  arch  arswydawl — dieflig 
I daflu  ’u  meib  swynawl 
I’r  afon,  f’  arwr  tiyfawl — gyfodwyd, 

Ef  addfedwyd  i’w  ryfedd  ddyfodawl. 

Y bí  b.in  Mcses. 

Wele  weithian  faban  fydd 
I’r  had  yn  fawr  waredydd; 

O ! bydd  lawen,  Gosen  gu  ! 

Y maban  gwan  sy’n  gwenu 
Ar  fron  Iochebed  mor  frau, 

Yn  ddios  lieria  dduwiau, 

Duwiau  ’r  Aifft  oll,  ryw  dro,— a Pharo  syn 
Anwar  euog-ddyn,  a gryna  rhagddo. 


302 


GWAITH  ISLWYN. 


Iocbebed ! rhoist  achubydd 
Egyr  ddor  yr  aig  ry w ddydd. 

O,  dyna  gryd  yn  dwyn  grym 
Mwy  na  moroedd  mewn  mawr-rym! 

Fe  gâr  engyl  ymyl  hoíF 
Ei  gywrain  gawell  gorhoff. 

Dri  mis  o dirionder  mam, 

Y denawl  fychan  dinam 
A guddiwyd;  gorchudd  gweddi 
Uwch  ei  ben  oedd  ei  chob  hi. 

O chwynai  ’r  un  bach  ennyd, 

Toai  gwae  y tŷ  i gyd, 

Rhag  i’r  Aifftiad  ofnadwy 
Weld  y man,  a’i  glywed  mwy. 

Os  bu  o boenau  lais  babanol, 

Deuai  Miriam  a’i  chân  dymhorol 
I’w  foddi;  ernes  fuddiol — o’i  cherdd  hi 
Wedi  boddi  yr  Aifftiaid  beiddiol. 

Ei  fendigaid  fwyn  degwch — yn  ei  gryd 
A wnai  greu  llonyddwch 
I’w  fam  ac  i Amram  hoff; 

A oedd  gorhoff  hawddgarwcli 
Fel  hwn,  i lwyr  ddiflannu 
Dan  don  yr  afon  a’i  rhu? 

Pan  fethodd  ei  fam  ei  noddi — yn  hwy 
Rhoes  Naf  feddwl  iddi — 

Mewn  cawell  mawr  gei  llaw  T lli 
Ei  rhoddwyd,  â thaer  weddi. 

O draw  ’n  gwylio  ’r  cawell, — mewn  ing  caled 
Am  ei  arbed,  sai  Miriam  o hirbell. 

“O  ’mrawd  bach,  O ’mriw  di-baid,” — 
Ynganai  o ing  enaid, — 

“Mae  yn  rhyfedd,  min  yr  afon, 

A’i  llif  oer  hi  yn  lle  y fron  ! 

Yn  lle  braich  anwylfraich  ’nhad, 

Mae  dinawdd  hesg  am  danad. 

Trwy  dy  nerth,  O tyred,  Naf ! 

Achub,  O Dduw  Goruchaf, 

Er  Abram  ” 


MOSES. 


303 


Ust ! swn  camau 
Hoenus  hwnt,  glywai  ’n  neshau. 

Tywysoges  eres  oedd, 

Odwych  ferch  Pharo  ydoedd; 

0 bell  gwelai  ’r  cawell  cu, 

Ac  archodd  un  i’w  gyrchu. 

Duw  yn  awr  a dynerodd — ei  mynwes ; 

Ac  i mewn  pan  syllodd, 

Anwylaf  faban  welodd, — ei  wyneb 
A’i  dlysineb  di-ail  a’i  swynodd. 

Gweld  plentyn  gŵyl  yn  wylo — a’i  trwyadl 
Droai  i’w  anwylo; 

Ei  hawddgar  wedd,  a’i  ddagrau,  O — ar  goedd 
Pe  llysai  bydoedd,  pwy  all’sai  beidio  ? 

Yng  nghôl  hesg  ai  angel  oedd? 

Ai  o fyd,  ai  nef,  ydoedd? 

O’i  hymguddfa  Miriam  aeth, 

Gan  ofyn  mewn  gwyn  afiaeth 
“Af  fi  i chwilio  am  famaeth?” 

“Ei,”  medd  hi, — ond,  mam  a ddaeth  ! 

Ei  fam  ei  hun  ! F u m wy  hoen 

1 Efa  yn  ei  haf-hoen, 

Yn  Eden  fro  lawen  lwys, 

Mwy  erioed  yn  Mharadwys  ? 

Ebe  hi,  gan  roddi  bywyd 

I un  oedd  fel  mewn  newydd  fyd, — 

“ Y bachgen  hwn  a gwnni, 

A maga  fab  myg  i fi ; 

A mi  a wnaf  am  hyn  oll 

0 degwch  gyflog  digoll.” 

Cyflog  ardderchog  a ddaeth 

1 gariad — ei  fagwiaeth  ! 

Addijsg  Moses. 

Ar  ei  addysg  ymroddodd 
Ei  hygar  fam  o’i  gwir  fodd. 

Ei  gynnydd  myg  yn  nawdd  mam 
Oedd  ebrwydd  yn  ffydd  Abram. 

Ar  ei  bron  dysgai  ’r  Hebraeg, — heniaith  bêr 
Ei  llwyr  hofider,  cyn  sill  o’r  Aifftaeg. 


304 


GWAITH  ISLWYN. 


Dysgai  ’r  brid  addewid  ddaeth 
Am  wiw  wlad  y mel  odiaeth, 

A'r  hynod  gyfamod  fu 
Ir  genedl  ei  thrigiannu, 

Am  angel  Bethel,  am  bob 
Digwydd  ym  mywyd  Iagob. 

Aethant  unwaith  ar  daith  deg, 

I weld,  is  ser  dwyfoldeg, 

Unig  fedd  IosefF  anwyl, — 

Ef,  a’i  fam,  a Miriam  ẁyl; 

Yno  adroddai  ’r  hanes 

O’i  dderch  sw}7dd,  a‘r  llwydd,  a’r  lles 

A wnaeth  i Seion  ethol, 

Seion  nef  oesau  yn  ol. 

“Rhoes  arch  i’r  patriarchiaid,” 

Eb  hi  â dagrau  di-baid, 

“Y  dydd  eu  gofwj^ai  Duw, 

I’w  dwyn  o’r  caethdy  annuw, 

I grynhoi  ei  esgyrn  ef 
A’u  hedryd  tuag  adref.” 

Ac  o newydd  aidd  Moses  cyneuai 
Yn  fìl  tanbeidiach,  gloewach,  pan  glywai 
Am  ei  linach  ymlynai — ’n  fìl  tynnach, 
Gwycli  ffawd  ei  âch  mwyach  nid  amheuai. 

Deuai  i oed  o’r  diwedd — i fyned 
I fewn  i’r  llys  rhyfedd, 

I ganol  pob  gogonedd 
A’r  lleuer  sy  gerllaw  ’r  sedd. 

Bu  yn  fab  yno  i ferch 
Y brenin — parai  ’i  annerch 
Trwy’r  holl  lys  megis  ei  mab, 

Ei  gwir  dywysog  arab. 

Ni  fu  erioed  o flaen  uchelfrydedd 
Fath  ragorol  anarferol  fawredd ; 

Y werin,  gan  ei  eirian  ogonedd, 

Ar  bob  tu  yn  canu  Abrec  unwedd ; 

Onid  hefyd  yn  enwog  etifedd, 

A rhwysg  ei  arsang  ar  risiau  gorsedd  ? 

Am  ei  harddwch,  ei  fawr  rym,  a’i  urddas 
Fe  roddwyd  arno  fawredd  y deyrnas, 

A’i  rheol  lwyddol  ar  ei  law  addas ; 

Tra  eon  biler  cryfa  ’r  teyrnbalas. 


MOSES. 


305 


Maeddai  y byd  am  ei  dda  wybodau, 

A’i  weithredoedd  i gyd  yn  eithriadau, 
Acw  mal  uwchlaw  cymylau — y ser  crog 
Ior  oedd  oludo£  o’i  arddeliadau. 


Ond  er  y gwychder  i gyd 
Nid  oedd  ond  anedwyddyd  ; 

Y gwiw  boreuol  addysg  barhâi 

Y ddwyfol  lên  yn  Gosen  ddysgasai, 

Yn  ei  gy foeth  bedd  IosefF  a gofiai, 

A delw  anwyl  ei  fam  a’i  dilynai, 

A’r  addewid  fawr  ddeuai, — a’i  fron  lân 
O’r  llys  seirian  am  Ganan  ymgwynai. 

Ni  pheidiodd  yr  argraffiadau — mewnol, 
Nes  myned  fel  tonnau 

Y môr,  sy  ’n  dryllio  ’r  muriau 

Y rhai  geir  yn  ei  ar-gau. 


Ef,  unwaitli,  os  penderfynai, — heb  os 
At  ei  bwnc  y cadwai ; 

Mwy  ’n  ddi-sigl  fel  mynydd  sai, — yn  ddiddadl 
Mewn  gallu  trwyadl  mwy  ’n  gellt  troai, 

Gwrthododd  lon  swynion  y presennol, 

Draw  am  eu  gwell,  gyda  dirmyg  hollol; 

A rhwym  hapusaf  ei  í’ri  mabwysol 
O egni  ei  fryd  rwygai  ’n  f wriadol 
Er  mwyn  bod  gyda  ’r  bobl  gyfamodol. 

Gwelai  ei  ffydd  ar  gynnydd  trwy  ganol 
Gwyll  eu  hadfydau,  fil  gwell  dyí’odol, 

Bore  trwy  gaddug,  gwobrwy  tragwyddol. 

Gwelai  un  difai,  un  glân  a dwyfol, 

O Judah  ’n  dyfod,  a’i  ddodi  ’n  y dafol 
’N  erbyn  trosedd  torf  ryf edd  afrifol ; 

Synnai  ef  edrych  ar  bwys  anfeidrol 
Ei  foddloniant  yn  llwyr  droi  y fantol, 

A’i  hael  liaeddiannau  ’n  codi  ’r  hil  ddynol, 

Rhai  oedd  yn  feirwon,  i urdd  antarwol. 

Duw  Isaac,  efe  a’i  dewisodd, — a’i  bobl 
A m by th  a briododd ; 

Gosen  eilwaith  a geisiodd, 

Berth  fan,  a bu  wrth  ei  fodd. 
u 


306 


GWAITH  ISLWYN. 


Gwelai  Aifftiwr  digywilydd — yn  taro 
Ei  frawd  tirion,  llonydd, 

Rhyw  hyfwyn  lafurwr  ufudd, 

Is  ei  arw  dasg  y nos  a’r  dydd. 

Enynna’i  lid  yn  union — dros  yr  had, 
Ac  ar  eiliad  lladdodd  y creulon. 

Mewn  ty wod  mân  y toai 
Y gelyn  erch ; disgwyl  wnai 
I’r  genedl  ar  y fath  arwydd — godi 
Yn  gadarn  o’u  haflwydd, 

Eu  myrdd  oll,  i ymryddhau 
O rwydau  eu  gwaradwydd. 

Ond  torasai  y treisydd 
Di-tfael  eu  hysbryd  a’u  ffydd; 
Digalon  gyda’u  gilydd— yn  llwfrhau 
Is  pynnau  cosb  beunydd. 


Yn  nhir  Midian. 

Pharo  glybu  yn  fuan — yn  ei  lys 
Ladd  o hono’r  truan  ; 

Rhedai  ’i  lid  yn  fôr  di-lan;  rhag  ei  ddig 
Yn  siomedig  tfodd  Moses  i Midian. 

Jethro’n  y wlad  ddieithriawl 
Roes  i’r  tirion  estron  hawl ; 

Cadd  drigfa  gyda  y gvvr, — yna, 

I ennill  ei  fara  fel  llafurwr. 

A’i  ferch  yn  wraig  iddo  fu, 

Un  nad  oedd  yn  cydweddu ; 

Ei  chyndyn  dwymyn  dymer — roi  brawf  ar 
Brif  wron  llarieidd-der ; 

O hyn  oll  fe  barai  Ner 
Y dda  fendith,  addfwynder. 

Ei  enaid,  rhy  danbaid  oedd 
Odid  rby  eon  ydoedd. 

Ni  fyn  Ion  ddefnyddio  neb, — nes  tyner 
Droi’n  iawn  wylder  ei  hunanoldeb. 

Yn  mad  unigedd  Midian, 

Nos  a dydd,  ai  is  ei  dân ; 

Am  lawn  ddau  ugain  mlynedd 

Yno  bu  yn  dyfnhau  bedd 

I’r  gau  hyder  ddaeth  trwy  ’i  godiad, 

Yn  swynawl  lys  anuwiol  wlad. 


MOSES. 


307 


Ffrwyth  unigedd  deugain  mlynedd 
Oedd  gwiw  wyledd  newydd  galon ; 

Yfai’n  helaeth  ar  fugeiliaeth 

0 naturiaeth  ei  ŵyn  tirion. 

Oedd  barod  i’r  anwar  elyn  Pharo, 

1 wneyd  i’w  war  is  ei  ddyrnod  wyro ; 

Ydoedd  barod,  wedi  i Dduw  ei  buro, 

I ddwyn  cenedl  oedd  fythoedd  yn  cwyno, 

011  yn  ol  i’r  freiniol  fro, — mewn  urddas, 

Yn  genel  addas  ogonawl  iddo. 

Er  eu  lles,  mwy  na’r  oll  oedd, 

I’r  Duwdod  parod  ydoedd  ! 

Enaid  gwyn  wedi  ei  waghau — weithian, 

I Dduw  ei  Hunan  ei  lanw  â’i  ddoniau ! 

Awrgloch  gref  arfaeth  nefoedd, 

Taro’n  awr  yr  awr  yr  oedd, 

Yr  awr  o ddirfawr  rhyddhad, 

I hil  y dwyfol  alwad. 

Ar  fynydd  Ior,  hen  Horeb — fe  welai 
Nefolwych  ddisgleirdeb, 

Perth  yn  fìlamio  yno  .heb, — ei  difa 
Yn  hardd  ddiana  yn  ei  gwyrddineb. 

Angel  Duw  o’r  dringawl  dân 
I’w  waith  a’i  galwai  weithian 
Wrth  ei  enw,  o’r  berth  hynod, 

Rlioi  gyhoedd  arch  rhag  ei  ddod 
I le  mor  fad,  teml  mor  fyg, 

0 ry-afiaeth  a rhyfyg. 

“ Myfì  y w Duw — Duw  dy  dad  ” — eb  Efe, 

Byw  fyth  yw  fy  mwriad, 

1 roi  i’w  hil  ef  y bêr  wlad, 

Drwy  ynni  dy  arweiniad. 

“ Wr  ethol,  dos  ! Trwy’th  law  di 
Daw’r  genedl  o’i  dir-gynni.” 

Arwíinydd  ei  bobl. 

Wedi  dileu  ’i  wrthddadleuon, — Moses, 

Y grymusaf  wron, 

Ai  ’n  awr  i’r  Aifft  anhirion, 

Yn  fawr  ŵr  drwy  enw’r  Ion. 


30S 


GWAITH  ISLWYN. 


Aaron  wnai  Ion  yn  enau — i’w  was  pur 
Beunydd  i’w  antur;  bu’n  dduw  yntau, 

I roi  yn  eglurhaol 
Eiriau  Naf  i’w  gâr  yn  ol. 

0 gyson  deithio  i Gosen  daethant, 

A newydd  ddadguddiad  gras  draethasant 
Wrth  bennau  y llwythau  dan  eu  llethiant 
Faith  res,  ger  Moses  ymgrymasant ; 

Rhoddes  Ior  ar  ei  ddau  sant — arddeliad, 

Ar  ei  ddau  gennad  urdd  o ogoniant. 

Yn  had  Abram  dadebrai — ar  unwaith 
Y rhin  a’i  nodweddai, 

Sef  cred  i’r  oll  ddywedai 

Eu  hoff'  Dduw  fyth — ffydd  ddi-fai. 

1 gadarnhau  eto  ’i  eiriau  tirion 

0 tiaen  y genedl  oedd  dan  flm  gŵynion, 
Arddelai  Ner  hardd  wialen  Aaron 

1 wneyd  enwawg  fawreddawg  arwyddion ; 

Bu  i law  ffydd  yn  abl  ffon, — oedd  beunydd 
O nerth  i’w  crefydd  gan  wyrthiaü  cryfion. 

Cenedl  wyw  heb  lyw,  heb  wìad, 

Oeddynt,  a heb  ddatguddiad 

O’r  Nef,  er  eu  hynafìaid, — IosefF  dda 

A roes  yr  ola  i’r  Israeliaid. 

Rhyfedd  oedd  canrifoedd  heb 
Oleuni’r  dwyfol  wyneb ! 

Wedi  blynyddoedd  gannoedd  o gwyno, 

Heb  un  gweledydd  pur  i’w  cysuro, 

Wele  o Horeb  oleu  i euro 
Haf  eu  hynotaf  dynghedfen  eto. 

Rhyw  gadarn  lyw  ar  gydio — ’n  Dduw-nerthaw 
Yng  nghyrn  hy  ffwyrawl,  yng  nghoron  Pharo. 

A dieithr  rym  daeth  yr  awr, — i archu  ’r 
Erchyll  deyrn  trahausfawr 
I ryddhau,  er  mawredd  Iôn, 

Ei  dirion  had  o’i  orawr, 


Yr  ymdrech  d Pharo. 

Yn  sytli  i’r  teyrnlys  aethant, 

Erwy  ddwys  sêl  dwedai  ’r  ddau  sant: — 


MOSES. 


309 


“Wele,  ein  Duw,  fel  hyn  y dywed, — ‘Rhô, 
Cyn  im’  hirio,  i ’mhobl  gûn  ymwared; 

O’i  boen,  fy  hoff  gynfab  i, 

O’i  holl  ing  a ollyngi’.  ” 

Ond  y brenin,  erwin  ŵr, 

Hiriai  ’n  hyf  fawr  enw  Iôr, 

Oedd  yn  dal  ei  dduwiau  ’n  dŵr 
O iym  mwy  ar  dir  a môr. 

Rhag  rhoi  ymwared  Duw  a £aledai 
Ei  galon  anhirion;  y teyrn  a’i  heriai; 

Gwyllt  gaer  ei  galon  yn  gelltgraig  elai, 

O’i  fan  wych  sedd  fel  y dyfnach  suddai 
I fedd  mor  ddwfn,  na  fyddai — unrhyw  ol 
O’i  honiad  fythol  pan  ei  diíethai. 

Fal  ffwrn  o ufel  ffyrnig 
Yn  bwrw  fìlamau’n  donnau  dig, 

Felly  y teyrn  hy  yn  awr, 

Gan  derfysg  a gwŷn  dirfawr 
Tarannai,  arwyddai  raith — mwy  creulon 
Am  orchwylion  mil  mwy  erch  eilwaith. 

Gwyllt  atal  y gwellt,  eto 

Yr  un  gwaith  trymwaith  bob  tro; 

Archai  bob  un  roi  ’r  un  rhi 
Yn  fanwl  o briddfeini, 

A’u  hedliw  gai  ’r  genedl  i gyd — eilwaith 
Is  eu  gorwaith  am  eu  seguryd. 

O’u  chwerwon  garcharau — ai  ’u  gwaedd  uchod 
l’r  gloewbell  ofod, — Ior  glybu  ’u  llefau. 

Ar  lawr  y llys  teyrnlys  teg, — arwr  glân, 
Jehofah’i  hunan  daflai  ’i  herfaneg. 

Ger  bron  y gormeswr  balch,  pan  fwrid 
Yr  hoff  wialen,  hi  ’n  sarff  a welid  ! 

Trwy  ’i  balas  ei  hysplandra  trybelid 
Odliwiau  erchyll  a adlewyrchid; 

A’r  lleill,  seirff  uffern,  o drech  cadernid, 

O ddiail  wanc,  oll  ganddi  a lyncid  ! 

Oedd  ddraig  lawn  o ddrygawl  lid, — bygythiai, 
Ei  phen  dyrchai,  a’i  chyntfon  a dorchid. 

Ni  wnai  hyn  i’r  gelyn  gau 
Eu  gollwng  o’u  dyfn  gellau. 


310 


GWAITH  ISLWYN. 


Onid  ail  ei  hudolion — yn  eu  mais 
I Moesen  ac  Aaron? 

Hwythau  a wnaethant  weithion 

0 wiail  seirff,  pa  les  son. 

Ni  wyddom  ni,  braidd,  ddim  yn  awr, — am  rym 
Yr  hen  Gelf  euogfawr, 

Ai  rhyw  rith  lwydrith  dan  len 
Ai  uthr  elfen  gythreulfawr; 

Digon  in  yw  fod  gan  Ner 
Derfyn  ar  ei  du  arfer, 

Ac  iddo  ’n  awr  ei  goddef 
IV  amcanion  union  ef, 

1 galedu  gwael  adyn 

Is  erch  anghrediniaetli  syn. 

Ar  h}m  daeth  uthr  farnau  Duw 
A dinistr  i’r  wlad  anuw; 

Enynnawl  farnau  ’n  unig 
A’u  rhyddhai  rhag  Pharo  ddig. 

Y Nilus,  o holl  anwylion — ddi-rif 
Dduwiau  ’r  Aifft  echryslon, 

Addolid  gan  eiddilon 
Fel  duw  pennaf  uchaf  hon. 

Rhyw  fore  ’n  ol  ei  arferiad — Pharo 
Ddel&i  yno  o dan  ddylanwad 
Ei  goel,  i roi  moliant  gau, — yn  dra  gŵyl 
Ger  ei  Neil  anwyl  plygai  ’i  hej^rn  liniau. 

Moses  hefyd  yn  rymus  a safai 
Yno,  a’i  gadarn  wialen  godai 
Ar  ei  dŵr  rhuol, — duw  Pharo  drawai 
Ar  ei  wyneb,  cledd  Ior  a’i  trywanai, 

A’i  waed  allan  bistylliai — ger  ei  fron, 

Hoff  fywyd  calon  yr  holl  Aifft  ceulai. 

Ercli  olwg  ’ Yr  archelyn 
l’r  Ior  ni  chredai  er  hyn. 

’Rol  haint  y llyffaint,  doi’r  llau 
Ryw  flin  ddi-rif  fìliynau, 

E wnai  ’r  farn  hon  yn  rhy  fyr 
Gwasanaeth  y gau  swynwyr; 

Ei  durfing  wae  roes  derfyn 

I’w  bost  hwy — “Bys  Duw  yw  hyn  !” 


MOSES. 


311 


Pla  ar  bla,  bob  tro  ’n  fwy  blin — Duw  yn  awr 
Uchod  a erfawr  awchai  eu  durfin 
I erchyllach  archolli 
Haiarn  fron  y teyrn  a’i  frh 

Yn  y man,  er  dychryn  mwy 
Ar  y dud  anghredadwy, 

Duw  roes  i’w  was  Moesen — (rhoes  cyn  hynny 
’R  holl  ddaear  obry)  allweddau  ’r  wybren. 

Tywallt  wnai  ar  yr  Aifìft  eon 
Fellt,  a rhwysg  barfolltau  yr  Ion. 

Ond  bro  wen  Gosen  i gyd 
Fel  Gwynfa,  ail  gwahanfyd, 

Yn  nawdd  Duw  gai  hindda  deg, 

Drwy  y llid  yr  holl  adeg. 

Gwenau  haul  gai  yn  helaeth, 

A liedd  Ior  drwy  ’i  goror  gaeth; 

A ser,  y nos,  eurai  ’i  nen 
Odidog,  fel  mwd  Eden. 

Eto  amledodd  tywyllwch  teimladwy 
Uwch  yr  anedwydd  Aifift  ddychrynadwy 
I unrhyw  fynediad  rhy  ofnadwy, 

Nifwl  ydoedd  i law  ’n  afaeladwy  ! 

Ac  addo  wnai  Pharo  tìol — roi  rhyddhad 
Yn  ei  fwriad  fìfug-edifeiriol. 

Yn  ol  ei  arferol  fodd, — rhyfygus 
Wr  hyderus,  ei  air  a dorrodd. 

Mae  ’r  oruchwyliaeth,  y mawr  archelyn, 

Ie,  a’th  yrfa,  bron  ar  ei  therfyn; 

Unwaith  eto,  Duwdod  dyn, — adyn  gwael, 

Ei  gynfab  Israel  o afael  d’  efyn. 

Duw  Iôr  aeth  allan  i daro — yr  Aitìt 
A’i  rym  unwaith  eto; 

Ei  gref  fraich  lwyr  rwygai  ’r  fro 
Y synnawl  farn-nos  honno. 

Jehofah  nododd  gyntafanedig 
Pob  ty  heb  arbed  i’r  cledd  llymedig, 

Bu  uthr  y dinistr  heb  eithriad  unig; 

Ceid  un  marw  ymhob  tylwyth  adwythig, 


312 


GWAITH  ISLWYN. 


Draw  o wych  adHÌl  y ]]ys  clerchedig 
Obry  liyd  gleidŷ’r  gaethes  gloedig. 

Myrddiynau  raeirw  oedd  hanes — anaele 
Yr  un  eiliad  eres  ! 

O’u  cyfrif  ni  fu  cofres, 

Rliy  fawr  i rif  y farw  res. 

Anifail  a dyn  hefyd 

O’r  eang  wae  ’n  marw  ynghyd. 

Ar  hanner  nos  dychrynnwyd — mil  fìloedd 
O deuluoedd,  eu  gobaith  dilewyd  ; 

Un  ddolef  rwygai  ’r  nefoedd 
Un  flin  gcnedlaethol  floedd. 

Clywid  myrdd,  myrdd,  ymhob  man, 

Heb  un  cynfab  yn  cwynfan. 

Bu  y nos  i gynfab  Ner 
Yn  bur  adeg  ddibryder; 

Nos  o lwydd,  nos  o wledda, 

Ei  chof  bereiddgof  barha. 

A ! diben  y cysgod-aberth 
Arwyddai  waed  mwy  fyrdd  ei  werth. 
Gwaed  yr  Oen  oedd  gysgod  rhad 
O’r  Siloh  a’r  Croeshoeliad. 

L]e  gwelid  gwaed  yn  gwridaw 
Tua  ’r  drws,  ai  ’r  dinistr  draw; 

Yr  angel  uchel  ei  law 
Er  aberth  yrrai  heibiaw; 

Ei  finiog  gleddyf  a weiniai, 

Gan  íflamio  i’w  daith  ymaith  âi. 

Pliaro  ’n  awr  rhwng  cyrff  aneiri — ddeffrodd, 
Ryfedd  ftrawd,  i erchi 
Jubili  i holl  bobl  Ion 
O’i  dynion  heyrn  gadwyni. 

G idael  yr  A i fft. 

Gwthiaw  ffwrdd  yr  holl  gaethion 
Wnai  ei  weis  ef  y nos  hon, — 

“Ewch  ar  frys,  oll,  ewch  o’r  fro 
Enbydus  hon,  heb  ado 
Heno  o’ch  eiddo  haeddol 
Yn  yr  Aifft  ewin  ar  ol.” 


MOSES. 


313 


Ar  bob  tu  i’w  gyrru  ’n  gynt 
Rhoddodd  yr  ÀiíFtwyr  iddynt 
Liaws  gloew  o dlysau  glân, 

Rhai  gorau  aur  ac  arian. 

Yn  y nos  C}7chwynasant, — byd  ni  wêl 
Fyth  genel  dan  y fath  ogoniant. 

Dygai  Moses  eu  huchelres 
O Rameses  yn  rymusion, 

Heb  un  llesg,  heb  yn  y llu 
l’w  gelu  wr  digalon. 

Eu  tair  miliwn  o’r  Aifft  drom  a elynt, 
Gydag  urddas  milwrddull  cydgerddynt 
Yn  lluoedd  addas,  a’r  oll  oedd  eiddynt 
Yn  ddiogel  o Gosen  a ddygynt  ; 

A hoff  gais  eu  Ioseff  gynt — i’w  tadau 
O flaenau  oesau  a gyflawnasynt. 

Y lân  golofn  dân  dywynnai — y nos, 

I niwl  bob  dydd  troai; 

Dwyfol  arweinydd  difai 
Byth  yn  nef ! Pa  beth  a wnai 
Elfen  deg  y golofn  dân? 

Tywyniad  Crist  ei  hunan! 

Hon  a droes  yn  fuan  draw, 

O fwriad  i’w  cyfeiriaw 

0 gylch,  rhag  Philistiaid  gau, 

Hyd  anial  11  wm  diwenau  ; 

Y Môr  Coch  oedd  fel  mur  cau 
Ar  draws  holl  rawd  eu  rhesau. 

1 ble  ’r  ai  y bobl  ar  hyn 
A’r  tyrfog  fôr  eu  terfyn, 

0 dan  eu  hing?  Onid  nes 
Dros  eon  Guldir  Suez? 

Na  ! Ior  fyth  berffeithiai ’r  farn, 
Ailgodai  ei  law  gadarn 

1 lwyr  ddial  ar  ei  alon, 

A maeddu  ’u  dig  ym  medd  y don. 

Unwaith  eto  Pharo  ffol — wr  creulon, 
Ymlidiai  a’i  weision  aml  dewisol. 


314 


GWAITH  ISLWYN. 


Gyrrodd,  goddiweddodd  hwy 
Ynghyd  mewn  cyfyng  adwy, 

Ag  angau  yn  dal  cyngor 
Ingol,  rhwng  Migdol  a’r  môr. 

Diau  hanner  nos  dynion 
Yw  bore  ddydd  ebrwydd  Ion. 

Ar  hyn,  y golofn  orenwog  elai 
’N  fawrwj^ch  o’u  hol,  a’r  ddau  lu  didolai, 
Israeliaid  â’i  gwawr  a siriolai, 

A’u  hen  elynion  â niwl  barn  lennai. 

Moses  hyglod,  ei  wialen  gododd, 

A thros  y tonnau  uthr  ei  hestynnodd; 

Yna  dwyre?nwynt  cryf  a daranodd, 

A’r  môr  ei  hunan  â’ i rym  a rannodd, 

Ar  wŷs  Jehofah  yn  ddau  fur  safodd, 

A rhyngddynt  rhodiynt  yn  dorf  waredol, 
Drwodd  hyd  yr  heol, — lle  yn  chwarau 
Eto  ’n  y borau  ceid  tonnau  berwol. 

Tu  ol  i’r  dywell  golofn, — ai’r  beiddiawl 
Ly  w anuwiawl  ar  eu  hol  yn  eofn  ; 

Gyrrai  fyth  yn  fwy  gerwin, 

Ni  welai  i ble,  gan  niwl  blin. 

Darganfu’r  teyrn  drwg  ynfyd, 

A’i  rychwyrn  gedyrn  i gyd, 

Yn  rhy  hwyr,  mai  y môr  oedd 
Bob  llaw  am  bawb  o’u  lluoedd. 

Rhy  ddiweddar  oedd  iddynt 
Ddiengyd  o’u  hynfyd  hynt. 

Y wialen  gref  eilwaith 
Droai’r  môr  draw  i’w  rym  maith, 

A’i  ddau  fur  a doddai  fel 
Eira  nef  ar  ífwrn  ufel. 

Ofer  oedd  edifarhau 
0 dan  y ffyrnig  donnau  ; 

Natur  ei  hun  yn  troi  oedd 
Ei  llaw  i faeddu’u  lluoedd. 

Y gwylltion  wenyg  holltynt — eu  gleiniawg 
Olwynion  pan  yrrynt; 

Tua  ’r  nefoedd  draw  nofiynt, — cerbydau 
A thramawr  donnau  aruthr  am  danynt. 


MOSES. 


31 


Pharo  gerth,  yn  nerth  ei  nwj7d, 

A’i  fyddin  oll  a foddwyd. 

Y tu  hwnt  i’r  Aifft  a’i  hawl, 

Awen  Moesen  rymusawl 
Seiniai  fawl,  ragorawl  gân, 

Arweiniai’r  côr  ei  hunan; 

A rhif  y ser,  dyrfa  syn 

O addolwyr  i’w  ddilyn. 

O’r  tu  arall  i allu 

Ein  llygredd  a’r  dyfnfedd  du, 

Ei  gân  fyth  dawdd  i gun  fawl 
Gwiw  “Gân  yr  Oen”  gogonawl. 

Yn  yr  anialwch. 

Daeth  i’w  braint  y fendith  brid 

0 warediaeth  a rhydid! 

Gwaith  Moesen  fwyn  mwy  ’n  eu  mysg 
011  oedd  eu  diwall  addysg. 

Goruchwyliaeth  eu  disgyblaeth 

1 wedd  odiaeth  sancteiddiedig, 

A’u  cymhwysiad  i addoliad 

I wir  rodiad  pobl  buredig,-- 

Bellach,  oedd  anhawddach  nod — nag  agor 
Gwgus  fôr  o’i  waelod  ; 

Dwyn  y bobl  o gadwen  bai 
A fyddai  yn  fwy  rhyfeddod. 

Yn  fuan  wedi  sdaniaw 

Ar  hoew  wychr  drefn  yr  ochr  draw, 

Eu  gorddig  wrthnysig  nwyd 
Anghyson  a ddanghoswyd, 

O’u  mawr  siom  yn  Mara  sur, — 

Aur  adeg  i’w  Gwaredur ! — 

Ni  chofient  eu  huchafiaeth 
Na’r  hoff  deg  hynt  o’r  Aifft  gaeth ; 

Ond,  heb  achos,  cydbechu, 

Tuchan  am  ddwfr,  rhyw  lwfr  lu ! 

Moses  dduwiol  a eiriolai, — yn  daer 
A Duw  a’i  gwrandawai ; 

Y pren  i’r  dŵr  pan  fwriai, — Israel  brudd 
Liaws  anufudd,  meluswin  yfai. 


316 


GWAITH  ISLWYN. 


Wedi  Mara,  mor  dyinhoraidd 
A fu  Elim,  le  nefolaidd, 

Fro  y peraidd  ddwfr  puraf  ! 

Deuddeg  fFynhonnau  diddan 

0 heulog  liw  crisial  glân 
Yno  geid  rhag  eu  hadwyth 
Bob  llaw,  sef  un  i bob  llwyth. 

Yn  anial  Sin  cynhennai, — y genedl 
Ddrygionus,  pan  welai 
Y trysor  ystorasai, 

Yn  eu  llwybr  yrn  mynd  yn  llai. 

Gwaeddent,  achwynent  am  grochanau, 

Llon  doraeth  yr  Aifft  a’i  llawnderau, 

Heb  unwaith  feddwl  am  boenau, — ei  hiau  faith, 
Neu  gofio  unwaith  eu  gefynnau. 

Duw  a roes,  ar  gais  Moesen 
Fara  yn  liael  fry  o’i  nen ; 

Cryndeg  fel  had  coriander, 

Fel  mel  ddiliau’r  borau  ’n  bêr. 

O fy w rhyfedd  ! Tyrfa  afiifawl 
Yn  hyfryd  dyfu  ar  ford  dwyfawl ! 

Anial  Sin  wnai’n  le  swynawl, — i’w  miloedd 
Yd  y nefoedd  oedd  yn  wledd  ddyddiawl. 

Trwy  uchel  faeth  angelion — y genedl 
Fagai  ynni  ddigon 

1 yrru  myrdd  o ddewrion 
Hyglod,  ail  us,  o’u  gwlad  lon. 

Yn  eu  heisiau  tuchanasant, — eilwaith, 

Ond  wele  Ogoniant 

Ior  yn  syn  gerbron  y sant — ar  graig  grog, 
Arwydd  o’i  enwog  ddwyfol  urdduniant. 

Ei  ddihafal  wialen 
Darawai’r  graig,  hyfgraig  hen, 

Allan  o honi  deilliai’n  union 
Wyrthiawl  lifiant,  ryw  nerthol  afon, 
Chwyddedig  ddyfroedd  ddigon — at  reidiau 
Y llwythau  oll  weithion. 

Amalec  â.grym  ei  lu — ddoi  i’w  cwrdd, 

Ei  gyrch  fu  agwrdd  i’w  gorchfygu ; 


MOSES. 


317 


Ond  rlioes  eiriolaeth  Moesen, — a rhinwedd 
Yr  enwog  wialen 
Loew  fnddugoliaeth  lawen, 

Diail  lwydd,  i’r  genedl  wen. 

Rhagarwydd  o’r  rhagorol 
Gadau,  yn  Nuw,  geid  yn  ol. 

Ar  fynydd  dwyfol  gorsynnawl  Sinai 
Trwy  ddwys  ogoniant  lor  a ddisgynnai ; 
Fel  cydllais  moroedd  Efe  gyhoeddai 
Ar  ei  eithafoedd,  ei  Gyfraith  ddifai. 

Yn  daran  ar  daran  ’n  awr  ymdorrai 
Ei  eirchion  unicn — a’r  graig  enynnai, 

Ar  un  tarawiad  yn  ffwrn  troai. 

A’r  anial  mawr  grynai — i’r  terfyngylch 
A’r  genel,  ogylch,  rhag  Ion,  lewygai. 

Miloedd,  miloedd  o dewion  gymylau 
Unent  eu  plygion  a’u  duon  doau, 

I ffurfio  cuddìen  ar  ben  y bannau, 

A phabell  ordywell  i Dduw’r  duwiau, 

A’i  lu  o engyl,  rhag  cloddio  o angau, 

Wrth  weld  gor-ryfedd  glaer  ogoneddau 
Ei  ddwyfol  wyneb,  fecld  i íìliynau. 

Wele’n  awr  ein  glân  wron 
Yng  ngwyddfod  liynod  ei  Ion  ! 

W}7neb  yn  wyneb  fe  ymddiddanai 
A Duw  ei  hunan,  nes  gordywynnai 
Ei  wyneb  yntef — fe  ganolbwyntiai 
’R  gogonedd  yn  ei  wedd,  er  na  wyddai ; 
Ei  lirain  agwedd  a gyfranogai 
O’r  moroedd  o wawl,  o’r  mawredd  welai. 
Eiddilwch  Israel  ni  ddaliai — ’r  purdeb, 

Ei  haul-wyneb  o olwg  a lennai. 

Ior  rodd  i’w  gyfarwyddaw 
Ei  reith-lyfr  i’w  nerthol  law  ; 

Diail  lyfr  i’r  genedl  oedd, 

Rheol  lwys  i’r  ol-oesoedd  ; 

Cynllun,  cyfamodlun  mad, 

Hyd  egwyl  y diwygiad  ; 

I’w  paratoi  mewn  pryd  teg 
I odiaeth  ryfedd  adeg 


318 


GWAITH  ISLWTN. 


Trwy  ddarbod  hir  i dderbyn 
Y dedwydd  had — y Duw-ddyn. 

0 flwydd  i flwydd,  ei  gref  law 
Wnai’n  llonydd  iawn  eu  lluniaw 
Yn  araf,  araf  i fod 

Yn  ddedwydd  bobl  i Dduwdod. 

Ar  ben  yr  hynt  oeddynt  yn  bobl  sancteiddiol, 
Gwyl  a phuredig  hil  ofíeiriadol, 

Yn  barod  i esgyn  o’u  prid  ysgol 
Adre  i gy rrau  ’u  hystad  ragorol. 

Rhosydd  Moab. 

E ganfu’r  prid  gy nfab — yn  g^mllun-ach 
I’r  oesoedd  rnwyach,  yn  rhosydd  Moab. 

Addfwyn  un,  dim  ond  unwaith 
Yng  nghyfnod  ystod  y daith 
Y collodd  ef  ei  nefol — larieiddfryd, 

Dros  ennyd  resynol; 

Trwy’r  gwall  fe’i  cauwyd  allan 
O’i  lwys  etifeddiaeth  lân. 

Yn  ufudd  i’r  arch  nefawl, — aeth  i farw 
Wrth  ei  fodd  yn  hollawl ; 

A nerthodd  Duw  yn  wyrthiawl, — ei  lygaid 

1 weled  y gannaid  wlad  ogonawl. 

I ben  Nebo  ’n  ddigwynion  esgynnai, 

Canan  dêg  eirian  oll  ymagorai ; 

Duw,  i loniant  ei  was,  a’i  dadlennai ; 

Trwy  ei  orfoddiant,  tra  y rhyfeddai, 

I anwylach  Canan  elai, — i wJad 
Hapus  ei  Geidwad,  o Pisgah  hedai. 

A’i  Dduw  byw  a’i  claddodd  ban 
A’i  law  anwyl  ei  Hunan. 

Mawr  fu  ym  moreu  ei  fywyd, 

A’i  hir  oes  oedd  fawr  ar  ei  hyd ; 

I fyrdd  uwch  o fawredd  aetli 
Awr  heulog  ei  farwolaeth  ; 

O ! ddialar  angladd  hylon, — 

Fu  neb  ond  Jehofaii  yn  hon. 


Y GROES. 


319 


Y GROES. 

FFO  ymaith,  Haul ! i gongl  dywylla  ’r  nen  ! 

A gyda  thi,  dan  wgu,  aed  y dydd; 

Ac  0,  na  ad  belydryn  ar  dy  ol. 

Golygfa  rhy  arswydol  hon  i wawl, 

A chy wilyddia  ’r  dydd  ei  harddel  hi, 

A’r  nos  ddychrynnai  pe  bai  ganddi  lygad. 

Na  ddywed  wrth  y ser,  os  crwydri  i’w  plith, — 
Ac  i ba  le  na  chrwydri  ’n  awr?  Pa  le 
Sy  ddigon  pell  o olwg  byd  fel  hwn? 

Y pellder  mwyaf,  mil  rhy  agos  yw! 

Cei  roesaw  yno;  yno  mae  y saint 
Yn  goronedig,  a’r  ano-ylion  pur; 

A pharch  i’r  JDuwdod  yw  ’r  arwyddair  fry, 

Yr  allwedd  aur  a egyr  byrth  y nen 
Gan  sicrhau  croesawiad  llawn  a rhwysg 
I bob  ymwelydd,  pob  addolydd  ddêl 
Pe  o ddistadlaf  barth  cre’digaeth  Ior: — 

Ond  O ! na  ddywed  wrthynt  pam  yr  wyt 
Yn  crwydro  o’th  gartrefol  gyleh  mor  bell, 
Rhag  iddynt  yn  eu  santaidd  ddigter,  oll 
F ry  ar  eu  claer  orseddau,  dyngu  ’nghy d 
Na  thremiant  ur  y ddaear  euog  mwy 
Ar  ol  dy  fachlud,  i sirioli  ’r  nos; 

Ac  nad  ymwelant  fytli  â’u  hathrist  loer, 

I’w  llawenhau  â’u  gwenau  llawn  o hedd, 

Ac  i’w  chysuro  ar  ei  gyrfa  brudd. 

Ti,  frenin  y planedau,  boddlawn  fydd, 

Ac  amyneddgar — aros  gyda  ni. 

Enwocach  eto  fydd  y ddaear  hon 
Na’r  ser  i gyd — enwocach  trwy  y Groes. 

Na  chrwydra  ’mhell  gan  wylo  am  dy  DJuw, 
Rhaid  wrth  dy  wawl  cyn  hir  i d iwyn  i mewn 
Ddisgleiriach  dydd  o adgyfodiad  gwiw, 

Na  chododd  o wybrennau’r  dwyrain  draw 
Ei  fath  erioed  er  pan  y’th  aned  yno. 

Dwed,  Leuad  deg ! Ble  ’r  oeldit  ti  bryd  hyn? 
Yr  oeddit  tithau,  fel  y Ddaear  dlawd, 

Yn  dywell  ac  yn  bruddaidd  iawn  dy  wedd; 
A’r  haul  ni  fynnai  daflu  siriol  drem, 

Na  throi  ei  wyneb  golau  atat  fry, 


320 


GWAITH  ISLWYN. 


Na  sylwi  ar  dy  ddagrau  aml,  o lid 
Dy  fod  yn  gwasanaethu  byd  mor  wael. 

Ac  wylo  ’r  oeddit  mewn  rhyw  gongl  o’r  nen 
Yn  athrist,  fel  y gwragedd  wrth  y Grces. 

Gogwydda’i  ben,  O wirfoddolrwydd  pur  î 
Nid  marw  o boen,  ond  o ewyllys  mae. 

Nid  chwi,  elynion  erch,  ac  nid  tydi 
Felldigaid  Groes,  a ddyg  ei  fywyd  ef. 

Ei  “roddi”  mae;  pa  gariad  mwy  na  hwn  ! 

Ei  “roddi”  mae;  ei  hun  y rhodd  a’r  rhoddwr. 

Gogwydda  ’i  ben — ei  ben  oedd  uwch  na  ’r  haul> 
Oedd  gyfuwch  â Jehofa  ar  ei  fainc. 

Rhy  uchel  oedd  i’w  dynnu  i lawr  trwy  drais, 

Ac  i ymostwng,  ond  o hono  ’i  hun. 

Ei  hunan  trodd  ei  ystlys  at  y cledd, 

Trylymaf  gledd  cyfiawnder  ar  y bi*yn, 

Wirfoddawl  Oen  yn  gwaedu  dan  ei  glwyf. 

Ewch  ymaith,  filwyr  ! dyd  y goron  ddrain 
Ei  hunan  ar  ei  ben,  a’r  bicell  ercli 
A’i  law  ei  hun  i’w  galon  santaidd  gyr. 

Aed  Simon  heibio.  Dug  ei  groes  ei  hun 
Er  yn  flinedig,  ac  er  fod  ei  ing 
Yn  tynnu  gyda’i  chwŷs  boríforawl  waed. 

Nid  Isaac  yw;  ni  raid  ei  rwymo  ef 
A dwylaw  ereill.  Mae  ei  law  ei  hun 
Yn  barod,  a’i  gyfiawnder  yw  y cledd, 

Ei  dd^ddf  ei  hunan  yw  y gyllell  lem. 

Ond  A,  greulonaf  fyd,  rhy  íawn  tydi 

0 ddienyddwyr  yr  addfwynaf  Oen. 

Dy  law,  Waredwr,  cadw  dan  dy  fron, 

Mae  dwylaw  torf  yn  barod  ar  bob  tu 
l’w  trochi  yn  dy  waed  a chodi  ’th  Groes. 

Efe  ni  holai  fel  yr  aberth  gynt, 

Wrtli  ddringo  ael  y mynydd  dan  ei  loes 

A’r  allor  ar  ei  gefn — ni  holai  ef 

“Fy  Nhad,  mae  ’r  Oen?”  Fe  ’i  gwelai  ynddo  i hun 

Ond  nid  oedd  yno  angel  llon  gerllaw 

1 ddangos  arall  nod  i tìn  y cledd. 

Distawa,  Ddaear ! Tithau,  Pilat,  taw  ! 

A bydded  Csesar  heb  ei  goron  mwy; 

Nid  Rhufain  sydd  yn  llanw  ’r  fainc  brydnawn 
Swyddogion  ymerodraeth  fawr  ei  Dad, 


Y GROES. 


321 


Cyfìawnder  dwyfol,  deddf  y bydoedd  oll, 

Sydd  yn  ei  wysio  ef  ger  bron  y fainc, 

Uwch  mainc  na  hon  tu  cefn  i ìen  y cnawd, 

Lle  penderfynir  tynged  engyl  dercli, 

A lle  mae  bydoedd  yn  afrifawl  dorf 
Dan  grynu  ’n  aros  am  eu  bythol  ífawd. 

Ei  air,  ei  awgrym,  ddymchwelasai  ’r  byd, 

Gan  ddadgorffori  llysoedd  Rhufain  fawr; 

Ei  air  greasai,  uwch  yr  adfail,  lys 
Ar  wychach  dull  palasau  ’r  dwyfol  fyd  ; 

Ac  un  o’r  engyl  (teyrn  angylion,  ef) 

Ddygasai  orsecìd  glaer  o’r  wybren  fry, 

A byddin  o seraffiaid,  ac  Efe 
A eisteddasai  ar  y fainc  mewn  rhwysg 
Anfeidrol,  a’i  holl  farnwyr  wrth  ei  draecl, 

,A’i  holl  gy hudclwyr  ger  ei  fron  yn  fud, 

A hollalluawgrwydd  yn  grymuso  ’r  farn. 

Pa  ddynol  allu,  pa  uffernol  nerth, 

Pa  nerth  uffernol  dynol  yn  gy tun, 

Allasai  ei  ddarostwng  Ef?  Pa  deyrn 
Feiddiasai  ’i  wj^sio  ger  ei  fron,  Efe 
Sy  ’n  arwain  holl  fyddinoedd  nef  y nef, 

A’r  hwn  wrth  natur  oedd  dragwyddol  lyw, 

Y nesa  ’n  y freniniaeth  at  ei  Dad, 

Yn  llanw  ’r  oesoedd  trwy  yr  yspaid  pan 
Nad  oedd  yr  enw  amser  ar  barhad, 

Oncl  tragwyddoldeb  pur  yn  llanw  ’r  oll, 

Ac  Ef  ei  hun,  â’i  hun,  yn  llanw  tragwyddoldeb  ! 
Mab  Duw,  a Duw,  a Duw  mewn  dyn  oecld  ef; 

A’i  ganiatad  yn  unig  allsai  roi 
I’r  hoelion  lymdra,  ac  i’r  clecldau  fin. 

Fe  sedodcl,  do,  mewn  llys  goruwch  y ser, 

Ryw  fyrcld  o oesoedd  cyn  ei  hoeddi  hi, 

Y ddedryd  fawr  a’i  rhwymai  ar  y Groes; 

Ei  air  ei  Hun  trwy  enau  pryfyn  oedd 

“ Croeshoelier  Ef  !”  Bloedd  iawnder  ydoedd  hon, 
A chais  y ddeddf  a roddwyd  ganddo  ’i  hun, 

A’r  hon  o hono  ’i  hun  oedd  ardeb  llawn. 
“Croeshoelier  Ef  !”  O Sinai  daeth  y waecld, 

Ac  nid  oedd  bloedd  Caersalem  ond  yr  aclsain. 

Arafwch,  filwyr  dig  ! eich  Ceidwad  yw  ! 

O,  dygwch  rai  ei  Groes,  y mae  ei  friw 
Yn  ddigon  iclcìo  er  ei  fod  yn  Dduw. 
x 


GWAITH  ISLWYN. 


Anfeidrol  lid  sy  ’n  plygu  ’i  ysgwydd  Ef, 
Cynddaredd  utìfern,  a digofaint  Nef; 

A ! fraich  a ddrylliai  fydoedd  dan  ei  bwys, 

I ddynion  yn  rhy  fawr,  i Dduw  yn  ddwys ! 

Ond  nid  oes  cynorthwywr  un  gerllaw, 

O’r  ddaear  isod,  nac  o’r  nefoedd  draw; 

Ei  hunan  dwg  y llid,  ei  ddwyfol  fraich 
A’i  cynnal  yn  fawreddog  dan  y baich 
Nes  syrthio  o’r  tu  ol  i’w  Groes  brydnawn 
O’r  golwg  byth,  i ddyfnder  môr  o Iawn. 

Ei  liun  3Tn  gaer  o gylch  ei  eglwys  roes, 

Anfeidrol  amddifFynnwr,  ar  y Groes. 

Ei  hun  gwrthsafodd  holi  fagnelau  coll, 

Fel  Craig  yr  Oesoedd,  craig  y bydoedd  oll. 

Pistylla  gwaed,  ac  ynddo  Iawn,  o’i  glwy, 

Mae  dyn  yn  rhycld,  mae  Duw  yn  focldlawn  mwy. 
Gwel  byrth  y nefoedd  yn  ymagor  fry, 

Clyw  udgorn  hadcl  yn  seinio  o Galfari ; 

Yr  Iawn  yw’r  allwedd  a cldatglodd  y nef, 
Agorodcl  euraidd  byrth  Caersalem  gref; 

A’r  Iawn  a gododcl  udgorn  hecld  bryd  hyn 
At  enau  per  Trugaredd  ar  y bryn. 

Gadewch  yr  allor,  archoffeiriaid,  mwy, 

A’r  holl  aberthau,  llwyr  ddilewch  hwy. 
Ymrwygocld  y wahanlen  ! D >ed  yn  awr 
Y byd  ger  bron  y drugareddfa  fawr. 

Caecl  allor  gadarn,  clo,  ac  aberth  llawn, 

Offeiriacl  hefyd  ar  y Groes  brydnawn, 

Yr  oll  yn  un,  a’r  un,  trwy  ’r  oll,  yn  Iawn. 

A ! ni  raid  icldo  mwy  ddioddef  loes, 

Mjmychu  ’r  aberth,  nac  ailgodi  ’r  Groes. 

Ni  fedd  cyfìawnder  un  gofyniad  mwy, 

Mae  ’n  fodcllawn  byth  yn  nyfncler  iawnol  glwy. 
Holl  saethau  ’r  ddeddf,  a lioll  bicell  iu  ’i  llid 
I’w  galon  fawr  derbyniodd  hwynt  i gyd, 

Ac  ni  clclaw  un  o honynt  fyth  i’r  lan 
I agor  eilwaith  glwyf  pechadur  gwan. 

Ei  holaf  saetli,  diflannocìd  yn  ei  glwy, 

A soddocld  yn  ei  waed  ei  mellclith  mwy. 

Ai  dyma  ’r  tâl,  raslonaf  haelaf  Un  ? 

Am  ras  mor  fawr  ai  clyma  dâl  y dyn  ? 


Y GROES. 


323 


Dy  wawdio,  addfwyn  Oen,  tra  dan  y llid 

Yn  marw  yn  dy  waed  dros  fleiddiaid  gwaetha’r  byd. 

Arafwch,  tílwyr  dig,  y Ceidwad  yw, 

Y Mab  yn  llennu  yn  y dyn,  y Duw  ! 

Mae  yna  urddas,  oes,  a chariad  cun, 

Diderfyn  gariad  at  golledig  ddyn. 

Mae  yna  gariad  mewn  gweithrediad  llawn 
Yn  agor  dôr  y carchar  ag  allwedd  gref  yr  lawn; 

O trowch  y bicell  rhag  ei  galon  gu, 

Mae’n  chwyddo’n  awr  o gariad  atom  ni; 

Ond  na — “heb  ollwng  gwaed”  nid  oes  i ni 
Faddeuant,  nac  mewn  unrhywT  waed  ond  gwaed  ei  galon  gu. 
Mae’n  rhaid  ei  dryllio,  ynddi  hi  y trig 
Yr  unig  rin  ddyhudda  ddwyfol  cldig; 

Myn  Ior  ei  hagor  hi,  o’i  mewn  y mae 

Y perl  o Iawn,  y pridwerth  i’n  rhyddhau. 

O tynnwch  alìan,  tìlwyr  dig  gerllaw, 

Yr  hoelion  llymion  o’i  dirionaf  law — 

Y llaw  fu  ’n  selio  yr  ymrwymeb  gu, 

Yr  hen  gyfamod  am  ein  byw^yd  ni, 

Cyn  seilio  ’r  byd,  cyn  cynneu  seren  fry. 

O na  cldywedwch  wrtho, — “GwTarecl  cl’  hun,” 

Pa  fodd  y gall  tra  ’n  gwared  euog  dclyn  ? 

Saf,  Geicîwad  mawr  ! Saf  yna  ar  y pren  ! 

A’n  gobaith,  os  disgynni,  fyth  dan  len. 

Dy  waed  y wT  ’r  unig  Iawn  am  bechod  dyn, 

A’r  unig  ffordd  i’w  wared  ef  yw  peidio  gwared  d’  hun. 

Na  wawdiwch  ef,  O ladron,  dan  ei  loes, 

Mae  ’ch  by wyd  yn  ei  angau,  mae  ’ch  nefoedd  yn  ei  Groes. 
Mae  ’i  unig  flfordd  i’w  orsedcl  yn  arwain  trwy  ei  waed, 

Ac  wrth  ymostwng  dan  ei  faich  tyn  fydoedd  dan  ei  clraed. 

“Gorffennwyd  !”  Mae  taranau  Horeb  draw 
Yn  ddistaw  oll,  ac  wybren  loew  mwy 
O ddwyfol  dangnef  yn  amgylchu  ’r  byd. 

“Gorffennwyd!”  Mae  y cwmwl  tew  yn  wag, 

Llwyr  gollwycl  ei  lidiawgrwydd  yn  y Groes. 

Mae  llais  yr  udgorn  cryf  yn  beraidd  mwy, 

0 Sinai  ’n  beraidd;  tangnef  yw  y floedd. 

Mae  ’r  bobl  yn  britho  ael  y mynydd  draw, 

A gyda  Moses  ant  i wydclfod  Duw, 

1 wyddfod  Duw  gwyddfodol  yn  y cnawcl. 

A hen  wersyllfa’r  coclwm,  fuasai  gynt 
Yn  sefyll  draw  o hirbell,  droir  mwy 

Yn  drigfa  hedd,  a goruchafiaeth  lawn 


324 


GWAITH  ISLWYN. 


Yw’r  floedd  a enfyn  ei  myrddiynau  fry 
Trwy  holl  balasau’r  ser  i lys  y Tad. 

“ Gorífennwyd  !”  Nid  oes  yn  y gyfraith  lân 
Lidiawgrwydd  ; mae  yn  gwenu  uwch  y Groes, 

A gwenu  bywyd  ar  farwolion  mae. 

Neshewch  iT  mynydd,  nid  oes  terfyn  mwy. 

Mae  Sinai’n  eistedd  ar  ei  sail  mewn  hedd, 

A môr  o waed  yn  golchi  ei  ochrau  fry 
Gan  ddiffodd  fyth  ei  ffwrn  o oesol  dân 
A chuddio  ’i  lethrau  â thrysorau’r  Iawn. 

Pan  grynai  ’n  ddirfawr  dan  daranau  Duw, 

A llais  y ddeddf  oddiar  ei  fflamiol  frig, 

Gan  gryfed  oedd,  yn  peri  i’r  ddaear  oll 
Adseinio’n  hyawdl  mewn  daeargrynfau — 
Bregethwyr  hyfion  areithfeydd  y graig — 

Bryd  hyn  pan  grynai  ’n  ddirfawr,  a phan  grynai 

Y byd  o’i  gylcli  fel  ar  ymddatod  mwy, 
Amlygwyd  Iesu  ’n  trengu  yn  ei  waed. 

Anfeidrol  eífiiith  ! Safodd  yn  y fan  ! 

Da  ganddo  orffwys  wedi  crynu  cyd 

A chuddio  ’i  ben  am  oesoedd  yn  y mŵg. 

Ac  i bechadur  euog,  hyfryd  yw 

Cael  noddfa  gadarn,  craig  i sefyll  arni — 

Lle  saif  yr  oesoedd  a lle  saif  y ser 
I sefyll  wedi  syrthio  filwaith  dan 
Ystormydd  profedigaeth,  ac  o flaen 
Awelon  amser,  siomiant  ym  mhob  awel; 

A sefyll  nes  i donnau  angau  oll 

Fynd  drosodd  fythoedd — sefyll  yn  ddi  gi'yn 

Rhwng  chwyldroadau  tanllyd  ddydd  y Farn, 

Pan  syrth  y ser,  fawreddus  danbaid  gyrff, 

Yn  ddrylliau  fyrdd  ar  draws  eu  gilydd  fry, 

Eu  deddfau  ’n  anhrefn,  anhrefn  eu  deddf. 

O,  nac  ymffrostied  dyn,  y mwyaf  hoff 
A’r  mwyaf  hawddgar,  yn  ei  gariad  mwy. 

A chwithau,  arclìangylion,  byddwch  fud. 

Nid  oes  anwyldeb  yn  y Nef  wrth  hyn. 

Y seren  bellaf  yn  yr  entrych  drçw, 

Yr  uchaf,  nesaf  at  orseddfainc  Duw, 

Sy’n  yfed  gwawl  ei  bresenoldeb  by th, 

Gan  adlewyrchu  ei  ddisgleirdeb  llawn — • 
Disgleirdeb  ddallai’r  haul  â bythol  nos, 

Y seren  bellaf — pell  i’r  ser  eu  hunain, 

Edrycha  i lawr  trwy  T anherfynol  drai, 


Y GROES. 


S2 


Ac  ar  ein  tywyll  fyd  sefydla  ’i  tlirem, 

Ac  yma  cenfydd  Gariad  yn  gwaghau 
Ag  haelaf  law  holl  drysorfeydd  y Nef, 

Gan  arliwys  allan  gyfoeth  Duw  ei  Hun. 

Gwel  yma’r  briodoledd  ar  ei  sedd, 

Y Groes  ei  sedd,  â drain  yn  goronedig 
Ar  Galfari,  a’i  gwisg  yn  goch  gan  waed, 

A than  yr  ymdrech  ddwys  yn  chwysu — Iawn  ; 
A’r  oll  i gadw’r  anheilyngaf  rai, 

Yr  anheilyngaf  o’r  anheilwng  oll. 

Arferol  yw  y ser  o edrych  yma 
O’r  adeg  pan  ddisgynnodd  Duw  o’u  plith 
I’r  preseb,  a’i  orseddfainc  gyda  hwy 
A’i  holl  balasau  ar  eu  bannau’n  wag. 

“ Duw,  cariad  y w nid  iaith  y ser  mo  hyn, 
Rhy  uchel  iddynt  hwy  yr  arddull  hwn. 

Yr  olaf  a’r  hawddgaraf  enw  yw 
Ar  Dduwdod,  ac  â llythyrennau  gwaed 
Ei  ysgrifennwyd  gyntaf — gwaed  yr  Hwn 
A gynrychiolid  gan  yr  enw  per. 

Ac  ni  adwaenai  Gabriel,  er  mor  bur, 

Ac  er  mor  ddwfn  yng  nghyfrinion  Duw, 

Ni  wyddai  ef  yr  un  o’i  lythyrennau 
Nes  ei  benodi  i drosglwyddo  i’r  byd 

Y newydd  am  ei  sylweddolwr  mawr. 

Duw,  cariad  yw  ;”  a fynnai  angel  glân 

Blymio  yr  enw  ? Safed  wrth  y Groes ; 

Mae  yno  yn  ei  waed  yn  llanw’r  enw, 

A’r  enw’n  llanw’r  byd  o gylch  â hedd. 

Wrth  weled  anfarwoldeb  ar  y Groes 
Yn  marw — Hollalluawgrwydd  dan  y baich 
Yn  plygu — ’r  llais  a roes  i fydoedd  fod 
0 dan  ergydion  angau  yn  gwanhau — 
Dedwyddwch  pnr  yn  gruddfan  dan  y dur — 
Pwy  feia’r  cof  os  gedy  allan  mwy 
Holl  enwau  Duw  ond  Cariad — Cariad  byth  ! 

Y mae’n  gyíiawnder  hefyd,  0 mor  llym 
Wrth  Fab,  wrth  unig  aer  ei  goron  fawr: 

Bydd  ddistaw,  Iddew,  am  dy  gyfraith  mwy, 
Ac  am  fanylder  ei  gofynion  hi 

Ar  Sinai  bell,  ei  harswydolrwydd  mawr, 

Ei  llais  y daran,  mellt  yn  lampu  ’i  theml — 
Tyrd  gy da  mi,  danghosaf  iawnder  inwy, 

Yr  un  cyfiawnder  mewn  disgleiriach  drycli. 


32G 


GWAITH  ISLWYN. 


Draw  gwel  dy  gyfraith  37n  crynhoi  ei  bâr 
O’r  oesoecld  oll,  o blith  pob  iaith  a phobl, 
Elfennau  tanllyd,  llwythog  oll  o lid, 

I fynwes  eang  y Machniydd,  nes  tyr 
Ei  galon  ddwyfol  gan  y ffrwydriad  syn, 

Ac  nes  y detyd  cloion  dyfn  y giaig, 

Ac  nes  ysgydwa’r  ddaear  fel  pe  bai 
Byd  arall  yn  ei  tharo  ar  ei  rhod, 

Ei  tharo,  a diddymdra  yn  yr  ergyd. 

Ar  Horeb  bygwtli  llid  yn  unig  mae, 

Oncl  yma,  rhoi  i bob  bygythiad  rym ; 

Yr  udgorn  yno ; yma’r  eleddyf  noeth 
Yn  agor  mynwes  y Deddfroddwr  raawr, 

A’r  llafn  o’r  golwg  yn  ei  briocl  waed. 

Mae  engyl  yma’n  cldistíi  w.  Syndod  dry 
Eu  holl  hyawdledcl  yn  fudanrwydd  pur, 
Muclanrwydcl  doeth  ar  bwnc  mor  fawr — nacì  oes 
Darluniad  arno  yng  nghyfrolau’r  Nef, 

Na  gair  a’i  gesycl  allan  yn  ei  rym 
O fewn  holl  ieithoedd  y nefolion  fry 
Sy  fyth  yn  darllen  rhyfeddodau  Duw, 

Oruchel  waith,  yn  athrofeydd  y ser 
Wrth  ymbartoi  i swyddi’r  dwyí'ol  fyd. 

Y mae  meddyliau  uwch  trosglwydüiad  iaith — » 
Meddyliau  sant  dan  gysgocl  Croes  ei  Dduw  I 

Adwaenoch  Ef,  nefolion,  yn  ei  waed ; 

Mae  yna  fwy  na  gwaed  i’ch  golwg  chwi, 

Ac  nid  yw’r  croesbren  yn  terfynu’eh  trem. 

Y mae  clyfodol  newydd  ’nawr  o flaen 

Y byd  a’r  bycloedd  yn  ymagor  clraw 
O’r  munud  hwn — yr  ydych  yn  ei  welcl 
Yn  Ilawn  o anfarwoldeb,  0 mor  deg  ! 

Mae’r  ddecldf  yn  ddistaw,  a fuasai  gy nt 
Yn  ysgwyd  ìlawer  nef  a i tharan  groch, 

Gan  fygwth  diorseddu  engyl  fyrdd, 

Sef  clynion  wecli  ’u  gwneyd  yn  engyl  mwy 
Trwy  riniauT  gwaecl  sy’n  lliwio’r  Croesbren  fry. 
Mae  gorsedd  Ior  yn  gyfiawn  wrth  ryddhau 
Byd  llawn  o garcharorion,  tra  y ceir 
Ei  gallu  yn  seiliedig  ar  y Groes, 

A’i  haur  golofnau  ’n  ddyfnion  yn  y gwaed 
O’r  golwg,  wecli  ’u  sicrhau  am  byth. 

Gadarnaf  fainc  ! Pwy  all  ei  hysgwyd  hi ! 


Y GROES. 


327 


Gorseddfainc  gras,  gorseddfainc  iawnder  yw  ; 

Gras  yn  teyrnasu  trwy  gyfiawnder  mwy. 

Angylion  ! Pam  mor  ddistaw  ? Mae  y gair 
c‘  Boddlonwyd,” — gair  rhyfeddaf  Duw  ei  Ilun — 

Yn  fil  rhy  bér,  yn  fìl  rliy  lawn  o sw}’n, 

I neb  a’i  clywo,  pe  yn  gerub  glân, 

Ymaflyd  yn  ei  delyn  arian  mwy 
Nes  llwyr  ddistawo’r  adsain  olaf  fyth 
Trwy  holl  wybrenau  y bytholfyd  pell. 

Y mae  cyfiawnder  bellach  wrth  ei  fodd, 

Ei  gleddyf  yn  ddiddefnydd  yn  y wain, 

Camedig  arf',  a’i  farwol  fìn  yn  bwl 

’Bol  taro  ’n  erbyn  calon  Duw  mewn  cnawd. 

O,  pwy  a draetha  rwysg  coroniad  gras 
Wrth  fawrwych  esgym  i’w  orseddfainc  wen, 
Cyfìawnder  yn  ei  gynorthwyo  i’r  lan, 

Y ddeddf  yn  edrych  arno  gyrla  gwên, 

Tra  engyl  Duw  yn  crymu’n  dorf  ddi-rif 
O’i  fiaen,  bob  un  a’i  goron  yn  ei-  law 

Buasai  hi,  Trugaredd,  lawer  oes, 

Yn  wylo’n  athrist  ger  yr  orsedd  hon — 

A barotowyd  cyn  sylfaenu’r  byd — 

Heb  hawl  i esgyn  i’r  eisteddfa  deg, 

Yn  wylo  fod  eu  llawnion  drysorfeydd 
Trwy’r  oesau  ’nghau,  heb  fodd  i’w  hagor  hwy 
Yng  ngallu  Duw  ei  hun,  hyd  oni  ddaeth 
Yr  ArchofFeiriad  o’r  tu  fewn  i’r  llen, 

A’i  waed  yn  dyferynu  ar  ei  ol, 

A’r  allwedd  ganddo, — ’r  unig  un  a wnai. 

Derbyniodd  hi  o law  Cyfiawnder  pan 
Ddistawodd  ei  daranau  uwch  y Groes. 

Mae  Ffydd  a’i  gwrthrych  yma,  mor  gytun  ! 

Adnebydd  hi  ei  gwrthrych  yn  ei  waed, — 

Ei  waed,  ei  gwrthrych,  sail  ei  hyder  oll ! 

Mae’r  lleidr  draw  yn  gweled  mwy  na  dyn, 

Anfeidrol  fwy,  yn  gwaedu  wrth  ei  ochr. 
cc  Arglwydd,”  ar  groesbren  ! Ffydd  sy’n  dwedyd  hyn ; 
Try’r  Croesbren,  ger  ei  fron,  yn  golofn  fawr 
Yr  orsedd  honno  sydd  yn  uwch  na’r  nef. 
c Wyt  ar  dy  ffordd  i’th  Deyrnas  hwnt  i’rser, 

Pan  ddelych  iddi  Arglwydd,  coíîa  fi !’ 

Cyrhaeddodd  yno,  do,  yr  un  prydnawn. 


GWAITH  ISLWYN. 


Iesu  ! A welocld  hwn  dy  degwch  pur, 

Pan  wylit  ddagrau  gwaed  tan  farwol  gur  ? 

A welodd  hwn  falm  bywyd  yn  dy  glwy, 

Ac  yn  dy  angau  anfarwoldeb  mwy  ? 

Ac  oni  welaf  fi  dy  wedd  yn  awr 
Ar  dy  orseddfa’n  decach  fyrdd  ei  wawr, 

A duwdod  yn  disgleirio  ar  dy  bryd 

Fel  hanfod  llewju-ch  heuliau  fyrdd  ynghyd  ? 

Ti,  Deyrn  y bjTd,  Ti,  Frenin  cyrrau’r  nef, 

Dwed,  oni  ’th  welaf  ar  dy  orsedd  gref 
Sy  drosti  ’n  berlau,  drosti  ’n  ser  i gyd, 

A’r  nef  o’th  gylch  yn  un  tragwyddol  wrid ; 
Dwed,  oni  ’th  welaf  mewn  gogoniant  mwy 
Na  phan  yn  wylo  dan  dy  farwol  glwy  ? 

Yr  un  yw  Ffydd,  yn  naear  ac  yn  nef, 

0 dan  y Groes,  o tìaen  yr  orsedd  gref ; 
Angylaidd  lygad,  gwawl  ym  meddwl  dyn, 

Yn  gweled  Duv\'  yng  ngolau  Duw  ei  hun. 

Rhy  deneu  ydoedd  yr  orchuddiol  len 
Borfforai  wyneb  Iesu  ar  y pren 

I’w  dallu,  a dieithrio  ’i  wyneb  gwiw, 

Hi  sychai  ffwrdd  y gwaed,  a gwelai — Dduw  ! 

Mor  ofer,  Pilat,  oedd  dy  ymgais  di 

1 olchi’th  ddwylaw.  Nid  oes  iawn  mewn  dwfr. 
Estynna’th  law,  mae’n  gochach  nag  o’r  blaen. 
Egluro’r  gwaed  yr  wyt  wrth  ymlanhau ; 
Dyfnhau’r  ystaen.  Na’r  hauí  amlycach  yw. 

Pan  wisgo’r  haul  y llen  sy  ganddo  ’nghadw 
Hyd  fore  ’i  dranc,  i guddio’i  farwol  wedd 

0 wyddfod  Duw  pan  ddel  i farnu’r  byd 
Yn  rhyfedd  rwysg  ei  ail  ddyfodiad  glân, 

Nid  dan,  ond  ar  y cwmwl  olaf  mwy — 

Pan  wisga  hon  am  ennyd  uwch  y Groes, 

Nis  gall  gysgodi  dy  euogrwydd  ercli. 

Disgleiria  yr  ystaen  sydd  ar  dy  law, 

0 Pilat,  yng  ngoleuni  haul  cyfiawnder, 

A’i  loer,  cydwybod,  yn  ofnaclwy  glaer. 

Pilat ! Mae  modd  dileu’r  ystaen  er  hyn. 
Arllwysa’r  dŵr,  a dos  a’r  cawg  yn  wag 
A llanw  ef  â’r  dyferynau  drud, 

(Rhy  rad  i ni !)  mor  llachar  dros  ei  rudd 
Ddyferant  i dclyfrhau  y ddaear  secli 
Sy’n  adwaen  ynddo  baradwysol  rin, 


Y GROES. 


329 


Ie,  rliin  i Edeneiddio  byd  o ddrain  ; 

Arch,  Pilat,  idd  y dyrfa  ymbellhau, 

A sangu’n  ysgafn,  tra  y chwiliot  am 
Un  dafn — un  ! Disgleiried  ar  dy  law, 

Mae’r  eira’n  duo  wrth  ei  gwyndra  hi ! 

Saf  dan  ei  Groes  ! Mae’r  olchfa  dan  ei  fron  ; 
O,  bydd  gerllaw  pan  dorro  ’i  by  wiol  ífrwd  ; 
Pan  dorro,  torrir  s}7ched  llawer  oes. 

Ystaen  y cwymp  red  ymaith  oll  yn  llwyr, 
Euogrwydd  oesoedd  foddir  ynddi  hi. 

Saf  dan  y Groes  ! Daw  miloedd  gyda  thi, 

O lawer  byd,  i weled  agor  hon. 

Yn  iach,  f’  aflendid  ! Ymaith  gy da’r  ífrwd 
Sy’n  llifo  i orlynclyn  angof  mwy  ! 

A plied  arosit  heb  lifeirio  ’mlaen, 

Ni’th  welwn  mwy,  rhy  drwm  i nofìo  wyt, 

A thrymach  yw  y Gwaed  i’th  gadw  i lawr. 
Duw  ! Pwy  all  godi’r  bai  a gleddaist  ti ! 


AIL  ein  hiachawdwriaeth  roddwyd,mewn  cyfamod  eithaf  cryf, 


Cyn  sylfaenu  y mynyddoedd,  ac  o flaen  y bryniau  hyf ; 

Fe  ordeiniwyd  yn  Gyfryngwr,  y tragwyddol  Fab  yn  awr, 

Cyn  ymddangos  fel  Creawdwr  i roi  sylfaen  byd  i lawr. 

Ym  moreuaf  gerbyd  cariad  allan  aeth  i’n  hachub  ni, 

Ac  er  dyddiau  tragwyddoldeb  ei  fynediad  allan  fu : 

Cyn  bod  llais  clodforawl  angel,  cyn  bod  llais  clodforawl  dyn, 
Seliodd  y cyfamod  grasol,  seliodd  er  ei  fwyn  ei  hun.  ^ 

Pwy  all  draethu’r  gweithrediadau  am  ein  hia^hawdwriaeth  gacd 
Y symudiad  rhagordeiniol,  a’r  eiriolaeth  drosom  wnaed, 

Yn  nistawrwydd  tragwyddoldeb,  pan  nad  oedd  daearol  fyd 
Yn  bodoli  ond  mewn  arfaeth,  a chyn  geni  ’r  ser  i gyd  ? 

Cyfaneddle’r  ddaear  ydoedd  mangre  ei  foreuol  fryd, 

’R  oedd  dyddordeb  yn  y gwagle  oedd  i dderbyn  sail  ein  byd — 
Byw  i fod  yn  sanctaidd  aílor  i’w  aberthiad  ryw  brydnawn, 

Byw  i’w  lanw  â phrynedigion  drwy  ei  angeu  drud  a’i  iawn  ! 

Ac  wrth  roi  i lawr  sylfeini  y ddaearen  yn  eu  lle, 

Ac  wrth  hongian  oddiarni  fawrion  oleuadau’r  ne, 

’R  oedd  ei  ddwyfol  fyfyrdodau  ar  y mil  rhyfeddach  awr 
Pan  y rhoddai  mewn  cyíÿngder  sylfaen  gobaith  byd  i lawr. 


CYFRYNGWR. 


330 


GWAITH  ISLWYN. 


Carai  fcddwl  am  y boreu  pan  adawai’r  nef  ei  hun, 

Pan  ymgrymai  ’n  ddigon  isel  i wneyd  ei  babell  gyda  dyn  ; 

A clian  gymaint  oedd  ei  gariad,  a chan  gymaint  oedd  ei  aidd, 
Awrlais  y dragwyddol  arfaeth  droai  yn  rhy  araf  braidd. 

Ymddanghosai  yn  ífenestri  proffwydoliaeth  oddi  dr.-iw, 

Hoffai  ddyfod  i’r  rhodfaoedd  drefnwyd  gynt  â dwyfol  law — 
Hen  rodfaoedd  y cysgodau  ! Mynych  cyfarfyddai  ffydd 
A’i  hanwylyd  hawddgar  yno,  er  nad  ydoedd  eto  ’n  ddydd. 

Fel  ar  nos  loeroleu  dawel  gwel  y morwr  ymyl  tir, 

Gwelwyd  ef  gan  batriarchiaid — nid  yn  amlwg  nac  yn  glir ; 
Hoffai  ddangos  ei  ogoniant,  er  mor  b^dl  ac  er  mor  wan  ; 

Er  f'od  môr  o oesoedd  rhyngddynt,  hoffai  sefyll  ar  y lan. 

Gwyddai  ffydd  ei  fod  yn  dyfod,  a disgwyliai  lawer  awr 
Weled  ei  ddisgleiriaf  gerbyd  heibio’r  haul  yn  dod  i lawr; 

Ar  glir  benrhyn  proffwydoliaeth  safai  ac  edrychai  mwy, 

Heb  fwynhau  yr  addewidion,  ond  o bell  eu  gweled  hwy. 

Daeth  yr  amser  terfynedig,  amser  ei  ddyfodiad  ddaetli, 

Ni  bu  ’n  ol  i’w  addewidion,  ei  ryfedd  ymddanghosiad  wnaeth ; 

Y Tragwyddol  Fab  a roddwyd,  ganwyd  yn  dy  wysog  hedd, 

Er  ei  ddod  yn  ddyn,  mae  hynod  fawredd  Duwdod  yn  ei  wedd. 

Ofer  lioli  dim  am  dano  ym  mhalasau  Salem  gain  ; 

Mae  cerbydau  yn  Ephrata,  ni  ddaeth  ef  yn  un  o’r  rhain ; 

Nid  oes  rhwysg  nac  ymddanghosiad,  na  thorfeydd  yn  seinio  clod, 
Nid  oes  cyffro  ar  y ddaear,  er  mai  Duw  ei  hun  sy  ’n  dod. 

Daeth  i lawr  yn  ddigon  isel  i breswylio  gyda  dyn, 

A chymeryd  baiclì  euogrwydd  torf  aneirif  arno  ’i  hun  ; 

Daeth  mor  isel  ag  i’w  ddocíi  yn  y preseb  gwael  heb  fri, 

Daeth  mor  isel  ag  i’w  wneuthur  dan  y ddeddf  i’n  harbed  ni. 

Rhyfedd  ras,  O ryfedd  gariad  ! Ni  bu  'n  ormod  ganddo  Ef 
Adael  ei  ogoniant  uchod,  a’i  orseddfainc  yn  y nef  ; 

Mae  ’r  angylion  yn  ei  ganlyn  gyda  moliant,  cân,  a chlod 
Hyd  ym  Methlem — dyna’r  terfyn.  Nis  gall  angel  pellach  ddod. 

Gwelir  seren  dra  rhyfeddol  ar  ffurfafen  nef  yn  awr, 

Mae  y doethion  wedi  darllen  iachawdwriaeth  yn  ei  gwawr; 
Maent  yn  penderfynu  deall  diwedd  ei  chenhadaeth  lon ; 

Seren  o gyfundraeth  hynaf  cariad  dwyfol  ydyw  hon. 

Pasiodd  heibio  ’r  llys  brenhinol,  pasiodd  lieibio  ’r  ddinas  fawr, 
Mae  yn  sefyll  uwch  Ephrata,  ar  Ephrata  Uif  ei  gwawr. 

Safed  y ddynoliaeth  hithau  yma,  mae  yn  eithaf  blin ; 

Dyma  ’r  man  y mae  y Nefoedd  yn  ei  bwyntio  i maes  i ddyn. 


ALBERT  DDA. 


331 


ALBERT  DDA. 

i.  Galar  y frenhines. 

HpARAN  uwch  ]]ys  Yictoria — a dorrodd 
Dros  dyrau  ’r  freninfa. 

Braw  a’u  todd  oll,  Albert  Dda — yn  sydyn 
Gyrliaeddai  derfyn  gorddiwyd  yrfa. 

Angeu  er  holl  londer  llys 
A dorau  aur,  nid  erys; 

Rhao^  ei  nerth  mor  e^wan  oedd 
Bri  neu  anlloedd  breninllys  ! 

Unfodd  â llwyn  bychan  anfalch 
I daran  follt,  yw  derwen  falch; 

Er  cryfed,  balched  uwch  ben, 

Llwch  ydyw  i’r  llucheden. 

Un  prydnawn  Prydain  hunodd, — truenus 
Trannoeth  y cyfododd; 

Gloewawr  y Sul  pan  glywodd 
Hanes  ei  dranc,  yn  nos  drodd. 

Ganoi  nos  ei  gnul  a wnaeth — i gannoedd 
Gwnnu’n  brudd  gan  hiraeth; 

Ar  ei  ol  i fawr  alaeth 
Ac  arwyl  ddu  Caerludd  aeth. 

Ein  Banon  gun  o’i  hunaw 
Sydd  drist  ar  ei  gorsedd  draw. 

Palasau  heirdd,  pa  les  ynt! 

Eu  swyn  a íFoes  o honynt. 

Ar  lawer  haf  dihafal 
Ble  mor  hoíF  â Balmoral, 

Pan  gynt  y delynt  ill  dau 
Er  mwyn  hedd,  i’r  mynyddau? 

Pennau  ’r  mynydiau  yn  nef 
Oeddynt  i’w  gweld  o’u  haddef, 

A garw  drum  Loclmagar  dra^w 
Uwch  iddynt  yn  ymchwyddaw. 

Anedwydd  weithion  ydyw, 

Oer  fel  y fan  Alban  yw. 

Poen  yw  gweld  Abergeldie, 

Mae  yn  saeth  i’w  monwes  hi. 

Y iach  Alban  uchelbur 
Eilw  i gof  ei  mewnol  gur. 


GWAITH  ISLWYN. 


332 


Darfu’n  llwyr  yr  arwyrain 
A’r  lioen  geicl  yn  Osborne  gain. 

Ni  all  rhwysg  nchelwysg  chwaith 
Sirioli  Windsor  eilwaith; 

Tywyll  yw  y Castell  heb 
Wenau  ei  addwyn  wyneb. 

Eglywir  y nodau  galarnadol, 

Cyfyd  lioll  Brydain  ei  sain  gresynol, 

Yn  ei  galarwisg  mae  yn  gwŷl  eiriol 
Bore  a nawn  dios  y plant  brenhinol; 

A’i  gweddi  sydd  yn  ufudd  ger  nefol 
Orseddfa  yr  Ion,  dros  y weddw  freinol. 

Pan  fo  Yictoria  anwyl  yn  wylo 
Parod  iawn  gawn  ein  Prydain  i gwyno, 

Yn  ei  holl  otíd  mae  ’n  dagrau  ’n  ìlifo, 

Ei  baich  a ddygwn,  cydunwn  dano; 

Mewn  parch  ei  chyfarch  a wnawn,  a’i  chofio 
O flaen  gorsedd  trugaredd,  taer  guro; 

A bedd  ei  hun  anwyl — byddwn  yno 
Yn  fìloedd  gwlad  i fad  gy dofidio. 

Yr  Ion  nas  methodd  â’i  rin  esmwytho 

Loesau  y galon  ddilon,  Ef  ddalio 

Ar  ei  gwiw  sedd  ei  meddwl  rhag  suddo; 

Ac  O ’r  dda  ateg,  gobaith  cwrdd  eto 
A’i  chu  anwylyd,  hcn  a’i  chynhalio, 

Gobaith  gwlad  ber  uwch  ser  a’i  chysuro. 
Gweled  drwy  fíydd  beunydd  y bo — ’r  pell  dir, 
A!  ni  yngenir  enw  angeu  yno. 

Y gyfyng  awr  a gofir, 

Hiraeth  oedd  ar  fôr  a thir. 

Rhoddai  llongau  arwyddion 
Galar  dwys  uwch  gwely  ’r  don. 

Cydostyngent,  hwy  iawn  wyrent 
Eu  baneri, 

Taenai  ’r  hiraeth  a’r  mawr  alaeth 
I’r  môr  heli. 

Ilwnt  ar  adenydd  hoewon  trydanol 
Ehedai  ’r  eres  hanes  resynol ; 

Cyflfroai  don  ar  fôr  cyffiedinol 
JJynoliaeth — ton  o hiraeth  tynhcrol ; 


ALBERT  DDA. 


333 


IToll  ddynoliaeth  aeth  o’i  ol — i wylo, 

Arwyl  oedd  honno  idd  yr  hil  ddynol. 

Rhyw  len  ddu  dros  Berlin  ddaeth, 

Elai  ei  llys  i alaeth. 

Ei  rhwysg  am  alarwisgoedd 
Drwy  gur  newidiai  ar  goedd. 

Paris  orwemp  roes  arwydd 
O gyd-deimlad  rîiad  yn  rhwydd. 

Pob  dawn  wnai  ’i  ffyddlawn  goffhau 
Hyd  awen  Môr  y Dehau. 

Dawn  awen  Zealand  Newydd — draw  gwynai 
Drwy  ganiad  ysblenydd, 

Dyr  boen  Yictoria  beunydd, 

Iachaol  falm  i’w  chlwy  fydd. 

Pren  mwya  ’r  goedfa  i gyd — draw  syrthiodd 
Dros  serth  ymyl  bywyd, 

A’i  drwst  a barai  dristyd — 

Clyw — braw  o bell — clybu  ’r  Byd  ! 

Y dderwen  blannodd  hiraeth — naturiol, 

Victoria  o alaeth, 

I’w  clirion  goffadwriaeth. 

0 tyfed,  ffynned  yn  ffaeth ! 

Na  ddeued  stormydd  eon, 

Gaua  erch  i rwygo  hon ; 

Goruwch  brasder  dyfnder  dôl, 

Ger  byw  rin  dagrau  breiniol, 

Aed  ar  led  uwcli  daear  lawr 

1 awyrfyd  yn  erfawr, 

A draw  boecl  mewn  uchder  bytli 
Yn  deilwng  o’i  Enw  dilyth. 

ii.  Mawl  y da. 

Nis  gwyddem  nes  ei  guddio — yn  y bedd, 

Y buddion  gaid  drwyddo; 

E gyfyd  Prydain  i gofio — a wnaeth 
O lawn  wasanaeth,  a’i  gnul  yn  seinio. 

Y rhyfelog  trystfawr  fola — y byd, 

Heb  oedi  ymgryma; 

Yn  y bedcl  adnabydda 
Y buddiol,  duwiol,  a da. 


334 


GWAITH  ISLWYN. 


Prydain  oll  wedi  ei  golli, — dalodd 
Ei  dyled  i’w  deithi ; 

Un  blaenor,  neb  i lenwi 
Ei  le  ef  ni  welai  hi. 

Rhoddes  le  mwy  mawreddog — i gyhon 
Gofiant  ei  Thywysog 
Xag  i’r  hanes  am  goronog — bennau; 

Am  wir  riniau  pa  deyrn  mor  enwog! 

iii.  R <s2nau. 

Olrheinir  disglaer  hanes 
Ei  ach  ddugiol,  yn  ol,  nes 
Darfyddo,  pallo  y pell 
Oleuni  ar  y linell. 

Rosenau,  fangre  swynawl, 

Adgoffeir  gydag  hotf  fawl, 

Ei  le  genedigol  oedd, 

A bro  tad  Albert  ydoedd. 

Hoffwn  yn  awr  gerllaw  ’r  llys, 

Fwyn  Awen,  gael  fy  nhywys, 

A’r  ser  yn  hanner  siarad 
Arn  rai  fu  mor  hoff,  mor  fad, 

Ond  rliai  sy  ’n  awr  gyda  ’r  ser, 

A Naf ! na  bawn  o’u  nifer  ! 

Yn  nistawrwydd  nos  torrwn 
I wylo  wrth  gofio,  gwn. 

E roddodd  ef  wawrddydd  oes 
I rinwedd,  boreu  ’r  einioes. 

Ac  ymyl  trolyn  camwedd 
A ofnai  fal  dyfnaf  fedd. 

Aeth  trwy  brofedigaeth  deg 
Glas  oed,  beryglus  adeg; 

Diangodd  o’i  hud  engur, 

A chadd  barch  am  fuchedd  bur. 

Rhoddodd  ei  fryd  ar  addysg, 

A dod  yn  enwog  mewn  dysg. 

Dygai  barch  dysgedigion, 

Gloew  baich  o Brifysgol  Bonn. 

Ysgolor  diesgeulus — a thrwyadl 
Dan  athrawon  medrus, 

Rhoddodd  gamp  fawreddus — o’i  flacn  yno, 
Enillodd  honno  yn  llwyddiannus. 


ALBERT  DDA. 


335 


Yno  rhoes  sail  oes  i lawr, 

Sylfaen  bywyd  llesolfawr. 

Ei  feddwl  yfai  addysg, 

Llyn  ydoedd,  a dyfroedd  dysg 
Yn  ei  lenwi  drwy  lonydd 
Efrydion  dyfnion  hob  dydd; 

Torrai  ei  lawnder  tirion 
A’i  olud  ar  y wlad  hon ; 

Feddyliol  gronfeydd  helaetli, — 

Eu  llenwi  i ni  a wnaeth. 

iv.  Y briodas. 

I’w  ddyfodol  ymaddfedu — yr  oedd 
Yn  raddol — dadblygu 

Y ddawn  oedd  i weinyddu, 

A dwyn  gwawr  ar  Brydain  gu. 

Ior  a edwyn  yr  adeg, 

Mae  ’n  parotoi  mewn  pryd  teg. 

A’i  law  gref  e blyg  yr  Ior 

Y gangen  at  ei  gyngor. 

Myn  y pren  i’w  law  mewn  pryd 
Yn  ifanc — a’r  dyn  hefyd. 

Parotoai  Albert  ieuanc 
I wlad  ei  dreigl,  i fawl  di-dranc. 
Cymhwysder  gadd  drwy  addysg, 

Y dyn  mawr,  i ddod  i’n  mysg. 

Is  rheolau  a gwersi  yr  aelwyd, 

Boreu  tawel  einioes,  Albert  luniwyd 
I’w  hofí'  yrfa — i Brydain  ei  ífurfiwyd, 

Mewn  gwybodau  a moesau  cymhwyswyd. 

Y mae  yn  gyfiawn  i’m  hawen  gofio 
Am  y swyu  addien  grymus  wnai  iddo 
Adaw  Coburg,  rhoi  Gotha  deg  heibio, 

Er  mwyn  gwneyd  Pi-ydain  addwyn  yn  eiddo. 

Uniawn  dywysog  ! Pan  ein  dewisodd 
Mid  am  enw  neu  am  glod  y dymunodd, 

Nac  am  allu — serch  pur  a’i  cymhellodd; 

Nid  ei  addysg,  ei  galon  dueddodd 
Albert  yr  ieuanc  i lwybraw  trwodd ; 

Nid  y goron  ogoned  a garodd — 

Y Goronedig  addfwyn  a’i  swynodd, 

Ei  theyrnwialen  a’i  thron  ni  welodd. 


336 


GWAITH  ISLWYN 


Y deg  Victoria  a’i  dygodd, — swynion 
Yictoria  lon  dros  y don  a’i  denodd; 

Yn  ddilwgr  ei  gariad  ddaliodd, — tynhau 
Wnai  ’i  aur  refìynau  oni  orffennodd. 

Diddanwch  dydd  eu  huniad 
Gofîr  yn  hir,  a’i  fwynhad  ; 

Wrth  eu  plant  traethant  yr  hen 
Am  floedd  y lluoedd  llawen, 

Unol  gy fFredinol  dôn 
Anwyl-ber  gydgân  Albion ; 

A’r  taranau  o’r  Tŵr  enwog, — a niwl 
Magnelau  galluog, 

Bob  lìun  yn  dyrchu  ’n  dorchog — i’r  nefoedd, 
Llen  daenfawr  oedd  uwch  Llundain  fawreddog. 

Prydain  yn  darwain  ar  uchelderau 
Orfoleddus  foliannus  fìliynau, 

A’u  llwyr  fryd  oll  ar  fawrhau — ’r  pâr  breiniol, 

Rhoi  llef  arddunol,  yr  holl  fyrddiynau  ! 

Caent  fendith  Cymru  hithau  — anfonodd 
I fyny  wedaiau 
Hyd  orsedd  Ior  dros  y ddau 
Am  Iwydd,  hedd,  ac  aml  ddyddiau. 

Hawddgar  bâr,  oedd  ger  y byd 
Yn  hyfawl  gynllun  hefyd — 

O undeb  a fîÿddlonder 
O dan  fad  ordinhad  Ner. 

Delw  o anwyl  gyd-lynu, 

A chwrdd  teg,  serch  o’r  ddau  tu 

O Gariad  ! pa  ’n  rhagori, 

O’r  rhiniau  teg,  arnat  ti ! 

Golud  byd  benbwygiiydd 
Hebod  megys  sorod  sydd, 

Wyt  oludoedd  mewn  tlodi, 

Gwnei  ’n  dyner  ein  hadfer  ni 
Yn  ol  mwy  o’r  anial  maith, 

Yn  ol  i üden  eilwaith. 

Y llwythog  ddidwyll  weithiwr 
Yn  ei  gaban,  egwan  wr, 

Efo  ei  fun  gun  a gâr 
A chrug  o Elant  chwareugar, 


ALBERT  DDA. 


337 


Dedwyddach  ydyw  na  glyw  gwlad 
Dan  goron,  nas  adwaen  gariad. 

Bri  ydoedd  y briodas — ar  gariad 
Pur,  ger  yr  holl  deyrnas; 

A daeth  i gymdeithas — yn  engrafF  lân 

0 iawn  a dyddan  ieuad  addas. 

Collfarniad  oedd  eu  huniad  hwy 
Ar  y rhai  fedrant  roi  ’r  fodrwy, 

A rhoi  y llun  oer,  y llaw, 

Y galon  yn  gwrthgiliaw 
Yn  anífyddlon,  a’u  monwes 
Mal  y graig  heb  deiinlo  gwres. 

Anheilwng  er  mwyn  elw 

Yw  rhoi’r  llais  i eirio’r  11  w. 

v.  Y Prydtiniwr . 

Y mawrwych  ieuanc  dramorwr — droai 
Yn  drwyadl  Brydeiniwr; 

Daeth  o galon,  union  wr, 

Y goraf  Brydain-garwr. 

A’n  brenhines  gun  pan  ymunodd, 

Ei  theg  oror  am  byth  a garodd, 

A’i  gwiw  luman  ei  serch  ymglymodd, 

Diau  â’ n Prydain  y priododd. 

O ! y drem  yn  angeu  drodd — gan  bryder 
Ar  ei  hoíf  faner,  pan  orfFennodd  ! — 

vi.  Gwasanaeth  ei  nerth . 

Pan  oedd  rhyfel  fel  ar  fin 
Agoryd  yn  dra  gerwin; 

A newycld  ddwys  orbw\7sig — i’n  goror, 

Ar  y môr,  yn  dod  o’r  Amerig ; 

Ei  rym  i Brydain  a roes 
A rhannau  goreu  ’r  einioes. 

Hi  gafodd  Albert  gy fiawn 
Ym  mlodau  ’i  ddyddiau  a’i  ddawn. 

E ddaetli  i’w  gwasanaethu, 

A hyd  ei  fedd  diwyd  fu. 

Oedd  barod  i’w  hynod  waith, 

A chalon  i’w  uchelwaith; 

Egni  llawn  i gynlluniaw 
A fai  o les,  a chref  law 

1 hollol  weithio  allan 

Yn  ddioed  a roed  i’w  ran. 

y 


338 


GWAITH  ISLWYN. 


A’i  gyneddfau  gwiw  ’n  aeddfed, 

Fel  pren  ffrwythlawn  ar  lawn  led, 

vii.  Y bywyd  pur. 

Ym  mhuredd  ei  gy meriad, 

Buddiolai,  goleuai  ’n  gwlad. 

Di-fai  y caed  ei  fywyd 
Ar  fryn  uchaf  baìchaf  byd. 

Llygredig  bendefigaeth, 

Iachau  ei  ffynhonnau  wnaeth; 

I fawrion  mewn  oferoes 
Halen  a fu  ei  lân  foes. 

Mal  sant  yn  ymyl  y sedd, 

Briai,  arweiniai  rinwedd; 

Bhoddi  myg  arwydd  ei  mawl 
*Ar  nen  y llys  brenhinawl. 

Ar  wybrennau  uchder  breiniol — haul  oedd 
I lu  amgylchynol, 

Yn  cynneu  yn  y canol, 

A hwynt  draw  aent  ar  ei  ol. 

Puredd  a rhinwedd  i’r  oes 
A geir,  os  gwellheir  y llys, 

Yno  mae  ffynlionnau  moes 
Fywiol,  a’r  cyfeiriol  fys. 

Bywyd  ein  l]ys,  echrys  oedd, 

O’r  genedl  llygrai  gannoedd ; 

Gwridai,  cy wilyddiai  ’r  wlad — am  lygredd 
Euog  amhuredd  ei  gymeriad. 

Deuai,  trwy  ’r  Tywysog  duwiol, — i’r  lle 
Ryw  wellhad  rhyfeddol; 

Eglur  yw  nas  gwelir  ol 
Yn  awr,  o’r  llwgr  blaenorol. 

Hynodol  gynllun  ydyw 
I ni  o foes,  a iawn  fy w. 

Trwy  rym  ei  fuchedd  dra  rhinweddol, 

A goreu  foddion  siampl  grefyddol, 

Adenillid,  glanheid  yn  hollol, 

Ie  ’n  llwyr  ddwys  y lle  urddasol. 


ALBERT  DDA. 


33£>; 


Allor  sy  gerllaw  ’r  sedd — i Dduw  ’r  heddwch, 
Clwy  edifeirwch,  a chân  clodforedd. 

Cân  i’n  Duw  cyn  hyn  nid  oedd, 

Hoff  sain,  yn  nhai’n  brenhinoedd. 

viii.  Y yenteulu. 

Peunydd  yr  urddas  pennaf — coronog, 

Ac  y rhinwedd  lwysaf, 

Yn  ei  deulu  ’nghyd  welaf 
Dan  ryfedd  dangnefedd  Naf. 

Y mae  gofal  am  gyfoeth 
Drwy  ei  dŷ,  cynhilder  doeth. 

Union  drefn  cysondrefn  sydd 
Trwy  y ilawn  gartre  llonydd  ; 

Yno  byth  canfyddwn  bêr 
Lewndid,  heb  afradlonder. 

Cyfuwch  o’r  blaen  nis  cafwyd — teuluaeth 
A iawn  reolaeth  y dyner  aelwyd. 

Cartref  hoff,  nis  ceir  trwy  fyd, 

O afrif,  un  mwy  hyfryd ; 

Ymlyniad  am  y lonydd 
Aelwyd,  a serch  ar  ìed  sydd ; 

Gau  fyd  o’r  dihalog  fan 
A’i  dwrw  oll,  gedwir  allan. 

Le  tawel ! mae  fel  am  fod 

0 dwrf  y byd  sy’n  darfod, 

Mewn  rhyw  gu  ymneillduedd 

1 fwynhau  dwyfol-ddwfn  hedd, 

A siarad  am  y wiad  lon — a diwall 
Sy  o’r  tu  arall  i’r  ser  tirion. 

Hwy  dalant,  dduwiol  deulu, 

Barch  i’r  ddwyfol  gy frol  gu, 

Y gyfrol  ddwg  i efryd 
Reol  y Farn  o’r  ail  fyd. 

A hwyr  llonydd  darllennant 
Air  Duw  Nef,  a’i  gredu  wnant. 

Ac  fel  tad  ca  folawd  tegf 
Ym  Mhrydain  am  hir  adeg. 

Cymysg  heb  derfysg  bob  dydd 
Ei  gariad  â doeth  gerydd. 

Mewn  haelaf  addysg  os  manwl  fyddir, 

Ac  os  prydlon  geryddon  a roddir, 

I benteulu  tra  buan  y telir, 

O hau  yn  forau  cn^d  lläwn  a fwrir. 


340 


GWAITH  ISLWYN. 


Yntau  a welodd  fel  penteulu 
Yr  had  hygar  cynnar  yn  cwnnu, 

Ei  blant  trwy’i  noddiant  yn  cynhyddu 
Mewn  hedd,  a’u  rhinwedd  yn  eirianu, 

Rhai  fagodd,  gododd  mor  gu, — mor  gynnes 
Yn  ei  fonwes,  fel  ŵyn  i fyny. 

Fe’u  lluniodd,  fe’u  magodd  nes  edmygir 
Gan  yr  holl  wlad  eu  cymeriad  mawrwir ; 

Ple  mae  ar  go  esiamplau  mor  gywir 
O rodiad,  o gariad  mor  ragorwir ! 

Eu  bywyd  teg  ar  bob  tir — sy’n  rhoddi 
HoÖ‘  hardd  oleuni,  a’u  ífyrdd  ddilynir. 

Ac  o bydd  gorseddfainc  bell 
Yn  wag  dro,  eir  heibio’r  oll, 

Ac  o’i  dŷ  gwiw  (nis  caed  gwell 
Erioed)  e geir  rhi  di-goll. 

ix.  Tywysog  Cymru . 

Athen  a fynnai  ethol — un  o’i  dŷ 
Iddi’n  deyrn  rhagorol, 

I roi  y ddeddf  a’r  rheol — o’i  liys  cain 
A’i  thrôn  íìrain,  i’w  thir  anfarwol. 

Rhedai  hanes  am  Alffred  yno 
A’i  enw  tyner  a wnai  eu  tanio, 

Hoffasent,  carasent  roi’u  croeso 
A’u  caerau  nawdd  a’u  coron  iddo ; 

Ond  hiraethodd  teyrngadair  Otho 
’N  ofer,  er  yn  dyner,  am  dano. 

Yn  ddi-goll  magodd  y gŵr 
Sydd  i fod  ar  ein  sedd  fawr 
Yn  deyrn  ben,  yn  gadarn  bor, 

Y mwyaf,  sicraf  is  ser. 

Yn  dra  boreu  dechreuodd, — a mirain 
Gymeriad  a luniodd ; 

Gwyrth  fawr,  tywysog  wrth  fodd 
Rhyddid  a chrefydd  roddodd. 

Mynnai  i’w  fab  adnabod 
Gwledydd  gwâr  daear,  a dod 
I feithrin  gwiw  gyfathracli 
A phawb  oll,  ac  a phob  âch. 


ALBERT  DDA. 


341 


Ei  anfon  i’r  gorllewinfyd — i gael 
Golwg  ar  eu  rhyddid, 

Deall  y bobl,  dull  eu  byd, — heb  atal 
Nodi’u  hamryfal  dymherau  hefyd. 

Gwell  na  dysg  yw  llawen  daith, 

Hir  a hoffus  yw’r  effaith ; 

Mae’n  tarfu’r  meini  terfyn, 
Mwyhau’n  meddyliau  am  ddyn  ; 

0 bawb  i gyd,  o bob  gŵr, 

Y doethaf  yw’r  ymdeithiwr; 

Ni  bu  gul  neb  o galon 

Ar  ol  hynt  trwy’r  ddaear  lon. 

Efe,  a welodd  fwyaf — o’n  daear, 

Dios  yw’r  cymhwysaf 

1 lywio’n  ol  meddwl  Naf, 

A chael  y sedd  uchelaf. 

Oofiaw  am  y croesawiad 
A roes  Amerig  yn  rhad — 

Cotìo  ’r  torfoedd  oedd  o hyd, 
Llonfawl  y gorllewinfyd, 

A’r  heulog  glaer  heolydd  — trybelid 
I’w  fri  gyneuid  yn  Efrog  Newydd, 
Wna  darfu  perygl  dirfawr 
Atal  llid  mewn  tywell  awr. — 
Cyfaill  fydd  er  mwyn  cofìon 

Y foreu  daith  hyfryd  hon  ; 

A cheir  heddwch  a rhyddid 
O’i  glymau  borau  â’r  byd. 

Uched  oedd  meddylddrych  ei  dad 
Am  oreu  freiniol  gy meriad  ; 

Heb  grefydd  beunydd  yn  bur 
Ni  fuasai  at  ei  fesur. 

Rhaid  oedd  cyffroi’i  dueddiad 
Heb  feth,  at  dduwioldeb  fad, 
Drwy’i  anfon  i’r  dwyreinfyd, 

Drwy  y lân  Ganan  i gyd, 

Y wlad  brid  gysgodid  gan 
Adenydd  Duw  ei  hunan ; 

Hynotaf  oror  Natur, 

Angel  ar  bob  awel  bur ; 


342 


GWAITH  ÎSLWYN. 


Ac  lle  bu  cawell  a bedd 
Siloh  yn  ei  iseledd  ; 

A’r  maíi  yr  holltai’r  meini 
Claf  ar  ei  ol — Calfari ! 


Bro  Esaiah,  Jeremiah, 

Bro  Hosea  bêr,  a Seion  ! 

Er  mor  llonydd,  mae’n  ysblenydd, 
Dihefelydd,  mewn  adfeilion. 

E goelia  wedi  gweled, 

Cadarnach,  cryfach  y cred. 

Cipolwg  ar  Macpelah 
Gafodd  ef,  mae’n  adgof  dda. 

O neshau  at  fryn  Seion, 

Mae  i law  ffydd  aml  i fíbn. 

Yno  e droes  ffydd  yn  drem, 

A seliwyd  hi  yn  Salem. 

Bo’r  gŵr  fydd  biau’r  goron — yn  talu 
Parch  teilwng  i gofion 
O’i  orhoffhynt  ; argrafFhon — O cadwed, 
Diogeled  ei  gred  a’i  galon ! 

Boed  fyw  ei  burdeb  hyd  fedd, 

Ar  drôn  parhaed  ei  rinwedd ; 

Hyd  yn  nef  aed  yn  ufudd 
Yn  llwybrau  ’i  dad  ! 

Pell  bo’r  dydd,  ' 

Er  hyn  i gyd  i Yictoria’n  gado, 

A rhoi’i  llwyddiant  pur  a’i  lle  iddo; 

Ei  llaw  addien  hi  a’n  llywyddo 
Yn  ddiatal  hir  flwyddi  eto; 

Am  y llaw  anwyl  anwyl  honno, 

Y deyrnwialen  draw  wnai  wylo ! 

x.  Noàdwr  addysg. 

Albert  Dda  lwybrai  at  ddysg — y miloedd, 
Neud  byddin  oecld  o du  buddion  adclysg. 

Carai  roi  addysg  gwiwrin, 

A’i  roi  i blant  gweithiwr  blin 
Na  all  ennill  eu  lluniaeth, 

Er  rhoi  cefn  i lafur  caeth ; 

Mae’n  rhynu  mewn  oer  annedd, 

Ow  brin  fyd  ! bara  ni  fedd  ! < 


ALBERT  DDA. 


343 


Pwy  gaslia’r  plant  carpiog  sydd 
Yn  wehilion  heolydd, 

Yn  crwydro  gwibio  ar  goedd 
Yn  isaf  le’n  dinasoedd, 

Tros  nos  heb  gartre  is  nen, 

Blin  en  tynged,  blant  angen  ? — 

Tyner  oedd  Albert  o honynt, — islaw 
Ei  sylw  ef  nid  oedd\Tnt, 

Ac  o’i  fodd  agorodd  gynt 
O’i  nawdd  ysgolion  iddynt. 

Troi  nos  y truenusion, 

Nifer  11  wm,  yn  foreu  llon ! 

Gwyddai  y lles  eres  s}^dd 

0 roi  addysg  foreuddydd  ; 

Tra  yn  egwan  plyga’n  plant 

1 fyw’n  ol  rheol  rhiant, 

Gwir  addysg  sy’n  gwareiddiaw, 

Oes  Aur  i’n  mysg  trwy  ddysg  ddaw ; 
Gwna  ei  rin  goethi’n  gweithwyr, 
Cawn  wragedd  gwell,  a gwell  gwyr; 
Gwerin  fawr,  i’r  goron  fydd 
Yn  hyfoes  werin  ufudd. 
Gwladwriaeth  heb  gloi  dorau 
A geir  fyth  yn  ymgryfhau ; 

Byw  fydd  hon  heb  fyddinoedd 
Na’r  cledd  dur,  na’r  rhagfur  oedd. 

0 noddwr  mawr  ein  haddysg  ! 

Ei  enw  oedd  dŵr  er  nawdd  dysg. 

E fynnai  roi  afonydd 

Yr  holl  wybodau  yn  rhydd, 

A lledu’i  asgell  lydan 
Brwy  ei  oes  gu  dros  y gwan. 

Myg  flaenawr ! ymgyflwynodd 

1 ddiwyd  fywyd  o’i  fodd. 

At  bob  gorchwyl  egwyl  oedd, 

A’i  ofalon  yn  filoedd. 

Od  adeiledid  badd-dai  i dlodion, 

Boreu  teg  hafaidd  ein  Halbert  gyfîon 
Idd  eu  hagoryd  íýddai  y gwron ; 

Dda  ewyllysiwr,  gwyddai  eu  llesion; 
Bhyfeddawl  rin  oerfaddon — i iechyd, 
Maedda  gelfyddyd  meddygawl  foddion. 


GWAITH  ISLWYN. 


344 


A’i  rad  i’r  ymddifad  oedd  afon 
Nerthol  yng  nghanol  ei  anghenion  ; 

Pur  dywysog,  pwy  i’r  rheidusion 
A’r  diymgeledd  mor  dwymgalon  ! 

A chofiai  Fasnach  hefyd 
Sy  ben  am  leshau  y byd. 

Hofifai  agor  i longau  y moroedd 

Byrth  o wiw  lwyddiant,  newydd  borthladdoedd, 

I dderbyn  llawnion  faelion  i filöedd 
Ein  dewr  ynyswyr,  o’r  holl  deyrnasoedd, 

Ac  anfon  i’r  rhain  lyrlain  oludoeud 
Ein  tir  a’r  mwn  naddir  o’r  mynyddoedd; 

Yn  ei  rym  yno  yr  oedd, — a’r  eirian 
Faneri  yn  hofian  ar  y nefoedd. 

Wrth  raid  areithiwr  ydoedd, 

A rhoi’i  fryd  ar  broji  ’r  oedd. 

Swyn  ei  araeth  dra  synhwyrol 
A enillai  bawb  yn  hollol, 

Naws  unol,  i’r  un  syniad. 

Drwy’i  ddull  difrifol  eglur-olau, 

A rhyfedd  haeledd  ei  íeddyliau, 

A mawr  swm  ei  resymau, — llwyddo  wnaeth 
Yn  ei  gu  araeth,  heb  ferw  geiriau. 

Ef  oedd  gryf,  e ddyg  ei  ran 
Is  gofal  teyrnas  gyfan. 

xi.  Cynghorydd  y frenhines. 

Cynghorydd  llonydd  gerllaw — ein  Banon, 
Beunydd  i’w  hyfforddiaw, 

Ucliaf  ŵr  i’w  chyfeiriaw, 

A tharian  dros  ei  thrôn  draw. 

Fry  ei  chadarn  fraich  ydoedd, 

A chaer  nerth  ei  choron  oedd. 

Bu’n  tynnu  at  bwynt  union 
Wrth  helm  y wladwriaeth  hon, 

Llywydd  dan  lonydd  lenni 
Addfwyn  wrth  ei  holwyn  hi. 

Am  hyn  oll  nis  gwyddem  nes 
Rhoi  o’n  hanwyl  frenhines 
Hanes  in  o’i  wasanaeth 


ALBERT  DDA. 


345 


I’n  llys  ni  a’r  lles  a wnaeth. 

Heddychol  ydoedd  uchod, 

Fel  seren  ar  uchel  rod 
Yn  rhoi  o’i  goleuni  rhwydd 
Tirion,  ond  mewn  distawrwydd. 

Er  ei  ddyrchu  i rod  ardderchog, 

0 un  awydd  gau  ni  bu’n  euog ; 

Er  yn  ymyl  y goron  emog 

Ni  ymyrrai  ag  un  em  eurog ; 

Gwymp  loewdra  ei  gemau  pelydrog 
Dan  ei  ddwylaw  gaed  yn  ddihalog ; 

Wrth  droed  yr  Orsedd  fawreddog — eistedd 
Wnai  hyd  y bedd,  yn  ddeiliad  boddog. 

Heddychol  wr  oedd,  uwchlaw 

Y swyn  od  sy  yn  hudaw 
Llawer  i ddarwain  lluoedd 
O flas  at  y rhyfel  floedd, 

A bod  un  i bawb  dynion 
Tan  y ser  yn  destyn  son. 

Ond  efe  wrthodai  fod 

I’n  cadarn  lu  ’n  benciwdod  ; 

Os  oedd  y brif  o swyddau, 

Mwy  enwog  ceir  am  nacâu. 

Y fewnol  fuddugoliaeth 

Ar  hunan-glod  yn  nod  wnaeth. 

xn.  Noddwr  y Celfau. 

Os  hyglod  ydoedd  y maes  gwleidiadawl, 

I’r  enwog  Dywysog  mwy  dewisawl 
Oedd  arwain  y gwyddorawl, — ei  galon 
Ac  ei  hael  foddion  roes  i’r  Celfyddawl. 

Nid  rhwysgfawredd  gwagogoneddol 
Garai,  ewyllysiai  y llesiol, 

Rhôi  o’i  wiw  nodcled  arweinyddol 

1 beiriannaeth  a chelfau  breiniol. 

Er  mawl  eiriau  y llwybr  milwrol 
Trôai  o’i  fodd  at  yr  ofyddol, 

Aeth  i ofwyo  ’r  llaw-weithfaol, 

Ac  i noddi  pob  amcan  haeddol 
Fyddai  i’r  byd  yn  fuddiol, — pob  mudiad 
Er  gwellhad  a gwareiddiad  graddol. 


346 


GWAITH  ISLWYN. 


Heb  feth  adnabn  ei  faes 

A’i  ran  dda,  llafurio  ’n  ddwys 

Er  llwydd  cy wreinrwydd  yr  oes, 

A gwneutliur  i lafur  les. 

Adfer  gwyddawr  i fawredd, 

Ac  ailfywhau  celfau  hedd; 

Rhoi  nodded  gwirioneddol 
Di-ffug,  nid  addewid  íFol; 

Rhai  noddwyr  geir  yn  addaw, 

Genau  llyfn  heb  egni  llaw; 

Ni  wnant  un  ged  weithredawl 
Na  dim  o fodd  ond  am  fawl. 

Ef  o imeyd  ni  fu  yn  ol 
Gan  ei  hewyd  egniol. 

Un  di-fFael  i wneyd  efFaith, 

Ni  bu  ’n  well  neb  yn  ei  waith; 

Prin  ar  air;  rhagorai  ’r  ged; 

Aruthrol  oedd  ar  weithred. 

I’w  esiampl  dyledus  yw 
Ein  hamaethyddiaeth  heddyw. 

Daear  wnaecí  i roi  yn  ol 
A roddir  iddi  ’n  raddol ; 

Ei  fFrwythydd  ni  rydd  yn  rhad, 

Na’i  moethau  heb  amaethiad; 
Diwyllier,  a daw  allan 
Yn  gan  mil  ei  hegin  mân. 

Deallus  oedd  mewn  diwylliad, 
Gwyddai  ’r  fFordd  i guddio  ’r  hofF  had 
A thyner  nerthu  anian 
A’i  haur  lwyth  i ddod  i’r  lan. 

HofF  ganddo  rodio  ar  hyd — ei  gaeau, 
Drwy  ei  ddi-efrau  diroedd  hyfryd, 
Edrych,  wr  haelwych,  ar  ol 
Ei  cldi-brin  ddolydd  breiniol, 

Golud  ei  dir,  gwelcl  y da 
Hyd  ei  dyddyn  dedwyclda 
Mewn  bodclus  cysurus  hecld, 

Hyd  ganol  mewn  digonedcl. 

E wobrwywyd  ei  brawon 
A chynnyrch  per,  llawnder  llon. 
Bwriai  ’i  dir  bur-yd  araul 
A grym  trefn,  nid  gormocl  traul. 


ALBERT  DDA. 


Troai  ei  wyneb  rhag  y trywanol 
Gleddyf  ac  y gwyw  lawryf  milwrcjl  ; 

Nid  eirf  tân,  iawn  drafod  dôl — gai’i  nodded, 
Coledd  yr  cged,  nid  ÿ cledd  rhwygol. 

xiii.  Yr  arddanghosfa  fawr. 

O’i  ddoniau  i’r  hil  ddynol 
Mae  yr  un  mwya  ar  ol. 

O’i  orchwylion,  yr  uchela — a fu 
Y Fawr  Arddanghosfa ; 

Adail  oedd  i deulu  Adda 
A barotodd  ein  Halbert  Dda. 

1 ! 

Aclunaw  V teul'fb  dynol, — ac  adfer 
Cydfod  cyffredinol, 

A dwyn  hedd  i fyd  yn  ol, 

Dyna  ’i  fwriad  anfarwol. 

Mal  brawd  e deimlai  bryder 
Dros  ei  holl  frodyr  is  ser ; 

A’i  gariad  hyd  bob  goror 
Gyrhaeddai  fel  y gwyrdd  fôr. 

Noddwr  holl  feibion  Adda, 

Brawd  i ddyn  oedd  Albert  Dda, 

O haelfrydig  ddyn  digoll, 

Nid  dyn  rhan,  ond  dyn  yr  oll. 

Galwai  ’r  byd  i gyd  heb  gas 
I’w  drybelid  Wydr-balas, 

O balas  glân,  heb  elyn  ! 

O odiaeth  frawdoliaeth  dyn  ! 

Udgorn  hedd  sy  ’n  adgrynhoi 
’R  hil  ddÿnol  yn  frawdol  fry, 

Mae  digter,  ffalster  yn  ffoi, 

Lle  ’r  oedd  sor,  serch  llariaidd  sy, 

...  , . , ; v t ,. 

Man  ydoedd  i bobloed^  byd, 

Eirian  gy nhullfan  hollfyd. 

Pabell  hoff,  lle  nad  oedd  pob  llwyth 
Ond  aelod  o’r  unrhyw  dylwyth. 

A moesgar  gy dgymysgu  n 

Wnai ’r  serchus  olygus  lu. 

Hapus  fan,  cwmpasai  fyd  n1;  f 

A’i  dawel  gelfau  diwyd.  i 


348 


GWAITH  ISLWYN. 


Ple  is  haul  i’r  palas  hwn 
A’i  loewbyrth,  gyffelybwn? 

Palas  yr  hoffai  pelyclr 
Y ne  wen,  warae  ’n  ei  wydr  ! 

A,  mor  deg  yn  ’y  mryd  yw — ’r  lle  dillyn, 

A’r  flwyddyn — mae  ’n  flwyddyn  nefol  heddy  w 

Mae  ’n  awr  fel  pe  gwelsem  ni 
Nef-adail  yn  cyfodi 
Am  ennycl  gorddymunol, 

Idd  y nef  ymdoddai  ’n  ol. 

Bloeddio  i gad  wnai  ’r  bobloedd  gynt, 

Arw  fodd,  pan  gyfarfydclynt ; 

Cwrdd  yn  hyllaf  gy flafan, 

Yn  niwl  tew,  yng  nghanol  tân; 

Gwg  yn  eu  golwg  welid, 

Holltai  y llawr  gan  fellt  llid; 

Gan  fagnel  rhyfel  a’i  ru 
Caerau  anian  yn  crynu  { 

Pa  gariad  galluadwy — 

Rhengau  yn  tân — rhyngynt  hwy  ! 

Nid  oedd  un  arfod  icldynt 
I gael  cyfeillachu  gynt, 

Nag  mewn  oes  adeg  mwynhau 
Eu  gilydd  yn  y golau. 

Ond  er  eanged  y gofod  rhyngynt, 

011  yn  ei  gynllun  cu  ardclun  cwrddynt, 

I deml  tangnefedd  o’r  diwedd  deuynt, 

O’u  hol  eu  handwyol  eirf  adawynt ; 

Ar  ol  y gad  farwol  gynt — mae  heclcl  gwyn 
Yn  canl^m,  a blwyddyn  Jubil  iddynt. 

Ar  ol  y byd  enbyd  oedd 
O orfilain  ryfeloedd, 

Dacw  eilfyd  y Celfau — yn  ymagor, 

Nid  yn  mŵg  magnelau 
Erfawr,  na  gwawl  arfau, — ond  yng  nghanol 
Iach  wyl  ogonol,  ac  uchel  ganau. 

Gwelent  eu  mad  ymddibyniad  beunydd 
Ar  ddiogelwch,  ar  dda  eu  gilycld, 

Bod  da  un  genedl  i’r  byd  yn  gynnydcl, 

A llawncler  gwlad  yn  llanw  drwy  y gwledydd, 


ALBERT  DDA. 


349 


A bod  drwg  enbyd  i’r  rhan — yn  dristyd, 

A drwg  hetyd  i’r  cyfan. 

A deallasant  fod  llesion — ein  hil 
Mewn  unoliaeth  tirion, 

Mai  dinistr  mwya’  dynion — drwy ’r  oesoedd 
Y w cam  ryfeloedd  ac  ymrafaelion. 

Dieithriwch  ydyw  ethryb 
Rhyfel ; mwy  tawel  i’m  tyb 
Fyddai  tynged  y gwledydd, — llonyddach, 
Diogelach,  o nabod  eu  gilydd. 

Wedi  nabod  wynebau — eu  gilydd 
Gwelant  yr  un  nodau 
Yn  oll,  yr  un  llinellau, — eglur  ol 
O anfarwol  berthynas  forau. 

Drwy  y coll  er  crwydro  cyd — is  teirmil 
O ystormydd  enbyd, 

Adref  gwelaf  eu  hedryd, 

Rhyw  ail  gwrdd  i’r  Hil  i gyd. 

Un  oeddynt  oll  yn  nhy  Adda, — un  oll 
Yn  nhy’r  Arddanghosfa, 

Todd  hwynt ; Palas  Albert  Dda — oedd  iT*  byd, 
I gyfanfyd,  fel  adgof  o wynfa. 

Mor  fìlain  pam  y rhyfelynt  ? — a gwaed 
Pam  gwedyn  ty  welltynt  ? 

A hwy’n  awr  oll,  fel  yn  nhref, 

Yn  acldef  mai  un  oeddynt  ? 

Dyfais  Albert  (ai  dwyfol — feddwl  o:dd  !) 

Faedda  lid  yn  raddol; 

Dacw  y mudiad  cymodol 
Hynaws  a wna’n  hasio’n  ol. 

Ac  er  amheuon  o’r  Crimea — deil 
Y deg  Arddanghosfa, 

Hi  ddeil  nes  sylweddola 
Yn  ddi-len  ei  dyben  da. 

Hyd  yr  oes  hauwyd  yr  had, — daw  i’r  lan 
Drwy  lonydd  dcíeddf  tyíìad  ; 

A cheir,  o hedd  a chariad 
Na  fu  mwy,  gynhauaf  mad. 


GWAITH  ISLWYN. 


Khoddai  i’w  orchwyl  tra  ardderchog 
Farn  ddiwyraw,  a haw  alluog, 

Wrtho  daliai,  glynai’n  galonnog 
Haeddawl  dasg,  â meddwl  diysgog. 

A’r  anhawsderau  yn  gadau  godent 
Gan  ei  ddiflino  egni  ddiflannent ; 

A’r  daroganwyr  o draw  a gwynent, 

Aml  lu  aniddan,  oll  ymlonyddent, 

Clod  y tywysog  enwog  a ganent,  í 

Wrth  ei  wasanaeth,  oedd  fel  gwyrth,  synnent. 

Cadarn  a ieuanc  ydoedd, 

Nawn  teg  ei  ogoniant  oedd. 

Penna  gŵr  oedd  ef  pan  agorid 

Y ter  Balas  disglaer  trybelid, 

Ei  enw  y dwthwn  hwnnw  fendithid, 

Ar  lésolwr  mawr  ei  hil  sylwid, 

A chyfion  floedd  ddyrchefid, — gan  bob  iaith 
A gwlad  ei  fawrwaith  a glodforid. 

I’w  gyhydedd  ymgodai — haul  bri  teg 
Albert  hofF — nis  syrthiai — 

Ond  cryfach,  uchelach  ai — ei  leufer 
A’i  amwych  loewder  nes  y machludai. 

Cai  haelfeib  pob  celf  a-u  pert 
Eu  canolbwnc  yn  Albert  ; 

Pwnc  canol,  pen,  ac  enaid 

Y gu  Arddanghosfa  gaid 
Ynddo  ef — ni  ddaw  o’i  ol 
Un  noddwr  mor  ddefnyddiol. 


xìv.  Duwch  ei  ymadawiad. 

Duwch  ei  ymadawiad — a niwliodd 
Ein  hail  Arddanghosiad, 

Rhy  lesg  oedd  teimladau’r  wlad 
Gan  saeth  ac  hiraeth  cariad. 

O y cynnyrch  a’r  ceinion 

Aml  a ddaeth  i’r  Deml  Hedd  hon ! 

China  ddyg  o’i  chynnydd  hael, 

A’i  dewis  geinion  diwael ; 

Heirddion  feinbriddion  o’i  bro, 


ALBERT  DDA. 


351 


O’i  mwynwaith  welem  yno ; 
Bathion,  a moddion  meddyg, 

A gorau  addurnau  ddyg. 

Mynnai  Ffrainc,  mewn  oífer  hedd, 
Gynnal  ei  gloew  ogonedd ; 

Nid  oedd  plith  pobloedd  pob  pau 
Ei  bath  am  gywrain  bethau. 
Norway  ddeuai’n  wir  ddiwyd 
A’i  mael  o bell  ymyl  byd ; 

I Babell  Hedd  yn  bybyr 
Deuodd  o bau  y dydd  byr. 

Trwy  hael  fodd  Awstralia  fawr 
Yrrai  drosodd  aur  drysawr ; 

Oddi  draw,  hardded  oedd  drych 
Ei  cholofn  aur  uchelwych  ! 

Brazil,  bu  eres  holi 
Gael  trem  ar  ei  heulem  hi ; 

Tymor  i weld  cellt-emau 
Yn  bur  o’r  drofanol  bau. 

Tra  hael  oedd  Awstria  o lin 
A delid,  a gwaith  dilin 
O fedrusrwydd  hylwydd  hon, 

A dirif  oriaduron. 

Dyg  Rws  oer  o’i  bedd-oer  bau 
Ei  brethyn  o’i  bro  hithau  : 

Nis  traidd  gwynt  Rwsia  trwyddo, 
Mewn  gauaf  trymaf  gwna’r  tro  : 
Crwyn  eirth,  o’n  cylch  i’w  crynhoi 
I’n  mawrles,  a chrwyn  morloi, 
Rhyfedd  wrth  deithio  rhewfyd 
Dymor  gwlaw,  ein  bod  mor  glyd. 
Hefyd  cobau  dihafal 
Pert  i gyd  o Portugal. 

Mor  odidog  Oriel  enwog 
Yr  Arluniau ! 

Parai  newydd  fyw  lawenydd 
I filiynau. 

Cerfluniau  gorau  a gaid, 

Ar  fynor  cerfio  enaid. 

Gwenai  y delwau  gwynion, 

Delw  o bridd  anadlai  bron. 
Oeddwn  yn  disgwyl  iddi 
Ado’i  man — siarad  a mi ! 


352 


GWAITH  ISLWYN. 


Ym  mhob  celf  mae  bywiocâd 
Eisoes  trwy’r  Arddanghosiad. 

Newydd  hwyl  o hyn  a ddaeth 
Rhyfeddol  ar  ofyddiaeth. 

Torf  oeddynt  yr  ofyddion — goronwyd 
Am  gywreinwaith  tirion, 

Ynni  i‘w  llaw  a hoen  llon 
Byth  ydynt  eu  bathodion. 

Golwg  ar  welliantau’u  gilydd — ddygodd 
Ddiwygiad  ysblenydd ; 

Mwynhau’r  oll,  tremio  yn  rliydd, 

Ac  ennill  drwy  bob  cynnydd. 

Ond  bu  tristyd  ynnof  wrth  gofìo 
Y Pennaeth  mwyn  pan  aethum  yno ; 

Oedd  rhy  anhawdd  yn  ydd  awr  honno, 

Rhy  galed,  ymatal  rhag  wylo. 

Gwnai’r  tro  anochel  flwyddyn  uchelwyl 
I filoedd  aneiri’n  flwyddyn  arwyl ; 

A’n  clodfawr  dywysog  enwog  anwyl 
Mewn  bedd,  pa  ryfedd  bruddhau  ein  prifwyl 

Y gŵr  oedd  i agoryd 
Arddanghosfa  benna’r  byd, 

Ei  phen  a’i  hamddiffynnwr, 

Yn  ei  fedd,  unionaf  ŵr ! 

011  i’r  man  daeth  llawer  mil — o bob  iaith 
Yn  y gobaith  o gael  teg  Jubil, 

I ben  y daith  erbyn  dod — clywent  gŵyn 
Oer,  a llais  achwyn  o’r  llys  uchod. 

Ar  ein  sedd,  tra  yn  nesliau — i’w  golwg, 
Gwelent  g}7sgod  angau ; 

A’n  llys  i gyd  yn  llesghau, — cauad  wnaetli 
Ar  ddu  hiraeth  ei  ddisglaer  ddorau. 

Ac  arwyddion  ar  ein  gruddiau — trwy’r  wyl 
Ei  fod  yn  anwyl  hefyd  i ninnau. 

Newydd  ddod  o’i  angladd  ef 
Iawn  oedd  i Brydain  addef 
Wrth  y dorf  ei  hiraeth  dwys, 

Wrtli  y myrdd  hiraeth  mawrddwys. 


ALBERT  DDA. 


3 


0 ganol  ei  ogonedd 

A’i  swydd  fawr,  suddai  i fedd. 

Claf  heddyw  yw  celfyddyd, — a gwyddor 
Guddiai  ’i  gwyneb  hefyd 
Ger  ei  fedd.  Pwy  geir  o fyd 
A’u  nawdd  mwy,  y ddwy  ddiwyd ! 

Er  huno  ’r  mawr  arweinydd 
Parhad  i’r  sefydliad  fydd. 

Ei  feddwl  ef  ddeil  o’i  ol, 

A’i  gynnydd  fydd  ogonol ; 

Erys  ar  ol  i’n  hwyrion 
Roi  i fedd  y ganrif  hon. 

Fe  geir  arddanghosfa  gy wrain 
I’w  hagor,  tra  bo  gwyddor  gain ; 

Daw  ail  oes  a’i  gwiw  dlysau 
A’i  gloewaf  glod  i gelf  glau. 

A’r  molawd  roir  i’r  milwr — a roddir 
I’r  haeddawl  wyddonwr; 

Daw  ’r  lles,  y golud,  a’r  llwydd, 

1 ddedwydd  gelfyddydwr. 

Traethir  yn  hir  y da  wnaeth, 

Synnir  wrth  ei  wasanaeth, 

Beirdd  odlant,  ganant  i’w  go 
Nad  ydynt  mewn  bod  eto; 

A’u  blodau  byw  a ledir 
Ar  ei  lwch  mewn  arwyl  hir. 

Erys  ef  wedi  yr  oes  hon 
Fel  Selyf  oloesolion. 

Moliant  dyr  mal  ewyn  ton, 

Fel  niwl  o flaen  awelon, 

Ond  rhinwedd  wedi  ’r  einioes 
Draw  fwynha  ddiderfyn  oes  ; 

Pwy  ddywed  gadarned  y w ! 

Caerog  adail,  craig  ydyw. 

xv.  Y diwedd. 

Os  na  fu  ei  oes  yn  faith, 

Bu  ’n  fawr,  heb  un  oferwaith. 

Os  oedd  fer,  lleshaodd  fyd, 

Rhôi  i Naf  ei  ran  hefyd ; 

Mesur  wrth  ei  lafurwaith 
Dry  ’i  oes  fer  yn  deiroes  faith. 

Er  mor  fer  ei  drem  ar  fyd 
Bu  ddyfal — byw  i ddeufyd. 
z 


GWAITH  ISLWYN. 


354 


Rhyngu  cly  fodd  rhwng  dau  fyd 

0 Naf ! bom  ninnau  hefyd  ! 

Y da  wneir  ydyw  ein  hoes, 

Ac  wrth  hyn  bydd  gwerth  einioes ; 

Nid  byw  ’n  hir,  oncl  by  w yn  ol 
Gair  Rhi,  ardderchog  reol 
Ddihalog — byw  i ddilyn 
Diben  da — nid  byw  ond  hyn. 

Eclrych  arno  ’n  llunio  lles 

1 ddynion,  ryfedcl  hanes, 

Eclrych  ar  ei  lawnwych  lwydd 
Oedd  edrych  ar  cldiwydrwydd. 

Ni  rodd  ef  hyder  mewn  rhyw  ddyfodol, 

Ond  mwynbau  y munudau  mynedol, 

Parhaus  ynni  i’r  presennol — daflai, 

A mecldiannai  ei  oriau  hamddenol. 

Byw  heb  dwrf,  gwneuthur  bob  dydd — ddaioni, 
Ymroi  â’ i lioll  ynni,  ond  mor  llonydd  ! 

Safai  ’r  gŵr  nesaf  i’r  goron, 

Mawreddus  hynt,  ond  mor  ddi  son ! 

Odiaeth  oedd  ei  fendith  ef — -mewn  mwynder 
Gwŷl  a thyner,  fel  gwlith  y wiwnef. 

Uwchlaw,  ei  swn  ni  clywid, — ei  rinwedd 
Er  hynny  a cleimlid  ; 

I’r  cldynoliaeth  mawrclda  wnelid — mewn  hedd, 
Ond  ei  ogonedd  ni  udgenid. 

Dylifai  ’i  fywyd  ail  afon — ry  fawr 
I ferwi  yn  grychdon; 

Y lli  bas  sy  lle  y bo  son 
Twrw  moliant  ar  ei  ymylon. 

Dyrchafodd,  fe  rocld  ei  fryd — wr  hynod 
Ar  ennill  gwên  hyfryd 
Ior  nef,  a’i  “dda  was”  hefyd, 

Anwylaf  air,  mewn  ail  fyd. 

Nid  son  wnai  ef  am  grefydd, — ond  ei  byw 
Hyd  y bedd  yn  ufudd, 

Rhodio’n  ol  troed  Gwareclydd 
Heb  hyder  fíol,  by  w drwy  ffydd. 


ALBERT  DDA. 


855 


Arswyda  rhai,  os  sydyn — daw  y waedd 
A’r  diweddaf  elyn ; 

Dedwydd  a fydd  credadyn 
Parod  mwy,  doed  pryd  y myn. 

Hapns  ran,  pwyso  yr  oedd 
Ar  Iesu,  Craig  yr  Öesoedd. 

Ar  lif  y farwol  afon 
Gwreled  tir  a gwaelod  ton ! 

Nid  ofnai  hon,  er  dyfned 
Hynt  ei  llif,  er  maint  ei  lled. 

Er  dyfned  ni  raid  ofni 
Aflwydd  yn  ei  hymchwydd  hi, 

Os  mwynheir  archoffeiriad 
Ynddi,  a goleuni  gwdad. 

Parodrwydd  i’r  pur  adref 
A gaed  yno  ynddo  ef. 

Deildy  yw  rhith  duwioldeb, 

Ofer  nod  ni  saif  er  neb ; 

Ond  ei  gadarn  dŷ  gododd — ar  y graig, 

Ar  gref  storm  ni  syflodd 
Ei  adeilad — fry  daliodd, — yn  nhonnau 
Yn  mhell  li  angau  ni  ymoìlyngodd. 

Mwynhau  ’r  hen  emyn  yr  oedd, — yr  emyn, 
Am  rym  Craig  yr  Oesoedd, 

Canu  pan  o dan  y dŵr 
I’w  Waredwr  yr  ydoedd. 

Draw  gwelai  anwryl  dir  y goleuni, 

A llon  gorau  Seion  i’wT  groesawi 
Ar  y lan  arall,  ryw  lu  aneiri 
011  yn  ei  gwrddyd  â llawen  gerddi. 

Mae  ’r  angeu  er  mor  engur, 

Mae  ’r  bedd  w^edi  oes  mor  bur, 

Yn  gy nhor  i ogoniant, 

A’r  drws  yw  i gartre  ’r  sant. 

Boreu  ’i  einioes  a brynodd, — a’i  fawrwaith 
Yn  foreu  orffennodd; 

Cerbyd  Naf  a safodd — yn  ei  ymyl, 

Draw  i fyd  engyl  adref  dihangodd. 

Aeth  o’r  byd  a’i  wraith  ar  ben — nos  Sadwrn ; 
Ys  hedodd  yn  llawen 
I fw^ynhau  “gorffwysfa  ’n  ol  ” 

1 ganol  Sabboth  gwiwnen. 


GWAITH  ISLWYN. 


356 


SABBOTH  GARTREF. 

( Cyfamoddwyd  mewn  cystucld.) 

YMAE  y gweision  yn  pregethu 
A minnau  yma  wedi  methu, 

Y meddwl  hwn  sydd  yn  fy  ngwaelu — 
Hwy  ar  y maes  a minnau  ’n  ffaelu. 

O ! bydded  llwyddiant  i’r  cenhadau, 
Arddeliad  ar  eu  hymdrechiadau, 

A boed  i minnau  yn  fy  nhŷ 
Foddlonrwydd  i’r  ewyllys  fry. 

Meddyliais  unwaith  y mwynhawn 
TJn  Sabboth  o orffwysdra  llawn 
Fel  ynys  deg  ar  donnog  fôr, 

Fel  saib  ar  gerdd  tragwyddol  gôr  ; — 

Ond  teimlwn  ar  y bore  braf, 

Fel  y medelwr  fore  haf 

Pan  welo  ’r  cryman  wedi  ei  ddodi, 

Ac  yntau  yn  rhy  wan  i’w  godi. 

Diwrnod  o orffwysdra  clyd 
Yw  ’r  Sabboth  rhyngom  ni  a’r  byd; — 
Ond  dydd  o waith  a llafur  yw 
Y Sabboth  rhyngom  ni  â Duw. 

Na  feddwl,  0 genhadwr  hedd  ! 

Am  orffwys  nes  ym  mynwes  bedd; 
Amser  yw  wythnos  gweision  Duw, 

A’u  Sabboth — Tragwyddoldeb  yw  ! 


BEDDARGRAFF  D.  EDWARDS,  LLANDDERFEL, 
MEIRIONNYDD. 

LLANWODD  yrfa  o foes  yn  Llandderfel; 

Myg  wr  diwyrgam  o’i  gryd  i’w  argel ; 

Diau  nis  duwyd  ei  einioes  dawel 
O’i  theg  wawr  hyd  at  eitha  ei  gorwel ; 

Huna,  dad  ! nes  dêl — dy  gorff  i fyny 
O’th  ogo  obry,  ag  holl  nerth  Gabriel. 


Y NOS. 


357 


Y “ N 0 S . ” 

T^YRD  Nos  ! a’tli  dorf  o dystion ; ym  yn  hoffi 

Hyawdledd  dwfn  y ser  sydd  gyda  ’r  wawr  yn  tewi. 

Y mae  dy  bur  ddistawrwydd  yn  cyhoeddi 
Fod  acw  Dduw  a bydoedd  tecach  inni. 

Nos  yw  y dydd  sy  ’n  cadw  ’r  ser  o’r  golwg, 

A dydd  yw  ’r  nos  sy  ’n  gwneyd  y nef  yn  amlwg. 

Mae  ’r  haul  yn  creu  anffyddwyr  o’i  gyfodiad, 

A thrwy  y dydd  y byd,  y byd  sy  ’n  siarad. 

0 croesaw,  Nos  ! sy  ’n  gwneyd  i’r  byd  ostegu 

1 dragwyddoldeb  trwy  y ser  lefaru. 

Rhy  gy nnar,  Wawr ! rhy  gy nnar  yw  it  ddeffro 
A dringo  uchelderau  ’r  dwyrain  eto ; 

Rhy  gynnar — aros  ! mae  y Nos  mor  dawel 
A’r  fath  deimladrwrydd  ar  ei  hathrist  awel. 

Mae  ’n  dangos  heuliau  nad  oes  machlud  iddynt, 

Rhai  nad  yw’r  bedd  yn  taflu  ’i  gysgod  drostynt. 

Saf ! oeda,  Wawr ! y mae  dy  ddull  chwareugar, 

Dy  ysgafn  drem,  a’th  odlau  llon  difyrgar, 

Yn  dramgwydd  i gy manfa’r  santaidd  fydoedd, 

A phan  ddiflanna’r  Nos  diflanna’r  nefoedd. 

O ! tyrd  y falmaidd  Nos  ! yr  adeg  dawel, 

Pan  gwsg  y ddiwyd  olwyn  ar'ei  hechel, 

Pan  nad  yw  twrf  y byd  yn  daearoli’r  awel. 

Y morwr  blin  ar  don  aflonydd  amser 
A lawenha  pan  welo  yn  y pellder 

Y llinell  dân  o ser  ar  lan  y nefoedd, 

Goleudai  o dragwyddol  angorfaoedd. 

Ac  oedfa’r  Nef  yw’r  Nos — Duw  ! Duw  sy’n  siarad 
I’w  theml  ymgynhulla’r  ser  i losgi  mewn  addoliad  ! 

A’u  llygaid,  heuliau’r  hwyr,  yn  tanio  oll  gan  gariad, 

Odidog  gôr  ! anadlaf  finnau  odlig 

I’w  canol  draw,  o’m  preswyl  nosawl  unig. 

O ! mae  dy  wyneb,  Natur  fawr, 

Yn  olau  gan  ryw  ddwyfol  wawr. 

Yr  awel  fwyn — 

Rhy  eiddil  i gyffroi  y llwyn, 

Sy’n  gorffwys  yn  yr  hwyr-gysgodau, 

A’i  holl  freuddwydion  am  y blodau — 


358 


GWAITH  ISLWYX. 


Pan  lifo  hon 
Fel  dwyfol  don 

A gyffroasid  yn  yr  wybren  dawel 
Gan  adsain  rhyw  nefolaidd  gerdd 
Neu  fwynaf  anadl  angel, 

0 ! ’r  traeth-adgofion  yn  y fan 
0 ddyfnder  bywyd  ddaw  i’r  lan, 

A llawer  bwriad,  llawer  trefn 
A chwelir  ar  y graig  drachefn. 

0 ! ’r  myfyrdodau  pell  olynol 
Gyneuir  yn  y fynwes  ddynol, 

Fel  ser  uwchben  yr  anherfynol. 

Ddedwydd  awr 
Pan  y daw’r 
Nef  i lawr 

A’r  holl  ser,  ardderchog  wawr 
Y bytholddydd,  Dduw-ddydd  mawr ! 

Gwel  y ser 

Y ser  i gyd — 

Duw  yn  eclrych 
Ar  y byd ! 

O ! ’r  meddyliau  anhraethaclwy 
Sydd  yn  esgyn  ac  yn  disgyn 
Trwy  yr  enaid  noeth  diblisgyn 

Fel  angylion  mewn  urdduniant  a thaweledd  anirnadwy. 

Pan  glywaf  swn  môr-brucld  y goedwig  heddwawr 

Y mae  fy  enaid  a’i  feddyliau  beddwawr 
Gan  awel  o’r  tragwyddol  yn  adfywio, 

Y bore  ddydd  anfarwol  yn  eu  lliwio. 

Ardderchog  wyt,  O Natur,  ganol  nos ! 

A clyma  ganol  clydd  dy  ardderchawgrwydd. 

O fewn  dyfnderau’r  nos  y lleda  hi 
Rbl  ei  hanfeidrol  foneclcl  flaen  y nef, 

Ei  hachau  o’r  tragwyddol,  ac  yn  awr 

Y clywaf  hi  yn  canu  am  ei  Thad ; 

0 ! hapus  hwnnw  a all  eilio’r  gân 
A thynnu  adlais  o’r  tu  hwnt  i’r  ser. 

Y mae  y bryniau  cedyrn,  ar  ol  cau 
Ffenestri’r  wybren,  ar  ol  troi  y byd 
O’r  neilldu  am  y nos,  yn  cydymroi 

1 fyfyrdodau  aruthr  ac  i fawl 

Rhy  ddwfn  idd  ei  glywecl,  rhy  ofnadwy, 

Rhy  bur  i neb  ei  dcleall  ond  yr  Hwn 


Y NOS. 


359 


Sy’n  edrych  ar  ddistawrwydd  bydoedd  fel 
Uchelaf  rwysg  hyawdledd,  pan  y maent 
Yn  beiddio  efelychu  yr  Anfeidrol. 

O Natur,  Natur  ! aros  mwy  fel  hyn  ! 

Y mae  y byd  yn  santaidd  yn  y nos, 

A’r  ysbrydolfyd  fel  yn  un  a g ef. 

Mae  ’r  enaid  ar  ei  holl  feddyiiau  ’n  teimlo 
Rhithiau  angylion  yn  ymoríìwys  ennyd 
Fel  brodyr  a gollasid  lawer  oes. 

Pryd  hyn 

Mae  Natur  dyner  yn  clustfeinio  ar 
Ei  holl  íFynhonnau  ’n  tarddu  i’r  lan  o Dduw. 
Clyw  swn  y dyfroedd  ar  lechweddau  ’r  bryn, 
Dwrf  gorfawreddog ! fel  pe  mynnai’r  rhaiadr 
I’r  ser  ei  g]y wed  a dyweyd  wrth  Dduw 
Fod  iddo  eto  ar  y bryniau  lef 
Dragwyddol  o addoliad.  Obry  cly  w 
Yr  afon  hithau  ar  ei  milwedd  daitli, 

Yn  llanw  dyffryn  ar  ol  dyffryn  ag 
Angylaidd  fôr  o addoliadol  swn. 

A’r  ffynnon  fach  ymhell  o fewn  y goedwig 
A lawenycha  fod  ei  hodl  hi 
Yn  hygl}' w yn  y gyffredinol  gerdd, 

A bod  y ser  yn  gwrando  arni  hithau 
Yn  canu  yn  y côr. 

Mae  Natur  yn  addoli  yn  holl  nerth, 

Holl  fawredd  yr  elfennau  ! Gwrendy  ’r  môr 
Wyllt  fawl  y gwyntoedd  nes  ymgodo  ’i  donnau, 
Fel  gwyn  fyd  o addolwyr,  tua’r  nef. 


ER  COF  AM  MR.  EDWARDS,  YICTORIA  HOUSE, 
ABERCARN. 


13  HAGLUNIAETH  fawr ! Pa  fodd  y 
I frawd  mor  hoff,  i dad  mor  gu 
Ddiflannu  ymaith  cyn  i ni 
Gael  ennyd  fach 
I ganu'n  iach ! 


bu 


Caraswn  i gael  ysgwyd  llaw,  caraswn  anfon  gydag  ef 
Ry w gofìon  hoff  i’r  ochr  draw,  at  rai  sydd  bellach  yn  y nef, 
Yng  nghartref  yn  y dwyfol  fyd, 

Ers  llawer  blw)  ddyn  faith  ei  hyd. 


GWAITH  ISLWYN. 


860 

( )n<l  ni  cliaed  rhybudd,  ni  chaed  awr — yr  oedd  y cerbyd  wrth  y 
ddor — [lawr — 

Rhy  sanctaidd  oedd,  rhy  bur  ei  wawr,  i gylfwrdcl  â’r  daearol 
Claer  gerbyd  meibion  Ior  ; — 

Ni  feiddiai  r angel — yrrwr  mawr 
Ohirio  ennyd  mwy — mor  fawr 
Oedd  awydd  y Gwaredwr  cun 
I gael  ei  eiddo  ato  ’i  hun. 

Pa  brycl  y rholiodd  y fath  don 
Ar  unrhyw  draeth  o’r  ddaear  lion  ? 

Pa  bryd  newidiodd  cldisglaer  ddydd 
I hwyr  mor  dywyll,  nos  mor  brucld  ? 

Ond  wrth  ddychwelyd,  aeth  y cion 
Ag  ysbryd  Edwards  ar  ei  bron 
I fôr  y bythol  wynfyd  fry ; 

A’r  disglaer  clclydd,  disgleiriach  fu ! 

Agorodd  angau  gycla  brys  ei  rydlyd  byrth  i gyd  o’i  fiaen, 
Adwaenai  gerbyd  mawr  y Llys,  a gwelai  engyl  Duw  ar  daen  : 

Ni  allai  ofyn  sill  i’n  brawd, 

Na’i  luddias  funud  ar  ei  rawd. 

Ust,  deulu  prudd  ! Nac  wylwcli  mwy, 

Mae  meddyginiaeth  lawn  i’r  clwy  ; — 

’Roedd  cyfaill  hofFus  gennyf  fi, 

Ac  unwaith  cytunasom  ni 
I ado  cartref,  gado  gwaith, 

A mynd  ynghyd  ar  hyfryd  daitli ; 

Pan  ddaethum  at  yr  orsaf  fawr, 

Yr  oeddwn  i ar  ol,  ryw  awr, 

Mewn  tren  boreuach  aethai  ef, 

Ond  wele  ail  gerbydres  gref, 

Ac  er  im’  deimlo  braidd  yn  brudd, 

Mi  a’i  daliais  ef  yng  nghorff*  y dydd. 

O,  nicl  yw  hyn 
Oncl  ennyd  cyn  ! 

Diwrnod  byr  yw’r  einioes  hon 
Ac  oriau  ei  blynyddau  bron, 

Ac  nid  yw  marw  cyfaill  cu 
Ond  blaenu  ennyd  arnom  ni, 

O,  nid  yw  hyn 
Ond  cychwyn  cyn ; 

Yng  nghanol  eich  wylofus  sain, 

Nid  yw  yr  oll  ond  tren  ór  blaen. 


DR.  PARRY,  Y BALA. 


361 


DR.  PARRY,  Y BALA. 

Y boreu. 

PA  beth  yw  Corsica  i mi 

At  fangre’th  enedigaeth  di, 

Y lonydd  Bersham — enw  sy 
Yn  anwyl  gan  angylion  fry, 

Rhai  yno  geid  yn  gwylio’th  gryd 
Dan  nawdd  eu  claer  adenydd  clyd  ? 

Pa  beth  y w hanes  boreu  oes 
Y gwron  rodd  i fìloedd  loes, 

Gan  lanw  byd  â sain  ei  fri, 

At  hanes  foreu  Parry  gu ! 

Pan  dorrodd  gwawr  ei  fywyd,  llawenhau 
Wnaeth  Angel  Methodistiaeth  yn  y nef, 

Wrth  glywed  tyrfa’n  dod — sef  tyrfa  gref 
O weinidogion  Seion  yn  neshau 
Yn  arfog  at  eu  gwaith,  o’i  arfdy  ef. 
Danghosodd  Iesu  i ryw  dyrfa  lon 
O Dadau  Methodistaidd  ger  ei  fron 
Olygfa  newydd  ar  ddyfodol  pur 
I ddod  o addysg  Parry  cyn  bo  hir — 

Dyfodol  i ymagor  yn  ein  mysg, 

Rhyw  ddwyfoì  ddydd  o sancteiddiedig  ddysg 
Yn  torri,  draw,  ar  fryniau  Cymru  lân — 

A bu  am  ennyd  seibiad  yn  eu  cân  ! 

Penodwyd  i’r  bachgennyn  yn  ei  gryd 
Ei  geidwad  ; — angel  ífyddlawn.  Ar  bob  pryd 
Fe’i  gwyliai,  fel  pe’n  un  o lawer  mil, 

Wrth  fynd  i’r  ysgol  ddj^ddiol,  a’r  un  Sul. 

O’i  febyd  fe’i  bendithiwyd  gan  y Nef, 

Nid  oedd  dewiniaeth  yn  ei  erbyn  ef ; 

A bu  ei  foreu  lwybr,  fel  mae’n  wiw 
I un  sydd  i ddisgleirio  yng  ngwaith  ei  Dduw, 
Yn  wyn  o’r  cryd  i fyny,  hyd  nes  daeth 
I gyflawn  rym  i gydio  yn  ei  waith. 

Ei  Iwydd  a chwyddodd,  do,  yn  afon  fawr, 

Fel  gwelir  wrth  ei  gwely  gwag  yn  awr ; 

Ac  os  yn  fechan  yn  ei  ffÿnnon  wan 
Fel  llygad  gwlithyn  newydd  agor  pan 
Dan  ael  blodeuyn,  ’roedd  mor  loew  a chlir 
A llygad  gwlithyn  hefyd,  ac  mor  bur. 


GWAITH  ISLWYN. 


h>2 


Mor  deg,  mor  addas  ydyw  mebyd  pur 
Yn  hanes  dynion  sydd  i fod  cyn  hir 
Yn  gedyrn  dros  eu  Hior ; mae’n  efFaith  gwiw 
A phrawf  o ragarfaethol  gyngor  Duw. 
Dadblygiad  cyson  o’i  foreuddydd  ef 
Fu’i  ganol  ddydd,  a’i  hwyr,  yng  ngwaith  y Nef. 

Nis  etifeddodd  gyfoeth  yn  ei  gryd, 

Ond  etifeddodd  fwy  nag  all  y byd 
Ei  roi  i neb — rhieni  â’ u holl  fryd 
Ar  wasanaethu  Duw,  a’i  feithrin  ef 
Yn  addysg  ac  athrawiaeth  lân  y nef. 

Ymhen  ei  ífordd  fe  gadd  yr  iawn  gyfeiriad — 
Yr  addysg  sydd  yn  rhoi  o dan  gy meriad 
Sylfaenwaith  dwyfol,  nas  gall  holl  ystormydd 
Dyfodol  oes  ei  ysgwyd  yn  dragywydd. 

Bu  tad  a mam  grefyddol  yn  cyleirio 
Ffrwd  bywyd  pan  ddechreuai  ’n  wan  lifeirio  ; 
Ac  wedi  mynd  o’r  ysgogyddion  ymaith 
Parhâi  yr  ysgogiad  yn  ei  eíFaith. 

Bu  iddo  hefyd  ar  Sabbothau  ’r  borau 
Un  addas  iawn  i ddechreu  agor  dorau 
Ei  fyd  meddyliol, — gŵr  a’i  brif  feddylfryd, 

A’i  fyfyr  llawn,  ar  Dduw  a thragwyddolfyd. 

Ni  eilir  coíio  Hughes  heb  gofio  hefyd 
Am  ryw  awyrgylch  megys  o nefolfyd, 

Am  ras  i goethi  deall,  gwella  calon, 

Am  rywrai  ’n  pasio — tebyg  i angylion. 

Bu’r  Awen  hon  un  waith  yn  ei  gyfeillach, 

A rhifid  ef  yn  sant  o’r  puraf  belJach ; 

Fel  teitliiwr  yn  yr  orsaf  ’roedd  e’n  aros 
Am  liwyr  gerbydres  Iesu  i ymddangos — 

I minnau  ’r  oedd  y byd  ymliell, 

I minnau’r  nef  yn  agos. 

Ceid,  rywfodd,  grefyddolrwydd  yn  ei  wyneb, 

Ac  yn  ei  iaith  drysorau  o ddoethineb — 

A lionno  yn  un  nefol.  Anliawdd  ydoedd 
I fachgen  tirf  anghofio  ymhen  blynyddoedd 
Ddylanwad  pur  ei  ddysg  a’i  bresenoldeb — 

Un  oedd  yn  byw  ar  gy fer  tragwyddoldeb. 

Mae’r  disglaer  foreu  yn  ymledu  weithion, 

A clieir  ein  harwr  ymysg  myrdd  Manceinion ; 


DR.  PARRY,  Y BALA. 


363 


Mae  Parry  yn  eu  mysg — ond  nid  o honynt ; 

F el  pe  na  bai  ’n  eu  gweld  ymlwybra  drwy ddynt. 
Efryda  y Ladineg  ar  yr  lieol, 

Y Groeg  yn  yr  ystrŷd — rhyw  newydd  reol 
Feistrola  ef  bob  dycld.  Gymeriad  addien, 

Mae  bob  yn  ail  yn  gweithio  ac  yn  darllen. 

Fe  glymai  am  ei  fys  ryw  ddalen  Ladin 
I’w  darllen  ar  y ffordd, — a dalen  wedjm, 

Nes  bwyta’r  llyfr  oll.  Yn  ddiwyd  ddiball 
Ai  rhagddo  i feistroli  llyfr  arall ; 

Un  arall  eilwaith — ac  un  arall  wedyn. 

Fel  hyn,  o un  i un  fe  fagai  edyn 
Meddyliol,  gan  ymgodi’n  uwch  i wybrau 
Gwybodaeth  cleg  a’i  hanherfjmol  lwybrau. 
Darîiennocld  lawer  wrth  y goleu  goreu 
A fedd  y byd — goleuni’r  wawrddydd  foreu, 

Sy’n  dyblu  ynni  cleall  yr  efrydydd, — 

Gwell  awr  o’r  wawr  nag  oriau  maith  o’r  hwyrddydd. 


Y dydd. 

Y mawr  yn  aml  gynhwysir  yn  y bychan, 
Dyrnaid  o fes  gynhwysa  fforest  lydan ; 

Ac  yntau  trwy  yr  Ysgol  Sul,  a’i  swyddi, 
Dclanghosai  fesen  yr  athrawol  deithi — 

Y fesen  dyfodd  wedyn  yn  frenhinbren, 

Gan  guddio’r  Bala,  y Fethodistaidd  Athen, 

A llawer  o feddyliol  dirf  blanhigion 

Yn  tyfu’n  gryf  o clan  ei  chysgod  tirion, 

Nes  docl  eu  hunain  yn  ysbrydol  dderi, 

Bob  un  yn  nawdd  i braidd  ysbrydol  dani. 

Mor  felus  ydyw  olrhain  cwrs  ei  fywyd, 

Y mae  fel  llyfr  cyfoethog  i’m  meddylfryd, 

A phob  rhyw  ddalen  newycld  yn  rhagori, 

Ac  yn  dyfnhau  mewn  cyfoeth  a goleuni, 

Nes  yw  y ddalen  olctf  y n troi  drosodd 

I Olau’r  nef — y “ Diwedd  ” mawr  a’i  seliocld. 

0 Bersham  i Manceinion — dyna  linell 
Heb  ar  ei  gloewder  unrhyw  niwlen  dywelJ  ; 

O’r  Ysgol  Sul,  hyd  risiau  gloewon  ocliaeth, 

1 fyny  i Areithfa’r  Biynedigaeth, 

Oedcl  gyfres  o ysbrydol  ddyrchaíiadau 
Uwch  law  brenhinol  rwysg  dan  aur  goronau. 


GWAITH  ISLWTN. 


3í)4 


O’r  Bala,  megys  eryr  cryf,  esgynnai 
I fyny  i’r  Brifysgol — lle  cyrhaeddai 
Uchelion  gloewon  dysg,  gan  ymberffeithio 
Ymhob  cyrhaeddiad  freuddwydiasid  ganddo, 

Wrth  wrandaw  Dalton  gynt,  a Lardner  enwog, 
Ychydig  a ddyfalai’r  ddau  dywysog 
Medrlyliol  hyn,  pan  fyddent  yn  darlithio, 

Fod  llanc  o’r  fath  ddyfodol  disglaer  yno. 

O’r  Alban  yn  ei  ol  i’r  Bala  lonydd, 

O ! mae  e gartre’n  awr  ! a phawb  yn  ddedwydd 
O roddi  iddo  gadair  y ddysgeidiaeth. 

Fe’i  llanwodd  hi — do,  fel  cyflawnydd  arfaeth 
Benodol  gan  y nefoedd.  Do,  fe’i  llanwodd 
Fel  Solomon  ei  bulpud,  nes  gorffennodd. 

Mae  gartre’n  awr ! ’Rwyt  tithau,  f’  awen,  weithian, 
Uwch  ben  dy  bwnc,  fel  llong  ’rol  myned  allan 
O’r  afon  a’r  cul  fôr,  yn  gorfoleddu 
Uwch  ben  y Werydd  llydan,  gan  amledu 
Ei  rholfawr  hwyíiau  fel  cymylau  gwynion, 

A throi  y gallu  ar  yr  holl  olwynion 
Hyd  eitha’r  ager  cryf. 

Nid  oes  golygfa 

0 fath  yr  hon  geir  im  yn  agor  yma  — 

Dyn  mawr  yn  eistedd  mwy  i lawr  ar  union 
Ganolbwynt  ei  feddylfryd  a’i  holl  galon ! 

Mae  yn  ei  le,  a’i  long  wedi  cyrhaeddyd, 

’Rol  mordaith  union,  at  yr  unbwynt  hyfryd ; 

Mae’n  gweld  ei  waith  o’i  flaen  yn  eglur-olau 
Oddi  yma  hyd  ei  fedd,  heb  dor  na  rhwystrau. 

Os  holir  im  pa  beth  yw  un  egwyddor 
Ei  hanes  a’i  arweiniad  trwy’r  holl  dymor 
Hyd  at  y cyfnod  ’nawr  sydd  yn  ymagor, — 

Pa  beth  oedd  un  meddylddrych  Ior  Rhagluniacth 
O’i  barthed  ef — un  amcan  dwyfol  arfaeth, — 
Atebir  yn  ddiofn — llunio  Athro, 

Cyfodi  dyn  i godi  dynion  dano ! 

Fe  fu  yn  dlawd  yn  ninas  fawr  Manceinion, 

’Roedd  eisieu  hynny  at  wneyd  athraw  union 

1 fechgyn  tlodion  Cymru  ; — hwy,  fynycha, 

Sy  drwy  helbulon  fil  yn  dod  i’r  Bala. 

Yr  oedd  llifeiriant  boreu  i’  amgylchiadau 


DR.  PARRY,  Y BALA. 


36 


Yn  groes  i gwrs  ei  fryd  a’i  dueddiadau, 

’Roedd  hynny  yn  gymhwysder  i gyd-deimlo 
A’r  sawl  oedd  i wynebu’r  gwrthlif  eto. 

Mae  hen  long  ryfel  draw  ar  lannau’r  Hafren, 

Heb  arni  gadben,  dwylaw,  hwyl,  na  hwylbren ; 
Mae  wedi  ei  throi  yn  llwyr  o’r  neilltu  weithion 
Gan  y niweidiau  gadd  mewn  brwydrau  poethion  ; 
Mae  wedi  ei  throi  yn  ysgol  i blant  tlodion. 

Môr  garw  bywyd  a’i  cymhwysodd  yntau — 
Plentyn  y don  all  ddysgu  plant  y tonnau. 

IVIae  yn  ei  le  fel  seren  glaer  sefydlog, 

Yn  llosgi  acw  yn  ei  rhod  ddiysgog 
Yn  unig  i oleuo,  ac  i ddangos 
I ereill  rai  y cylchoedd  sy’n  eu  haros. 

Bu’n  unig  ymysg  miloedd  ym  Manceinion 
(Ond  ’r  oedd  ei  lyfrau  yn  gyfeillion  ddigon, 

Er  nad  yn  aml  eu  rhif),  a’i  fyfyriadau 
Y cyfnod  hwn,  ar  íìl  o lonydd  oriau 
Ar  auaf-nosau  wrth  y ganwyll  egwan, 

Fu  iddo  yr  hyn  i Moses  gynt  fu  Midian. 

Daeth  Moses  o’i  unigedd  hirfaith  allan, 

Yn  nerthol  ŵr  i ddwyn  yr  Had  i Ganan  ; 
Cymhwyswyd  yntau  heb  yn  wybod  iddo, 

I arwain  arweinyddion  Seion  yno. 

Preswylydd  mawr  y berth  a ymddanghosodd, 

Do,  iddo  yntau — a’i  dangnefedd  gafodd. 

Fe  weithiai’n  ífyddlon  gyda’i  ddosbarthiadau, 

Fel  Noa  gyda’r  arch.  Ei  holl  serchiadau 
Ymblethent  am  ei  waith.  ’Roedd  yn  ei  gadei" 
Athrawol  wrth  ei  gyflawn  fodd  bob  amser. 

Nid  cader  athro  o dymer  oer  oedd  honno, 

Ond  cader  freichiau  tad,  a’i  ddosbeirth  cryno 
Fel  serchog  blant  o’i  gy lch  ar  nos  o auaf, 

Yn  holi  holion  gan  eu  cyfaill  mwynaf. 

’Roedd  dysgu  ereill  iddo  yntau’n  ddysg. 
Cynyddodd  ei  wybodaeth  yn  eu  mysg 
Nes  ennill  cyrhaeddiadau  uwch  o hyd 
I arwain  ei  ddisgyblion  tra  ’n  y byd. 

Fel  garddwr  yn  ei  ardd,  efelly  trodd 

Ein  harwr  trwy  ei  ddosbeirth,  wrth  ei  fodd  ; 


GWAITH  ISLWYN. 


366 


Fe  wyddai  ble  i bur  ysgytliru’r  gau, 

Pa  le  i chwynnu,  ble  i ddyí'rhau ; — 

A gwnai  yr  oll  mewn  cariad,  megys  un 
Oedd  yn  ei  elfen  yn  ei  ardd  ei  hun. 

Ni  fu  ei  waith  galedwaith  iddo  ef, 

Ai  trwyddo  fel  a cwmwl  trwy  y nef, 

0 flaen  y falmaidd  awel — fel  yr  a 
Yr  awel  dros  y blodau  fore  o ha. 

’Roedd  iddo  ef  oríî'wysdra  yn  ei  waith, 

Rhyw  fannau  gorffwys  ar  bob  cam  o:r  daith. 
Os  cariai  faich,  y baich  a’i  cariai  ef 
Dan  ymwybyddiaeth  o foddlonrwydd  Nef ; 
Fel  gŵr  yn  cario  ’i  gwch  tros  lawer  bryn, 

Y cwch  a’i  cariai  yntau  wedi  hyn. 

Mae  pulpud  Cymru  oll  mewn  du 
Ar  ol  yr  efengylydd  cu, 

A’i  harddodd  trwy  ei  oes ; 

Ei  arddull  ydoedd  gy nllun  llawn 
0 weinidogaeth  uchel  iawn — 

Mawr  ganol  bwynt  ei  ddysg  a’i  ddawn 
Oedd  Crist  a Iawn  ei  groes. 

O dan  eneiniad  rhad  y nef, 

Fe  godai’r  dyrfa  gydag  ef 
O ŵydd  y byd  ymhell ; 

A phan  orffennai’r  Sabboth  llon, 
Clustfeiniai  aml  gredadyn,  bron 
Fel  un  a glywai’r  olaf  don, 

Yn  torri  ar  wlad  sydd  weli ! 

Mae  aml  bererin  erbyn  hyn 
Ymhell  ymlaen — mae  Seion  fryn 
Yn  amlwg  iddo  ef ; 

Mae’n  cofìo’n  braAATÌ  fel  “ Cristion”  gu, 
Yn  cofio’r  “ Efengylydd  ” fu 
Yn  dangos  iddo’r  gulffordd  sy 
Yn  awr  ar  ffin  y nef. 

Gallesid  meddwl  pan  yn  llanw  ’i  le 
Ymysg  ei  ddosbeirth  gwiw,  nad  oedd  efe 
Yn  unpeth  ond  Dysgawdwr.  Pan  yr  ai 
I’w  bulpud  eilwaith,  gell’sid  meddwl  mai 
’R  pregethwr  oedd  yn  unig,  gan  mor  llawn 
Oedd  rhiniau’r  brynedigaeth  drwy  ei  ddawn. 


DR.  PARRY,  Y BALA. 


307 


Adduinol  arddull,  heb  yr  ofer  wych  ; 

Y coeth  a’r  athronyddol,  heb  y sych ; 

Gallasai  weithio  allan  feddwl  mawr, 

A’i  ddangos  gefn  a gwyneb,  nen  a llawr, 

Nes  aem  o’i  ogylch  ; — safai  erbyn  hyn 
Fel  palas  o oleuni  ar  ryw  fryn, 

Na  fu  yn  gorffwys  arno  niwl  erioed, 

Na  neb  yn  meiddio  ameu  wrth  ei  droed. 

Ysbrydol  amaeth  pur 

Oedd  ef,  o ffyddlawn  ryw  ; 

Ac  O ! fel  syllai  dros  y tir 
Hauasai  ef  i Hduw, 

I weld  pa  ffrwyth,  pa  gynnyrch  oedd 
O’i  lafur  cudd  mewn  llwyddiant  coedd. 

Fe  ddyblodd  ef  ei  hun, 

Do,  lawer,  llawer  gwaith, 

Trwy  fagu  gweinidogion  da, 

Dorf,  at  y dwyfol  waith  ; 

Pan  ddelo  boreu  cun 
Yr  adgyfodiad  mwy, 

Fe  gaiff  ei  wobr  fawr  ei  hun, 

A rhan  o’u  gwobrau  hwy. 

Ni  liosogodd  nemawr  sant 
Ei  hunan  fel  efe, 

Ni  bu  i nemawr  athraw  blant 
O’r  nifer  hyn  i’r  ne  ; 

Ac  O ! ni  fydd  i nemawr  un 
Wobrwyau  o’r  fath  ddwyfol  rin. 

Rhyw  Paul  oedd  Parry  gu ; 

Ac  am  bob  disgybl  gwiw, 

Ei  enw  ef  oedd  Timothi — 

Ei  sanctaidd  fab  yn  Nuw. 

Edrychai  ar  ei  ol  fel  tad, 

Fel  un  yn  gwylio  dros  ei  had. 

Yr  hwyr. 

Aeth  heibio  ’r  boreu  o ymbarotoi, 

Y mae  cymylau  ’r  hwyr  yn  ymgrynhoi 
Uwch  ben  y dydd  o weithio  heb  ei  ail, 

Rhaid  gostwng  tôn  y gerdd  wrth  weld  ei  haul 
Yn  araf  ostwng  ei  ddisgleirdeb  clir 

Tu  arall  i fynyddau’r  tywyll  dir. 


GWAITH  ISLWYN. 


3Ö8 


Gan  gariad  at  ei  waith, 

Fe  deimlai  braidd  yn  ílin, 

0 herwydd  fod  ei  daith 

Yn  hwy  na’r  gwaith  ei  hun — 
Ychydig  gamau  byr  yn  hwy, 

Gan  rym  ei  glefyd  ola  a’i  glwy. 
Carasai  i’w  ddaearol  daith 
Ddibenu  gyda’i  nefol  waith, 

A gyrru  yn  ei  harnais  llawn 

1 dý  ei  Dad  yn  hwyr  brydnawn. 

Bu  athrist  ganddo  rwystro  ’i  rym 
Cyn  llwyr  waghau  ei  hadlestr  pur ; 
Bu’n  dristedd,  bron,  oríFwyso  dim, 

Er  ’nawr  yng  ngolwg  Canan  dir ! 

’Roedd  gwrandaw  ar  dy  sain, 

O ! fawr  Iorddonen  gref, 

Am  fìsoedd  hirion,  braidd 
Yn  alar  iddo  ef. 

Y sain  bereiddia  erioed 
Oedd  swn  ei  ddosbarth  cu, 

A char’sai  fynd  mewn  cyflawn  oed 
O’u  swn  i sain — 

I sain  yr  anthem  fry  ! 

Fe  gy rhaeddasai  llawer  sant 
0 nifer  ei  ysbrydol  blant, 

Ers  tro,  y ddinas  gain  ; 

0 ! ’r  gorfoleddu’r  ochr  draw, 

Pan  gwrddai  hwnt  uwch  loes  a braw, 
Pan  deimlai  aml  gyfeillgar  law 
Deimlasai  ef  o’r  blaen  ! 

Ymysg  y llu  ’roedd  yno  rai 
O’i  ddosbeirth  gynt,  yn  llawenhau 
O weld  eu  hathrav/’n  dod  ; 

Fel  yr  arweiniodd  Parry  hwy, 
Arweinient  hwythau  Parry  mwy 

1 weld  y wlad  lle  nad  oes  clwy, 

Na  sain — ond  anthem  clod. 

Arweinient  ef,  o fin  y dŵr, 

Trwy  engyl  fyrddiwn  at  y Gwr 
Ddioddefodd  farwol  glv.ry ; 


DR.  PARRY,  Y BALA. 


369 


A chlywyd  yn  yr  anthem  fawr 
Ryw  lais  na  chlywsid  hyd  yn  awr, — 
’Roedd  wedi  dysgu  ar  y llawr 
Y gân  na  dderfydd  mwy. 


Ym  mysg  y saith  ugeinmil  llon 
Brynasid  ar  y ddaear  hon, 

Cymerai  ’n  rhwydd  ei  le. 

’Roedd  wedi  hen  feistroli  ’r  gân, 

’Roedd  wedi  dechreu  ’i  chanu  o’r  bla’n, 
Pan  gyda’r  pererinion  glân, 

Yn  dringo  tua’r  ne. 

Daeth  angel  hardd  â choron  wen — 

Ni  fu  ond  ennyd  ar  ei  ben, 

Fe  roe  y goron  gain 
Wrth  droed  gorseddfa  Iesu  cu, 

Gan  ddwedyd,  ‘ Gormod  yw  i mi ! 
Rhowch  hon  i’r  Bendigedig  fu 
Yn  gwisgo  coron  ddrain  !’ 


Ar  hynny  rhoddai’r  dyrfa  i gyd 
Eu  holl  goronau  i lawr  ’r  un  pryd, 
Gogoniant  gloewa’r  nef, — 

Drwy  hynny  mae  yn  uchder  nen 
“ Goronau  lawer  ar  ei  ben,” 

Yn  ol  yr  anthem  fawr — “ Amen  ! 
Y moliant  iddo  ef  !” 


Hen  fynwent  gy segredig  Llan-y-cil  ! 

Ni  feddi  lwch,  pe  bae  dy  feirwon  fìl, 

Mwy  bendithiedig  ! Daear  ddedwydd  yw 
Dy  ddaear  di  am  gynnwys  perl  mor  wiw — 
Mor  werthfawr  gan  y Dwyfol  Dad,  a wnaetli 
Ei  brif  ewyllys  ar  dy  drysor  caeth. 


Boed  gwanwyn  deublyg  ar  dy  dyfìon  di ! 
Boed  fyrdd  dy  flodau,  myrdd  dy  wlithion  cu, 
I'wylo  hwyr  a boreu  ar  y bedd, 

Lle  gortfwys  ei  weddillion  yn  yr  hedd, 

Nas  gellir  aflonyddu  arno  mwy — 

Lle  ni  ddaw  gelyn  byth  i beri  clwy ! 

2 A 


370 


GWAITH  ISLWYN. 


YR  ADGYFODIAD. 

MI  ddringaf  i’r  wybren  fry  hyd  risiau  ’i  addewidion  Ef, 

Teg  foreu  anfarwoldeb  sy  yn  gwawrio  dros  fynyddau  ’r  nef. 

Un  ffagl  y w ’r  greadigaeth  fawr,  anfeidrol  fìlam  yn  ennyn  fry, 

A choch  yw  ’r  nef  a’i  thanllyd  wawr,  a heuliau  y w ei  chynnud  hi. 

Mil,  mil  o fydoedd  lysg  o’i  blaen,  a’u  hulw  dywylla  ’r  nef  uwchben; 
Marworyn  du  y w’r  huan  cain,  mae’r  ser  yn  wylo  ar  fronnau  ’r  nen. 

Tra  thwrf  cerbydau  Ior  gerllaw, 

Caleda  ’r  wybren  laes  gan  fraw ; 

A cheula’i  môr  o hylif  ter 
Yn  balmant  i osgorddlu  ’r  ser. 

Chwydd  ar  ol  chwydd  o’r  ddwyfol  gàn 
Fry,  clyw,  yn  lledu’r  wybren  dân! 

A,  dyna’r  Brenin  yn  ei  swydd, 

Mae  T farn  a’r  Barnwr  yn  ei  gwydd. 

Ar  fainc  o berlau  yn  ymyl  Duw, 

Arch-angel  o oruchel  ryw 
Ddechreua  weithrediadau  ’r  dydd, 

A bloedd  yr  adgyfodiad  rydd. 

Cwyd  udgorn  bywyd  at  ei  fìn, 

Aruthrol  udgorn  Duw  ei  hun  ! 

Anfeidrol  dwrf  ! brawycha  ’r  nen, 

Gogwydda,  a syrth  y goron  o ser  oddiar  ei  phen; 
Disgynnant,  fyrdd  ar  unwaith,  gyda  ’r  llef, 

Fel  cawod  drom  o berlau  drwy  y nef. 

Uwchlaw  ehed  yr  adsain  gref 
O fyd  i fyd,  o nef  i nef ; 

A thyr  fyddardod  angeu  ’i  hun, 

A chwyd  a gwrendy  y fynwent  fiin. 

Fel  euog  flaen  ei  Farnwr  dua  ’r  haul, 

A nos  dragwyddol  orffwys  ar  ei  ael; 

Fel  lamp  mewn  tymhestl,  derfydd  ar  ei  hynt, 

A diffydd  fel  y ganwyll  yn  y gwynt. 

Dydd  angeu  ’r  greadigaeth  gref, 

A dydd  diffoadiad  lampau  ’r  nef, — 

Mae  ’n  gwawrio  o’r  orseddfainc  draw, 

A chwmwl  ar  ei  ol  ni  ddaw. 


CYMRU. 


371 


C Y M R U . 


Hoff  wlad. 


A betli  yw  ’r  swyn  sydd  yn  y gair  “Fy  ngwlad,” 


A’r  galln  rhyfedd,  rhyfedd  ei  barhad? 

Pa  beth  yw  ’r  aidd  sy’n  ennyn  dan  fy  mron 
Pan  enwaf,  neu  pan  glywaf  enwi  hon, 

Pa  un  ai  yn  ei  broydd  heirdd  ei  hun, 

Ai  ’mhell  tu  draw  i’r  môr  yn  alltud  eithaf  blin  ? 

’R  ym  yn  dy  garu,  Gymru,  yn  ddi-goll, 

Yr  ym  yn  caru  dy  fynyddoedd  oll. 

Adwaenom  eu  copaon  bob  yr  un 
Fel  wyneb  cyfaill  ar  ol  cyfaill  cun; 

Pan  gwyd  yr  haul,  a phan  yr  el  i lawr, 

Llwyr  yw  ein  hiraeth  am  y lloer  yn  awr, 

I’w  cyfarch  a’u  mwynhau  o dan  sancteiddiach  gwawr. 

Y môr  darana  ar  dy  draethau  di 
A mwy  o fawredd  ac  o nerth  i ni  ! 

E dafla  feddylddrychau  mwy  na’r  byd 
I’th  freichiau  o benrhynion  maith  eu  hyd; 

Mwy  per-bruddaol  yw  pell  swn  y trai, 

A mwy  cynhyrfus  fyrdd  y llanw  i’n  bywiocau. 

Y morwr  llawen,  a dreuliasai  gynt 
Yn  swn  dy  ddyfroedd  ei  foreuol  hynt, 

Gwel  lawer  ynys  decach  ar  y don, 

A llawer  gwlad  o gyfoeth  mwy  na  hon, 

Ond  fel  y nodwydd  ar  ei  gwmpawd,  try 
Ei  feddwl  yn  sefydlog  atat  ti. 

Gwlad  y mynyddoedd  a’r  gwylltineb  maith  ! 

Wrth  droed  ei  bryniau,  fel  pererin,  iaith 
Eistedda  i addoli.  Ble  mae  ’r  llaw 
All  dynnu  darlun  o’r  mynyddoedd  draw 
A grwydrant  yn  y cwmwl,  ac  o bell 
Gyfeiriant  obaith  tua  byd  sydd  well? 

Cyn  hyn  bu  ganddi  anibyniaeth  lawn, 

Ymhlith  cenhedloedd  enw  uchel  iawn, 

Bu  ganddi  faner  genedlaethol  gynt 
Yn  chwyfo  uwch  ei  lluoedd  ar  eu  hynt, 

A chlywyd  bloedd  ei  byddin  ddewr  cyn  hyn 
Yn  deffro  holl  adseiniau  bro  a bryn. 


372 


GWAITH  ISLWYN. 


Ei  seren  anibyniaeth  aeth  i lawr, 

A bedd  Llywelyn  a’i  gorchuddia  ’n  awr ! 

Ni  rifir  hi  ymysg  teyrnasoedd  mwy, 

Ei  henw  a ddarfu  o’u  cynghorau  hwy, 

Maehludodd  haul  ei  gwladwriaethol  fri; 

Yn  llwyr  oddar  ei  bannau  uchaf  hi. 

Er  hyn  y mae  gogoniant  llawer  gwell 
Yn  eiddo  iddi,  yn  ei  bryniau  pell. 

Pa  beth  yw  cyfoeth  cenedl?  Nid  y gad, 

Y rhwysg,  a’r  rhyfel,  ond  ei  gwlad,  ei  gwlad ! 

Gwlad  a’i  dyffrynnoedd  fel  gwynfaoedd  clyd, 

A’i  bryniau  fel  arwyddion  newydd  fyd; 

Gwlad  ag  y gwna  ei  golygfaoedd  berth 
Ddadblygu  ’r  meddwl  i’w  angylaidd  nerth. 

Er  colli  ’i  gwladwriaethol  freiniol  fri, 

Anrhaethol  eto  yw  ei  chyfoeth  hi. 

Pan  syllom  ar  fynyddoedd  hon 
Ar  doriad  borau  dedwydd, 

Bob  un  yn  chwyddo  megis  ton 
O fôr  Hollalluawgrwydd, 

Pob  galar  yn  dibennu  sydd, 

Yr  yin  yn  teimlo  eto  ’n  rhydd. 

A phan  y cawn  olygfa  glaer 
Mawreddog  awr  machludiad, 

Pan  ffrydia  drostynt  nentydd  aur, 

Ac  anian  bron  yn  siarad, 

Ein  mjmwes  yn  ymchwyddo  sy 
Gan  anibyniaeth  engyl  fry. 

Y bugail  ar  lechweddau  mynyddoedd  nefol  hon, 

O,  rhodder  imi  dreulio  yn  ei  gymdeithas  lon 

Yr  oriau  per-hamddenol  sy  ’n  dyfod  ambell  bryd 
Fel  engyl  idd  ein  gwahodd  uwch  holl  ofalon  byd. 
Rhagorach  yw  ei  gyfran,  er  gwaeled  yw  ei  wedd, 

Nag  eiddo  ’r  pen  coronog  sy  ’n  uchel  ar  ei  sedd. 

E balla  rhwysg  y ddaear  ar  ddiwedd  ein  boddhau, 

Ond  byth  ni  phalla  anian,  mae  ’n  newydd  i’w  mwynhau. 

Y llygad  flina  ’n  edrych  ar  rwysg  yr  orsedd  fainc, 

A derfydd  yn  y diwedd  swyn  y tìlwrol  gainc, 

Ond  ef  erioed  ni  flinodd  yn  edrych  ar  y wawr 
Yn  tywallt  ar  y bryniau  ffrwd  y foreuDl  awr. 


CYMRU. 


373 


Er  mynych  ymglustfeiniad  erioed  ni  ddarfu  swyn 
Y dafnau  yn  yr  ogof,  y ffynnon  dan  y llwyn. 

Pob  borau  ymagora  fel  cyntaf  forau  ’r  byd, 

A’r  haul  a adnewydda  y greol  wyrth  o hyd. 

Y mynyddoedd. 

Rhoer  imi  gipio  ’r  ysbryd  fedyddia  ’r  bannau  draw 
Mewn  dylif  o farddoniaeth  ymdorrol  ar  bob  llaw. 

Mae  ’r  wawr  yn  ymledaenu  ar  hyd  eu  hochrau  hwy, 
Diderfyn  fawreddogrwydd  ymdaen  o’m  hamgylch  mwy. 
Ban  ar  ol  ban  ddisgynna  o fyd  y niwl  yn  awr, 

Yn  filoedd  ymddanghosant  i dderbyn  gwên  y wawr. 

I fyny  hyd  eu  hochrau  ymrolia  ’r  niwloedd  prudd, 

A llechwedd  ar  ol  llechwedd  a aaniwyd  gan  y dydd. 

Yn  nrych  y wawr  ymdrefnant  i edrych  ar  yr  haul 
Yn  dyfod  led  y nefoedd,  a’i  allu  yn  ddi-draul. 

Yr  un  mor  ogoneddus,  yr  un  mor  brydferth  ynt, 

A phan  y doent  i fyny  o nos  y try^blith  gynt. 

Gwylltineb  tragwyddol  o gylch  a’u  meddianna, 
Celfyddyd  ni  esyd  ei  throed  i lawr  yma. 

Ei  meibion  a’u  cadwant  i anian  yn  unig, 

I’r  geifr  yn  noddfa,  i’r  stormydd  yn  lleithig. 

Meddiennir  y dyífryn  gan  ddyn  a’i  gy nlluniau. 

Ei  ffyrdd  palmantedig,  ei  dref,  a’i  baíasau; 

Fe  dyr  y coedwigoedd  rhai  ydynt  yn  cofio 

Pan  nad  oedd  ond  gwyntoedd  yn  mynd  y ffordd  honno; 

Efe  sydd  i’w  weled,  a phan  y clustfeiniaf 

Lleferydd  y dynol  yn  unig  a glywaf. 

Ond  ar  ei  mynyddoedd  unigaidd,  y dwyfol 
Yn  unig  a glywir,  a welir  fyth  bythol ! 

Sydynrwydd  a serthedd  eu  geirwon  glogwyni 
Rydd  arch  i ddyn  sefyll  a mynd  i addoli. 

Draw  wrth  eu  godreon  gorffwysa  ’n  synedig 
I dderbyn  meddyliau  mil  mwy  dyrchafedig 
Na  dim  a ffynhonnodd  erioed  ynddo  ’i  hunan — 

Barn  ar  ddaearoldeb  y w ’r  drem  hon  ar  anian. 

Pob  tuedd  am  ennill  a chlodydd  tymhorol 
Wanheir  gan  welediad  ar  fawredd  mor  nefol. 

Nef  ! nef ! 

Yw  bloedd  ei  bryniau — ail  i lef 
Y sant  mewn  hiraeth  am  ei  dref, 

I’w  feddwl  ef  eu  bannau  hwy 
A wasanaethant  fel  coffhad 
Am  dŷ  ei  dad,  a gwlad  ddi-glwy. 


374 


GWAITH  ISLWYN. 


Rhydd,  rhydd, 

Y teimlwn  ein  hysbrydoedd  prudd 

0 rwymau  ’r  ddaear  hon  a’i  lludd, 
Ar  derfyn  dydd  pan  roddom  daith 
Ar  hyd  eu  llonydd  fannau  hwy 

1 gy rraedd  mwy  unigrwydd  maith. 


Mor  hawdd  addoli  yn  y maith  unigedd 
Sy  ’n  rhoddi  iddynt  fwy  nag  arucheledd  ! 

Ag  ysbryd  duwiolfrydedd  mor  gydunol 
Ceir  holl  ddylanwad  eu  pinaclau  nefol ! 

Eu  bannau  a’n  cyfeiriant  i’r  uchafoedd 
Fel  bysedd  engyl  tua  ffordd  y nefoedd. 

0 teimlwn  fel  pe  byddai  ’r  holl  olygfa 
A ninnau  ynddi,  ’n  symud  tua  ’r  wynfa. 

Mor  hawdd  addoli  ile  mae  ’r  holl  gre’digaeth 
Fel  yn  ymestyn  am  ei  Ner  mewn  hiraeth ! 


Addoli  mae  y creigiau  er  na  chlywaf 
Iaith  na  lleferydd  gan  eu  ffurfìau  cryfaf ; 
Tystiolaeth  ydyw  eu  haddoliad  uchod, 
Tystiolaeth  i’w  dragwyddol  allu  a’i  Dduwdod; 
Addoli  mae  ’r  llifeiriaint  sy  ’n  taranu 
O graig  i graig,  o fewn  yr  holltau  obry; 

A dadgan  nerth  Creawdwr  mae  y daran, 

A bron  ei  gynrychioli  Ef  ei  hunan  ! 

Yr  awel,  hefyd,  ar  ogwyddol  gangau, 

Cerdd  lawn  o foliant  a anadla  hithau. 

Mor  hawdd  i ddyn  ymuno  yn  y moliant, 
Ymgodi  tua’r  nef  ar  ddylif  yr  addoliant ! 


Ymdaenant  weithiau  ’n  gy fres  erfawr  led, 
I bob  cyfeiriad  cangen  uthrol  red, 

Ac  ambell  fynydd  uwch  y mil  ymgwyd 
Ac  ar  ei  ben  e ddyd  y caddug  llwyd 
Yn  arwydd  ei  goroniad — plygant  draw 
Eu  pennau  o goedwigoedd  ar  bob  llaw. 


O fynwes  y dyffrynnoedd  dyfnion  clyd 
Disymwth  yr  ymsaethant  ambell  bryd 
Mewn  maith  unigedd  tua  ’r  wybren  gref, 
Fel  arsyllfaoedd  rhwng  y byd  a’r  nef. 


CYMRU. 


375 


Mynyddoedd  Meirionnydd. 

Cysgodi°n  ardderchog  mynyddoedd  Meirionnydd 
Fel  nos  o farddoniaeth  orchuddiant  ei  broydd 
O ddwyrain  i lewin,  o ogledd  i ddehau, 

Cyfochrog  a r cwmwl  y gwelaf  eu  trumiau. 

Ni  fedra  y llygad,  o bell,  eu  gwahanu 
Oddwrth  y cymylau  sydd  yn  eu  hamgylchu, 

Ond  trwy  ddiysgogrwydd  tragwyddol  eu  creigiau 
A dyfnach  tywyllwch  eu  pell  amlinellau. 

Cader  Idris. 

Cyfoda  Cader  Idris,  ym  mhellder  wybrol  fyd, 

Ei  gorsedd,  a chymylau  yn  ortho  drosti  ddyd. 

Mae  ’n  fynydd  i fynyddoedd  ! eu  huchaf  lais  ni  chlyw. 
Mae  ’n  uchel  o uchelion,  a phell  o bellder  yw. 

Y mae  ei  dydd  yn  feithach,  a’i  nos  yn  fyrrach — daw 

Y boreu  yn  foreuach,  a’r  hwyr  yn  hwyrach  draw. 

Wrth  syllu  ar  ei  hochrau  o duedd  Tal  y Llyn 

Pa  galon  na  ddychrynna  o dan  y creigiau  hjm  ? 

Mor  serth  ei  beiddiol  ochrau!  yn  union  tua  ’r  nen 

Y saethant  i’r  wybrennau  trwy  gwmwl,  storm,  a llen, 

Fel  rhai  a fai  ’n  dirmygu  ymgyrraedd  am  eu  nod 
Trwy  lwybrau  cylchol — llwybrau  dynoliaeth  is  y rhod, 
Fel  llwybrau  y ddynoliaeth  pan  ymgyrraeddo  hi 

Am  uchel  gamp  dedwyddwch  a maith-barhaol  fri. 

Edrychaf  o’r  uchelfan  pan  fyddo  ’r  haul  yn  llawn 
A dylif  o ysblander  dros  draeth  ardderchog  nawn, 
Canolddydd  o ardduniant  ymdorra  ar  bob  llaw, 

Llif  o ardduniant  yma,  llif  cyfoethocach  draw. 

0 teimlwn  fel  pe  byddem  ar  ganol  bwynt  y byd, 

Ar  ganol  bwynt  ei  swynion  a’i  geinion  ef  i gyd. 

Draw  tua  phwnc  y gogledd,  arweinia  ’r  Wyddfa  gref 
Fawreddau  yr  olygfa  filldiroedd  tua  ’r  nef. 

Mynyddoedd  fìl  weinyddant  yn  addfwyn  wrth  ei  throed, 
Fel  ufudd  ymerodraeth  o dan  ei  llywiaeth  roed. 

Ei  hawyr  deneuedig  yn  addas  elfen  sydd 

1 dderbyn  ymweliadau  angylion  derfyn  dydd. 

Ei  gosgordd  o fynyddoedd  yn  dilyn  tua  ’r  nen, 

A thros  eu  beilch  ysgwyddau  y dydd  yn  wisg  ddi-len. 

Mor  llawn  o awgrymiadau  anfarwol  yw  y drych  ! 

Y pellder,  O mor  nefol ! Yr  agos,  O mor  wych ! 


GWAITH  ISLWYN. 


376 


Barddonol  efryd  lanwa  yr  amlinellau  pell, 

Nes  gwisgant  lwyr  ddisgleirder  a gwychderbydoeddgwell. 

0 orwel  pell  y deau,  ei  ben  Plumlimon  gwyd 

Yn  araf  ac  yn  bruddaidd,  trwy  lawer  caddug  llwyd, 

Fel  pe  yn  cofio  ’r  oesoedd  pan  oedd  ein  Gwalia  ’n  fawr, 
A’i  glogwyn  yn  ddisgwylfa  fìlwrol  ar  bob  awr. 

Pan  glywid  twrf  y gelyn  ar  ganol  nos  gerllaw, 

Fel  seren  buddugoliaeth  ei  goelcerth  godai  draw. 

Ardderchog  Lyn  y Bala  â llen  o arian  rydd 
Amrywiaeth  hoff  i’r  oror  lle  ’r  egyr  dôr  y dydd. 

Ac  fel  angylaidd  ddringfa  i fyny  i’r  wybren  fry 
Mynyddau  ’r  Aran  welir — pob  gris  yn  fynydd  sy. 

Mae  cadwyn  faith  y Berwyn  fel  yn  canllawio  llwybr 

1 ysbryd  yr  ystorom  i rodio  trwy  yr  wybr. 

Môr-gilfach  Aberdeifi  fel  gwerddlas  fythol  waen 
Ymheil  i’r  gorllewinbwnc,  ymegyr  oli  o’n  blaen, 

Fel  newydd  fyd  ymdaena  diderfyn  wyrdd  y môr, 

Fel  drych  o anfeidroldeb  a dyfnion  lwybrau ’r  Ior. 

Mor  brydferth  yw  y waneg  dragwyddol  wen  y sy 
Yn  chwareu  ar  dy  draethell,  Meirionnydd  greigiog  hy  ; 
Mor  heirdd  y llongau  ledant  ar  hyd  ymylau  hon 
Eu  hwyliau,  fel  adenydd  o eira  uwch  y don ! 

Pan  syllom  ar  y creigiau  yn  dal  ymgyrchiad  dig 
Y llanw  ymosodol  a’r  storom  ar  ei  frig, 

Gan  daflu  yn  ei  wrthol  y berwol  lif  yn  wyn 

Gan  fraw  wrth  adael  ochrau  y caerau  beilchion  hyn, — 

O mae  yn  dwyn  i adgof  y dewrion  gynt  a gaed 
Yn  troi  yn  ol  elynion,  rliai  ddoent  trwy  lanw  o waed. 
Cydsefent  ar  y terfyn,  a ffurfìent  yno  graig 
A droai  ’r  ymosodwyr  yn  ol  fel  tonnau  ’r  aig. 

Boed  tannau  ar  fy  nhelyn  yn  gysegredig  mwy 

I’w  cofiant,  er  na  chlywaf  ond  braidd  eu  henwau  hwy. 

Mynyddoedd  Arfón. 

Ond  pa  ddarlunydd  dynnodd  ar  y llen 
Ogoniant  Arfon?  Ei  hardderchog  lu 
O fryniau  yn  ymledu  dros  y nen, — 

Mae  ’r  ddaear  fel  yn  troi  yn  nefoedd  fry. 

Goruwch  eu  gilydd  yr  ymgodant  fyth 
Fel  pe  bai  natur  hyd  eu  grisiau  hwy 
Am  ddringo  bellach  tua ’r  nef  ddi-lyth, 

Heb  orffẁys  nes  cael  gweld  ei  Chrewr  mwy. 


CYMRU. 


37 


I bwy  y clyrchid  y beraon  draw 
Ond  idd  yr  hwn  a ferchyg  nef  y nef  ? 

Pell  byramidiau  y dragwyddol  law, 

Mor  union  y cyfeiriant  ato  ef  ! 

Anghofia  ’r  teithiwr  pan  eu  gwel 
Bigyrnau  Soan;  holl  ogoniant  dyn 
Ddiflanna  fel  y niwloecld  ar  eu  hael, 

O’i  flaen  nid  erys  onid  Ior  ei  hun. 

Dringo  ’r  Wyddfa. 

Gwel  acw  y pererin  wrth  droed  yr  Wyddfa  fawr, 

Yn  ymbar’toi  i ddringo  ei  llethrau  beilch  yn  awr. 

Mae  ’r  huan  wedi  codi,  a borau  hafaidd  sy 
Yn  gwisgo  â disgleirdeb  yr  holl  fynyddau  fry. 
Rhyfeddol  ddisgwyliadau  o clan  ei  fynwes  bur 
Enynnir,  fel  pe  byddai  ar  sangu  nefol  dir. 

Yn  araf  a i fyny,  yn  araf  eto  ’n  llon, 

I fyny  ac  i fyny — ond  pell  o hyd  yw  hon. 

Mae  ’r  Wyddfa  i’r  wybrennydd  yn  llonydd  ymbellhau 
Fel  delwedd  o’r  perfleithrwydd  y mynnai  dyn  fwynhau. 

Ar  hyd  y fl'ordd  gerigog  ymdrecha  ’n  galed  draw, 

Ond  am  ei  holl  ymdrechion  y golygfeydd  bob  llaw 
Yn  gyflawn  a’i  gwobrwyant,  a thua  ’r  glogwyn  gref 
Gorona  ’r  holl  ogoniant  gorymestynna  ef. 

Mae  llawer  mynydd  bellach,  a llawer  clogwyn  hy 
Mewn  dyfnder  mawr  yn  gorwedd  goris  ei  safle  fry. 

A’r  Wyddfa  yn  y diwedd  a’i  llwyr  ryddha  ei  hun 
O fysg  yr  holl  gopaon,  a geir  o bell  fel  un; 

Unigol  yn  ei  mawredd,  ac  anibynnol  mwy, 

Ymgyfyd  tua  ’r  nefoedd,  ac  obry  gedy  hwy. 

Y llwybyr  cul  sydd  bellach  yn  enbyd  ymgulhau, 

A’r  teithiwr  hyf  am  ennyd  a ofna  agoshau. 

Yr  uchaf  drum  a’r  olaf  gulhaodd  natur  draw, 

A rlioes  arswydol  ddyfnder  diorchudd  ar  bob  llaw, 

Fel  pe  mynasai  yma  derfynu  ymgais  dyn, 

A chadw  ’r  ban  uchelaf  yn  sanctaidd  iddi  ’i  hun. 

Ond  ar  ei  phen  y gwelaf  y teithiwr  llon  yn  awr, 

Yr  olwg  gyntaf  yma  wobrwya’r  ymdrech  fawr. 

Ar  edyn  taenedig  diderfyn  arddunedd 
Ei  ysbryd  a gipir  i nefoedd  edmygedd. 

Pob  meddwl  iselaidd  a bychan  dditianna 
O flaen  rhyfeddodau  ’r  aruthrol  olygfa. 


378 


GWAITH  ISLWYN. 


Ei  enaid  ymegyr  fel  aber  i dderbyn 
Môr  mawr  yr  arddunol  sy’n  chwyddo  gyferbyn. 
Ni  theimla  un  difíyg  mewn  mwyniant  mor  uchel 
Ond  difíyg  ysgrifelí  a doniau  yr  angel. 

Fe  wêl  yn  ei  ymyl  ryw  ieuanc  arlunydd 
Yn  syllu  mewn  synclod  o gopa  y mynydd. 

Fe  ddringodd  i fyny  fel  cywrain  gelfyddwr, 

Ond  sangodd  yr  Wyddfa  a throes  yn  addolwr. 

Ei  fraslen  a blygodd,  dyferodd  ei  bwyntel, 
Anghofìodd  yr  oll  ond  ei  Grewr  goruehel. 

Gylchogylch  edrycha — mynyddoedd,  mynyddoedd, 
Aneirif,  aruthrol,  ar  grog  trwy  y nefoedd ; 

Mwy  uchel  a beiddgar  bob  chwyddiad  eu  cenfydd 
Fel  pe  yn  ymseilio  ar  fannau  eu  gilydd. 

Lle  derfydd  un  gy fres  dan  goron  o niwloedd, 

Y llall  a gychwynna  ’n  fwy  beiddgar  i’r  nefoedd. 

O ganol  y dirfawr  a’r  pur  ryfeddodau 

Dyn  yntau  dderbynnir  i’w  dderch  fyfyrdodau. 

Er  gwaeled,  er  pelled  yn  awr  ei  canfyddir, 

O’i  uchel  fyfyrdod  ni  hollol  ailtudir. 

Fod  egwan  helbulus  ! mae  yntau  ’n  ymestyn 
O hyd  am  fwynhau  y di-dranc  a’r  diderfyn. 

Draw  rhag  ei  ddirmygu  a’i  lwyr  ebargofio 
Chwarelau  Dinorwig  ddywedant  am  dano. 

Ond  nid  y mawreddog,  yr  erch,  a’r  aruthrol, 

Yn  unig  a welir  o’r  glogwyn  arfeiddiol. 

Yn  debyg  i’r  wyn  ogylch  llethrau  Gwyllt  Walia 
O gylch  yr  aruthrol  y tlws  a chwareua. 

Wrth  droed  yr  arddunol  y prydferth  a gy mer 
Ei  safle,  a gwna  yr  ofnadwy  yn  dyner. 

Mor  heirdd  y dyffrynnoedd  ddilledir  ag  ydau 
Gyferbyn  â moelni  tragwyddol  y creigiau  ! 

Y llynnoedd  lluosog  o bell  ymddisgleiriant, 

Ac  ynddynt  y creigiau  a ailymddanghosant. 

Fe  genfydd  odditano  orddyfnderoedd, 

Agenau  yn  y creig,  fel  becldau  bydoedd, 

Rhy  ddyfnion  i belydron  haf  eu  tramwy 
A chwareu  ar  eu  hochrau  anringadwy. 

O’i  flaen  y greadigaeth  noetli  o greigiau 
Dywylla  ’r  nefoedd  mewn  aneirif  ffurfiau, 


CYMRU. 


379 


Ar  íFurf  pigyrnog  weithiau  ymddyrchafant, 

A therfyn  olaf  yr  ystorm  a basiant. 

Yr  eira  yn  dragwyddol  goron  wisgant, 

A’u  traed  ar  orsedd  o gymylau  roddant. 

Tros  wagle  erfawr  yr  ymhongiant  wedyn 
Gan  agor,  fal  pe  taenai  byd  ei  edyn. 

A llawer  llyn,  a llawer  llannerch  íFrwythlon 
O amgylch  gauir  rhag  y gwyntoedd  ltymion. 

Yr  olygfa  odìiar  ben  yr  Wyddfa. 

Eangder  yr  olygfa  sydd  eto  braidd  yn  well, 

Arddunol  yw  yr  agos,  ond  nefol  yw  y pell. 

Yr  agos  fyth  ni  lanwa  holl  ddymuniadau  ’r  fron, 

Y pell  sydd  yn  ffiguro  yr  hedd  a fynnai  hon. 

O,  pan  y caffom  olwg  ar  lan  tu  hwnt  i aig 
Tebygem  weld  angylion  paradwys  ar  y gi  aig. 

Goleuni  oesoedd  eraill  yn  awr  i’r  golwg  ddaw, 

Chwareua  ar  adfeilion  y castell  hyglod  draw. 

Ac  yn  yr  ymyl  gorwedd  hofF  ynys  Mon,  a lli 

Y Fenai  deg  yn  arwain  y môr  o’i  hamgylch  hi ; 
Gorwedda  fel  darlunlen  taenedig  ar  y don, 

Aneirif  yw  y swynion  a gawn  ar  fynwes  hon. 

Ac  yn  y dirfawr  bellder  Iwerddon  deg  ei  phryd 
A lonydd  ymddyrchafa  o fynwes  dyfrog  fyd; 

Er  gwanned  ar  y dyfnder  ei  hamlinelliad  du, 

Er  colli  yn  y pellder  ei  golygfaoedd  cu, 

Y dyfnder  a’r  pellderoedd  sy  ’n  rhoi  i’r  oror  bell 
Ei  huchddaearol  ystyr,  a’i  hawgrymiadau  gwell; — 

Mor  ddistadl  yn  y gorwel,  mor  fechan  ar  y don, 

Ac  eto  o’i  chyrhaeddyd  mor  eang  ydyw  hon. 

0 Wyddfa  y dystiolaeth  pan  syllo  llygad  ffydd, 

Fel  hyn  y gwelir  eilfyd  yng  ngolau  ’r  seren  ddydd. 

O niwloedd  prudd  y gogledd  mynyddau  ’r  Alban  sydd 
I’w  canfod,  fel  cysgodau  o nos  ar  fynwes  dydd. 
Ffigurant  yn  eu  gwylltedd  a’u  hanibyniaeth  fry 
Gymeriad  y mynyddwr  breswylia  ’u  hochrau  hy; 

Fel  hyn  y crwydra  yntau  yn  nef  barddoniaeth  rad, 

Y gwisga  yntau  r storom  i’w  gynnal  yn  y gâd. 

O,  braidd  na  wnaem  glustfeinio  i glywed  adsain  wan 

Y godbib  genedlaethol  yn  marw  ar  y ban. 

Cyfarchant  yr  Eryri,  feb  brodyr  o un  fryd 

Yn  eistedd  mewn  llonyddwch  tragwyddol  uwch  y byd, 
Gan  ado  i lifeiriant  ei  ddigwyddiadau  ef 

1 lifo  ’n  ddisylw  obry,  a hwythau  yn  y nef, 


380 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  edrych  mewn  tangnefedd  draw  ar  y seren  bell 
Sy  ’n  addo  i’r  ddynoliaeth  foreuddydd  canmil  gwell. 
Edrychant  ar  eu  gilydd  fel  pe  yn  cofio  ’r  pryd 
I dringent  i’w  gorseddau  ar  gyntaf  forau  ’r  byd, 

Pan  oedd  tragwyddol  wyrddni  yn  chwyfo  ar  bob  ban, 
Y storom  heb  ei  geni,  a’r  awel  eto  ’n  wan; 

A phan  oedd  y cymylau  fel  mentyll  engyl  gwiw 
Yn  tonni  yn  yr  wybren  ar  fraich  yr  awel  fyw, 

Mor  wynion  gylch  eu  bannau  ag  enaid  teg  y dydd, 
A’r  fellten  heb  ei  geni,  neu  heb  ei  rhoddi  ’n  rhydd. 

Ystorom  ar  yr  Wyddfa. 

Ystorotn  ar  yr  Wyddfa!  Pwy  a faidd 
Ddynesu  at  y testyn,  heb  o aidd 
Addoli  ’n  gyntaf,  a chyfaddef  fod 
Un  hollalluog  yn  y nef  yn  bod. 

(Yma  darllenner  Y Storm,  tud.  34,  llin.  18—22.) 

Y gorfynyddoedd,  ymneillduant  hwy 

0 olwg  dyn,  a byd  o niwloedd  mwy 
O’u  hamgylch  gaua.  Dyblyg  nos  a daen 
Ei  rholion  o dywyllwch  ol  a blaen. 

(Yma  darllenner  Y Storm,  tud.  34,  llin.  23—32.) 

Adseinia  ’r  enaid,  fel  o bellaf  fryn 
Ei  anfarwoldeb,  i’r  cyngherddi  hyn. 

(Darllenner  Y Storm,  tud.  34,  llin.  33,  — tud.  35,  llin.  23.) 

Noddfeydd  cyfaddas  oeddych,  wylltion  greigiau, 

1 ryddid  fynd  i dreulio  ’i  olaf  oriau; 

Chwi  a’i  derbyniech  pan  yn  llwyr  luddedig, 

A fturfìech  iddo  thronau  mwy  dyrchedig. 

E wyliai  ’r  daran  rhag  dyfodiad  gelyn, 

A fiurfiai  yr  elfennau  ’i  olaf  fyddin. 

Bannau  Brycheiniog. 

Brycheiniog!  oror  o dawelwch  per, 

Gwlad  idd  ei  gweld  yn  santaidcî  olau  ’r  ser. 

Ei  hinsawdd  sydd  dymerus  i’w  fwynhau, 

A’i  chadwyn  o fynyddoedd  yn  parhau 

Nes  tynnu  ogylch  amddiftynnol  gaer 

O fewn  yr  hon  mae’r  oll  yn  hafaidd  ac  yn  glaer. 

Dy  Fannau  ydynt  anwyl  iawn  i mi, 

Delweddau  oestad  o urdduniant  fry. 

Edrychais  arnynt  lawer  hwyr  brydnawn 
Nes  ebargofio  ’r  byd  a’i  ofid  llawn. 


corau. 


381 


E ffrydia  lleufer  o farddoniaeth  bur 
Ar  hyd-ddynt,  fel  ar  fannau  ’r  santaidd  dir. 

0,  y dylanwad  orffwys  ar  eu  hael, — 

Iaith  goruwch  swn,  goleuni  goruwch  haul ! 

Y mae  eu  huwch  yn  bod,  mynyddoedd  mwy 
Aruchel  a nefgeisiol  fyrdd  na  hwy; 

Ond  o’u  cydmaru  â’r  aneirif  lu 
O fryniau  a ymdorfant  ar  bob  tu, 

Arddunol  ydynt — yn  y boreu  wawr — 

Arddunol  goruwch  iaith  pan  elo  ’r  haul  i lawr. 

A chyferbyniad  ydyw  unig  sail 

Pob  mawredd  a phrydferthwch  is  yr  haul. 

O Fannau  nefol,  0 ogoniant  fry ! 

Bum  un  Nadolig  wrth  eich  godrau  chwi, 

Ond  ffoisoch  i’r  cymylau  rhagof  fì. 

Fe  farnai  ysbryd  eich  pinaclau  pell 
Feallai — mai  o Fynwy — mai  o bell 
Oedd  oreu  im  eich  gweled. 

Mynyddoedd  Mynwy. 

Gwyllt  Walia  ydwyt  tithau,  Mynwy  gu! 

Dy  enw  ’n  unig  a newidiaist  ti. 

Ein  heiddo  ydwyt  trwy  hynafol  rodd, 

Ac  ysbryd  Gwlad  y Rheieidr  ni  chyffrodd 

Ar  dy  fynyddoedd,  ni  ’th  adawodd  di 

Pan  fynnai  Lloegr  dy  restru  ymysg  ei  siroedd  hi. 

Bob  amser  nid  rhaniadau  anian  yw 

Rhaniadau  daearyddiaeth — ysbryd  byw 

A gorwyllt  Gwalia  gaf  yn  crwydro  o hyd 

Dros  dy  fynyddoedd,  trwy  ’th  dyffrynnoedd  clyd — 

Tarana  ar  y bannau — rhuthra  i lawr 

Ar  wyn  y nentydd  yn  y storom  fawr. 

Nid  hyglod  ydyw  dy  fynyddoedd  di 
Am  serthedd,  uchder,  a beiddgarwch  hy; 

Eu  nerth  wastraffant  yn  eu  lluosawgrwydd, 

Ac  eto  y mae  ynddynt  ardderchawgrwydd. 

Dyffrynnoedd  Cymru. 

Ond  nid  y mawreddog,  y gwyllt,  a'r  aruthrol, 

Yn  unig  hynodant  y wlad  anghydmarol; 

Nid  creigiau  ysgythrog  yn  derbyn  tymhestloedd 
Di-rif  ar  eu  conglau,  heb  syflyd  trwy  ’r  oesoedd; 
Nid  dyfnion  ogofau  yn  yfed  ystormydd 


382 


GWAITH  ISLWYN. 


A chynnwys  costrelau  y nen  yn  dragywydd; 
Nid  gwylltion  fynyddoedd  yn  taflu  eu  dringion 
Bellderoedd  aruthrol  i’r  nefoedd  ar  union; 

Aur  bwyntel  amrywiaeth  a liwia  ei  hwyneb 
A mil  o ddillynion  a phob  dymunoldeb. 

Y tlws  a chwareua  o gylch  yr  aruthrol, 

Yn  debyg  i’r  ŵyn  gylch  y creigiau  gorfeiddiol. 

Os  bechan  ydwyt,  Gymru  wiw, 

Os  cyfyng  yw  dy  le, 

Cydgasglwyd  ar  dy  fynwes  bêr 
Bob  ceinder  is  y ne. 

Ein  rhandir  yn  eangach  fu, 

Ond  digon  dy  amrywiaeth  di. 

Pa  le  y dengys  anian  lon 
Ei  swynion  o bob  rhyw, 

A’i  miliwn  harddwch  mal  yn  hon? 

Byd  mewn  mân-ddarlun  yw. 

Gwg  anian  yn  ei  hwyneb  gawn, 

A’i  gwên  hawddgaraf  yno  n llawn. 

Os  gedy  ’r  mynydd  ar  ei  hynt 
Y niwl  a’r  gwynt  ar  ol, 

Canfyddwn  yn  ei  gysgod  mawr 
Ardderchog  wawr  y ddôl; 

Os  gwga  ’r  creig  ar  ogwydd  fry, 

Rhos  Eden  obry  ’n  gwrido  sy. 

Rhwng  holltau  y mynyddoedd  pell 
Dyffrynnoedd  gwell  eu  gwawr 
Orweddant — nid  oes  gwynt  na  rhu 
I’n  haflonyddu  ’n  awr. 

0,  llawer  paradwysaidd  lyn 
A olcha  draed  y creigiau  hyn. 

Mynyddoedd  hoo,  rhagfuriau  ynt 
Ar  gy fer  gwynt  a gwlaw, 

I gadw  nerth  pob  storom  flin 
A min  pob  drycin  draw, 

O dan  eu  nodded  chwardd  y waen, 

A’i  thwf  tyneraf  yno  daen. 

Mor  ddedwydd  ydyw  yr  ymdeithydd  cun 
Sy  ’n  caru  anian  er  ei  mwyn  ei  hun; 


CYMRU. 


383 


Yn  gado  ’r  ddinas  dan  ei  myglyd  len, 

Gan  ymneillduo  tua  llonydd  ben 
Rhyw  fynydd  didrain  sydd  yn  dyrcliu  ’i  hun 
Fel  ífurf  nefolaidd  goruwch  niwloedd  blin 
A thwrf  y ddaear.  Dedwydd  yw  ei  ran 
A’i  fyfyrdodau  ar  y glogwyn  fan. 

Ond  ceir  ei  ysbryd  weithiau  bron  llesghau 
Gan  fawreddogrwydd  bythoedd  yn  parhau; 

Er  cryfed  a llydaned  ei  adenydd 
Yr  eryr  flina  ar  y pell  wybrennydd; 

Ni  wnaed  y natur  ddynol  i ymgynnal 
Yn  hir  dan  arucheledd  diymatal. 

Pigyrnol  greig,  fel  tyrau  i angylion, 

Eu  haruthroldeb  bwysa  ar  y galon 
A grym  lluddedol  ambell  ennyd  llonydd 
Pan  fynnai  hi  yn  hytrach  fin  afonydd. 

Pan  ddaw  y teimlad  lluddedigol  yma 
I ran  y teithydd  ar  fynyddoedd  Gwalia, 

Disgynned  hyd  at  droed  y glogwyn  feiddiol, 

A chaiff  yn  áwr  olygfa  bêr  a swynol, 

Tynerwch  yn  dyferu  ar  ei  lwybrau, 

A mwynder  yn  anadlu  dros  y blodau. 

Mor  sydyn  daw  i’r  dyífryn  sydd  yn  deffro 
Pob  syniad  o dynerwch  teimlad  ynddo. 

Cyfnewid  wna  y mawreddogrwydd  gorddwys 
Am  swyn  rhosynau,  íFrydiau,  a pharadwys. 

Pa  un  ddewiswn  o dy  feilch  fynyddoedd 
Yn  frenin  ar  y lleill,  pan  ddyrch  y miloedd 
Eu  pennau  heibio  ’r  nennau  fel  brenhinoedd  ? 

Pa  un  ddetholwn  o dy  bêr  ddyffrynnoedd 

Fel  gwynfa  ’r  gerdd — mae  ’r  cyfain  yn  wynfaoedd. 

Dyffryn  Clwyd. 

HofF  DdyfFryn  Clwyd  yng  nghofion  yr  ymdeithydd 
A gwyd  fel  delwedd  o brydferthwch  llonydd. 
Teilynga  y flaenoriaeth  am  lonyddwch, 

Ei  olygfeydd  a’i  baradwysaidd  heddwch. 

Llifeiriol  lawnder  donna  dros  ei  ddolydd, 

Môr  aur  cynhauaf  yma  sydd  ysplenydd. 

Ac  hyd  ei  ochrau  fel  i’w  lawn  amddiffyn 
Heirdd  furiau  o fynyddoedd  sy’n  ymestyn; 


384 


GWAITH  ISLWYN. 


Gwyrddlesni  ’r  fro  yn  dâl  am  eu  cysgodau 
A weua  iddynt  fentyll  o bob  lliwiau. 

Ardderchog  goed  â’u  gwyrddni  pell-lifeiriol 
Ddyfnhant  ogoniant  yr  olygfa  swynol. 

Uwchlaw  darluniad  yw  y swyn  amgylcha 

Y preswylfeydd  a frithant  yr  olygfa. 

Mor  syml.  mor  llonydd  hyd  y fro  eu  gwelaf, 

Y gair  dedwyddwch  ar  eu  mŵg  ddarllennaf. 
Heddychol  fannau,  lle  y câr  hapusrwydd 
Breswylio  gydag  anian  a boddlonrwydd, 
Prydferthwch  ogylch,  a thangnefedd  ynnoch, 

A gwên  y nefoedd  sy  ’n  tywynnu  arnoch. 

Mae  anian  yma  fel  yn  llunio  dyn 
I’w  hagwedd  lonydd,  ac  i’w  delw  ei  hun. 

Nerth  yn  y corff,  bywiogrwydd  yn  y meddwl, 

A wna  ei  oes  yn  hirddydd  llon  digwmwl. 

Mor  ddedwydd  yw  ei  gyfran  hwyrddydd  odiaeth, 
Pan  fyddo  ’r  fro  yn  llafar  gan  beroriaeth, 
Cyngherddawl  adar  ar  y coed  yn  pyncio, 

A’r  dail  yn  sibrwd  hanner  geiriau  wrtho. 

Yr  afon  Clwyd  a lonydd  ymddolenna 
Prif  fendith,  pennaf  addurn  yr  olygfa. 

Ni  ruthra  heibio  gyda  thwrf  tymhestloedd 
Mae  ysbryd  yr  olygfa  ar  ei  dyfroedd. 

Trwy  ganol  rhyfeddodau  y gwelediad 
Mor  araf  a myfyrgar  ei  mynediad ! 

Dirwyna  ei  harianllif  hyd  y dolydd, 

A mynycli  y gohiria  plith  y coedydd, 

Ac  o’i  chyfeiriad  union  aml  y troa, 

Fel  un  a fynnai  lawn  fwynhau  ’r  olygfa 
A phan  ymedy  tua  ffordd  y moroedd 

Y mae  rhyw  swn  o hiraeth  ar  ei  dyfroedd. 

Y golygfaoedd  hyn  sydd  yn  dy  wneuthur, 

0 Gymru  deg,  yn  wlad  o hedd  a chysur. 

Yr  ydym  yn  dy  garu  pan  y gwelom 
Dy  greigiau  yn  y cwmwl  oddiarnom, 

Pan  fyddot  fel  yn  gadael  y ddaearen 

1 grwydro  yn  aruthrol  yn  yr  wybren; 

Ond  mwy  llonyddol  yw  ein  cariad  weithion 
Pan  na  fo  dy  fynyddau  ond  cysgod'on 

I swynion  mil  tynerach  a mwy  llonydd — 

Y golygfeydd  ar  íìnion  dy  afonydd. 


CYMRU. 


385 


Dyffryn  Conwy. 

Teleidiaf  Ddyffryn  Conwy  pan  ganfyddir 
A edy  ynnom  argraff  na  ddileir. 

Fan  yma  y rhamantol  ydyw  nodwedd 

Y golygfeydd,  ac  anarluniol  wylltedd; 

Draw  yr  ymdaen  prydferthwch  anghydmarol 
Hyd  wyneb  teg  y fro,  fel  gwrid  gwynfaol. 
Disgynna  ’r  dyfroedd  gyda  thwrf  gerwinol 

O lynnoedd  y mynydd-dir  gorllewinol, 
Edrychaf  ar  eu  gwylltion  ddisgynfaoedd 
Trwy  ganol  paradwysaidd  olygfaoedd, 

Eu  heirddion  rieidr  o ryfeddol  uchder 
Yng  nghanol  gwŷdd  a phob  naturiol  wychder, 
Edrychaf  ac  addolaf — ond  cyrhaeddyd 
Yr  uchder  o farddoniaeth  all  gymeryd 

Y fath  wynfaoedd  ar  ddarluniol  lenni, 

Ni  roed  i mi  yr  anghydmarol  allu. 

Coed,  dwfr,  ac  adfail,  eu  hamrywiol  swynion 
A blethant  trwy  dy  olygfaoedd  mwynion. 
Daeth  llawer  bardd  a llawer  dwys  athronydd 
O bell  cyn  hyn  i’th  ganfod,  oror  lonydd. 

A liithau  Hemans  ! o dyneraf  gofìant, 

Etholodd  di  yn  llannerch  ei  dymuniant. 
Uwchben  dy  lonydd  geinder  tra  ’n  myfyrio, 

Ei  horiau  mwyaf  dedwydd  lifent  heibio. 
Clustfeiniodd  ar  dy  reieidr  rhyferthwyol 
A llais  ei  hysbryd  hi  yn  llwyr  gyd-donol. 

O,  medrai  yfed  dy  farddoniaeth  lawnaf, 
Ddeongli  rhyfedd  iaith  dy  fîrydiau  puraf. 
Edrychai  ar  dy  geinion  anifeiriol 
A’r  llygad  clir  barddonawl  sydd  yn  deol 
Pob  gwrthrych  cain,  i’w  adgyfodi  eilwaith 
Mewn  bywyd  uwch  o ffigur  a barddoniaeth. 

Ac  wedi  hedeg  o flynyddoedd  heibio 
Adgofion  Conwy  oeddynt  yn  ei  swyno. 

Am  danat  ti,  0 oror  bell,  y canai, 

Ac  am  ymylon  Clwyd  ei  hysbryd  a ruddfannai. 

Fy  Nghymru  lonydd,  os  yw  rhai  yn  edrych 
Yn  ddiystyrol  arnat  ti  yn  fynych, 

Y mae  ysbrydoedd  puraf  y ddynoliaeth 
Yn  dyfod  atat  i anghofìo  alaeth 

A thwrf  y byd;  a chael  yr  ymneillduedd 
Sydd  gydnaws  â phur  ysbryd  duwiolfrydedd. 

2 B 


386 


GWAITH  ISLWYN. 


Hwy  ddeuant  atat  i fwynhau  y tanonef 
Sy  ’n  dwyn  ar  gof  i ddyn  ei  nefol  artref. 

Hwy  ddeuant  i gymuno  â’n  mynyddoedd 
Sy  ’n  cymhell  ein  hefrydion  tua  ’r  nefoedd. 

A fu  Taliesin  ger  yr  oror  hon 

Yn  treulio  ’i  ddydd,  yn  plethu  ’i  odlau  llon? 

Ei  breswyl  didrain  a’i  rodfaoedd  llonydd 
A wnelai  draw  ar  ymyl  Llyn  Geirionnydd. 

Rhoed  iddo  ef  yn  forau  ’r  gynneddf  odiaeth, 
Hirgelwch  y farddonol  weledigaeth. 

Gwladgarwch  roddodd  enaid  yn  ei  ganau 
A’u  cadwai  ’n  fyw  trwy  oesoedd  chwyldroadau. 
Hyf  oedd  ei  gerdd,  tra  seren  anibyniaeth 
Hyd  eto  yn  llewyrchu  ar  y dalaeth. 

Ei  awen  ydoedd  bur  a chenedlaethol, 

A rhoes  i’r  genedl  arwyddeiriau  oesol. 

Aeth  oesoedd  heibio,  eto  mae  ei  gerddi 
Yn  peraidd  seinio  rhwng  mynyddoedd  Cymru. 

A’i  gofíadwriaeth,  miloedd  a’i  bendithiant 
Tra’n  rhedeg  dros  y gair,  “Eu  hiaith  a gadwant.” 

Nis  gwn  pa  le  i edrych  am  eich  beddau, 

Eich  olaf  orffwysfaoedd,  O fy  nhadau ! 

Ond  caraf  grwydro  ar  hyd  ochrau  ’r  llynnoedcl 

Lle  unwaith  bu  eich  didrain  breswylfaoedd, 

Myfyrio  hyd  ymylau  yr  afonydd 

Lle  gynt  y gwelwyd  chwithau,  lawer  hwyrddydd. 

Tebygem  fod  y tonnau  mân  a’r  awel 

Yn  dweyd  eich  enwau  wrth  y glannau  tawel. 

Dyffryn  y Ddyfrdwy. 

Dan  lawenhau  ym  mryniau  pell  Meirionnydd 
Cychwynna  ’r  Ddyfrdwy  ar  ei  thaith  ysplenydd 
Trwy  froydd  fel  paradwys,  rhwng  mynyddau 

Y collir  yn  y nefoecld  eu  gorfannau. 

A golygfaoecld  ei  hymylau  eirian, — 

E lanwai  hon  ei  hun  y gerdd  yn  gy fan. 

Tra  eto  ’n  ieuanc,  gwylaidd  ar  ei  gyrfa, 

Llyn  Tegicl  i’w  eangder  a’i  derbynia. 

Gynhyrfus  lyn  ! ei  orsedd  o daranau, 

Gwyd  ysbryd  yr  ystorom  ar  dy  donnau, 

Y mae  yn  hoffi  dy  ymylau  noethion 
Yn  boffi  cwynfan  ar  dy  wastad  finion. 


CYMRU. 


387 


Pan  ruthro  geirwon  wyntoedd  y mynyddau 
I olchi  eu  hadenydd  yn  dy  donnau, 

A gwynnaf  osgordd  o lifeiriant  gerwin 
Hyd  ochrau  y mynyddoedd  yn  eu  canlyn, 
Disymwth  dros  dy  lannau  yr  ymchwyddi, 

Ac  yn  dy  'rwysg  y môr  a efelychi. 

Y Ddyfrdwy  yfa,  o’i  mynediad  drwod 
Ran  o dy  ysbryd  a th  arddunedd  hynod. 

Try  allan  o dy  eigion  yn  gyfoethog 
O’th  lawnder  di,  yn  afon  gref  a bywiog, 
Ymorfoledda  y mynyddoedd  yndcli 
A’u  hadgyfnerthion  a arllwysant  iddi. 

Cyflyma  ’i  dyfroedd  yn  }7stormus  weithiau 
Nes  golchi  ’r  creig  yn  wynion  ar  ei  gJannau, 

Ac  weithiau  ’n  araf  fel  pe  bai  ’n  myfyrio 
Ar  flodau  ’i  glan,  heb  ddewis  myned  heibio. 

Trwy  fro  Llangollen  yn  y man  llifeiria, 

Myrdd  o dclelweddau  harddwch  adlewyrcha. 

Hi  nydda  ei  harianllif  i gyfanwaith 
Amgylchol  anian,  fel  y prif  addurnwaith. 

Coed  gwyrddion  blygant  dros  ei  dyfroedd  eirian, 
A’u  cangau  sy  ’n  dyferu  golud  anian. 

Gwŷdd,  blodau,  a phelydron,  dros  ei  hymyl 
A blethant  gysgodfaoedd  fel  i engyl. 
Prydferthwch  anherfynol  a lifeiria 
I lawr  i’w  hymyl  lle  yr  ail  ddisgleiria ; 

Llaw  anian  weua  ei  hymylwaith  goreu 
Ar  hyd  ei  glan  â phrydferth  liwiau  ’r  boreu ; 
Gweirddgloddiau  dyfnion  ar  ei  hochrau  tawel 
Fel  llynnoedd  aur  ymdonnant  clan  yr  awel. 

Ymlaen  y rhed,  a’i  golygfeydcl  amgylchol 
Yn  newid  fel  profiadau  ’r  bywyd  clynol. 

Yr  Alwen  ddaw,  a’r  Ceiriog,  i’w  chyfnerthu, 

A’r  Alun  hefyd  dawdd  ei  theyrnged  iddi. 

Islaw  Caerlleon  clyw  y môr  yn  dyfod, 

Ac  ymeanga  ’n  fawrwych  i’w  gyfarfod. 

Dderwydclol  lif  ! defíroa  swn  dy  cldyfroedd 
O’n  mewn  adgofion  cenedlaethol  fíloeclcl. 

Ein  Owen  Glyndwr  garai  dy  beroriaeth, 

A gwnai  ei  drigfa  ger  dy  gyrrau  odiaeth. 
Goddefer  deigryn  o wladgarwch  weithion, 

Ein  tadau  a syrthiasant  ar  dy  finion. 

Hoff  afon  y Brythoniaid  ! ’R  oecld  dy  cldyfroedd 
Yn  gysegredig  gan  eu  beiddgar  luoedcl. 


388 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  foreu  mawr  y gâd  pan  ymbar’toent,  ' 

Eu  hirion  rengau  ar  dy  finion  drefnent, 

Pob  milwr  a gusanai  ’r  ddaear  dano, 

Ymgrymai,  yfai  o dy  ddyfroedd  yno, 

A’r  faner  genedlaethol  a agorid, 

A’u  rhyfel  fioedd  o fryniau  pell  a glywid. 

Ofei‘goel  oedd  ar  foreu  ’r  marwol  helynt, 

Ond  haeddant  ddeigryn  llawn — ein  tadau  oeddynt 

Y cestyll. 

Dan  furiau  dy  gestyll  aruthrol  a hy 
Cynhaliwn  gymundeb  a r oesoedd  a fu. 

A brofa  y creigiau  gadernid  y môr, 

Y creigiau  a roddwyd  i’w  ddyfroedd  yn  ddôr? — 
Mor  gedyrn  dy  feibion,  a’u  gallu  mor  fawr 

Pan  v/naed  y fath  gaerau  i’w  cadw  i lawr. 

O elyn  i gy faill  olynol  yr  aent, 

A gelyn  a chyfaill  yn  nerthol  a wnaent. 

Os  treiai  am  ennyd  rhag  caerau  mor  gerth, 

Môr  llawn  dy  wroldeb  ddychwelai  i’w  nerth 
A syrthiai  y rhagfur,  a’th  faner  o ben 

Y tŵr  ardderchocaf  a chwyfai  ’n  ddi-len. 
Noddfaoedd  ofnadwy  eu  caed  yn  eu  bri, 

Y maent  yn  ofnadwy  mewn  adfail  i ni. 

Ar  ymyl  y moroedd  ymdaen  eu  hadfeilion, 

A’u  caerau  ’n  adseinio  i bruddgerdd  y wendon; 
Hiraethol  gymdeithas  yn  awr  a gynhaliant 
A’r  tonnau  a’u  gwelodd  yn  nydd  eu  gogoniant. 
Caerffili ! canfyddais  dy  adfail  ryfeddol 
Yng  nghano-1  amddrychfa  o fryniau  arddunol. 
Breninoedd  a ffoent  i gysgod  dy  gaerau, 

A môr  erledigaeth,  ateliaist  ei  donnau. 

E welwyd  ein  Glyndwr  yn  rhodio  dy  gaerau, 

I’w  lais  awdurdodol  adseiniodd  dy  furiau  ; 

Ond  bythol  unigedd  yn  awr  a breswylia 
Dy  eang  neuaddau,  a phrudd-der  a’u  toa. 

Lle  gynt  y teyrnasai  gogoniant  a mawredd, 
Distawrwydd  tragwyddol  a gyfyd  ei  orsedd. 

Ynys  Mon. 

Pwy  ganai  Gymru  ar  wladgarol  gainc 
Heb  gyfarch  Mona  ar  ei  dyírog  fainc? 

Mor  neillduedig  oddiwrth  y byd, 

Mor  fythol  dangnefeddus  y w ei  phryd, — 


CYMRU. 


389 


Parhau  trwy  ’r  oesoedd  yn  hynafol  wna, 

A’i  hymffrost  yw  ei  defaid  ac  ei  da. 

Ac  yma  fel  yn  Eden  lon  ei  hun, 

Gardd  ydyw  anian,  amaeth  ydyw  dyn. 

Mor  felus  gwrando  ar  y tonnau  pan 
Ddisgynnont  yn  berorol  ar  ei  glan 
Pan  fyddo  dylanwradau ’r  hwyr  gerllaw, 

Ac  ambell  seren  yn  ymddangos  draw 
A’i  phell  oleuni  yn  ysbrydol  bron, 

A’i  delw  bur  yn  crynnu  ar  y don. 

Llong  ar  ol  llong  yn  Cylchu  ’r  penrhyn  pell 
Unigaidd  draw,  O pa  farddoniaeth  well  ? 

Pa  beth  yw  ’r  swyn  fy  wha  ’r  olygfa  lion, 

Pan  welom  hwyliau  ar  bellderau  ’r  don? 

Ai  teimlo  ’r  ydym  fod  ein  hysbryd  prudd 
Yn  myned  ymaith  gyda  hwy — yn  rhydd — 
Diangor  mwyach — heibio  penrhyn  ola 
Y ddaear  hon,  i grwydro  am  y wynfa  ? 

Yn  ofer  mae  y môr  yn  ymderfysgu 
Fyth  wrth  eich  troed,  aruthrol  greigiau  Cybi ; 
Heirdd  olygfaoedd  Cymru,  tua  ’r  llewin, 
Ddanghosant  ynnoch  chwi  fawreddog  derfyn. 

Dewisol  noddfa  y derwyddon  hen, 

Offeiriaid  Prydain,  a gwarcheidwyr  llên. 

Pan  ffoent  hwy  rhag  gallu  Rhufain  gynt 
Yr  hedai  ’i  heryr  ar  y pedwar  gwynt, 

Môn  a’u  derbyniai,  a dyrchafai  ’r  don 
Ei  hamgaer  wen  o gylch  eu  noddfa  hon. 

Pa  le  yn  awr  y mae  ’r  coedwigoedd  fu 
Yn  ei  mantellu  â chysgodion  cu, 

Ac  yn  ei  gwneyd  yn  oror  gymwys  brid 
l’r  rhai  a fynnent  lwyr  anghofio  ’r  byd  ? 
Mawrhaodd  beirddion  hen  yr  oror  wiw, 
Gwlad  o gy sgodion,  gwlad  o feirddion  yw. 

Pa  le  yn  awr  mae  ’r  ty  wysogion  liy 
Breswylient  unwaith  tua  ’i  glannau  hi  ? 

Yn  nyfnder  oesoedd  mae  eu  henwau  ter 
Yn  para  i lewyrchu  megis  ser. 

Aberffraw  ! rhydd  dy  enw  ail  fy whad 
I’w  coffadwriaeth  hwy — eu  teyrnlys  inad. 


390 


GWAITH  ISLWYN. 


Y porthlacldoedd. 

Disgynnaf  oddiar  dy  fryniau  hy, 

A’th  bell  fynyddoedd  a adawaf  fry 
Fel  engyl  yn  y niwloedd,  lle  ni  ddaw 
Ond  ambell  i ìuddedig  gwmwl  draw 
I orffwys  ar  ei  daith  yn  drwm  o’r  don, 
Gadawaf  mwyach  dy  ddyífrynnoedd  llon — 

I lonydd  huno  yn  eu  harddwch  berth 

0 dan  gysgodau  dy  fynyddoedd  serth. 
Celfyddyd  gyfyd  ei  gwahoddol  law 

O’r  mil  porthladdoedd  sy’n  ymestyn  draw. 

Gogoniant  anian  a gogoniant  dyn 
Gydblethir  mwy  trwy  ’th  olygfaoedd  cun. 
Hwyl-brenni  fìloedd  ar  ymylau  ’r  don 
Olynant  hyd  y gwel  y llygad  bron, — 

Rhai  ’n  codi  eu  hangorau  wedi  cael 
Eu  llwyth  dewisol  o’u  brodorol  fael, 

Yn  llonydd  ddisgwyl  am  y gwyntoedd  gwell 
Sy  ’n  sibrwd  wrthynt  am  eu  gwledydd  pell, 
Pob  hwyl  ar  led  i’w  gwahodd — oll  yn  rhydd 

1 fyned  ganol  nos  neu  ganol  dydd; 

Ac  ambell  long  yn  codi  ’n  araf  draw 
O borffor  don  y gorwel  fel  lled  llaw; 

O’r  gwyn  oleudy  neu  o’r  penrhyn  mawr 
Defnyddir  y peìlwelyr  cryf  yn  awr, 

A’r  llywiad  hwylia  i’w  chyfarfod  lii 

A’i  dwyn  i fewn  yn  iach  i’r  porthladd  cu: 

I’w  law  gyfarwydd  ef  y cadben  rydd 

Y llywiaeth  oll,  yng  nghanol  creigiau  cudd. 
Anturio  ar  dy  lan,  llongddrylliad  y w 

Heb  un  o’th  feib  dy  hunan  wrth  y llyw. 

Ond  wedi  dianc  dy  feisleoedd  pyd 
Bendithia  ’r  morwr  dy  aberoedd  clyd. 

Banerau  y cenhedloedd  yma  gawn 
A’u  lliwiau  ’n  hofian  yn  yr  awel  lawn. 

A baner  heddwch  uwch  yr  oll  y sydd 
Yn  chwyt'o  yn  ardderchog  nos  a dydd. 
Hynodol  gân  y morwr  fywiocâ 

Y porthladd  oll,  a’i  waith  ei  wynfyd  wna. 

Y mwnau. 

* 

Tra  ymhyfryda  y farddonol  ddawn 
Yng  nghyfoethogrwydd  ac  arddunedd  llawn 


CYMRU. 


391 


Ei  golygfeydd,  tra  gwisga  anian  wiw 
Ei  holl  arwyneb  â phrydferthwch  byw — 

Gorchuddia  y mynyddcedd  ar  bob  tu 
Oludoedd  anherfynol  yn  eu  bru. 

Gan  froydd  heirdd  a mwnau  prid  eu  rhyw, 

Gwlad  hoff  barddoniaeth  a thrafnidiaeth  y w. 
Gwytheni  o ddefnyddiau  mawr  eu  gwerth 
A wnant  ei  chreigiau  anfesurol  serth 
Yn  uchaf  ffordd  anturiaeth,  ac  yn  ddôr 
I dda  a’i  wely  ail  i wely  môr. 

Morganmcg. 

Bendithia  llawer  hinsawdd  bell  a gwlad 
Dy  anherfynol  fael,  Morgannwg  fad. 

Morgannwg ! enw  clodfawr  dros  y byd  ; 

A llongau  y cenhedloedd  ddont  ynghyd 
I geisio  ’th  olud;  o’r  Atlantic  pell 
Llydanfawr,  deuant  am  y cyfoeth  gwell. 

Dy  lo  a wna  yn  ddedwydd  ac  yn  glyd 
Fyrdd  o aelwydydd  ar  derfynau  ’r  byd. 

Gwych  lanw  dyfeisiaeth  ddaeth  dros  dy  geulennydd, 
Mae  ’n  cyflyrn  feddiannu  dy  fryniau  a’th  froydd. 

Cyn  hir,  fel  y’th  alwyd  yn  hoff  wlad  barddoniaeth, 
Y’th  elwir  yn  wlad  rhyfeddodau  gwyddoniaeth. 

Tra  denir  y beirddion  i lannau  ’th  afonydd 
Gan  sawyr  eu  blodau,  a chysgod  eu  coedydd, 

O’u  llonydd  ymylon  efryda  ’r  peiriannydd 
Wyddoniaeth  aruchel  a beiddgar  eu  pontydd. 

Pontydd. 

Ei  Menai  a barodd  ddadblygiad  rhyfeddol 
A gwych  oruchafiaeth  o grebwyll  dyfeisiol. 

Dwy  waith  y canfyddwyd  athrylith  anturus 
Mewn  myfyr  yn  ymyl  ei  llifiaint  cynhyrfus, 

A dwywaith  ei  gwelwyd  uwchben  y cyfyngfor 
Yn  hongian  ei  phontydd  wrth  newydd  egwyddor. 

Pont  Menai  gysyllta  gadernid  peiriannol 
A thelaid  brydferthwch  a cheinder  barddonol. 

Pa  le  mae  ategion  yr  adail  ddihafal  ? 

Ai  breichiau  y gwyntoedd  sy  fry  yn  ei  chynnal? 

Y creigiau  tragwyddol  bob  tu  ymagorant 
I dderbyn  ei  thidau,  ac  yno  ymglymant. 

Cyfandir  ac  ynys  a faith  ysgaresid 
A ailgyfarfyddant  mewn  heuldes  trybelid. 


392 


GWAITH  ISLWYN. 


Marchogion,  cerbydau,  trafnidiaeth  a’i  gosgordd, 
A wnant  tyr  awyrfyd  ar  hyd-ddi  yn  brif-ffordd. 

Y môr  a darana,  ymchwydda  ei  ddyfroedd, 

Mae  hon  a’i  sylfeini  uwch  cyrraedd  y moroedd. 

Y llong  yn  llawn  hwyliau  a rwyfa  o dani 

A dwg  yn  ddiangol  ei  beilchion  hwyl-brenni, 

Y cadben  a’i  harwain  yn  ddifraw  heb  feddwl 
Fwy  am  yr  uchelbont  nag  am  ryw  bell  gwmwl. 

Uwch  eigion  y Fenai  gwyddoniaeth  a gyfyd 
Ail  arwydd  o’i  gallu,  ail  golofn  o’i  mawryd. 

Draw  gwel  y Britannia — myrddgellog  bibellau 
A’u  rhyfedd  gadernid  yng  ngallu  eu  rhannau, 

I’w  lleoedd  awyrbell  yn  gyfain  eu  codwyd, 

A’r  stormydd  fíyrnicaf  ni  lwyddant  i’w  hysgwyd. 
Syn  wrendy  y môr  ar  y daran  agerddol 
Fawreddog,  a dreigla  trwy’u  ceudod  aruthrol. 


Y rheilffordd  a’r  pellebyr. 

Y rheilffordd  fawreddog,  arch  ddyfais  yr  oesoedd, 

A dorra  ddistawrwydd  dy  lonydd  ddyffrynnoedd. 
Gwyddoniaeth  ymddengys  a phellder  a dderfydd, 

A’r  gogledd  anghysbell  a’r  deau  gy ferfydd. 

Dy  wylltion  fynyddoedd  eu  pyrth  a agorant, 
Allweddau  y creigiau  i fyny  a roddant. 

Eu  cydgerdd  fynyddig  gostega  ’th  lifeiriaint 
I wrando  taranau  y gwrdd  agerbeiriaint. 

Ar  unwaith  i’r  tanglawdd  yn  nawdd  dy  fynyddau 

0 mal  yr  a ’ü  cludres,  heb  braidd  deimlo  ’r  cledrau  ! 
Tra  rhoddant  i gludion  aneirif  trafnidiaeth 
Adenydd  y corwynt  dros  wyneb  y dalaeth, 

Cyfochrog  y gwelir  y gwyfrau  pellebrol 

1 ddwyn  ei  newyddion — y ddyfais  ryfeddol 
A archodd  yr  elfen  nwyfreol  i blygu 

Ei  hedyn  i’r  ddaear,  ar  ddyn  i weinyddu. 

Mor  feinion  y gwyfrau  i rwymo  yr  elfen, 

Mor  weinion  i ddangos  cyfeiriad  y fellten ! 

Ehed  a’n  hysbysion  mewn  tangnef  derchedig 
Fel  angel  cariadlawn  a llwyr  anweledig. 

Gogoniant  gwyddoniaeth  fel  haul  a ddyrchafodd, 

A phellder  ac  amser  fel  niwl  a wasgarodd. 

O ddyfais  ddigymar ! dyferodd  o’r  cwmwl, 

Ac  inni  y rhoddes  fuander  y meddwl. 

Mae  ’r  tymor  yn  dyfod,  mae  T wawrddydd  yn  gwenu, 

Y gwelir  dynolryw  trwy  ’r  byd  yn  un  teulu. 


CYMRU. 


393 


Ei  breiniau. 

Gwlad  o dangnefedd  ac  o ryddid  gwir, 

Ni  sanga  caethwas  ar  dy  ddedwydd  dir; 
Rhy  bur  yr  awyr  a anedli  di 
I faner  gormes  ei  llychwino  hi. 

Os  tlodion  y w dy  feibion,  maent  yn  rhydd ; 
Nid  ofnant  rhag  llyfFethair  nos  na  dydd. 

Fel  seiliau  dyfnion  eu  mynyddau  ’n  awr 
Y deil  eu  breiniau,  breiniau  Prydain  Fawr. 
Fendigaid  hil,  na  faidd  gormeswr  erch 
Eu  haflonyddu  rhwng  eu  bryniau  derch. 

Ar  dymor  hau  gŵyr  yr  amaethwr  llon 
Na  feda  yr  anrheithiwr  gynnyrch  hon; 

A phan  y crugia,  o dan  haul  di-len 
Ei  lawnion  aur  ysgubau  ar  y fen, 

Ar  hyd  ei  feusydd,  yn  ei  hawlfraint  gref, 
Rhydd  fel  ei  arlwydd  mwy  y rhodia  ef. 


Ei  hathrylith. 

Athrylith  hefyd  rhwng  ei  bryniau  hi 
Fwynha  yn  gyflawn  y tawelwch  cu, 

Y nefol  gysgod,  yr  unigedd  gwell, 

Y lawn  beroriaeth  o lifeiriaint  pell, 

Sydd  mor  gyfaddas  idil  ei  feithrin  ef 
A i foreu  lunio  ’n  ol  ewyllys  nef. 

Mewn  cyfatebrw}Md  i dy  wylltedd  hy 
A’th  agwedd  olygfaol  ryfedd  fry, 

Darfelydd  yn  dy  feib  yn  bennaf  gawn 
Yn  ffurf  hynodol  y farddonol  ddawn. 

Anadla  anian  drwy  eu  cerddi  llon, 

Pur  lynnau  ynt  lle  gwelir  wyneb  hon  ; 
Crwydr  ei  hawelon  peraroglus  hi 
Drwy  blethion  hoff  eu  ceir  fel  llwyni  cu. 

Eu  hodlau  rwydd  ddyferant  fel  y gwna 
Yr  addon  aeddfed  o ganghennau  ’r  ha. 
Diorchest  gy  nnjn’ch  anian  yw  eu  gwaith, 
Hwy  ni  addysgwyd  gan  ddiwylliad  maith, 
Clyw  ferw  y rhaiadr  yn  ei  seinfawr  iaith. 
Pan  ganant,  tery  y llifeiriant  fry 

Nerth  a chyweirnod  y beroriaeth  hy. 

O eithaf  oesoedd  ei  hanesiaeth  lon 

Y bardd  a berchid  rhwng  mynyddoedd  hon; 
Tra  thon  yn  sibrwd  ar  y lan  ddi-lyth 

Na  fydded  Cymru  heb  ei  beirddion  byth. 


394 


GWAITH  ISLWYN. 


Eí  chrefydd. 

Y maen  diweddaf  yn  yr  adail  gref, 

Gyfeiria  mwyach  tua  ffordd  y nef; 

A’r  nodwedd  olaf  yng  nghyineriad  hon 
A gwyd  ein  meddwl  i gymundeb  llon 
A gobaith  byd  sydd  well — gwlad  crefydd  yw, 
Gwlad  cysegrfaoedd  y goruchaf  Dduw. 
Ddedwyddaf  oror ! ym  mha  wlad  y cawn 

Y íFordd  i’r  nef  mor  oleu,  ac  mor  lìawn 

0 bererinion?  Hen  ac  ieuainc  sy 
A’u  hwyneb  tua  ’r  ddinas  nefol  fry. 

Dros  hon  pan  ledo  hwyr  ei  gaddug  llwyd, 
Arogldarth  mawl  o’i  mil  aneddau  gwyd. 

Yn  egwyddorion  yr  efengyl  gu 

Alor  hyddysg  ydy w ei  phreswylwyr  hi ! 

Y gair  efengyl  yw  y cyntaf  bron 

A ddysgir  iddynt  dan  fynyddoedd  hon. 

1 bobloedd  ereill  y gadawant  hwy 

Y íFyrdd  i gyfoeth  ac  anrhydedd  mwy, 

A’u  bryd  gyfyngant  mewn  ymdrechfa  gref 
I rodio  ’n  ufudd  yn  y íFordd  i’r  nef. 

Diflannodd  ofergoelion  llawer  oes 
Fel  pethau  diddym  o flaen  grym  y groes. 
Bloedd  jubiliaid  gly wid  dros  ein  gwlad 
Pan  seiniodd  yr  efengyl  ddydd  rhyddhad. 

Oes  ar  ol  oes  ei  chreigiau  geirwon  fry 
A faith  adseinient  i’r  rhyfel-floedd  liy, 
‘Efengyl’  yw  yr  adsain  ront  yn  awr 
Tra  yn  cysgodi  y Gymanfa  fawr. 

E synna  T teithiwr  ganfod  ar  ei  hynt 
Addoldai  lle  y bu  rhyfeloedd  gynt. 

Cyfrifir  mwyach  yr  addoldai  mad 
Ym  mhlith  hanfodion  golygfeydd  y wlad. 

Pob  mynydd  bellach  a gysgoda  ’n  hael 
Gysegrfa  i’r  Goruchaf  ar  ei  ael; — 

Rhyw  gymydogaeth  lonydd  ddidrain  yw, 

Ni  welaf  yn  y fro  nac  ar  y rhiw 
Ond  ambell  annedd  o unigaidd  wedd, 

A sain  ni  chlywaf  yn  y swynol  hedd 
Ond  uchel  fawlgerdd  y rhyferthwy  draw 
A phruddaidd  gŵyn  yr  afon  dclofn  islaw ; 


LLANGEITHO. 


395 


Ond  mintai  ar  ol  mintai  ddaw  i lawr 
Ar  hyd  y llethrau,  ar  y ddedwydd  awr; 

I fyny  liefyd  yr  ymddiingant  hwy, 

A thorf  gydunant  yn  y moliant  mwy. 

Ar  nos  o auaf  syllaf  tua  ’r  lle, 

Mor  gydnaws  â goleuni  ser  y ne 
Yw  hyfryd  oleu  y llusernau  sy 
Yn  araf  symud  hyd  y llechwedd  fry, 

Ac  qU  yn  cwrdd  ym  mhyrth  yr  Ior  a’i  dŷ. 

Tra  phobloedd  eraill  yn  cyfeirio  ’u  bryd 
Ar  wag  oferedd  a difyrion  byd, 

Tra  llanwant  bellach  ar  yr  hwyrol  awr 
Y llwybrau  i’r  chwareudy  gau  ei  wawr, 

Ym  “mhorth  y nefoedd”  caf  dy  feibion  di 
A’u  mawl  a’u  gobaith  am  y wynfa  fry. 

Haul  anibyniaeth,  llwyr  fachludo  wrnaeth, 
Ond  goleu  tecach  ar  ei  ol  a ddaeth; 

Dydd  iachawdwriaeth  dorrodd  ar  ein  gwlad, 
Ymledodd  nes  goleuo  myrdd  â’i  rad. 
Cyfododd  arnom  haul  cyfiawnder  nef 
A meddyginiaeth  yn  ei  esgyll  ef, 

Yr  haul  oleua  hyd  y byd  a ddaw 
Heb  ado  cwmwl  ar  y beddfaen  draw. 


LL  ANGEITHO. 

OGymru  bur ! pa  wlad  o dan  y ser. 

Mor  enwog  a thydi  am  weision  Ner  1 
Cyffelyb  wyt  i Ganan,  Gymru  dirion, 

A;th  fryniau  ynt  i mi  fel  bryniau  Seion. 

Pan  welaf  hwynt  o bell,  tra  ’r  haul  yn  machlud, 
Cyffelyb  ynt  i fryniau  tir  y byw7yd. 

Pan  fyddo  ’r  haul  yn  machlud,  os  clustfeiniaf, 
Ar  hyd  dy  fryniau  adsain  bêr  a glywaf, 

Sef  adsain  anthem  ein  duwiolaf  dadau, 

Pan  ganent  gynt  yng  ngwres  y diwygiadau. 

Fel  hyn  y safodd  llawer  bardd  Hebrêig 
Ar  fryniau  Canan,  yn  nefolaidd  unig, 

Ar  ol  y Pasg  i wrando  ar  adseiniau 
Per  gân  minteioedd  Israel  ar  eu  teithiau. 

Mae  adsain  cydgan  fel  yr  eiddynt  hwy, 

Yn  para  ’n  hir,  sef  cân  am  farwol  glwy. 

Gallasai  côr  o engyl,  wrth  fynd  heibio 
Ar  gwmwl  gwyn,  ddistewi  oll  a gwrando. 


396 


GWAITH  ISLWYN. 


Os  oes  gan  wledydcl  eraill  eu  henwogion, 

Os  yw  eu  hymffrost  yn  eu  cadfridogion, 

'Ni  chenfigennwn  wrth  eu  ffrost  ddaearol, 

Mae  testyn  ein  gorfoledd  ni  yn  nefol — 

Ein  crefydd  yw,  a’n  tanllyd  weinidogaeth 
Sy  ’n  ennyn  moliant  dros  ein  holl  diriogaeth. 

Aecl  ereill  i fasnachu  a rhyfela, 

Nyni  a awn  i wrando  gair  Jehofa. 

Ymffrostiant  hwy  mewn  clodfawr  faeslywyddion, 

A ninnau  a ymffrostiwn  mewn  angylion — 

Mewn  dynion  oeddynt  megys  nerthol  engyl 
Yn  hedeg  yn  ffurfafen  yr  efengyl. 

Danghosant  hwy  ddinasoedcl  claer  hynodfawr, 

A’r  mannau  lle  cytìawnwyd  campau  clodfawr, 

Nyni  ddanghoswn  fwy,  ond  idclynt  deithio 

Mor  bell  â mangre  ’n  cerdd,  sef  pentref  bach  Llangeitho. 

Pa  beth  wnai  ’r  pentref  hwnnw  mor  odidog? 

Ai  genedigaeth  rhyw  ddi-ail  gadfridog? 

Anfeidrol  fwy  ! ail-enedigaeth  miloedd 
I fywyd  perffaith  a di-dranc  y nefoedd. 

Ni  chlywyd  udgyrn  cad  erioed  yn  seinio, 

Ni  chlywyd  magnel  yn  taranu  yno, 

Er  hynny  clwyfwyd  yn  y lle  archengyl, 

Satanaidd  lu,  gan  gleddyf  llym  efengyl. 

Duw  a’i  wirionedd  yn  daranau  yno 
A glywycl  nes  i orsedd  Satan  suddo, 

Nes  ffoi  o’i  gaethion  lu  heb  orffwys  ennyd 

Nes  rhoi  eu  traed  i lawr  ar  dir  tragwyddol  ryddicl. 

O’r  bryniau  ogylch,  O ! mor  bêr  i’w  glywed 
Oecld  sain  eu  cân  ar  adfail  ty  ’u  caethiwed. 


LLYWELYN. 

T TN  fechan  oeddit,  Gymru,  medd  y byd; 
^ A bychan  yw  y ser  i olwg  amser 
Yn  unig  am  eu  bod  ymhell. 

Pwy  all  ddatguddio  y dirgelion  sycid 
Yn  wylo  yn  nyfnderoedd  distaw  anghof 
Am  ryw  fynegol  lais,  rhyw  feiddgar  fwa 
I bontio  dyfnder  oèsoecld  ? 

Dy  lanw  o fawreddau  clroed  i mewn 
I stormus  gefnforoedd  hanesyddiaeth, 

Ac  eraill  a’i  hawliasant,  ac  i ni 


LLYWELYN. 


397 


Yr  ewyn  arwynebol  oedd  y cwbl 
Dros  fryniau  amser  daflwyd. 

0!  na  chawn, 

Llywelyn,  olwg  ar  dy  ddidrain  fedd ! 

Eisteddwn  yn  ei  gysgod  aml  awr 
Fel  seren  yn  y nos. 

’R  oedd  cerbyd  gwyn  y dydd  yn  gyrru  i lawr 
Hyd  oriwaered  y gorllewin  ter, 

Ei  oíwyn  dân  borffòrai  ’r  wybren  fawr, 

A gwisgai  ’r  nefoedd  ei  dwyfroneg  ser. 

Yr  oedd  y lloer  i eigion  nef 
Yn  ymbellhau  mewn  llid, 

A’i  llynges — llynges  fawr  y ser 
Yn  diangori  i gyd, 

Gan  adael  porthladd  amser  gau, 

A glannau  ’r  awyr  fyd. 

A chyda  ’r  nos  caed  milwr  yn  neshau 

I gysgod  dwfn  y goedwig  dromfrig  draw, 

A darn  o gleddyf  dan  ei  fraich, 

A’i  lusern  yn  ei  law. 

Pa  le  y mae?  gofynnai  ’n  brudd,  tra  cuddia  ’i  rudd  â’i  ddwylo, 
A’i  galon  yn  ei  lygad  gaed,  ei  ffynnon  waed  yn  wylo; 

“Dy  olaf  deyrn,  O ! Gymru  fad,  anedwydd  wlad  fy  nhadau, 
Arferai  droi  yn  ol  mor  chwyrn  y llanw  o gelyrn  gadau ! 

Ei  enw  oedd  y swyn  a rwymai 

Ein  holaf  rengau  mewn  beiddgarwch, 

Ei  wyneb  oedd  y wawr  a dwymai 
Fflam  olaf  welwaf  cenedlgarwch ; 

Ymlaen,  ymlaen,  pan  wthiai  ’r  gelyn 
A’n  huchel-leoedd  dan  ei  draed, 

Pan  ar  yr  helyg  crogai  ’r  delyn 

A’i  mwynaf  dannau  ’n  hidlo  gwaed, 

0 bell  anadlai  rhyw  awelig 
Dy  fod,  Llywelyn,  eto  ’n  fyw ! 

Bwâid  mwynion  gangau  ’r  helyg 
Yn  deml  o glod  i’n  holaf  lyw; 

A chodai  bloedd  o galon  fawr  gwladgarwch 
Ymhell  dros  awyrdyrau  ’r  dymhestl  draw, 

A thaflai  coelcerth-danau  cenedlgarwch 
Oleuni  dydd  i wledydd  ar  bob  llaw. 


398 


GWAITH  ISLWYN. 


Fel  tyrau  o oleuni  tua  ’r  ser 

Yrngodai  ein  Heryri  aml  eu  bannau, 

A mawrion  lythyrennau  rhyddid  ter 
Argreffîd  draws  y nefoedd  yn  eu  tanau ; 

Ymlaer»,  ymlaen  ! mil  mil  o froydd  floeddient, 
Ddewrion,  ymlaen  ar  ol  ein  holaf  ly w ; 

Mae  rhyddid  yn  goleuo  ’r  bryniau,  hoeddent, 

Ac  O ! y mae  Llywelyn  eto  ’n  fyw  ! 

I gorlan  dywell  angau  ymgynhullem 
Tra  bugail  anibyniaeth  gy da  ni, 

Aem  ar  ei  ol  pan  wyddid  nad  enillem, 

Ac  nid  oedd  bywyd  werthfawr  ond  i farw  gyda  thi.” 


FFONTYGEHI.* 

GLAN  mor  ! glan  y môr  i mi ! 

Teg  oror  Ffontygeri ! 

Cân  engyl  yn  d’  ymyl  di, 

Hwynt  garant  Ffontygeri. 
Hotfhynt  geir,  Ffontygeri, 

Ar  lan  dirion  dy  don  di. 

Swn  y don  sy  yn  dyner 
Delyn  bardd,  ar  dy  lan  bêr. 

Wyt  gwr,  O Ffontygeri, 

O fyd  gwell  ymhell  i mi ! 

Gloew  le  is  goleu  leuad, 

Os  eir  min  nos,  O ’r  mwynhad ! 
Brudd  Leuad  ! bwriodd  lewyrch 
Ryw  dro,  anfarwolai  ’r  drych  ; 

Nos  Sadwrn  hynaws  ydoedd, 
Nosawl  hynt  cyn  y Sul  oedd — 
Gofus  awr,  pan  gefais  i 
Hoff  hynt  ger  Ffontygeri. 

Teithio  ger  hon  at  waith  gras 
A rydd  gymhwysder  addas. 

Holl  swm  fy  ewyllys  i 
Yw  tŷ  gar  Ffontygeri, 

A gardd  deg,  a gwyrdd  y don 
I’w  hymylu,  a moelion 
Geirwon  greigiau  Ffontygeri 
Goruwch  y don  i’m  gwarchod  i. 
Nefoedd  fyddai  cael  Neifíon, 

Môr  islaw  fy  mhreswyl  lon. 

* Morgilfacli  prydferth  ym  Morgannwg. 


CLEDDYTAU  Y BRYTHONIAID. 


399 


CLEDDYFAU  Y BRYTHONIAID, 

FE  welwai  gormes  du  yng  ngwawr 
Cleddyfau  y Brythoniaid, 

Ac  wylai  rhyddid  lawer  awr 
Ar  feddau  ei  wroniaid, 

A chodai  i’r  nefoedd  y gloewaf  o’i  gleddau 
Wrth  goíio  ’u  fîÿddlondeb,  wrth  weied  eu  beddau. 

Canfyddai  ’r  Brython  gledd  ei  dad  a’i  daid 
Yn  hongian  ar  y mur, 

I’w  wyneb  codi  gwrid  o waed 
O’i  galon — ffynnon  bur, 

A thyngai,  a’i  law  ar  garn  garw  ’r  cledd, 

Y byddai  cyn  nos 
Fel  enaid  y rhos, 

Yn  goch  ac  yn  dwym  fel  y gwrid  ar  ei  wedd. 

I bwy  erioed  y plygodd  hon, 

Y wlad  o feilchion  fryniau? 

Flaen  pwy  ymgrymodd  Arthur  hy, 

A dewraf  lu  y tadau? 

Fe  blyga  y bryniau  i donnau  y môr 
Cyn  byth  yr  ymgrymwn  i estron  bor. 

Y mae  y gwyntoedd  yn  y nef 
Yn  rhyddion  fel  y dydd, 

Fy  Nghymru  ! mae  y storom  gref 

Ar  hyd  dy  filoedd  bannau  ’n  rhydd, 

Ac  nid  ydynt  hwy  ond  delweddau  i mi, 

O’th  ryddid  a’th  deg  anibyniaeth  di. 

O,  mae  y baban  hwn  yn  deg, 

Mair ! gallem  ar  ei  wenau  fyw, 

Rhyw  gerub-faban  roed  i ni 

I ddwyn  i fyny  a’i  fagu  i Dduw ! 

Ac  nid  oes  bedd  mor  greulawn,  gwn, 

A meddwl  eto — eto  am  hwn  ! 

A thithau  ! pam  y’th  roed  i mi  ? 

A’i  fel  y’th  rwygid  oddiar  fy  mron 
A dernyn  mawr  o’rri  calon  gyda  thi? 

Y nefoedd  wnaeth  y fraich — haiarnodd  hon, 


400 


GWAITH  ISLWYN 


Atalio  hynny  ! O f angylion  cu ; 

Y mae  un  ffordd — un  sydd — i ch  cyrraedd  chwi, 
Ond  nid  oes  modd  i’w  hagor 
Heb  agor  bedd  i mi. 

Fe  all  y llygaid  tanbaid  gau 

O dan  gysgodau  angau  mwy, 

Ond  gweld  y cyffion  yn  tynhau 

Am  danoch,  O nis  gallant  hwy  ! 

Af  ymaith,  af  ymaith  dan  faniar  fy  ngwlad, 


Erioed  a ddisgleiriodd  ar  gleddyf  fy  nhad. 


Y Nghymrü  ! mor  anwyl  yw’th  froydd  i mi, 


A’th  fryniau  yn  duo  y nef  bellaf  fry ! 

O,  gallwn  ailenwi  yng  nghyfoeth  fy  ngho 
Dy  Wyddfa  Olympw,  Hesperia  dy  fro! 

Mae  gwledydd  y ddaear  yn  agor  o’n  blaen, 

Mae  gwobrau  ardderchog  godidog  ar  daen, 

Mae  llwybrau  ysplenydd  i gyfoeth  a bri, 
Anrhydedd  a chlod  yn  agored  bob  tu  ; 

A’r  swynwr  ar  ben  yr  heolydd  rhos  draw 
Yn  galw  ’n  ddeniadol  gan  godi  ei  law ; 

Ag  hanner  yr  ymdrech  fe  ddygid  i ni 
Fil  mwy  o ogoniant  a chyfoeth  a bri. 

Ond  bythoedd  y’th  garaf,  fro  hawddgar  fy  nhadau 
Ac  am  dy  fynyddoedd  ymglyma  ’m  serchiadau, 

Ac  yn  dy  afonydd  ystormus  ymlifant, 

A cliyda  ’th  awelon  byth  trwot  y crwydrant. 

Clyw  ’th  ieuainc  angylion,  ar  allor  dy  fryniau, 

Yn  tyngu  fiýddlondeb  i froydd  eu  tadau ! 

Boddlonaf  ar  fwthyn  ar  ymyl  y bryn, 

Ond  imi  gael  gweled  dy  raiadr  gwyn. 

Tylodi  a phrinder  sydd  well  gyda  Chymru 
Na  llawnder  y byd  a’i  ogoniant  oll  hebddi. 

Mae  llawer  yn  gadael  eu  gwlad  i estroniaid, 

Mae  eraill  i ddaear  eu  gwlad  yn  ffyddloniaid. 

Fe  deithiodd  y genedl  Ewrob  i gyd 
Wrth  grwydro  o barthau  dwyreiniol  y byd, 


A chariad  ei  hun 
Fydd  y llymaf  fîn 


ANWYLDEB  CYMRU. 


ANWYLDEB  CYMRU. 


401 


Ond  nicl  oedd  un  wlad  a atebai  ei  hawen 
O wledydd  y byd,  ond  Cymru  nefolwen; 

Ac  ni  chai  orffwysfa  i’w  throed  yn  un  man, 

Nes  gweled  o honi  oleuni  dy  lan. 

’R  oedd  yr  Alpau  yn  uchel,  ond  gwell  ganddi  hi 
Gartrefu  yng  nghysgod  yr  Wyddfa  fry; 

Er  crwydro  ar  lennydd  afonydd  oedd  fwy, 
Dewisodd  ei  hawen  yr  Hafren  a’r  Wy, 

’R  wyf  finnau  ’n  eu  dewis,  am  danynt  ’r  wy  ’n  canu, 
Ac  ni  chaiff  ymfudiaeth  fyth  byth  ein  gwahanu. 

Ni  ddeuaf,  fy  mrawd,  er  iti  daer  erfyn, 

O  Gymru  dylawd,  ni  chroesaf  ei  therfyn. 

0 ! dyged  Rhagluniaeth  dydi  yn  dy  ol 

1 ddringo  ’r  hen  fynydd,  i rodio  ’r  hen  ddôl ! 

Fy  mrawd  ! mae  ’r  hen  afon  yn  murmur  o hyd 
Am  rywbeth  sy  ganwaith  rhagorach  na  ’r  byd ; 

Mae  angel  y dyffryn  yn  para  yr  un 

I’m  derbyn  yn  ol  o bob  gwibdaith  flin ; 

O,  tyred  fy  mrawd  ! Mae  angel  y dyffryn 
Ac  awen  yr  afon  yn  barod  i’tli  dderbyn. 

0 Gymru ! ’r  wy’n  caru  cysgodion  dy  fryniau 
Fel  edyn  tragwyddol  amrywiog  eu  lluniau; 

Mi  dybiwn  fod  engyl  i’w  gweld  yn  dy  wybrau 
Ac  ol  eu  hymweliad  yn  gwynnu  dy  Iwybrau. 

Mae  adsain  cref  anthem  yr  hen  ddiwygiadau 
Hyd  heddyw  yn  nofìo  hyd  froydd  fy  nhadau. 

Ar  lan  ei  hafonydd  y treuliais  heb  loes, 

Mewn  swyn  awenyddol,  foreuddydd  fy  oes; 

O ! bydded  fy  henaint  yn  gwywo  yn  llonydd 
Fel  derwen  lawn  oed,  ar  lan  ei  hafonydd; 

A bydded  im  yno  pan  wywo  y wedd, 

Ar  lan  ei  hafonydd  O bydded  fy  medd ! 

Ei  gwanwyn  sydd  fel  adgyfodiad  i mi, 

’R  wy’n  hoffi  ei  haf,  eto  canmil  mwy  cu, 

Mwy  cydnaws  â’m  hysbryd,  yw  ’r  Hydref  rhaiadrog 
A gwyntoedd  y gauaf,  y gwyntoedd  hiraethog. 

Y fath  gydymdeimlad  rhyfeddol  y sydd 
Rhwng  gauaf  yng  Nghymru  ag  ysbryd  y prudd. 

Am  wastraff  yr  haf,  mab  afradlon  y flwyddyn, 

Ac  am  ei  ddigrifwch  a'i  wylltineb  diderfyn, 

2  c 


402 


GWAITH  ISLWTN. 


Mae  anian  yn  awr  wedi  dyfod  i angen, 

A 11  wm  yw  y ddôl,  a noeth  y w y gangen. 

Ei  gwlaw  sydd  yn  disgyn  fel  dagrau  difeiriol, 

Mae  ei  breichiau,  y noethion  ganghennau,  yn  eiriol 
Am  bardwn,  sef  gwanwyn;  cynhygiant  fel  iawn 
Eu  rhyndod  a’u  noethni  bob  bore  a nawn. 

Mae  ’r  llong  yn  y porthladd  yn  barod  i gludo 
Y dyrfa  sy  ’n  awr  yn  mynd  i ymfudo; 

Dymunaf  eu  llwydd  ar  y moroedd  pell, 

Ond  rhagrith  a fyddai  dymuno  gwíad  ivell; 

Os  gwell  ganddynt  hwy  wlad  o gyfoeth  a bri, 

Boed  iddynt  ei  chyrraedd,  ond  Oymru  i mi, — 

Hen  Gymru  a’i  bara  a’i  dwfr  a’i  braint, 

Ei  nefol  fendithion,  ei  Seion,  a’i  saint ! 


LYW,  Seion  ! cly w yr  udgorn  mawr  adseinia  dros  y byd  ! 


Byddinoedd  Satan  sydd  yn  awr  i’n  herbyn  oll  ynghyd ; 
Ond,  O,  mae  ’n  cadben  mawr  mewn  nerth  yn  ymladd  gyda  ni, 

A bloeddiwn  goncwest,  concwest  lân,  wrth  stormio  ufiern  ddu. 

Cydgan — 

Wel,  awn  oll  ymlaen,  yn  enw  ’r  nef,  mae  ’n  llywydd  mawr  o’n  tu, 
Ac  fel  ei  hen  wroniaid  ef,  ni  stormiwn  ufFern  dclu ! 

Mae  ’n  baner  lond  y nef  yn  awr,  mor  ogoneddus  fry  ! 

A helm  yr  iachawdwriaeth  fawr  yn  gysgod  drosom  sy  \ 

Enilla  milwyr  dewr  y groes  goronau,  fyrdd  di-ri ; 

Ein  Pen-concwerwr,  arch  a roes  i stormio  ufîern  ddu. 

Mae  ’r  wawr  yn  torri  trwy  y niwl,  a chastell  pechod  sydd 
Yn  crynnu,  crynnu  hyd  ei  sail  dan  hyfryd  oleu  ’r  dydcl. 

Enillwn,  mynnwn  yn  y man,  dragwyddol  fywyd  fry ; 

Trwy  allu  ’n  Ceidwad  down  i’r  lan,  a stormiwn  ufíern  ddu  ! 


PONTARFYNACH. 


Er  ei  huchedd  gorfrawychol, — y fan 


Bontarfynach  uthrol, 

Fry  sai  ’n  hyf  er  oesau  ’n  ol, 
Cre’  uwch  rheieidr  crochruol. 


STORMIO  UFFERN  DDU. 


(efelychiad.) 


CENEDL  Y CYMRY. 


403 


CENEDL  Y CYMRY. 


Y crwydr. 


’R  dwyrain  pell  ar  doriad — gwawr  oesoedd, 


Yr  íiil  yn  fy  w ydoedd  ar  lawn  fudiad ; 

Eawog  lu  ’n  ymofyn  gwlad, — bu  gofwy 
Boreu,  a thramwy  heb  orthrymiad. 

I’r  llewin  pan  ddai  ’r  lluoedd 
Enw  a dysg  Athen  nid  oedd ; 

A chyn  bod  Rhufain  glodus — ar  eu  hynt 
Y Cymry  oeddynt  mewn  rhwysg  mawreddus. 

Mor  ryddion  a’r  afonydd — eu  cafwyd  ; 

Er  cyn  cof  olrheinydd, 

Dal  eu  rhan  fel  cenedl  rydd — a’u  breiniau 
Yn  eu  treigliadau  gynt  trwy  y gwledydd. 

O na  bai  i’r  awen  ber  — adgoíion 
Digyf wng  o’r  amser  ! 

Ei  deisyfiad  sy  ofer, — mae  nifwl 
A du  gwmwl  ar  gynfrud  Gomer. 

Mawr  oedd  eu  grym  hwy  a’u  rhif — ar  gyrroedd 
Ardaloedd  oesau  ’r  Dylif. 

Esgynna  rhwysg  eu  hanes 
Fyth  yn  ol  ac  yn  ol  nes 
Dengyd  i wlad  angof, 

Gwlad  lonydd  nas  cenfydd  cof. 

Eu  hanesiaeth  henoesol — a gollir 
Mewn  gwyllwch  anhreiddiol; 

Acw  o’u  rhawd  prin  y ceir  ôl, 

Yn  y nos  gynhanesiol. 

Nid  oedd  ond  ar  fyd  yn  dyddhau, — adeg 
Ydoedd  cyn  rhoi  enwau 
Ar  Ewrob  a’i  gororau, — ei  broydd, 

Llydain  afonydd,  a’i  gwylltion  fannau. 

Wrth  deithio  heibio  ar  hynt 
Rhoddodd  y Cymry  iddynt 
Enwau  sydd  gan  eu  sain, — eu  cynhwysiad, 

A’u  dylanwad,  yn  awdlau  eu  hunain. 


404 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  ryw  foreu  goleu  gynt, 

Gwlad  Albion  wiwlon  welynt. 

Gwynder  ei  chreig  uwch  gwendon 
Oedd  deg  wahoddiad  i hon. 

Enillai  ’u  serch  yn  hollawl, 

A’u  moddion  i’w  meddu  ’n  hawl. 

Glan  bell  ar  geulannau  byd, 

Lle  noddfawr  a llonyddfyd, 

Anhysbys  Ynys  unig, — mewn  moroedd 
Diogel  ydoedd,  gwlad  gloedig. 

Digymysg  giwdawd  Gomer 
Aeth  yn  nawdd  rhagduniaeth  Ner, 

O’i  fodd  i’r  etifeddiaeth, 

A hon  oll  yn  eiddi  wnaeth. 

Cyfion  oedd  cyfaneddiad — ein  cenedl, 

Ac  union  ei  thrigiad ; 

Gweigion  oedd  y gdynnoedd,  gwlad 
Ofynnai  am  drigfaniad. 

Deuai  y wîad  dawel  hon 

0 drawddysg  y derwyddon, 

A’u  llwyddiant,  yn  gawell  addysg, 

1 wledydd  pell  yn  darddell  dysg. 

Llywydd  cred  y gorllewin 

Yn  gynnar  oedd  gan  ei  rhin. 

Rheidiol  i bob  efrydydd — i hon  ddod ; 

Celai  gu  glod  fel  coleg  y gwledydd. 

I fawr  dwf  yn  foreu  y daeth 
Rhyfeddol  ddysg  serofyddiaeth. 

Rhoi  llithiau  ar  y Llwybr  Llaethog — fry  sydd 
Yn  fôr  o ser  tonnog:, 

Wnai’n  seronyddion  enwog, — eglurid, 

E ddilynid  hynt  bydoedd  olwynog. 

Esboniai  Idris  beunydd — ucheldrefn 
A chwyldro  ysplenydd 
Yr  huan  seirian  y sydd — yn  deyrn  gwawl, 
A’i  luoedd  nefawl  iddo  yn  ufudd. 

Ar  y cyrff  ser  craffus  oedd — trem  Gwydion  ; 
Enwau  ’u  lluon  adwaenai,  a’u  lleoedd. 


CENEDL  Y CYMRY. 


405 


Y Rhufeiniaid'. 

Caisar  hyd  derfyn  daear  wnai  dywys 
Ei  fyddin  enwog  i feddu  ’n  hynys, 

Ein  Caswallon  nacaes  ei  wyllys, 

Caid  arwyr  íiloedd  ceidr  i’w  rhyfelwys. 

Buan  mewn  aidd  o ben  y mynyddau, 

Yn  odidog  disgynnai  ’r  hendeidiau, 

Ni  arosent  nes  glanio  o’r  rhesau, 

Dirif  Frytaniaid  yn  dorf  i’r  tonnau. 

Er  tirio,  er  glanio,  o’r  gelynion, 

Ar  bob  tu  i’w  drygu,  ein  pendragon, 

Arweiniai  ei  wronion, — eu  pybyr 
Fanerog  eryr  nid  ofnai  ’r  gwron. 

Yn  ol  gyrasant,  troisant  y trawsion, 

Draw  o’u  gwiw  lannau,  gwnaed  i’r  gelynion 
Ymadaw  yn  ddiamodion, — mewn  brys 
O’r  hen  Ynys,  aerwyr  anunion. 

O ! ’r  floedd  a’r  gorfoleddu 
Ar  y lan  gan  erfawr  lu, 

Pan  godai  ’r  teyrn  faeddai  fyd 
Ei  angor  i ddiengyd, 

Pan  gaid  Rhufeiniaid  ar  fôr, 

Dan  gur  yn  gadaw  ’n  goror  ! 

Gynt  pan  drigynt  o dan  un  pendragon, 

Pa  fyddin  hyf,  pwy  faeddai  henafion 
Y genedl  enwog ! Gnawd  i elynion 
O’u  blaen  giliaw,  a’r  bobl  o un  galon. 

Eithr  y clwyf  y methai  ’r  cledd 
Rhufeinig  roi  i fonedd 
Y genedl,  mewnol  gynnen 
A’i  rhoes,  arw  loes,  i’r  hil  hen. 
Bradwriaeth  ei  brodorion 
Ai  o dan  lwydd  Prydain  lon. 

I’r  wlad  haeddol,  mor  niweidiol  ymraniadau  ! 
Yn  ei  chanol,  mor  resynol  ymrysonau ! 

Yr  Ynys  Gadarn,  er  na  ysgydwid 
Gan  ymosodlif  trenllif  estronllid, 

Lli  gwenwynol  o ddichell  gynhennid 
Ddifâi  ’n  raddol  sail  ddofn  ei  rhyddid. 


406 


GWAITH  ISLWYN. 


Afarwy  ercli  ei  fwriad — erfyniodd 
Ar  Rufeiniaid  anfad 
I ddychwel  i’r  harddwech  wlad, 

Heb  wir  ethryb  i’w  rhuthriad. 

Llwyr  ofer  yw  glewder  gwlad 
Is  engur  gur  ysgariad, 

Rhufeiniaid  gaent  drwy  fewnawl 
Fradwriaeth  ehelaeth  hawl. 

Er  rhoi  iau  den  ar  yddfau  r Prydeiniaid, 
Llygru  ’u  miloedd  ni  allai  gormeiliaid ; 

Parhai  nwyfiant  pur  eu  henafîaid, 

A’u  dewraf  aniaeth  er  llid  Rhufeiniaid. 

Gwydr  hyf  gwedi  hir  hedd — iawn  honnai 
I’n  hynys  ei  bonedd ; 

Mynnai  gryfhau  seiìiau  ’i  sedd, 

A’i  hadferyd  i fawredd. 

G}7rrodd  Gloyw  ar  ein  gorawr, 

Fal  drycin,  ei  fyddin  fawr, 

Aruthr  lu,  anrheithio  ’r  wlad, 

Hir  Iwyddo  heb  orluddiad. 

Y corff  mewn  cadwyn  os  caid, 

Rhy  anhawdd  rhwymo  ’r  enaid. 

Caradawg  odidawg,  parod  ydoedd 
Ar  y maes  weithion  a’i  lewion  luoedd; 

Gair  ei  folawd  a wasgarai  filoedd, 

Ie,  baeddai  ei  enw  eu  byddinoedd; 

Mur  a thŵr  o gymorth  oedd — i’n  tadau, 

A chnul  angau  idd  y gwychion  lengoedd. 

Er  colli  ’r  dydd,  o’r  newydd  crynhoai 
Y Brython  eon,  ac  ailgyneuai 
Fflarn  uchel  rhyfel  lle  ’r  ai — ei  ddidlawd 
Lewaidd  anianawd,  a’i  gledd,  ni  hunai. 

Glyw  heb  ail  oedd,  casglai  blaid, — rhyfelwyr 
Filoedd  fel  âg  amnaid  ; 

Ef  ei  hun  fu  enaid — y genedl  gu, 

Ow ! ei  roi  i fyny  i Rufeiniaid. 


CENEDL  Y CYMRY. 


407 


Rhufain  fu  lon  gael  yr  eofn  flaenor, 

Y gorwych  wron  yndcli  ’n  garcharor, 

Hir  y synasai  wrth  rwys  aneisor, 

Ei  fraich  gawraidd  a’i  fawrwech  egwyddor. 

Ni  ofynnai  gan  fonedd — mawreddog 
Am  radd  o hynawsedd  ; 

Gwron  ni  chais  drugaredd 
Yn  ddi-fawl,  gwell  ganddo  fedd. 

Wedi  caethiwo’r  blaenor  a’i  blinai, 

Yr  eofn  Garadawg,  Rhufain  gredai 
Nad  oedd  yn  Albion  wron  ílaenorai 
Lewion  mwyach,  ei  hawl  ni  amheuai. 

Ni  syniodd  am  adnoddau — y genedl, 

Na’r  eginyn  gorau 

0 bur  wladgarwch  borau, 

Oedd  â byw  nodd  heb  wanhau. 

Buddug  flaenorai  ’i  byddin — wronawl 
Orenwog  mewn  brwydrin, 

1 Gâl  draw  gan  rwygol  drin, 

Gyrrai  Rufeiniaid  gerwin. 

Dan  erchyll  fírewyll  gormes  deffroai 
Hen  Brydeiniaid,  a’u  hanian  bur  daniai, 

Ag  uchafìaeth  lle  bynnag  y chwyfìai 
Hoff  luman  hon,  yn  unfflam  enynnai 

Y wlad  gan  ryfel  dig  na  arafai ; 

Drwy  ofn  ei  gwroniaid  Rhufain  grynnai, 

Ei  llais  a’i  gwladol  allu  ysgydwai 

Y tir,  a’i  gadwyn  i’r  gwynt  ergydiai ; 
Rhyddid  Prydain  gain  o’i  fedd  gwnnai ; 
Dan  ei  bron,  calon  gwron  a gurai, 

Ac  i luon  rhyddid  calon  a roddai. 

Eithr  o fanwl  ddisgyblaeth  Rhufeiniaid, 

A chatrefn  ddifai  ’n  milain  ormeiliaid, 
Gorfu  ’n  dristion  i’n  hyfìon  henafiaid, 

Er  eu  henwog  wrhydri,  droi  yn  grwydriaid. 
Nid  eu  dewredd,  ond  trefniad  y diriaid, 

A barai  y dinystr  ar  Brydeiniaid. 

Ow  ! roddi  y derwyddon, 

Luoedd  inŷg,  i’r  cledd  y’  Mon  ! 


408 


GWAITH  ISLWYN. 


Heb  un  nawdd  dan  wyneb  nen 
Ond  arwydd  hoff  eu  derwen. 

Gan  alar  trwm  gwnelai  ’r  tro 
I genedl  gyfan  gwyno. 

Y Saeson. 

Trwy  frâd  Gwrtheyrn,  y deyrnas — a gollodd 
Ei  gallu  a’i  hurddas, 

A chollodd  trwy  ’r  erchyllwas 
Ei  goreu  fro,  Lloegria  fras. 

Gwlad  oedd  er  oesoedd  di-ri, 

Yn  feddiant  cyn  cof  iddi ; 

Collem  yn  hon  ein  cyrion  a’u  ceurydd 
A’n  coron  fawredig  trwy’r  carn-fradydd. 

Dwyn  Saeson  trawsion  trosawdd, 

Gweision  erch,  dan  esgus  nawdd ; 

Ond  hwy  i’r  wlad  fad  ar  fyr 
Droisant  dros  oesau  ’n  dreiswyr. 

Mor  o lid  heb  nemawr  i lan — neu  hafn 
O hedd,  o hyn  allan 
Yw  brud  y genedl,  pob  rhan 
Ar  gof,  yn  un  frwydr  gyfan. 

Draw  o chulhai  cylch  ei  dereh  Iywiaeth 
O flaen  grymusaf  hyf  lanw  gormesiaeth, 

Hyd  na  chaid  onid  un  delaid  dalaeth, 

Un  darn  is  hawl  o’r  hen  deyrnas  helaeth , 

Nid  oedd  yno  Gymro  ’n  gaeth, — nac  undyn 
Grymai  i elyn  a gau  ormeiliaeth. 

Y genedl  i eirw  glogwyni — Gwalia 
Gwêl  yn  ymfoddloni, 

A’i  hoff  etifeddiaeth  hi, 

Ei  Rhyddid  boreu,  eiddi. 

Fel  creig  ar  ymyl  eigion 
Dyfnfawr,  yn  gwrthdaraw’r  don, 

Gan  gadw’r  môr  cefnfor  cau 
Draw  o fewn  ei  derfynau ; 

O’n  goror  fel  hyn  gyrrid 
Grymus  lanw  gormesawl  lid. 


CENEDL  Y CYMRY. 


409 


Lluoedd  o bobloedd  y byd — heb  wrtharf 
Aberthant  eu  rhyddid 

0 fodd,  er  mwyn  celfyddyd, 

Hedd  clau,  a dinasoedd  clyd. 

Ofer  eu  son  am  aneddau  llonydd, 

Ofer  yw  trafod  dirfawr  eu  trefydd, 

Ofer  maelion  toreithfawr  eu  moelydd, 

Ofer  y boen  a’r  holl  lafur  beunydd. 

Ofer  cân,  ofer  cynnydd, 

Ofer  oll  heb  wlad  fo  rydd. 

Pa  lesiant  yw  palasau — dihafal 
Eu  dyfais  a’u  ffurfiau, 

1 ormeswyr  am  oesau 

Gael  mewn  hedd  gwael  eu  mwynhau  ? 

Rhag  camrwysg  rhoddai’r  Cymry — (bo  cofeb) 
Y cyfan  i fyny  ! 

Troent  yn  filoedd  trahy 
I’r  maes  rhag  gormeswr  hy. 

Cyn  yr  aberthid  Rhydid  a’i  radau, 

Peryglid  mad  wareiddiad  i raddau, 

Addoedid  celfyddydau, — ysgarthion 
Oedd  eu  holl  iaelion  gerbron  eu  breiniau. 

Aberthid  eang  barthau — o’r  Ynys, 

Yr  hen  derfyn  borau, 

Mannau  prid,  er  mwyn  parhau — ar  enwog 
Gymru  fryniog  gof  Gomer  a’i  freiniau, 

Troi  o u hafawg  bentrefydd — a’u  gadaw 
I gyd  heb  breswylydd, 

Dwyn  garwaf  duaf  dywydd, 

Dwyn  oer  rew,  i fod  yn  rhydd. 

Er  mor  flin,  cynefìn  oedd 
I dân  ysu  ’u  dinasoedd. 

Trwm  ddinistr  i’w  meddiannau — eu  daoedd 
A’u  diwyd  drafnidau ; 

Gwell  palas  dinas  ar  dân 
Na  ’u  hoff  luman  yn  fflamau  ! 


410 


GWAITH  ISLWYN. 


Er  cyrch  clidawl,  cais  unawl  Sacsoniaid, 

Er  llwydd  a dinystr  lluoedd  y Daniaid 
Gorlidiog,  er  miniog  gledd  Normaniaid, 

A garw  elyniaeth  myrdd  o greuloniaid, 

Y genedl  yn  genedl  gaid, — mal  y dydd 
Ai  drwy  afonycld  o waed  Ehufeiniaid. 

Gwae  ’r  fyddin  ormesgar  a feiddiai 
Groesi  ’r  ffin  oesol,  yn  ol  ni  elai ! 

O’i  du  fwriad  llwyr  edifarai, 

Nicl  buddugoliaeth,  ond  bedd  gelai. 

Y safiad  wnaeth  yn  ei  thalaeth  olaf 
O du  rhycldicl,  pa  fodd  ei  hadroddaf ! 

Uwch  gwrthsafìadau  ’r  oesau  ei  rhesaf, 

Yn  ddiamheuol  hwn  oedcl  y mwyaf. 

Rhwysg  cadarn  Owen  Glyndwr  ysgydwai 

Y tir,  a’i  gadwyn  i’r  gwynt  ergydiai ; 

Trwy  ei  fawr  lewdid  Rhydicl  waredai, 

Harii  goronog  ar  sedd  Lloegr  grynai. 

Maes  Bosworth 

Ni  fynnai  y genel  ymdawelu, 

Diau  nis  difyrrid  nes  adferu 

Un  o wTaedoliaeth  y teyrnawl  deulu 

Prydeiniawl  henoesawl  i deyrnasu. 

Arafodd  erch  olwyn  rhyfel — a bŷs 
Bosworth  ar  ei  hechel ! 

Gorffwysed,  safed  nes  el 
Daear  a nef  draw  ’n  ufel ! 

Harri  Tudur,  naturiawl — olynydd 
Ein  hen  linach  deyrnawd, 

Ym  Mosworth,  lywr  grymusawl — goronwrycl, 
Ac  0,  mawrhawyd  y gwaed  Cymroawl. 

Cun  didwyll  o’n  cnawd  ydoedd — a’i  haniacl 
O’n  henaf  frenhinoedd  ; 

Brawd  i ni  ar  Brydain  oedcl — mwry’n  unben, 
Ac  0 mor  llawen  Cymru  a’i  lluoedd. 

A’r  ddraig  goch  rocldai,  ar  gad 
Bosworth,  eglur  hysbysiad 
Mai  brenin  o deyrnlinach — Brutus  oedd 
Yno  a’i  luoecld  gwronawl  hoew-iach. 


CENEDL  Y CYMRY. 


411 


Ein  baner  pan  oedd  unbennaeth — Prydain 
Yn  ein  prid  waedoliaeth, 

Ar  y gwych  ddydd  y ddraig  goch  ddaeth — i’w  bri 
Pan  y dai  Harri  i’r  penaduriaeth. 

Pob  deddf  o ddirwy  ddileid  mwyach 
Drwy  haelioni  y Dudorawl  linach ; 

Bu  hollol  dangnef  bellach — yn  eiddom, 

A rhad  arnom  dan  y wir  deyrnach. 

Ochyr  yn  ochyr  un  achaws — oedd  gan 
Eu  dwy  genedl  gydnaws; 

Diflannodd,  trengodd  lJid  traws, — caseion 
Wnai  y frwydr  hon  yn  frodyr  hynaws. 

Drylliodd  datododd  Tudur — yr  uchel 
Frawychus  ganolfur, 

Gaid  rhyngom,  gwedi’r  engur — lid,  unem 
Ac  ymasiem  drwy  ryddid  cymesur. 

Un  brenin  mwyach,  a’n  breiniau — yr  un, 

Pa  raid  wrth  gynhennau 
Neu  frwydrin,  a ni’n  mwynhau — ’r  un  gyfran 
O iawn  weithian  â hwythau  ? 

Adeg  uniad  dwy  genel — ydoedd  hon 
Er  diddanwch  uchel, 

Oddiyma,  Gwalia,  gwêl 
O’r  diwedd  yn  fro  dawel. 

Er  hynny  wedi’r  Uniad — parhai 
Ein  priocl  noddwediad, 

Dal  i fyw  yn  genedi  fad, 

A chenedl  heb  lychwiniad. 


Meddwl  Cymru. 

Os  cynhyrfìr  gan  fawr  rwysg  ein  harfau 
A’u  hynt  mawleclig,  lyn  ein  teimladau, 

Mae’n  hyfrytach  cofio  am  hen  frutiau, 

Canu  am  ddilyth  rwysg  ein  meddyliau, 

Y cyffroad,  dylanwad  i lenau 
A daflasom  wedi  adfail  oesau, 

Y trwydded  odiaeth  gai  ’n  traddodiadau 
Agor  drws  Ewrob  i’n  gwir  drysorau, 

Khoi  uchel  feddylddrychau, — dyma  rodcl, 

Molaf  y rhad-rodd  uwch  mil  o frwydrau. 


412 


GWAITH  ISLWYN. 


Bocl  o lês  i’r  byd,  hwyluso — meddwl, 

Rhoi  o’i  moddion  iddo, 

Yw  cliail  waitli  cenedl  wir, 

Arddunir  y rhodd  honno. 

Eu  meddyliau  yn  ddiau  ynt  ddaoedd, 

A dawn  mwyaf  cnydiawn  y cenhedloedd, 

Mewnol  ydynt  eu  mwn  o oíudoedd, 

Y pur  drysor  sy  ’n  para  drwy  oesoedd. 

Hen  Athen,  a Rhufain  hithau — i hle 
’R  aeth  bloedd  eu  cadresau? 

A dirfawr  glod  eu  harfau  ? Ble  weithion 
Y mae  arwyddion  o’u  mawrecldau? 

Eu  dewrder  a’u  hawdurdod 
Doddodd,  ddiflannodd  fel  ôd. 

Holl  ledred  eu  llywodraeth, 

A’u  grym,  i’r  diddym  y daeth. 

Eu  caerau  nis  cyweirir, — hwy  weithion 
Mewn  adfeilion  dyfnion  niu  ofnir. 

Ond  os  soddwyd  awdurdod  eu  seddau 
A’u  mawredd  isod  ym  moroedd  oesau, 

Ac  eres  gnwd  eu  goresgyniadau 
O chwalwyd  ar  edyn  chwyldroadau, 

E ddaliodd  eu  meddyliau — -trwy  gyclol 
Gauaf  niweidiol  mil  o gyfnodau. 

Ein  henwog  genedl  ninnau — wnai  ei  rhan 
Er  ennyn  cynheddfau 

Gwledydd,  yn  ei  threigliadau — drwy  oesoedd 
Dyfal  ydoedd  yn  meithrin  bryd-flodau. 

Mwyach  bo  rhodfa  ’m  hawen 
Ar  hyd  feusydd  llonydd  llên, 

I ddilyn  ei  meddyliawl 
Elfen  bur,  mesur  ei  mawl. 

Trwy  ’r  mawr  les  bares  i’r  byd, — y nwyddau 
Weinyddodd  i efryd, 

Pery  ei  chof  mewn  parch  hyd 
Derfyn  oesoedd  daearfyd. 

Dyma  ddyfnaf  sicraf  sail 
Ei  chlodycld  uchel  adaiJ. 


CENEDL  Y CYMRY. 


413 


Y gwledydd  i’n  goludog — hengoíion 
A gaf  yn  ddyledog ; 

O’n  cofiaethau  cyfoethog — -y  tyfodd, 

Ail  agorodd  llenoriaeth  tìagurog. 

Ewrob  draeth  a wnaeth  yn  nhu — ei  llên 
A’i  doniau  addien,  i’w  hadnewyddu, 

Pan  oedd  o’i  chwsg  dyfngwsg  du 
Dybryd  yn  ymddadebru. 

Daw  marwaidd  lesg  dymhorau — ar  ynní 
Dirfawr  anian  weithiau, 

Ei  llysiau  geir  yn  llesghau, — cloedig 
A rhewedig  ei  chynhyrchiol  radau. 

0 ddilyn  rhwysg  meddyliol — cenhedloedd, 
Cawn  adlif  llesghaol, 

Traeth  hanesiaeth  cynoesol — fod  adeg 
I dir  gofeg  o wy wder  gauafol. 

Allwysai  ý Tywyll  Oesoedd — ddiod  gwsg 
Oedd  hud  gau  i’r  bobloedd, 

Anadlent  ar  genhedloedd — eiddilwch, 
Egwan  arafwch  am  ganrifoedd. 

Ynni  bryd  drwy  ’r  byd  beidiai, — a ther  haul 
Athrylith  fachludai, 

Lluddedig  grebwyll  ddodai — ’i  bin  euraidd 
I lawr — trymaidd  gwsg  marwaidd  gymerai, 

Athrylith  aeth  i gaeth  gwsg, 

Daear  amgylch  i d^mgwsg; 

Yn  nhirion  ardd  llenoriaeth 
E ffoes  cynyrchiolrwydd  ffaeth; 

A’r  awen  lân,  egwan  oedd 
Ei  llais  trwy  ’r  Tywyll  Oesoedd. 

Gwedi  hir  auaf  gwyw  a dirywiol, 

Deuai  gan  wenu  adeg  wanwynol, 

Ffoes  trwch  tywyllwch  y byd  deallol, 

Ewrop  ail  gwnnai  mewn  bri  plygeiniol, 

Trwyddi  yn  ei  ynni  cynhwynoí 
Cyffrôdd,  dihunodd  y meddwl  dynol. 

Adferwyd  bryd  i’w  fawr-rym, 

Ond  ofer  adfer  ei  rym, 


414 


GWAITH  ISLWYN. 


Tra  nad  -oedd  gan  bobloedd  byd 
Lyfrau  na  sail  i efryd. 

Nid  oedd  gwychion  gofìon  gynt 
I feddwl  roi  ’i  fFurf  idd}7nt; 

Haul  llên  ar  ddifancoll  oedd 
011  is  y Tywyll  Oesoedd. 

0 ba  ddiben  athrylith  ysblenydd 

Heb  wrthddrych  ceinwych  alì  dderbyn  cynnydd 
Oddiallan?  Nid  yw  ond  arddullydd, 

Na  ’i  allu  ond  eiddaw  llaw  y lliwydd. 

Byd  Ewrop  oedd  heb  awdurol — weithiau, 

Ac  amlinau  i ddoniau  arddunol 
Eu  llenwi  yn  gynlluniol, — a’u  hongian 
Yn  nef  eirian  llenoriaeth  anfarwol. 

I’r  bryd  dynol,  dwyfol  daeth 
Arlwy  ’n  awr  o lenoriaeth 
Y Cymry, — rhodd  bery  byth 
Yn  deilwng  o barch  dilyth. 

Dyma  rodd  i’r  byd  ei  mawrhau, — enwog 
Rodd  o odidog  draddodiadau. 

Hen  Gymru  oedd  enwog  am  wir  ddoniau, 

Mwy  ni  fu  Athen  am  hynafiaethau, 

Aruthredd  didor,  a thraddodiadau, 

Awenol  aniaeth,  a gwronawl  enwau 
Mawredig  gy meriadau — fal  ser  pur 

1 lawr  hyd  Arthur  ar  asur  oesau. 

Meddai  olud  meddyliol, — a thoraeth 
Eirian  o’r  chwedlonol 
A naws  y ffughanesiol, — hyglod  oedd 
Am  anlloedd,  am  hyntoedd  y rhamantol. 

Dihafal  draddodiadau  hefyd — oedd 
Eiddi  o’r  boreufyd, 

Rhai  oeddynt  yn  cyrhaeddyd 
Hyd  oesau  borau  y byd. 

Mawr  drysor  y Cymry  droswyd, — eu  llên 
I’r  byd  llwm  drosglwyddwyd, 

A thrwyddo  llawn  waith  roddwyd 
l’r  meddyliol  nerthol  nwyd. 


CENEDL  Y CYMRY. 


415 


Gruffydd  ab  Artliur. 

E beithyn  i GrufFydd  ab  Arthur — barch 
Drwy  ’r  byd  am  ei  lafur  ; 

Ar  ein  holl  lên  perchen  pur 
Ys  ydoedd,  a’i  drosiadur. 

Cyfieithodd  ein  cofiaethau, — ein  hanes, 

A’n  hen  draddodiadau, 

Rhoes  i eraill  drysorau 
Ein  llên  i’w  cyflawn  wellhau. 

Ei  “ Historia  ” ni  lesteirid, — ei  lanw 
0 lwydd  nis  cyfyngid, 

Hyd  dir  Asia  trosid, — a thrwy’r  gwledydd 
I ddarfelydd  y wledd  oraf  hulid. 

Rhedodd  drwy  eang  gylchoedd  y Ffrangaeg, 
Croesawyd,  mynnwyd  yn  yr  Almaenaeg, 

Bu  ei  rad  olud  i’r  bei  Idalaeg, 

Darllennwyd,  esboniwyd  drwy’r  Yspaenaeg. 

Llochodd,  mabwysodd  y byd — y coelion 
Tirion  a’r  cofion  Cymreig  hefyd. 

Fe  wnaeth  ein  hynafiaethau — yn  eiddo, 
Noddodd  ein  meddyliau; 

A’n  didor  draddodiadau 
HofFodd,  ymrôdd  i’w  mawrhau. 

Am  ddihafal  wronion  Gwalia, 

Iach  deuluoedd  byd  yn  chwedleua, 

Synnid  nifer  yn  Sandinafia 
O dan  aur  hwyr  edyn  Aurora. 

Defnyddiau  wrth  fodd  athrylith  roddwyd 
Y gronfa  hon  o gofìon  pan  gafwyd, 

Doniau’r  cenhedloedd  daniwyd — mae’n  hysbys, 
O’r  diwedd  ewyllys  bryd  ddiwallwyd. 

Hen  hanes  ein  brenhinoedd 
Eu  mawl-destyn  arddun  oedd, 

Cyfriniol  broffwydoliaeth 
Ein  Merddin  ddewin  a ddaeth 
Yn  bwnc  i lenorion  byd, — am  oesoedd 
Rhedwely  ydoedd  i ddyfroedd  efryd 


416 


GWAITH  ISLWYN. 


Ei  adfyd  a’i  dynghedfen, — a’i  gystudd 
Yn  ei  gastell  draenen, 

Ei  ddolef  ar  nos  ddulen, 

A’i  wae  yn  “ y ddraenen  wen.” 


“ Arthur  " y rhamantau. 

Clod  pur  ein  Harthur  nerthawl — fu  eilwaith 
I folawd  awenawl 
Ganiad  yn  bwnc  gogonawl, 

Uwch  myrdd  o wrthddrychau  mawl. 

Cynhwysa  fiíughanesion — y gwledydd 
Glod  ein  pennaf  wron 

Hyd  ei  golli  yng  ngwlad  gwyllion, — traethiad 
Ain  ei  arfolliad  ym  mro  Afallon. 

Myfyrion  am  ei  fawryd, 

Gan  goethion  benbeirddion  byd, 

JMelus  geirdd  am  ei  lys  gy nt 
A’i  ogonedd  a genynt, 

Ei  odidog  farchogion, 

A hyfryd  grefit  y Ford  Gron. 

Ei  lwydd  yng  nghad  Celyddon, — a chofus 
Uchafiaeth  Caer  Faddon, 

Gwrolwaith,  gwae  ar  âlon 
O’u  neshau  i’r  Ynys  hon. 

Llannwyd  y byd  llewinol — â thrydan 
Ei  weithredoedd  nerthol, 

Ac  o’i  hanes  orescynol — e ddaeth 
Helaeth  doraeth  o weithiau  awdurol. 

Enw  Arthur  aml  ei  nerthoedd — -ym  Mhrydain 
Mawredig  os  ydoedd, 

Enwocach  uchelach  oedd 
Acw  yn  odlau’r  cenhedloedd. 

Y rhyfedd,  y mawr  hefyd 
Elai’n  fwy,  e lanwai  fyd  ; 

Ameuro  ei  gy meriad 
Wnai  mil  o awenau  mad. 

A llewych  Llŷs  Caer  Llion — gynyddai 
Gan  addurn  y beirddion, 

Nes  oedd  ei  dinasyddion 
Yn£  ngwawl  bri  fal  engyl  bron. 


CENEDL  Y CYMRY. 


417 


Llawnwych  adluniacl  o’n  llên  chwecllonawl 
Ynt  brif-weithiau  doniau  ’r  meddwl  dynawl, 
Dyma  ddelid  eu  gweithiad  meddyliawl 
A blaenau  eu  íFrydiau  amgyíFredawl; 

Mŵn  eu  cyfoeth  mewnawl, — eu  gogoniant 
A’u  mawr  riant  yw’r  meddwl  Cymroawl. 

Dylanwad  ein  chwedloniaeth — newidiai 
Nodwedd  aml  lenyddiaeth, 

Weithion  cawn  olion  helaeth — o’i  weithiad 
Yn  hofF  gynhwysiad  aml  íFughanesiaeth. 

Beier  a fynner,  e fu — hen  addysg 
Chwedlonyddiaeth  Cymru 
0 les  i echlysu — moes  a dewredd 
O du  rhinwedd  drwy  ’r  byd  i daranu. 

Dygant  dramor  ddysgedigion — gyíFes 
O’i  gwiw  eíFaith  weithion; 

Pob  Cymro,  seinio  am  swynion — y chwecll, 
Na  bo  o’r  genedl  neb  a rhyw  gŵy nion. 

Ni  cheir  i Gymru  na  choron — na  darn 
O deyrnas,  na  lluon 
Dewr  ogylch,  na  phenclragon, 

Yr  oll  yn  awr  yw  llên  hon. 

Rhyddid. 

Mawrhaf  y Cymry  hefyd — am  rwyddo 
Mawreddog  hynt  rhyddid, 

A rhoi  balch  engraiíFt  i’r  byd, 

HoíF  arwyr,  o’i  ddiíieryd. 

Bythol  ymíFrostiwn,  gwn,  yng  ngogonedd 
Ein  gwronion,  bu  enwog  eu  rhinwedd, 

Nid  goresgyn  y byd  â gau  rwysgedd, 

Ond  difFyn  yr  iawn  derfyn  hyd  oerfedd, 
Mwynhau  bro  Cymru  mewn  hedd — gofalus, 
Gwyliadwrus  i’w  gwalio  â’u  dewredcl. 

Am  ein  gorchestion  glewion  pan  glywid 
DiíFynwyr  iawnder  is  ser  gysurid, 

Dan  erchyll  ffrewyll  gormes  deffroid 
Eu  hyf  luoecld,  a’u  heirf  a ail  loewid. 

Rhag  trawsder  creulawn  ar  ol  cyflawni 
Eu  rhan,  a’u  llu  egwan  bron  llewygu, 

A’u  gobaith  bellach,  bellach  ar  ballu, 

2 D 


418 


GWAITH  ISLWYN. 


A’r  dig  ormeswr  wedi  grymusu 
Ei  fyddin  i’w  llwyr  faeddu, — caid  cysur 
O gofion  Arthur  i’w  hadgyfnertliu. 

I ryddid  caid  arwyddion 
Cymorth  ail  co’  Marathon. 

Charlss  o’r  Bala. 

0 holl  odidawg  liosawg  lesion 

Ac  amryw  ddoniau  ’r  Cymry  i ddynion, 

Prif  rad  yw  puraf  air  Ion, — rhodd  odiaeth ! 
Mor  fuan  daeth  a môr  o fendithion ! 

Un  o honom  a enynnai — y íìlam 
O hoff  les  oleuai 
Genhedloedd  filoedd  am  fai, 

Ac  am  waed  a’u  cymodai. 

Y gair  os  seliedig  oedd, — agorwyd 
Ger  yr  holl  genhedloecld  ; 

Ei  ladau  a’i  oludoedd 
Iddynt  caid  yn  feddiant  coedd. 

Os  cauedig  fu  gwyllys  Ceidwad 
Rhag  hil  Adda,  drwy  euog  luddiad 
Cynoescedcl,  y cynhwysiad — dynolryw 
Erhyn  heddyw  a’i  gŵyr  heb  enhuddiad. 

Pob  llwyth  fwynhâ  o ffrwythau — odiaethol 
Cymdeithas  y Beiblau ; 

Ar  daenol  fôr  ei  doniau — pellaf  blant 
Y cwymp  ganant  acw  am  y pegynau. 

Mynegfys  dywys  rai  duon — eu  lliw 
Yn  lluoedd  i’r  ffynnon, — 

Pan  ylch  yr  Ethiop  yn  hon 
Bydd  holliach  heb  weddillion. 

Os  un  adclwyn  rodd  sy  yn  eicldi, 

Medd  hon  ddigon  i ddieuogi 
Dyn  dan  gollfarn  gadarn,  a’i  gocli 

1 ogoniant  y nef  o’i  gynni; 

A dclalio  hon,  medd  Lawl  i — bob  cyfran, 
Bywyd  ei  hunan,  pob  daioni. 

Du^iaid  a chadfrido^ion — nas  enwer 

o o 

Eu  gwasanaeth  weithion, 

Nas  canmoler  ger  gwron 
A sant  y Gymdeithas  hon. 


CENEDL  Y CYMRY. 


419 


Am  y rhodd  hon  myrdd  myrddiynau — folant 
Ior  ar  felus  dannau, 

Mawrhânt  y Uy mro  yntau — o wir  fodd 
Draw  a’i  hestynnodd  dros  y tonnau. 

A’r  hil  a’ i dygodd  fawrhânt, — bydd  uchel 
Enw  gwiw  ei  genel  byth  mewn  gogoniant. 

Yr  haelwych  feddylddrych  ddaeth 
Yn  elw  i fyrdd  dynoliaeth. 

Nis  cawn  yn  hanes  cenel — wasanaeth 
Na  syniad  mor  uchel, 

Nefol  eífaith  ei  gwaith  gwel 
Dros  wyneb  daear  isel. 

Diodid,  o’i  cheidwadaeth 
Lles  diderfyn  i ddyn  ddaeth. 

Yr  oedd  yn  werth  ei  pharhau 
Heb  leihad,  yn  ei  blodau, 

I roddi  ’r  fath  gyfarwyddyd, 

I roi  y fath  drysor  i fyd. 

Hi  roddodd  fwy  na  rhyddid, 

Do,  hi  roddodd  fodd  i fyd 
Adnabod  y Duwdod  heb 
Len  ar  Ei  ddwyfol  wyneb. 

AmddifFynnodd,  cynhaliodd  Nêr 
Ei  gwmwl  uwch  pabell  Gomer 
Er  mwyn  hyn ! Ei  rwymyn  oedd 
A’i  ras  o’n  cylch  drwy  ’r  oesoedd. 


Awen  Cymru. 

Pa  bobl  mor  gyflawn  o’r  ddawn  farddonol, 

Mor  fawrion  mewn  eiddion  awenyddol? 

Mae  ’r  wiw  gân  addien  mor  ogoneddol, 

Yr  awen,  er  yn  Eden,  mor  hynodol? 

A’i  phur  dân  mor  gyffredinol  ? — is  ser 
Y fath  nifer  dan  ei  nwyfiaeth  nefol  ? 

Mawredig  iawn  ym  Mhrydain — oedd  y bardd 
A’i  burddwys  arwyrain ; 

Am  ei  urdd  ceir  mawredd  cain 
Oestadol  er  oes  Tydain. 


420 


GWAITH  ISLWYN. 


Delw  o hedd  oedd  ei  wedd  wiw, 

A’i  orllaes  wisg  awyrlliw. 

Àr  fardd  ni  chaid  gwaharddiad, 

Oedd  nawdd  ac  hedd  yn  nydd  câd. 

Mor  hŷf,  rhwng  íîlamau  rhyfel. — y rhodiai ! 
Elai,  a deuai  yn  ol  yn  dawel; 

Ei  ddygiad  oedcl  diogel, — ar  helynt 
Ef  elai  rhyngynt  fal  rliyw  angel. 

Barddoneg  deg  oedd  pob  dysg, — mydryddiaeth 
Ac  awenyddiaeth  oedd  pob  cynaddysg. 

Er  pob  llethol  elynol  ddylanwad, 

Brawychawl  draha  a berw  chwyldroad, 

Er  rhwysg  cainwri,  erys  cymeriad 
A chlod  yr  awen  uwchlaw  dirywiad. 

Rhodder  ehangder  iddi, 

Y nen  yw  ei  helfen  hi. 

Mae  yn  hoíh  min  affwys, 

Tremyn  odd  y dibyn  dwys. 

Deil  ar  daith  gwibdaith  nes  gwêl 
Oror  iach  yr  aruchel. 

Yn  hollol  gartrefol  trig 
Ym  mhur  ŵydd  y mawreddig. 

Ni  ddawr  cyffredinedd  hi, — myn  fawredd, 

A iach  arddunedd  i’w  chawraidd  ynni. 

Y gyvgkanedd. 

Mor  gu  i’r  Cymry  ei  gwedd 
Yng  ngheinwisg  y gy nghanedd  ! 

Nyddedig  gynghanedd  ydyw — ei  nawd 
A’i  nodwedd  diledryw, 

Y diddadl  brofiad  hyd  heddyw 
Mai  y wir  ddawn  Omeraidd  yw. 

Ei  hoffus  drefn  sydd  effaith, 

Sydd  ddrych  o ansawdd  yr  iaith. 

Dolef  anian,  awr  câd  elfennol, 

Llef  y rhaiadr,  mynyddllif  rhuol, 

Darlunia  drwy  olynol — dreigliadau 
O’i  tharanau  cyflythrennol. 

Mor  nerthol  cyflifol  lef 
Ac  adlais  ei  chlych  cydlcf ! 


CENEDL  Y CYMRY. 


421 


Noddi  y cynghaneddion — y byddom 
Fel  buddiawl  arwyddion 

O fawrddysg  ein  cynfeirddion — (sy  mwy  ’n  fud) — 
A môr  golud  y Gymraeg  wiwlon. 

Athrylith  i’w  rheolau 
A’u  cryf  ddull,  câr  ufuddhau. 

Awelon,  nid  hualau, — yw  y rhain, 

Js  ei  aur  adain,  i’w  eres  rodau 
Fry  hêd  ei  fyfyriadau, — ag  enwog 
Odidog  ehediadau. 

Gemau  ’r  awen  Gymrêig — gwych  harddwisg 
Ei  cherddi  mawreddig, 

Nid  ydy  w ’r  drefn  nodedig — yn  gadwen 
Na  lludd  i awen  mewn  llaw  ddeheuig. 

Egyr  ei  lwybyr  ar  led, 

A rhydd  wawl  i’r  bardd  weled; 

Llwybyr  i’w  fyfyr  fwyfwy, 

Chwilio  am  air  a chael  mwy. 

Iawn  ddaw  i awen  ddiwyd, 

Gair  i fardd  a egyr  fyd. 

E dry  gair  wrth  droi  o’i  gylch 
Fyr  ymgais,  yn  fôr  amgylch. 

Pa  le  ceir  llên  mwy  eirian, 

Pwy  edrydd  gynnydd  y gân  ! 

Bardd  erioed  fu  i ganu  ’n  ogonol 
Glod  gorchestion  y gwron  gwladgarol, 

Ein  niferi  anfarwol — o feirdd  gynt 
Llawn  oeddynt  o grebwyll  awenyddol. 

Tyrrau  ser  ynt  dros  yr  wybr, 

O lawned  y w y lên-wybr  ! 

Y beirdd  Cymreig. 

Y godidog  Ododin — yn  gynnar 
Iawn,  ganai  Aneurin  ; 

Ac  arwydd-eiriau  gwiw-rin — yn  forau 
Wnaed  i oloesau  gan  Daliesin. 

Ei  felus  <c  Ner  a folant  ” — wii  eddir ; 

Oedd  yn  gweld  nodweddiant 
Uchel  ei  genel  pan  gânt 
Ag  hyder, — “ Eu  hiaith  gadwant.” 


422 


GWAITH  ISLWYN. 


Goronwy  hefyd  a geir  o’u  nifer, 

Mae  ei  le  yn  ymyl  awen  Homer; 

Rliodda  ei  bwyll  a’i  gerdd  bêr — ddrych  o ddysg 
Ac  odiaeth  ddigymysg  deithi  Gomer. 

Fe  fwriai  ’n  fyw  y Farn  Fawr — a gorddwys 
I’w  gerdd  athrylithfawr ; 

Trwy  ei  wir  rym  tery  ’r  awr 
Fuddugol  i fedd  agawr. 

Ac  ar  y rhes  eres  hir 
Ionawr  hefyd  iawn  rifir. 

Tra  bo  ’n  llên  y Fellten  fydd 
Dan  gauad  yn  ei  gywydd. 

Ail  lifa  ’r  Diluw  hefyd 
Ymchwydd  ei  frawdd  a fawdd  fyd. 

A gorwych  fardd  y Gaerwen — hedai  hwnt 
Hyd  entyrch  nef  awen 
Heb  orchest,  oedd  berchen — ar  ysblenydd 
Ddawn  ddieilfydd,  arddunedd  ei  helfen. 

Ar  ol  yr  arddunol  feirdd  a ddoniwyd, 

I’n  tadau  diau  un  bwlch  adawyd. 

I Dduw  a’i  wiw  gysegr  bardd  a geisiwyd 
I Seion  fwyn,  a Williams  anfonwyd, 

Efe  i eglwys  Ion  a gy mhwyswyd 
Ei  asbri  dilesg  a ysbrydolwyd, 

Iddo  y fawreddog  gynneddf  roddwyd, 

Ie,  byw  esgyll  cerub  i’w  hysgwyd, 

Ei  athrylith  fendithiwyd — i’w  orchwyl, 

A’i  awen  anwyl  o’r  nef  eneiniwyd. 

Rhoes  ei  farddas  gyfaddas  foddau 
I Seion  dirion  o’i  blinderau 
Isod,  adrodd  hynod  haeddiannau 
Ei  Gwaredwr,  mynegu  ’i  radau. 

Chwery  y genedì  ar  wych  organau 
Ei  farddoniaeth  brofiadon  fyrddiynau; 

Ai  ífÿddiog  oludog  ddisgwyliadau 
Nofia  ar  redlif  ei  swynfawr  odlau 
Hyd  dawel  lennydd  gwlad  y telynau, 

Trem  anwyl  trwy  ’i  emynnau — ar  hyfryd 
Fro  y bywyd  lle  ni  chofir  beiau. 


CENEDL  Y CYMRY. 


423 


Af  i dramorol  fyd  yr  Amerig, 

Aml  Gymro  gân  yno  ’n  ddigon  unig 
Ryw  odl  odiaeth  bêr  ysbrydoledig 
O’n  mawr  brydydd, — O mor  buredig 
Y mawl  a gwyd  o làs  deml  y goedwig ! 

E gymer  awel  y dôn  Gymrêig 
A’i  sy  w nodau  i fy ny  ’n  synedig. 

Ty  ei  dad  gofia’r  alltudiedig, 

Ei  godiad  bendigedig, — meithriniad, 

Ac  addysg  fad  ei  wlad  oleuedig. 

Ceir  a foddia’r  teimlad  crefyddol, 

Yn  ei  emynnau  dyfnion,  mewnol, 

Boddhânt  chwaeth  genhedlaethol — yr  unwedd 
Ag  eu  mir  ddullwedd  Gomeraidd  hollol. 

Gwelid  egwyl  diwygiad 

Ar  bob  llaw  ’n  goleuaw  ’n  gwlad ; 

Agorai  ddôr  trugaredd  i — ryw  dorf 
Ar  derfyn  trueni ; 

Llawer  mil  o’n  hepil  ni — achubwyd, 

Tyrfa  ailanwyd  trwy  fywiol  ynni. 

Llif  o deimlad  mawladwy — mwyach  oedd 
Yn  ymchwyddo  fwyfwy 
Yn  eu  hael  galonnau  hwy, — cronedig 
A chauedig  heb  fawrwech  adwy. 

Y pur  ddwfn  ! Pwy  a’i  rhyddha  ? 

Mae  ’r  llesfawr  ymarllwysfa  ? 

Awen  gun  Williams  pan  ganodd — y llyn 
Llawenydd  a dorrodd ! 

Engyl,  pan  ymollyngodd, — wrandewynt, 

Y ne  synnynt,  mawl  Gomer  pan  seiniodd ! 

Ei  genedl  a ddigonodd — a’i  genedl 
Gynnes  a’i  coronodd, 

Y pen-geiniad  pan  ganodd, — a thrwyddo 
Yr  eiddo  i Dduw  roddodd. 

Yr  iaith  Gymraeg. 

Diau  ni  fu  dan  nef  âch 
A lynai  yn  fíyddlonach 
Wrth  ei  hiaith,  ni  werthai  hon 
Er  ystryw  nac  aur  estron. 


424 


GWAITH  ISLWYN. 


l)raw  o oesau  borau  y byd, 

Ei  gwylio  ’r  oedd  fel  gwal  ei  rhyddid; 

Fel  arwyddlun  arddunol — o’i  dilesg 
Fodolaeth  gwladyddol; 

Ydoedd  yn  gy dredol — a’i  dilead 
Y syniad  o lethiad  cenedlaethol. 

Cenedl  nid  oes  nas  cwynir 
I’w  hiaith  hen  golli  ei  thir 
Yn  raddol  gy da  ’i  rhyddid, 

A’u  rhoi  i un  bedd  rhag  orn  byd. 

Y Rhufeinaeg,  gyda  ’r  faner — wladol, 
Lwydai  i anarfer; 

Er  cynbarch  yr  aeg  geinber 
Ei  sain  ni  chlywir  is  ser. 

Àm  hon  hefyd  mae  ’n  ofer — clustfeinio 
A gwrando  o gywreinder, — ni  adseinia, 
Mwy  ni  ateba  min  y Tiber. 

Lleferid  gan  holl  fawrion — byd  unwaith, 
Bu  doniau  uchelion 
Odwych  yn  trin  tynghedion 
Daear  ar  gylch  drwy  ’r  aeg  hon. 

Rhagddi  ’r  elai  tra  llwyddai  ’r  lluyddion, 
Dilynai  ’r  llwybr  a dorrai  y dewrion, 

Gyda  hwy  e gadwai  hon — ei  haddef 
Mewn  tangnef — ac  adref  gyda  ’r  ceidrion. 

A chauedig  bellach  ydyw, — o fewn 
Athrofeydd,  heb  unrliyw 
Noddwyr  ond  gwŷr  llên  heddyw, 

Dug  fawr  rwysg,  ond  aeg  farw  yw. 

A’r  goethaf  Roaeg  hithau, — iaith  yr  hen 
Brif  athronwyr  borau ; 

Nid  oes  âch  bellach  neu  bau 
Yn  ei  sisial  er’s  oesau. 

Ond  iaith  Gomer  a bery, 

Ei  sail  yn  ddiysgog  sy ; 

Er  gweled  dwys  galedi, 

A chwerwon  droion  di-ri, 

Noddent,  cynhalient  yn  hy 
Yr  enwog  iaith  er  hynny. 


CENEDL  Y CYMRY. 


425 


Mae  ’n  iaith  £yw  mewn  eithaf  hwyl 
Ym  mrynian  Cymru  anwyl. 

Yma  ’r  erys  mor  eirian 
Ei  bri  ag  yn  nyddiau  Brân. 

Nid  ar  dariannau  dewrion 
Amhêus  lwydd,  mae  sail  hon; 

Ni  raid  effaith  rhaith  ar  hyn, 

Ni  raid  offer  i’w  diffyn; 

Gnodol  aidd  y genedl  yw 
Ei  diddos  nawdd  hyd  heddyw. 

Am  ei  chadwraeth  mae  uchawduron, 

Llenwyr  odiaeth  eu  chwaeth,  yn  feilch  weithion; 
I dramorawl  awdwyr  mawrion — ced  yw, 

Mae  Ewrob  heddyw  ’n  mawrhau  ei  buddion. 

Hynod  wyddor  ydyw  ei  nodweddiad 
Ar  ieithoedd  laweroedd  rydd  egluriad, 

Ceir  yn  hon  ffynnon  a chyff  eu  haniad, 

Cu  iawn  oleuni  ar  eu  cynluniad. 

A godidog  geidwadaeth 
O wawr  deg  amser  y daeth, 

Ar  hynt  oesoedd  gynt  e gair 
Gwawr  rwydd  o lawer  gwreiddair; 

Eglurhad  ar  gynfudiadau, — a bri 
Boreuol  giwdodau, 

Gwelediad  i’w  treigliadau, 

A’u  hanes  gynt  oedd  nos  gau. 

Y Ladinaeg  pan  yr  ymledaeuai, 

Hen  ieithoedd  seinber  lawer  a liwiai, 

Ei  delw  neillduol  a raddol  roddai 
Iddynt,  a’u  nodwedd  hwynt  a newidiai, 
Drwyddynt  ei  helfen  dreiddiai, — tra  ffynnodd 
Hir  y goddefodd  llawer  aeg  ddifai. 

Mae  profion  ymhob  prifaeg— Ewrob  o 
Fawr  bwys  y Rufeinaeg, 

Ac  o’i  heffaith  fel  cyffaeg, — ond  o’i  llwydd 
Mae  arwydd  yn  y lân  Omeraeg. 

Yn  ffrwd  bur  ei  phurdeb  oedd, — yn  llifo 
O bellafion  oesoedd, 

Er  ystryw  cêl  a rhwystr  coedd, 

Er  a wnaed,  yr  un  ydoedd. 


GWAITH  ÌSLWYN. 


426 


Er  drwy  egwyl  byr  ei  drygu, — hi  wnai 
Newydd  ymadferu 
IV  grym  di  ail,  gormod  oedd 
I allieithoedd  ei  llethu. 

A diau  er  bod  awydd, 

Mwy  hyd  y Farn,  gormod  fydd  ! 

O’i  rheol  os  dirywiai, — a silleb 
Os  alliaith  a’i  llygrai, 

Dihalog  eilwaith  delai 
Yn  adferol  heb  ol  bai. 

Mae  ’r  hen  iaith  yn  berffaith  bur 
In  eto,  fel  ffrwd  natur. 

Cy  wir  y siaredir  hi — a newydd 
A phur  beunydd,  mal  yn  Neffrobani. 

Nid  o fewn  i brid  feini — cauedig 
Rhyw  goleg  unig,  ond  ar  glogwyni 
Cymru  enwog,  mor  heini — ag  erioed, 

Mae  ’n  gref  er  henoed  mewn  gorfawr  ynni. 

Cain  dlws  ein  cenedl  yw  hon, 

Cynnyrch  o’i  theithi  ceinion. 

Delw  in’  o’r  genedl  hynod, 

Cynnal  hon  fo  ’n  union  nôd. 

Ein  gwahanfur  naturiawl, 

Rhwymyn  yw,  caer  am  ein  hawl. 

E geir  dan  y rhod  odidog  flodau 
Na  flagurant  ond  mewn  hafawl  gyrrau, 

Ar  lenydd  afonydd  y Trofannau, 

A cheir  nodweddion  teithi  a doniau 
Rhyfedd  yn  anian  ein  crefydd  ninnau, 

Na  fyddant  fyw  heb  foddau — priodol 
Y iaith  Omerol  ac  ei  thwym  eiriau. 

Odiaeth  haulflodau  ydynt, — hinsawdd  dwym 
Sydd  dymor  iawn  iddynt, 

Ac  heb  wres  ein  haeg  bur  hon 
Gwy wo  ’n  anhylon  wnelynt. 

Fe  ddileir  ein  crefyddol  aidd — cynnes, 

A’n  canu  nefolaidd, 

A’n  pur  emynnau  peraidd, 

Gyda  hon,  ireiddlon  wraidd. 


CENEDL  Y CYMRY. 


427 


Ag  ysbryd  mawl  cysonawl  ei  seiniau, 

Pob  sant  addolgar  a gâr  ei  geiriau, 

Awr  lonydd  ar  ei  liniau — teimla  ’r  ddôr 
Yn  ebrwydd  agor  flaen  ei  brawddegau. 

O flaen  gorsedd  trugaredd,  trwy  ’i  geiriau 
Naturiol  ydynt  ein  taer  alwadau, 

Dyma  lydan  adwy  i deimladau 
Addwyn  arllwysiad  idd  ein  holl  eisiau. 

Mawr  glod  yr  Omeraeg  lân 
Er  drygair  a darogan, 

Barhao  yn  ein  broydd 
Yn  ei  rod  tra  delo  dydd. 

Hen  yw,  mae  eto  ’n  ieuanc, 

Newydd  drwy  elfen  ddi-dranc. 

Iaith  bêr  a thyner  ei  thôn, — dylifiad 
O lafar  peraidd-don; 

Geiriau  syw,  dengar  eu  son, 

Mal  su  ymylau  Seion. 

Iaith  ber  a thyner  ei  thôn 
M elus  seiniau  aml  swy nion ; 

Wrth  raid,  bydd  aruthr  wedyn — ei  seiniau, 
Bwrw  ei  geiriau  fel  y berw  gorwyn. 

Swn  fal  per  fwynder  ar  findant — arian 
Ei  mêl-eiriau  roddant; 

A phwnc  mawrwych  gorwych  pan  gânt 
Fel  rhaiadr  gauafol  rhuant. 

Bo  ’n  gamwedd  i feibion  Gomer, — bellach 
Ballu  mewn  fíyddlonder; 

Mawrygu  b’ont  Gymraeg  bêr, 

Hyd  derfyn  byd  ei  harfer. 

Dyhewyd  Cymru. 

Heh  hedd  Naf  byddai  ’n  ofer — ogoniant 
Y genedl  a’i  gwychder; 

Ban  uwch  y cyfan,  cofier, 

Ydyw  nawdd  a chariad  Ner. 

Crefydd  yw  cynnydd  cenel, — a’i  phennaf 
Amddifíynnol  angel; 

Pob  rhinwedd  hardd  dardd  lle  dêl, 

Nid  urddas  ond  o’i  harddel. 


428 


GWAITH  ISLWYN. 


Pa  beth  y w gwir  werth  cenedl,  a’i  nerthoedd  ? 
Nid  caerau,  palasau,  a gwymp  lysoedd, 

Neu  lawer  o fyddin  luoedd, — cyfyd 
Ei  gwir  fywyd  o’i  chysegrfaoedd. 

O,  pa  sawl  dengmil  o’n  hil  anwylaf 
I ffydd  Iôn  yn  ufuddion  ganfyddaf ! 

0 du  gwir  achòs  y Duw  Goruchaf 
011  o un  galon  yn  llon  eu  gwelaf, 

Rhoi  ’u  nerth  a’u  hamser  i’w  Naf, — mor  unol, 
Mor  egniol,  yn  y mawr  gy nauaf  ! 

Sabbath  yng  Nghymru. 

Sabboth  addwyn  o glogwyn  golygaf 
Hyd  hyfryd  waelod  y fro  dawelaf, 

Ryfecld  Walia  ! dy  dorfoedd  a welaf 

1 dŷ  eu  Ner  yn  mynecl  yn  araf ; 

Am  acldolwyr  bro  Salem  meddyliaf, 

A’i  thorf  bererinion  gyfion  gofiaf. 

I gyd  y Sabbath  gedwir 

Yn  ei  waith,  dydd  Duw  yn  wir. 

Mola  pob  un  mal  pe  bai 
Yn  swn  taranau  Sinai. 

Ymorffwys  o bwys  y byd, — mae  ’n  cenedl 
Mewn  cynnes  addolfryd, 

Ymwneyd  ag  ef,  mynd  i gyd — ar  ei  ddycld 
I’w  dŷ  ’n  ufudd,  a’u  Duw  yno  hefyd. 

Teithwyr  beunydd  sydd  yn  son — am  ein  mawl 
Mewn  melus  adgofion, 

Fel  rhai  glywsent  fawl  yr  Iôn 
Is  awyr  nefol  Seion. 

Ceir  ar  Ganan  drigfan-drem. 

Ceir  Sul  fel  un  Caersalem. 

Tueddiadau  toddedig, — tynerwch 
Tan  eiriau  caredig 
Iôr,  ydyw  eu  pureclig — addoledd, 

Uchel  nodwedd  o fuch  ailanedig. 

Poen  y Cyfiawn  pan  y cofìant, — a grym 
Ei  groes  pan  y teimlant, 

HofF  Waredwr,  ffrycliant — eu  llygaid  llon, 

Ac  mal  gloewon  gymylau  y gwlawiant. 


CENEDL  Y CYMRY. 


429 


Dedwycld  wresogrwydd  y sy — yn  anian 
Gynhennid  y Cymry; 

Hewycl  trwyadl, — wŷr  trahy, — oedd  eu  lles, 
Eu  boreuaf  hanes  a brawf  hynny. 

Eto  ’n  bur  y tân  bery — ym  moliant 
Tra  melus  y Cymry; 

Trwy  ’u  crefydd  aicld  santaidd  sy, — tàn  cariad 
Fyth  o’u  cymeriad  mad  ni  ymedy. 

Nid  gau  oífrwm — nid  moesfFurf  digyíFro 
I foddiaw  camrwysg  yw  crefydd  Cymro; 

Teifi  ei  enaid  a’i  ysbryd  diflino 
I’w  grefydd,  llawenydd  oll  yw  honno; 

Nid  dull  anaddas  tu  allan  iddo 

Heb  hewyd  iawnddwys,  ond  bywyd  ynddo; 

Traidd  ei  dylanwad  trwyddo, — lly wia  ’i  rawd, 

Mae  ’n  wir  anianawd,  mae  ’n  rhan  o hono. 

Mewn  crefydd  beunydd  mae  ’n  byw, 

Ei  nodwedd,  ei  elfen  ydyw. 

Am  hon  y mae  ’i  ddymuniad, 

Nofìa  yn  hon  gan  fwynhad. 

Nid  dyledswydd  afrwydd  yw, 

Tâl,  llâd,  a braint  oll  ydyw. 

Ei  graddau  gweithgar  roddant 
Dclwfn  nos,  bob  cynneddf  fwynhànt 
I fyfyriaw  ’n  llawn  awydd 
Ar  seiliau  a phynciau  ’r  fFycld; 

Myfyriaw  fyth  am  fwriacl 
Ac  am  clrefn  y cymocl  rhacl ; 

I efengyl  cyfyngu — eu  myfyr, 

Ymofyn  am  Iesu, 

Ac  am  yr  Iawn  cyflawn  cu 
Roes  y tâl  dros  y teulu. 

Ac  er  nas  gŵyr  y mwyrif 
Am  ddeddfau,  rhodau,  a rhif 
Y ser  a’u  lliaws  araul, 

A threfn  cyfundraeth  yr  haul, 

Cànt  y clocl  am  wybodaeth, 

Digon  yw,  o’r  Duw  a’u  gwnaeth. 


430 


GWAITH  ISLWYN. 


Ein  digoll  weinidogaeth, — am  allu 
(Jymhelliant,  trydaniaeth, 

A thoddawl  areithyddiaeth, 

A llawn  hwyl,  yn  gynllun  aeth. 

Diareb  hon  drwy  y byd, — am  ei  grym 
A'i  gwres  sydd  mor  danllyd, 

A’r  Cymreigaidd  aidd  a ddyd, 

Wedd  ddi-fai,  ynddi  fywyd. 

Arddull  hon  sydd  yn  gyson  ddanghoseb, 

Neu  lyn  lle  gwel  y genel  ei  gwyneb, 

O’n  dwys  grefydd  mae  ’n  adysgrifeb — byw, 
Arlun  ydyw  o’n  Gomerawl  nodeb. 

Mae  ’n  adlun  o Gymru  ’n  goedd, 

O fywyd  ei  golygfaoedd. 

Gwêl  y genedl  glogwyni 
Ei  gwìad  enedigol  hi, 

Ardduniant,  uthredd  anian, 

011  yn  ei  dull  llawn  o dân. 

Hon  fal  ein  clogwyni  fedd 
Iach  hwyl  ac  arucheledd. 

Godidog  ymgodiadau — o grebwyll 
Fel  gorgribog  fannau, 

Ei  haruchel  feddylddrychau — ydynt, 

A’r  golwg  arnynt  fel  gwir  glogyrnau. 

A phan  ddaw  ’r  floedd  orffennawl, 

Y dorf  fydd  yn  fy w drwy  fawl ; 

Mae  ’i  swn  mor  rymus  inni — mor  nerthol, 
Mc»r  naturiol,  a llyn  mawr  yn  torri. 

Digonir  De  a Gwynedd 
A thirion  genhadon  hedd. 

I’w  henwog  alwad  gan  Iôn  eu  gelwir, 

Gan  yr  Iôn  ei  hunan  eu  heneinir, 

O’i  orsedd  lân  eu  byw  dân  a dynnir, 

Y nefol  dwyniad  gan  fil  adwaenir, 

Y sel  llwyddiant  nas  lluddir, — y teimlad 
A’r  arddeliad  rhad  na  ddynwaredir. 


CENEDL  Y CYMRY. 


431 


Nid  y chwareufa  au,  ond  ei  chrefydd 
Oleu,  weina  i’r  genedl  lawenydd, 

Ei  phuL*  hoen  ydyw  cofìo  ’i  Phryniawdydd; 
Gwrando  am  dano,  dyma  ’i  dywenydd. 

Rhyfeddawl  yw  ’n  crefyddol  lwydd, — a’n  hedd 
Yn  nodded  ein  Harglwydd  ; 

Molwn  Ef  am  le  ’n  ei  ŵydd, 

A rheolau  ’i  air  hylwydd. 

Moliannwn  yma  haelioni, — ein  Duw, 

Bu  yn  Dad  i’n  noddi ; 

Cynnal  wnaeth  ein  cenel  ni, — mor  llonydd 

Y mae,  a’i  adenydd  Ef  am  dani. 

Pa  beth  ond  ei  ffyddlonder — dieisor, 

Gadwasai  hil  Gomer ! 

Ei  ddwyfol  fraich,  addefer, 

Fu  ’n  nawdd,  a’n  preswylfa  Ner. 

Taenwn  ei  foliant  tyner, — ei  demlau 
Boed  amlach  eu  nifer; 

Gwir  râd  a goreu  hyder, 

Goreu  nawdd  cysegrau  Ner. 

Digymar  had  Gomer  ŷm, — hyd  heddyw, 
Dedwyddaf  wlad  gennym; 

Rhyddid  a iaith  bur  eiddym, — dihangol, 
Gwaredol,  dilwgr  ydym. 

Rhyfeddod  rhyfeddodau — yw  ein  bod 
Yn  byw  ar  y bryniau 
Dedwydd,  lle  trigai  ’n  hendeidiau, — lleoedd 

Y bu  eu  llysoedd  mewn  gorbell  oesau. 

Mae  ’r  genedl  yma  ar  gynnydd, — mwynhau 
Ei  haml  yniau  mal  o newydd. 

Heb  lesghau  pobl  liosog  ym, 

Digonedd  o ysbryd  gennym, 

0 eneidiawl  rym  anodor 

1 bara  mwy  tra  berwo  môr. 

O parhâed  nodded  Ner 
A’i  gymorth  i dŷ  Gomer ; 

Cenedl  gyfan  ddianaf 
Mwy  bydded  yn  nodded  Naf. 

Am  oes  y byd  grymus  bo, 

A dilesg,  hyd  nes  delo 


32 


GWAITH  ISLWYN. 


Yr  haul  a’i  forau  olaf, — i ddeffro 
0 ddyffryn  tywyllaf 

Y beddau,  holl  feib  Addaf, 
Filiynau  ’n  ol,  flaen  eu  Naf  ! 

Bydd  rliyw  dorf  o’r  beddrod  du 
O’n  cenedl  hoff  yn  cwnnu, 
Hardd  dduwiol  lu  ar  ddelw  lon 

Y Gŵr  fydd  biau  ’r  goron. 

Cânt  nefolaidd  euraidd*  nos 
Ar  lan  anfarwol  einioes, 

Dygir  yn  waredigol 
I fwynhau  “Gorffwysfa  ’n  ol.” 
Tân  eu  mawl,  rhyfeddawl  fydd, 
Yn  awyr  Salem  newydd. 


ABOU  BEN  ADHEM  A’R  ANGEL. 

(EFELYCHIAD  O LEIGH  HUNT.) 

ABOU  BEN  ADHEM,  rhad  i’w  lwyth  patriarchus 
Ddeffrodd  un  nos  o freuddwyd  hyfryd-felus. 
Goleuni  ’r  lloer  droai  ’r  ystafell  glyd 
Yn  rhyfedd  hardd,  fel  darn  o ryw  ail  fyd. 

Fe  welai  angel  yn  y pelydr  milbleth, 

Ar  lyfr  aur  yn  ysgrifennu  rhywbeth. 

<c  Pa  beth  a ysgrifenni?”  holai  ’n  eon — 

Rhai  hyf  i gyd  yw’r  rhai  sy  bur  o galon — 

“’Rwy  ’n  ysgrifennu  enwau  ’r  rhai  anwylaidd 
Sy  ’n  caru  ’r  Arglwydd.” 

Holai  Abou  ’n  wylaidd, 

“ A yw  fy  enw  i’n  eu  plith  ?” 

“ Nid  felly  !” 

Ond  ni  wnaeth  hyn  i Abou  ddigalonni — 

Anadlodd  yng  nghlyw  ’r  angel  hyn  o weddi, — 

“O  leiaf,  ysgrifenna  f’enw’n  tfyddlon, 

“ Fel  un  ag  sydd  yn  caru  f holl  gyd-ddynion.” 

Fe  wnaeth  yr  angel  hynny,  a ditíannodd. 

Y nos  ganlynol  eilwaith  ymddanghosodd 
Ar  harddach  ffurf;  amlygodd  iddo  enwau 
Y rhai  a seliodd  Duw  â’i  gariad  gorau — 

Ac  er  ei  syndod,  a’i  dragwyddol  les, 

Enw  Ben  Adhem  oedd  ar  ben  y rhes. 


PENTREF  Y GELLI  GROES,  MYNìfY. 

Oddiar  y ffordd  i’r  Ynys  Ddu. 


PRESWYLFA’R  BARDD. 

AR  lannerch  rhwng  eurlwyni 

Mewn  bro  fras,  a mwynber  fri, 

Rhwng  cangau  a blodau  blydd 
Y gwanwyn,  trig  awenydd. 

Cerdd  falmaidd  o beraidd  big 
Eurog  adar  o’r  goedwig, 

Seiniau  peroriaeth  swynawl, 

Dery  ei  glyw  yn  fyw  gan  fawl. 

Tra  cerdd  trwy  ’r  fro  werdd,  côr  y wig — a gân 
Ogoniant  ar  dalfrig, 

A mawl  byw  o aml  big — er  difyrru 
A diddanu  ei  duedd  unig. 

Gwên  blodau  gwynebledol 
A liwgar  addurna  ’r  ddôl 
Sy  o flaen  ei  dŷ  mor  deg 
Yn  gwrido  mewn  gwawr  hydeg. 

2 E 


433 


434 


GWAITH  ISLWYN. 


A gloewfwyn  afonig  lifa — islaw, 

A syw  wledd  arlwya ; 

Dil  anian  afradlona 
Dros  fronnydd  y dolydd  da. 

Tremia  ar  ei  bron  arian 
Wedd  deg,  yn  ymchwyddo  dan 
Anadl  tawel  awelon, 

Araf  lu,  ar  yrfa  lon. 

A gardd  deg  o iraidd  dwf, 

Llwyni  eurdeg  llawn  irdwf, 

Yn  Eden  gain  daen  o’i  gylch, 

A thegwch  berth  o’i  ogylch ; 

A phrennau  hoff  eu  rhinwedd 
Dan  ffrwythau  ’n  teghau  ei  gwedd. 


CATHL  HIRAETH.  * 

Mae  Sophia  fach, 

Mewn  arall  fyd  yn  berfFaith  iach; 
Os  cafodd  yma  boen  a chur, 

Mae  heddyw  yn  y Wynfa  bur, 

Yn  tynnu  hawddfyd  a mwynhad 

0 hafaidd  dlysau  heirdd  y wlad, 
Fel  pawb  o’r  dedwydd  nefol  âch. 

Y lili  dlos, 

Aeth  megis  seren  yn  y nos 

1 lawr  dan  gwmwl  dudew  erch; 

Ac  ar  ei  hol  rhed  dagrau  serch; 
Ond  colli  wnaed  ei  siriol  wedd, 

Er  hardded,  o dan  lenni  T bedd, 

Y gruddiau  oedd  fel  dengar  ros. 

Y dwymyn  erch, 

Nid  oedd  ond  cennad  dwyfol  serch, 
I’w  chyrchu  adref  gyda  brys 
Yn  gwrel  tlws  i’r  nefol  lys; 

Lle  gwenai  blodau  fythol-wyrdd 
Yng  ngolau  engyl  disglaer  fyrdd, 

A lathrant  yn  y Wynfa  dderch. 


* Ar  ol  fy  nith,  sef  Sophia  Thomas,  mercli  fechan  Mr.  Benjamin  a Alrs.  IMary 
Thomas,  Twyncarno,  Bhymni. 


EGLWYS  MYNYDD  ISLWYN. 


F Y CHWIORYDD. 

BU  gennyf  chwaer,  a brodyr  gennyf  fu, 
Anwylaf  rai ! ond  cyn  erioed  i mi 
Eu  gweled  i’w  hanwylo,  cyn  i serch 
Frashau  ar  wledd  edrychiad,  angau  erch 
Ofwyodd  dŷ  fy  nhad,  a chymerth  hwy 
Bob  un  i fedd  ar  ffrwst.  Dwfn,  dwfn  glwy 
Oedd  hyn  i dyner  fynwes  tad,  ac  i 
Dynerach  fynwes  mam.  Dan  ddwyfron  gu 
Fy  nghalon  i,  bryd  hyn,  hapusaf  bryd, 

Nid  ydoedd  wedi  curo  ergyd  drud 
Erioed;  nac  wedi  gyrru  ’r  teimlad  brwd 
I lan  i’r  llygad  llon  i’w  troi  yn  ffrwd 
I feddalhau  á’u  henaint  iâ  y bedd; 

Nac  wedi  addurnhau  â gwrid  y wedd 
I’w  golli  ar  fyr  yng  ngauaf  henaint  blin; 
Nac  wedi  archu  ffwrdd  ei  bywiol  rin 
I nerthu  ’r  llaw  i ddal  y pen  i lan, 

Y pen  dan  dwys  gofalon  sy  ry  wan 


435 


436 


GWAITH  ISLWYN. 


I ddal  ei  bwys  ei  hun;  i nerthu  ’r  bys 
I d’wyllu  yr  ysgriflen  gwyn,  ar  frys, 

A phrudd  gymylau  galar  bywyd  blin; 

Ddim  wedi  rhoi  i’r  traed  ysgogol  rin 
I gludo  tua  ’r  fynwent  lun  yn  ddelw 
0 alar  llawn  ei  hun  a phrudd-der  gwelw. 

Ni  chydnabyddir  angau.  Ond  cei  di, 

0 angau  erch,  fy  nghydnabyddiaeth  i 
Am  hyna.  Oei,  o leiaf  unwaith  wên, 

A diolchgarwch  unwaith,  gan  wr  llên. — 

Cymwynas  oedd  ei  marw  cyn  fy  mod 

1 wylo  ar  ei  helor,  cyn  fy  nod 

0 wyll  diddymder  i oleuni  bod, 

Goleuni  tywyll  y tu  yma  i’r  bedd. 

Fy  chwaer ! fy  chwaer ! fe  ’th  roed  i freichiau  hedd 

1 aros  dydd  hapusach,  cyn  i mi 

Na  theimlo  bywyd  llon,  nac  ofni  angau  du. 

Y bedd ! fy  niolch  derbyn  am  ei  dwyn 
Mor  foreu  ymaith,  cyn  i’w  llygad  mwyn 
Wybod  pa  beth  oedcl  wylo;  cyn  i’w  grudd 
Rosynaidd  wisgo  gwelwedd  henaint  prudd; 

A chyn  i obaith  farw  dan  gyllell  siom; 

A chyn  i amser  chwyddo  ’r  galon  drom 
A galar,  nes  ei  thorri  ’n  ddrylliau.  Cyn 
Blinderau  ieu’nctid,  bron,  aeth  drwy  y glyn. 

Hedd,  hedd,  fy  chwaer ! cei  yn  y fynwent  hedd 
A chwsg ; caf  fìnnau  gysgu  yn  y bedd. 

Ni  chysgais  noson  eto.  Er  pan  wyf, 

Wyf  effro.  Nos,  i ddyn  dan  lymder  clwyf 
Gofidiau  bywyd,  sydd  fel  dydd,  a dydd 
Ei  liw  yn  unig  yn  wahanol  sydd 
I nos,  yr  un  mewn  trymder  dwys,  a’r  un 
Mewn  gobaith  am  ddisgleiriach  gyfnod  cun. 

Ni  chysgais  eto  noson  drwyddi.  Mae 
’R  anfarwol  yn  breuddwydio  byd  o wae 
Rhag  fyth  i seibiant  gloi  amrantau  ’r  pridd, 

A gwenu  ar  y marwol.  Gwna  yn  ddydd, 

Mewn  gofal,  yr  erchyllaf  nos  mewn  gwyll. 

Gwag  lwythi  y ddychymyg,  oll,  un  ddull 
A beichiau  rhy  sylweddol  profiad  trwm, 
Ddirlethant  galon  dyn  fel  creig  o blwm. 


FY  CHWIORYDD. 


Hedd,  heda,  £y  chwaer ! sychedig  wyf  am  hedd. 

Dy  frawd  gyfrifa  ’n  fendith  seibiant  bedd 
Ar  ol  caledwaith  bywyd.  HoíF  yw  hun, 

A melus  cwsg,  ar  derfyn  gyrfa  flin. 

Tra  blin  yw  gyrfa  bywyd;  blinder  llawn 
O’r  cyntaf  gam  i’r  olaf  yma  gawn. 

Fy  nhad  a ddengys  im’  y ddôl 
Flodeuog,  lle  chwareuit  gynt, 

A’th  wallt  yn  chwyfo  ’n  mlaen  ac  ol 
Fel  arian  donnau  drwy  y gwynt. 

A dengys  im’  dy  gader  fach 
Sy  ’n  drysor  ger  yr  aelwyd  iach. 

Bryd  hyn  nid  oeddwn.  Nid  oedd  neb,  bryd  hyn, 
Am  danaf  fi  yn  meddwl.  Amser  cyn 
Fy  nghyntaf  amser  oedd.  Yn  arfaeth  Duw 
Bryd  hyn,  er  hynny,  oeddwn.  A ! nid  byw 
Mewn  arfaeth  yr  wyf  heddyw;  byw  mewn  poen; 
Mewn  teimlad,  byw;  anfynych,  byw  mewn  hoen. 
Nid  arfaeth  mwy.  A arfaeth  ! ar  dy  hun 
Yn  fuan  blinaist.  0 ddiddymdra  cun  ! 

Na  fuaswn  eto  ynnot  yn  arfaethedig  fod, 

Mewn  bwriad  fyth,  heb  fyth  o fwriad  ddod. 
Addfedaist  yn  rhy  gynnar,  arfaeth  lawn  ! 

I mi  ’n  rhy  gynnar,  ond  tydi  sydd  iawn. 

Am  hynny  prydlawn  ydoedd,  cyflawn  bryd 
I mi  ymddangos  ar  chwareu-fwrdd  byd, 

Yn  sylwedd  eglur  mwy,  yn  arfaeth  gun 
Yn  gweld,  yn  byw,  yn  bod,  yn  eglur  lun. 

Ond  adref , efryd,  adref ! A ! paham 
Y’th  archaf  adref?  Gwn  nad  wyt  ar  gam 
Wrth  grwydro ; yn  y fynwes  gartref  mae 
Eisteddle  y trueni,  tarddle  ’r  gwae. 

Hi,  fel  meithrinfa  pob  trueni,  sydd 
Yn  arllwys  allan  ofnau  nos  a dydd. 

Blinedig  gartref,  na  chondemnier  dyn 

Am  sangu  tir  estronol.  Ynddo  ’i  hun 

Newyna.  Chwant ! O na  fuasit  ti 

Yn  pallu  gy da  ’r  ymborth  ! Ynnom  ni 

Wyt  gryfed  ag  ym  mynwes  Efa  wen 

Pan  gasglai  anfarwoldeb  ar  gangau  ’r  by wiol  bren, 

Pan  wleddai  ar  afalau  bywyd,  pan 

Lifeiriai  balm  yn  fywiol  lif  dros  fron  y Wynfa  gan. 


438 


GWAITH  ISLWYN. 


Ond  adref,  efryd,  adref ! Paroto 
Dy  hun  i ddychwel  i dywellaf  fro 

Y bedd,  lle  cwsg  fy  chwaer,  a lle  cyn  hir 
Af  finnau  i gysgu.  Anhebycaf  dir 

I gwsg  ei  anrhydeddu  a i bêr  swyn ; 

Ond  trymgwsg  angau  yw,  gobennydd  mwyn 
Na  raid  ei  esmwythau;  anwylach  pridd 
Gan  bridd,  a nos  gan  gwsg,  na  gwên  y dydd. 

Ond  Ann  ! yn  swyn  dy  gwsg  gorífwysa  mwy. 

Nid  oes  i’w  dorri  unrhyw  boen  na  chlwy 
Na  thristwch  prudd.  Gylchogylch  perfíaith  hedd 
A thaw  tragwyddol  a gysegra  ’th  fedd. 
Tragwyddol?  Cyfeiliornais ; nid  yw  hedd 

Y fynwent  yn  dragwyddol.  Cwsg  y bedd, 

Er  trymed  ydyw,  dorrir;  a’i  nos  brudd, 
Foreuddydd  anfarwoldeb,  dawdd  i ddydd. 

O na  bawn  fel  fy  chwaer  ! Ar  ol  i mi 
Fwynhau  melusder  cwsg,  am  ennyd  cu 
Rhy  fyr,  rhy  felus  i barhau,  i lan 
O’i  eurlys  dwyrol  dyrch  yr  haul  yn  gan, 

Ei  hun  yn  oleu,  i oleuo  ’r  byd ; 

Gyr  myrdd  o’i  belydr  trwy  fy  fíenestr  glyd, 

A lleinw  o’m  cylch  f’  ystafell  â gwawl  pur 
Nes  cywilyddio  ’m  cwsg,  a deífro  ’m  cur. 

Fy  hawddgar  Ann  ! Aeth  llawer  tymhestl  ddu 
Dros  dŷ  dy  dad,  er  pan  symudwyd  di 
O hono.  Gwgodd  fíawd,  a throes  yr  hin 
Fu  ’n  hafaidd,  yn  ystormus.  Mordaith  flin 
Ac  wybren  dywell  gawsom;  ton  ar  don 
Yn  bygwth  dinistr ; golchid  hyder,  bron, 

I’r  dyfnder  dros  y bwrdd ; a chrynnai  ffydd 
Ar  ben  yr  hwylbren  brau.  I addo  dydd 
Nid  oedd  serenol  obaith,  obry — lli ; 

Corwyntoedd  amgylch  ; a chymylau  fry. 

Ond  cariad  glymai  ’r  dwylaw  oll  yng  nghyd 
A’i  aur-linynau  ; cariad  heriai  ’r  byd 
A’i  holl  helbulon  ; gan  sirioli  ’r  bwrdd 
A disglaer  lampau  gobaith.  Mawr  oedd  twrdd 

Y byd  am  danom,  diau  soddem  mwy, 

A chywir  oeddynt,  soddem  o’u  rhan  hwy. 

Rhagluniaeth  wisgai  brudd  gy sgodau  ’n  awr, 

A’i  llwybrau  yn  y dwfn,  heb  arnynt  wawr. 


FY  CHWIORYDD. 


439 


I’r  môr  a’r  nwyddau;  aur,  meddiannau,  oll, 

Yn  dalpiau  deílid  dros  y bwrdd  i goll, 

I goll  anadferadwy.  O fy  Ann  ! 

Pe  gyda  ni,  torrasai  ’th  galon  wan 
Ymhell  cyn  cyrraedd  porthladd.  Oeddit  ti 
’N  ddiogel  ar  y lan,  pan  oeddym  ni 
Mewn  perygl  ar  y môr  yn  ceisio  dwyn 

Y dymhestl  drom  trwy  obaith  per  a’i  swyn. 

A thi,  Eliza  ! dan  gysgodau  ’r  glyn 
OríFwysit  yn  nyfnderau  heddwch  syn 
Ym  mynwes  ddofn  distawrwydd,  pan  oedd  wybr 
Rhagluniaeth  yn  trymhau  fwy  fwy,  a’i  llwybr 
Yn  anchwiliadwy  gan  dywyllni  prudd 
Amcanion  ei  gorchwyliaeth  oll  dan  gudd. 

Fy  chwaer  Eliza,  ugain  mlynedd  prudd 
A rhagor,  rifìr  gennym  er  y dydd 
Y’th  roed  i ofal  mynwent  IslwyU  fry 
Gan  dyner/am;  ni  raid  wrth  goflyfr;  hi 
Gofnoda’r  amser;  ceir  pob  blwyddyn  hir 
Yn  argraffedig  ar  ei  mynwes  bur. 

Llawn  ugain  mlynedd  ! beth  ! ai  dyma  ’r  dydd 
I mi  dy  annerch  gyntaf,  uwch  dy  bridd 
I ganu  ’r  gyntaf  odl  ? Maddeu  im, 

Eliza,  maddeu,  ni  ’th  adwaenwn  ddim ! 

Erioed  ni  welais  wrid  dy  wedd,  erioed 
Ni  ’m  llonnwyd  â dy  gân  ; dy  rosyn  roed 
I’r  fynwent  wywol  yn  blygedig  em, 

Cyn  i’w  brÿdferthwch  unwaith  daro  ’m  trem. 

0 chwaer  ! na  chawswn  olwg  arnat  cyn 

Dy  guddio  ’n  llwyr  dan  ddyfnion  lenni  ’r  glyn. 
Dy  lais  oedd  beraidd,  gwn,  ond  nid  i mi 

Y trefnwyd  swynion  ei  beroriaeth  gu. 

A Margaret,  ti  yn  faban  roed  i’r  bedd 

1 godi  yn  angyles  lwys,  a’th  wedd 

I gyd  yn  anfarwoldeb.  Hedd,  fy  chwaer ! 

Nes  cyfarfyddom  flaen  yr  orsedcl  glaer. 

O Ann  ! Margaret ! Eliza  ! Hedd  i chwi, 

Fy  hoff  chwiorydd,  dieithr  oll  i mi 
O ran  gwelediad,  ond  nabyddus  trwy 
Ddarluniad,  ac  anysgaradwy  mwy. 


440 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  fyr  disgynnaf  atoch  i fwynhau 
Swyn  hun  di-dor ; yr  wyf  yn  agoshau 
Bob  awr  i’r  fynwent;  tua  ’r  fynwent  mae 
Gogwyddiad  dyn,  terfynol  bwynt  ei  wae! 

Canfyddaf  linyn  y cyfamod  hedd 
O’r  orsedd  fry  yn  cydio  yn  eich  bedd. 


AE  y blodau  amrylìw  mor  deg  ag  o’r  blaen, 


A’u  gwenau  fel  cynt  yn  addurno  ’r  waun. 
Ond  A ! diflanedig  eu  swynion  nan 
Hebddi  hi ! hebddi  hi ! Fy  Ann ! fy  Ann  ! 

Fel  cynt  ymflagura  y lannerch  dlos, 

Lle  canem  ein  hodlau,  lle  clymem  ein  rhos, 

Ond  diflannodd  pob  swyn  a gysegrai  y fan 
Gyda  hi ! gy da  hi ! Fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Caf  y wigfa  gy sgodawg  fel  o’r  blaen  yn  wyrdd, 
Ond  mae  ’r  swyn  o’r  blaen  a gysegrai  ’r  fíyrdd  ? 
Diflannodd  ! diflannodd  ! a gwag  y w ’r  fan 
Hebddi  hi ! hebddi  lii ! Fy  Ann  ! fy  Ann  ! 


EGLWYS  MYNYDD  ISLWYN  O BEN  TWYN  TL'DUlt. 


ADGOFION  SERCH 


ADGOFION  SERCH. 


441 


Y corau  asgellog  ynt  lawen  fel  cynt, 

A’u  tôn  fel  o’r  blaen  feddalha  y gwynt, 

Ond  swyn  eu  telori  adawodd  y fan 
Gyda  hi  ! gyda  hi ! Fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Mae  y parlawr  yn  ddestlus  a chryno  fel  cynt, 
gi  hedau  a’i  nodwydd  wele  parod  ynt ! 

Ond  pwy,  O ! pwy  a’u  defnyddia  nan? 

Nid  tydi ! nid  tydi ! Fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Wele  ’r  traeth  ger  y môr  lle  y ceraist  fi, 

Y traeth  ger  y môr  lle  y cerais  di. 

Ond  galar  im  mwy  yw  ymweled  a r fan 

Wrthyf  f’  hun  ! wrtliyf  f’  hun  ! Fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Ni  lif  hoen  gy da  ’r  borau,  na  hedd  gyda’r  hwyr, 

Ni  ddaw  seibiant  o’r  llewin,  adfywiad  o’r  dwyr, 

Ni  fwynhaf  fel  o’r  blaen  olygfa’n  un  man 
Wrthyf  f’  hun  ! wrthyf  f’  hun  ! Fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

0 ! a ydwyt  o’r  nef  yn  fy  nghofìo  i? 

O’r  ddaear  yr  wyf  yn  dy  gofio  di ! 

Mwynhau  yr  hen  gofìon  yw  ’m  gorchwyl  nan 
Wrthyf  f’  hun  ! wrthyf  f’  hun  ! Fy  Ann  ! fy  Ann  1 

Od  yw  engyl  yn  wylo,  o’th  lygad  di 

Aml  ddeigryn  ymdawdd  wrth  fy  nghanfod  i 

Yn  rhodio’n  benisel,  a’m  calon  yn  wan 

Wrthyf  f’  hun  ! wrthyf  f ’ hun  ! Fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Od  yw  engyl  yn  wylo — a pham  nad  ynt 
O dynerwch  yn  wylo  ! — yr  wyt  fel  cynt 
Yn  wylo  fy  ngweled  o’th  orsedd  gan 
Yn  unig  ! yn  unig ! Fy  Ann  ! fy  Ann ! 

Na  ! trist  fyddai  meddwl  yn  awr  dy  fod 
Yn  wylo ; cawd  wylo  islaw  y rhod ; 

Ond  perlau  tynerwch  y w ’ch  dagrau  ban, 

Tynerwch  hapuslawn  ! Fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Saeth  angau  a dorrodd  yr  undeb  cu, 

Dyneraf  undeb,  oedd  rhyngom  ni. 

Ond  i’th  ysbryd  rhyddedig  fy  nghalon  nan 
Sy  gywir  ! sy  gy  wir ! Fy  Ann  ! f}^  Ann  ! 


442 


GWAITH  ISLWYN. 


Er  cryfed  rhyferthwy  ’r  Iorddonen  ddu, 
Nawf  cariad.  trwy  ’i  thonnaŵ  i’r  arall  du  ; 
Mae  drosodd ! mae  drosodd  ar  y loewach  lan 
Gyda  thi ! gyda  thi ! fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Wyf  gy feillgar  a r beddau  dilewyrch  mwy 
Er  pan  y’th  hebryngais  i’w  goror  hwy ; 

Os  dymuni  fy  ngweled  a gado  ’th  lys  can 
Wyf  yno  ! wyf  yno  ! fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Er  pan  yn  y fynwent  y dodwyd  di, 

Y fynwent  y w cartref  fy  efryd  i ; 

Os  dymuni  gymdeithasu  â’m  meddwl  gwan 
Cei  ef  yno,  fyth  yno,  fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

Os  yw  efryd  ar  eilfyd  yn  dwyn  i ddyn 
Ddrychfeddwl  o’i  ansawdd  a’i  burdeb  cun, 
Caf  ei  ddirnad  ar  fyr,  ydwyf  ar  ei  lan 
Gyda  thi ! gyda  thi ! fy  Ann  ! fy  Ann ! 

Pan  enfyn  fy  Ngheidwad  ei  engyl  i lawr 
I’m  derbyn  o donnau  ’r  Iorddonen  fawr, 
Gyda  hwy  i’m  croesawu  i’r  loewach  lan 
Bydd  di ! 0,  bydd  di ! fy  Ann  ! fy  Ann  ! 

A phan  yr  esgynnom,  rhwng  myrdd  o ser, 
Yng  ngwawl  anfarwoldeb  i’r  baradwys  bêr, 
O ! rho  imi  eistedd  yn  dy  gerbyd  can 
Gyda  thi ! gy da  thi ! fy  Ann  ! fy  Ann  ! 


MEWN  ADGOF.* 

A /f  AE  byd  wedi  pasio,  byd  anwyl  i mi, 

^ Er  pan  y gorchuddiai  ’r  dywarchen  dydi ; 
Byd  cyflawn  o hawddfyd,  byd  cyflawn  o hedd, 
Ond  byd  nad  oes  heddyw  o hono  ond — bedd. 

J.  — ! 

’Rwy  ’n  cofìo  swn  clychau  yn  Heol  yr  Ardd, 

Pan  oeddwn  ry  ieuanc  i’m  cyfrif  yn  fardd ; 
’Rwy  ’n  cofìo  swn  clychau  brydnawnau  y Sul, 

A thvbiwn  fod  blwyddi  fy  einioes  yn  fil. 

J.  — ! 


* Am  Mrs.  Davies,  Garclen  Street,  Abertawe. 


MEWN  ADGOF. 


443 


Mae  adgof  dy  enw  yn  gymysg  i mi, 

A hyfryd  beroriaeth  y môr  alarch  cu — 

Rhyw  Fôr  Galilea  fu  hwnnw  i mi, 

J.  — ! 

Tydi,  yn  fy  nheimlad,  oet  famaeth  i mi, 

A “mam”  fyth  y’th  aíwn  oddiar  “fifty  three;”* 
Mabwysiad  dy  gariad  a’m  cuddiodd  mewn  hedd, 
Nes  aethost  yn  sydyn  i oror  y bedd, 

J.  — ! 

Mae  Langland  yn  aros,  mae  Caswell  yr  un,  f 
Ond  olion  ein  traed  ar  yr  hen  draethau  cun, 

Nid  oes  heddyw  un, 

J.  — ! 

Yr  olaf  brydnawn  ar  yr  hen  draethell  gu 
A dreuliwyd  gan  un  oedd  yn  anwyl  i ti — 

Oedd  yn  ctnwyl  i mi — 

Sy  ’n  awr  megis  breuddwyd  o’r  hen  amser  fu, 

J.  — ! 

Mae  ’r  byd  wedi  newid,  a minnau,  yn  awr, 

Yn  myned  i lawr 

Ar  ol  fy  anwylion  i’r  dieithr  fyd  inawr, 

J.  — ! 

Gan  siomedigaethau,  er  nad  ydwyf  hen, 
Anfynych  yr  edwyn  fy  wyneb  un  wên, 

J.  — ! 

Ni  gawsom,  “tu  yma,”  ein  digon  o fraw, 

Ein  digon  o stormydd,  do,  ddigon  o wlaw, 
Gobeithio  nad  oes  yr  un  siomiant  “tu  draw,” 

J.  — ! 

Ai  ber  fo  y daith, 

Ai  ber  ynte  faith, 

Cwrdd  fi,  ti,  a’r  “ lleill,”  pan  ddibenno  fy  ngwaith 
Y gyntaf  a welwyf,  yn  ieuanc  neu  hen, 

Pan  ddelwyf  o’r  tren, 

Fo  Jane ! 

Tri  eraill,  j a Jane  ! 


* Blwyddyn  marw  Miss  Bowen. 
t Langland  Bay  a Caswell  Bay,  ar  oror  Browyr. 
X Ei  dad  a’i  fam,  a Miss  Bowen. 


444 


GWAITH  ISLWYN. 


Y FODRWY  BRIODASOL. 

Tôn  : — “ Bugeilio’r  Gwenith  Gwyn .” 


AN  blygem  wrth  yr  allor  wen  i dderbyn  sel  ein  hundeb, 


O ! ’r  fath  brydferthwch  pur  di-len  dywynnai  ar  dy  wyneb; 
Ni  feddai  un  brenhinol  lys  d’wysoges  fwy  urddasol 
Na  thi — pan  roddais  ar  dy  fys  y fodrwy  briodasol. 

Os  chwerwa  tymer  dan  fy  mron  at  wrthrych  hofF  fy  nghariad, 
Edrychaf  ar  y fodrwy  hon  a derfydd  pob  drwg  deimlad ; 
Dychwela  f’  enaid  gyda  brys  i’w  londer  cymdeithasol, 

Fel  pan  y rhoddais  ar  dy  fys  y fodrwy  briodasol. 

Mae  ’n  dwyn  i’m  cof  foreuol  hynt,  ieuenctid  llon  a gwridog, 

A miloedd  o rodfaoedd  gynt  plith  rhos  a choed  godidog ; 

0 ! gallwn  fyned  er  dy  fwyn  trwy  dân,  trwy  donnau  chwyddol, 
Pan  syllwyf  ar  y bys  sy’n  dwyn  y fodrwy  briodasol. 

Mae’n  dwyn  i’m  cof  dy  gartref  cain,  a’r  hen  ystafell  dirion 
Lle  teflais  ar  y bwrdd  o’th  flaen  aur  gawod  o fodrwyon ; 

’Rwy’n  cofio’r  gwylder  oedd,  a’r  brys,  a’r  gwrid  o degwch  dwyfol, 
Pan  ddodaist  gyntaf  ar  dy  fys  y fodrwy  briodasol. 

Er  pan  o flaen  yr  allor  gu  ein  hunwyd  mewn  ieuenctyd, 
Newidiodd  popeth  onid  tri  o brif  gysuron  bywyd, 

Yn  fíyddlawn  in’  parhaodd  tri  heb  ysgog  dim,  sef  grasol 
Efengyl  Nef — ein  cariad  ni — a’r  fodrwy  briodasol. 

Os  oes  gan  frenhinesau’r  byd  fodrwyon  gwerthfawrocach, 

Os  ydynt  filwaith  yn  fwy  drud,  a’u  gemau’n  gy foethocach, 

Nid  ydynt  hwy  yn  gryfach  ddim  na  hon,  er  mor  urddasol ; 

Nis  gall  ond  angau  dorri  grym  dy  fodrwy  briodasol. 

O’r  defnydd  goreu,  aur  i gyd,  y mae’n  arwyddlun  cymhwys 
O’r  rhinwedd  oreu  fedd  y byd  a’r  bennaf  ym  Mharadwys ; 

O ! nid  oes  yn  y nefoedd  fry  un  rhinwedd  mwy  urddasol 
Na  honno  a seliasom  ni  trwy’r  fodrwy  briodasol. 

Briodas  mewn  gogonedd  gaf  ym  Meibl  Duw’n  glodadwy, 

Mae  amddiffynnawl  nerth  ein  Naf  anfeidrol  ar  y fodrwy ; 

A’r  angel  ddaw  o’i  loewaf  lys  i weled  dynes  rasol 
Yn  derbyn  ar  ei  chrynol  fys  y fodrwy  briodasol. 

Mae’n  gron  fel  seren,  ac  mor  hardd,  ac  nid  oes  ynddi  doriad 
Na  diwedd  chwaith,  fel  serch  dy  fardd,  tragwyddol  fel  ei  gariad; 
Os  bu  i serch  ddechreuad  llon  ar  lan  y don  urddasol, 

Fe  bery,  ie  pery’n  hwy  na’th  fodrwy  briodasol. 


LLE  YR  WYF  FI. 


445 


Fe  dreulia  amser  eurgylch  hon,  oer  auaf  bedd  a’i  rhyda, 
Ond  byth  ni  dderfydd  dan  fy  mron  y serch  a gy nrychiola ; 
Ac  wedi  cyrraedd  dwyfol  lys  mi  blethaf  flodau  nefol, 

I’w  dodi  am  yr  unrhyw  fys  yn  fodrwy  briodasol. 

Pe  deuai  niwed  i’th  gyfarfod, 

Fe  fyddai  ’m  cysur  wedi  darfod, 

Gostyngai  f’  Awen  brudd  ei  hedyn, 

A byth  ni  chanai  odl  wedyn. 


Fy  mrawd,  ymaflaf  yn  dy  law,  os  dringi  gyda  mi, 

Hyd  risiau’r  Uchystafell  draw,  i wrando  yr  Ewyllys  gu. 

0 ! gwrando  yr  Ewyllys  rad,  drwy  waed  a wnaed  i ni, — 

‘ Yr  wyf  yn  ewyllysio,  Dad,  ei  ddyfod  lle’r  wyf  fi  !’ 

1 bwy  y mae’r  Ewyllys  hon  ? I ti,  i ti,  fy  mrawd  ! 

Na  ddy wed  mwyach  dan  dy  groes,  o dan  dy  loes,  dy  fod  yn  dlawd, 

Mae’n  rhoi  yr  ynys  fechan  hon,  sef  amser,  i’w  elynion ; 

Cyfandir  anfarwoldeb  oll  a geidw  i’w  etifeddion. 


Cynhwysa  yr  Ewyllys  rad 
Orffwysfa  fry,  a thŷ,  a Thad  ; 

Mae  ynddi  wynfyd  pur  heb  groes, 
A digon  erbyn  bythol  oes. 

Mae  ynddi  “ dŷ  nid  o waitli  llaw, 
Tragwyddol  yn  y nefoedd  draw,” 
Ac  anfachludol  Haul  y nef 
Gogyfer  a’i  ffenestri  ef 
Fyth  yn  llewyrchu  yn  ei  rym, 
Heb  ar  ei  gonglau  gorwynt  llym 
Yn  curo  byth,  nac  awel  groes 
Yn  chwytîm  hyd  y fythol  oes. 
Mae  ynddi  Bren  o Fywyd  gwir 
Sy’n  arllwys  ar  y wefus  bur 


LLE  YR  WYF  FI. 


Na  ddywed  mwyach,  0 ! fy  mrawd, 


O dan  dy  loes  dy  fod  yn  dìawd, 
Ti  wyt  etifedd  Ior  ei  Hun  ! 


446 


GWAITH  ISLWYN. 


Ddyferion  o anfarwol  rin, 

Gerubaidd  neithdar,  ddwyfcl  win. 

Mae  ynddi  odidocaf  blas 
Ar  ymyl  afon  lydan  lâs ; 

0 ! lys  digymar,  byth  ni  syrth, 

Mae’th  enw  di  goruwch  y pyrth, 

O’i  fewn  mae’th  hawliau  yn  ddi-goll, 

Fel  perchen  yr  adeilad  oll. 

Mae  afon  loew  ynddi  hi, 

A pherlawg  bontydd  tros  ei  lli, 

A thyrfa  o gerubiaid  claer 
Yn  edrych  dros  ganllawiau  aur 
Ar  holl  lyngesoedd  Duw  o’r  bron 
Yn  goríFwys  ar  ei  dwyfol  don, 

1 gyd  yn  gyfain  a di-goll 

Ar  ol  meddiannu  ’r  moroedd  oll, 

Ar  ol  meddiannu  ’r  pellaf  fôr 
Yn  eang  ymerodraeth  Ior, 

A suddo  ’r  olaf  long  a fu 
Yn  dal  i fyny  ’r  faner  ddu. 

Mae  ynddi  gyfoeth  i’r  tylawd, 

I’r  unig,  O ! mae  ynddi  frawd  ! 

Cynhwysa  yr  Ewyllys  wlad 
I ’r  alltud,  i’r  afradlon  dad  ! 

O ! gwrando  yr  Ewyllys  rad,  drwy  waed  a wnaed  i ni, — 
*:Ei  ddyfod  lle  ’r  wyf  fi,  fy  Nhad  ! ei  ddyfod  lle  ’r  wyf  fi  !” 

Pa  <cle”  yw  hwnnw?  Pan  fo  ’r  ser  yn  dangos  imi  lan 
Neu  bennarth  o’r  tragwyddol  fyd,  edrychaf  am  y fan. 

Pan  fyddo  ’r  byd  mewn  hun,  mae  ’r  ser  yn  sisial  am  y wlad, 
Ac  fel  yn  codi  eu  lampau  ’n  uwch  i ddangos  tŷ  ein  tad. 

Lle  y mae  Ef ! Er  pelled  yw  y drigfa  freiniol  fry 
Agorodd  imi  lwybr  gwiw  drwy  waed  i’w  chyrraedd  hi. 

’Rwyf  fi  yn  awr  ymhell  o’m  srwlad, 

O’r  lle  ’r  wyt  ti ! 

O ! cofia  dy  Ewyllys  rad, 

Fy  Mhrynwr,  a’r  ddeheulaw  ’th  Dad, 

Rho  ’th  gadwen  gref  o’m  hamgylch  i. 

O riw  i riw  tyr:  fi  i’r  lan, 

Nes  caf  fy  hunan  yn  y man 
Yng  nghanol  dy  ogoniant  fry, 

Lle  yr  wyt  ti. 


ADGOF. 


447 


CYSTUDD  YN  Y GWANWYN. 

DAETH  yn  ei  dro  y gwanwyn  llon  y ílwyddyn  hon  fel  arfer, 
Gan  ddwyn  i’r  hen  leshad  o’i  boen,  i’r  ieuanc  hoen  a 
llonder, — 

I mi,  fab  llên,  ni  ddygodd  ddim  ond  cystudd  llym  a gwywder. 

Mae  wedi  agor  ar  y glas  o flaen  y plas  fu  lawen, 

Rosynau  y Glyn,  ry w Seion  glau,  ond  nid  rhosynau’r  Awen ; 

Mae  wedi  cau  ar  y ddwy  foch  ddau  rhosyn  coch  y perchen. 

’Rol  clywed  trwy’r  ffenestri  cau  yr  adar  clau  yn  pyncio, 

A gweled  yn  ymylu’r  ífyrdd  friallu  fyrdd,  dros  rifo,  [gwywo ! 
Mor  brudd  yw  gweld  yn  nrych  y bardd  y gwyneb  hardd  yn 


A D G O F.  * 

WRTH  feddwl  am  ofidiau  ’r  byd,  pa  galon  bron  na  thyr? 

A phwy  nad  yw  yn  llawenhau  fod  bywyd  rhai  mor  fyr? 

Byr  fu  dy  fywyd  is  y ne,  dim  ond  y bore  bach, 

Ond — Morgan ! cefaist  yn  brydnawn  lawn  dragwyddoldeb  iach. 

Beth!  tragwyddoldeb  iach  ar  ol  oes  fer,  gystuddiol  flin  ! 

0,  Morgan  ! yn  dy  wynfyd  clau  ’rwyt  ti  ’n  mwynhau  ei  rin. 

’R^^m  ni  yn  aros  ar  dy  ol,  yng  nghol <c  y cystudd  mawr,” 

A thi  tu  allan  iddo  i gyd,  mewn  gwynfyd  clyd  yn  awr. 

Pe  gallwn  gredu  fyned  un  o deulu  dyn  am  unwaith 
Drwy  hyn  o fyd,  heb  unrhyw  fai,  tydi  a gai’r  ganmoliaeth. 

Bum  ar  y môr  y ddoe  brydnawn,  mor  llyfn  oedd,  mor  llonydd 
Meddyliais  am  dy  dymer  di — ond  dim  am  ru  y ’stormydd. 

Tywysen  oeddit  garodd  Ior,  wrth  a^or  yn  y borau, 

Melynodd  di  i’w  Wynfa  lon  dan  ei  belydron  gorau. 

Bu  sydyn  dro  dy  gyfìawnhad — mae  hynny  o hyd  yn  sydyn — 
Ond  sydyn  fu  dy  sancteiddhad,  a’th  ogoneddiad  wedyn. 

Cyflymodd  Iesu,  Morgan  gun,  ei  rasol  oruchwyliaeth, 

I’th  gael  yn  foreu  ato’i  Hun,  drwy  rin  ei  brynedigaeth. 

Mor  beraidd  yw  dy  anthem  mwy,  ’rol  croesi  drwy  yr  afon, — 
cc  Nis  gallwn  farw  mwyach  ddim,  cydstâd  y’m  â’ r angylion.” 

Morgan,  ífarwel ! daw’th  fam,  a’th  dad,  i’r  unrhyw  wlad  yn  fuan; 
A Duw  a gasglo  yno  oll  y teulu  heb  goll  yn  gyfan. 

* Er  cof  am  Morgan,  mab  j Parch.  W.  Jones,  Abertawe,  yr  hwn  a fu  farw 

Awst  3,  1878. 


cyflwyniad  y Caniadau. 


Y Parch.  D.  Jenkyns,  Babell,  tua  1859. 


i’r. 

PARCH.  DANIEL  JENEYNS, 

Y CYFLWYNIR  Y -CANIADAU  RYN, 

FEL  ARWYDD  O BARCH, 

[ AC  O RWYMEDIGAETH  YR  AWDWR  IDDO 
AM  HYFFORDIANT  CREFYDDOL 
YN  NGWANWYN  EINIOES, 

AC  AM  IEUENCTID  WrEDI  EI  DREULIO 
MEWN  TANGNEFEDD 
A MYFYR  TAWrEL  YN  EI  GYSGOD  EF. 

ISLWYN. 


Y FFOREST. 

Tŷ  y Parcli.  D.  Je:ikyns;  gwelir  darn  o do  y Glyn,  tŷ  Islwyn,  drwy  frigau  y palmwydd. 

448 


Y NEFOEDD. 


449 


Y NEFOEDD.* 

YNEFOEDD!  Mae’n  ofer — i eiddilyn 
Ddal  y gorddisgleirder ! 

Marwol  wyf — môr  o leufer 
Sydd  ormod  i’m  nychdod,  Ner. 

Hyd  yn  hyn,  da  yw  i ni — fod  y Nef 
O dan  niwl — fod  llenni 
Yn  dyner  iawn  am  dani, 

Gwal  uwch  haul  o’i  hamgylch  hi. 

Gorlawenydd  sydd  yn  soddi — ’n  meddwl 
’Run  modd  a gorgyni ; 

Rhaid  aros,  hir  nos,  i ni 
Weled  ein  hanfarwoli. 

Dyma  loewgylch  nad  amlyga — cariad 
Ond  cwr  o’r  olygfa ; 

Esgyn  i ben  Pisgah — gweld  Caersalem 
Ar  ambelJ  trem  o bell  tra  yma. 

Ond  os  pell,  nid  oes  palliad — o un  rhy  w 
Yn  rhol  y datguddiad 
Am  y dragwyddawl,  hyfawl  wlad, 

Na  ’r  modd  in’  er  ei  meddianiad. 

O radd  i radd  fe  roddid 
Prawf  ar  brawf  am  y fro  brid ; 

Graddol  olynol  enwau 
Yn  ol  y nerth  i’w  mwynhau. 

Wedi  ’r  niwl  yn  duo  ’r  nen, 

Y llid,  a cholli  Eden — 

Pa  beth  fydd  Nef  i Efa? 

Pa  air  anwylair  a wna? — 

Y prif  deitl,  mewn  profiad  dwys, 

I’w  bryd  oedd  ail  baradwys. 

Ail  Baradwys. 

Wedi  llwyr  golli  ei  bri  boreuol, 

A’i  gyrru  allan,  allan  yn  hollol 

O’i  hawddgar  Eden,  yr  ardd  gu,  wiidol, 

A luniai  y fedrus  law  anfeidrol, 


* Argreffir  yr  awdl  hon  drwy  ganiatâd  caredig  I.  Jones,  Treherbert, 
cyhoeddwr  Prcgethau  Islwyn. 

2 F 


450 


GWAITH  ISLWYN. 


O ! yr  aeth  dwys  ar  ei  hol — yn  ddibaid 
Wanai  drwy  enaid  ein  mam  druanol ! 

Aniddan  galon  Adda 
Waedai  ’n  ddwfn  am  Eden  dda. 

Cofio  ’r  prennau 

Blygol  gangau 

Dan  afalau,  bwyd  nefolion, 

Wnai  ’i  funudau 
I’w  deimladau 

O hyd  oesau,  boenau  dwysion. 

Beunydd  gwnai  gyferbyniad 
O dost  ing,  rhwng  dwy  ystâd,— 

Eang  anial  anghenus, — dirinwedd, 

Drain,  mieri  dyrus, 

Yr  erch  yn  lle  y serchus, — diffeithle 
Llwyd,  anaele,  yn  lle  Eden  hwylus ; 

Yn  lle  angylion  llawen, — hyfrydawl 
Frodyr  gynt  yn  Eden, 

Llewod  lu  mewn  llid  di-len — heb  swyn  clau 
I’w  troi  ’n  eu  holau  yn  eu  teyrnwialen. 

A’r  brid  addewid  pan  adaeth 
I’r  hen  fyd,  o’r  Nef  odiaeth, 

Oedd  adferiad  rhad  o’r  oll 
Fu  encyd  ar  ddifancoll. 

Selio  Paradwys  eilwaith, 

Dedwydd  mwy;  a mil  mwy  maith! 

Tydi  ein  Nef  wyt,  Eden  fìr, 

Adferedig  dy  wiw  frodir. 

Yn  Nef  y Nef  cawn  fwynhau 
Dy  engyl  heb  dy  angau, 

Dy  fyd  braf,  a dy  fywyd  bren, 

Dirif  lu,  heb  dro  aflawen. 

Heb  fethiant,  heb  wae  fythol, 

Heb  ddamwain,  heb  ddim  yn  ol, 

Gwelliant  ar  dy  fwyniant  fydd 
Yn  Nuw,  yr  Eden  Newydd. 

Duw  ’n  gwella  ’i  Wynfa  ei  hun 
Drwy  ryw  ífyrdd  myrdd  mwy  arddun, 


Y NEFOEDD. 


451 


Clwyfau  rhad  pen  Calfari 
All  ennill  dy  “well”  inni. 

Na  ’th  holl  fwynhad  clodadwy 
“ Enillodd,”  Ef  haeddodd,  “ fwy.” 

Cawn  goron  well,  cawn  gaerau, 

Cref  ddôr  a braich  Ior  i’w  chau. 

Satan  a’i  falais  eto 

Nis  cawn  i’n  hyfrydlawn  fro, 

Un  dyn  drwg  i’r  Eden  draw 
Neu  ddraig  ni  fydd  i rwygaw. 

Adda  ac  Efa,  er  maint  eu  cofìon 
O’r  hyfryd  oror  a’r  wiw  fro  dirion, 

Mwy  rhyfeddawl  bythawl  eu  gobeithion 
O’r  Eden  Newydd  sydd  a’i  hansoddion 
A’i  sancteiddiol  drigolion — trybelid 
Uwch  gwywo  a newid,  wych  egnion. 

Yn  raddol  yn  ol  is  niwloedd — oesawl 
Ai  yr  hynafawl  arlun  o’r  Nefoedd, 

Y cof  mad  am  Baradwys — a’i  rhyfedd 
Hoen  a’i  harogledd,  wanhai  ’n  yr  Eglwys. 

Gobaith,  dymor  maith,  fu  mwy — o’r  Nefoedd 
A’u  goludoedd,  heb  un  drych  gweladwy, 

Heb  ganllaw,  a heb  gynllun, 

Nes  i Ior  ddangos  ei  hun 

I’r  mwynwedd  Abram  union, — a’i  alw 
I’w  ddilyn  yn  fíyddlon 
I ryw  fro  fad,  ryw  wlad  lon 
Eirian,  fel  bro  nefolion. 

A rhoes  ei  fíydd  ufudd  ef 
Ail  enw  ar  y loew-nef, 

Y lwys  etifeddiaeth  lân, 

Y cu  enw  oedd  Canan. 

Canrxn. 

Nid  oedd  y wlad  ddi-ail  hon 
Ond  daearawl  dud  tirion, 

Bhyw  faterol  ddynol  dda, 

I’w  antur  ar  y cynta ; 

Tir  bras,  lle  rhôi  natur  bron — ei  fírwythau 
Hael,  a’i  moethau,  heb  ofal  amaethon ; 

Ond  deuai  y wlad  dawel 

A’i  fírydiol  laeth,  maeth,  a’i  mêl 


452 


GWAITH  ISLWYN 


I Abram  wrth  ymlwybro 
Yn  rhagarwydd  hylwydd  o 
“Wlad  well o Nef  y Nefoedd 
Yr  ail  gysgod  hynod  oedd. 

Ac  fel  cysgod  o ddyfodol — y Nef 
Mwynhai  y fro  hudol; 

Yn  swynion  y presennol 
Llawenhai  fod  gwell  yn  ol. 

Yn  ei  thiriogaeth  efe  ni  thrigai, 

Yma,  er  hoíFused,  ni  ymorfìwysai, 

Byw  fel  “dieithr”  wnelai — gy da’i  giwdod 
Yn  ei  holl  ystod  “mewn  lluestai;” 

Ail  i un  ofnai  lynu 

Wrth  un  gwrthddrych  ceinwych  cu 

Tu  yma  i wlad  rad  yr  hedd, 

I Ganan  y gogonedd. 

Y foddus  etifeddiaeth 

Yn  ei  ddydd  i’w  ran  ni  ddaeth, 

Ond  fel  drych  di-hafal — draw 
Ar  ymyl  Nef  i dremiaw. 

Ei  phrydferthion  heirddion  oedd 
Yn  haíal  bron  i’r  Nefoedd. 

’Roedd  siriawl  erddi  Saron — i’w  feddwl 
Fel  rhodfeydd  angylion, 

A swn  tawel  awel  lon, 

Canan  fel  cân  nefolion. 

Wedi  i’r  genedl  drwy  ’u  drygioni — trist 
Gael  eu  troi  o honi, 

Eu  holl  Nefoedd  oedd  y hi — Gwlad  Canan, 
A chael  eu  diddan  ddychwelyd  iddi. 

Llawen  chwedl  y genedl  gaeth, 
Uwchderau  ’i  hiachawdwriaeth, 

Llon  obaith  hon  yn  Bithynia, 

A’i  goludoedd  yn  Galadia, 

A dewisiad  Capadosia, 

A holl  drysor  pellder  Asia, 

Oedd — ei  had-newyddu  hi 
I lonwych  wlad  goleuni, 


Y NEFOEDD. 


453 


I’r  ryfedd  etifeddiaeth 
Trwy  y Duw-ddyn  i ddyn  ddaeth, 
Lle  gwrida  !n  anllygredig 
Bob  ceinion  trylon,  lle  trig 
Y sant  tu  arall  i’r  ser, — mewn  purdeb 
A dwyfol  undeb,  uwch  pob  diflander. 

I ninnau  hyd  heddyw  arlun  diddan 
O’r  rhyfedd  ogonedd  y w ’r  bêr  Ganan ; 

0 ! mae  hi  ’n  agor,  pan  f’om  yn  egwan, 
O’r  loew-Nef  fawr,  gy lcharlunfa  eirian 
Olynol  siriol  ddrychlenni  seirian, 

Aml  Escol,  fro  swynol  frasa  anian. 

Profíwydol  ei  Hescol  hi 
O ddawn  y Nefoedd  inni ; 

A fíydd  fel  yspiydd  pell, 

Fry  idd  y bêr  fro  ddi-ball, 
Blaenbrawf  ga  o Wynfa  well, 

O doraeth  y byd  arall. 

F’  enaid  ! pan  ei  i fyny — i Ganan 
Gogoniant  i’w  meddu, 

Mewn  hedd  cei  ’i  hetifeddu, 

Heb  elyn  na  dychryn  du. 

Yno  fyth  ni  welaf  Hethiad 
Un  i’m  berio,  neu  Amoriad,  • 

Neu  anuwiol  Gananead, 

Ni  fydd  yno  ddifeddianiad. 

“Teyrnas  sicr,”  trwy  ’n  Hiesu,  yw, 

A gwlad  ddiogel  ydyw, 

I’m  dilyn  daw  ’r  gelyn  gau — yn  bybyr 

1 fewn  i engur  afon  angau , 

Dyma  ’i  oll — nis  daw  ’mhellach — 

Ni  gawn  yn  hon  ganu  ’n  iach. 

Ac  im  mae  cerrig-camu 
O fewn  y ddofn  afon  ddu, 

Sef  y prid  addewidion, — hyd  y rhain 
Mi  af  drwy  yr  afon, 

Daw  aml  lu  hyd  ymyl  hon 
Efallai  o ’nghyfeillion, 

0 Seion,  i’m  croesawu, 

A rhyfedd  rwysg  dorf  ddi-ri. 


454 


GWAITH  ISLWYN. 


0 ! deued,  tua  ’r  diwedd, 

Fy  mam  fad,  fy  nhad  mewn  hedd, 
Dithau,  fy  chwaer  odiaethol, 

Dirion,  deg,  rho  dro  yn  d’  ol, 

Hyd  íin  y dŵr  dwfn,  a doed 
Yma  obaith  fy  maboed, 

Sy  ’nghartref  yn  Nef  yn  awr 
Diameu  ers  hir  dymawr. 

Deuwch  i’m  dwyn  o’r  diwedd 
I fyw  yn  yr  unrhyw  hedd, 

I gael  draw  fuddugol  drem 
Ar  sylwedd  mawr  Caersalem. 

Caersalem. 

Os  enwog  oedd  Seion  gu, 

Eiddil  oedd  i ddelweddu 

Caersalem  Nef  y Nefoedd, — lle  ’r  erys 
Allor  Ior  y bydoedd, 

A’n  Hior  gwir  ei  Hun  ar  goedd, 

A’i  faith  lys,  fythol  oesoedd. 

Adeilad  disigl,  dilyth, 

Ac  iddi  sylfeini  fyth, 

Jehofah  ’i  hunan  a’i  sylfaenodd, 

A llanw  ei  Dduwdod  allan  ddododd, 
Wyrthiau  fìl ! mae  wrth  ei  fodd — yn  gy fan 
A’i  law  ei  hunan  y’i  cyflawnodd. 

Am  hon  ymddyrchafa  mur 
0 wir  iasbis  eresbur, 

Rhy  uchel  i frawychiad, — neu  greulon, 
Gyrch  eon  gwarchaead. 

Ni  rhaid  wrth  deml  o un  rhyw, 

Trigfod  y Duwdod  ydyw. 

Addolfa  ni  fedd  eilfyd  ; 

Llawn  pob  man  gan  Dduw  i gyd. 

Ion  yw  ei  holl  ddaioni, 

Ei  hanthem  lawn  a’i  theml  hi, 

Un  Eglwys  fawr  ei  glwys  fyd — A!  dyma 
Gymanfa,  wych  oedfa  fyth  uwch  adfyd. 
Sancteiddrwydd  ei  harwydd  hi — a’i  hurddas, 
Dim  anaddas  nid  a i mewn  iddi; 

Tu  allan,  mewn  tywyllwch, 

Y trig  pob  anwiredd  trwch. 


Y NEFOEDD. 


455 


Mwynha  y Salem  Newydd 
Ryw  dragwyddol  ddwyfol  ddydd. 

Glân  fyd  y goleu  hanfodawl ! — ei  dydd 
Yw  Duw  claer-bresennawl ; 

Duw  a’r  Oen,  rhaiadr  o wawl 
Draw  o ’u  gwedd  yn  dragwyddawl. 

Wele  Ner,  goleuni  yw, 

A’i  ddedwydd  wedd — dydd  ydyw. 

Dydd  hoenfawr,  dydd  o wynfyd, 

Diwedd  gwae, — dydd  ! dydd  i gyd  ! 

Ei  dirion  wedd  nis  dyrydd 
Heb  dragwyddoldeb  o ddydd. 

Ofer  gwyneb,  ofer  gwenau 
Y gweledig  oleuadau, 

Lle  mae  ’r  canol  fythawl  olau, 

Duw  ’n  ei  odiaeth  dy wyniadau. 

Ffaw  wyrthiau  ynt  ei  phyrth  hi, — rhyfeddol 
O loewbur  elfennol  berl-feiui, 

A ! degwch  pob  porth  digoll, 

0 wir  lân  gyfan-berl  oll. 

Nid  oes  drwy  ’r  nefawl  oesau 
Un  rhwd  certh,  na  rhaid  eu  cau, 

Na  ’u  gwyliaw  rhag  un  gelyn, 

Na  thrais  erch,  na  rhuthro  syn. 

Ni  welir  drwy  ’r  heolydd — un  inglawn 
Angladd  yn  dragywydd, 

01  hiraeth  na  galarydd, 

Yn  Seion  fawr  anos  ni  fydd.” 

Ymneshau  y mae  hoen  Seion, — a’r  ochr 
Hyn  i’r  echrys  afon, 

Weithiau  i mi  anthem  hon 
Ddygir  yn  hyglyw  ddigon. 

Teimlaf  pan  glywaf  bell  glod — a mawl  mad 
Ei  mil  myrdd,  ryw  syndod, 

Ryw  ias  bêr,  o eisieu  bod 
Yn  iach  yn  canu  uchod. 


456 


GWAITH  ISLWYN. 


Ymatal  Dad  ! mae  eto — ’n  rhy  gynnar 
I’r  gân — ’rwyf  yn  suddo, — 

A ’mhabell  hon  ambell  awr 
I lawr  ar  ymfalurio. 

I bryfyn  mae  blaen-brotìad 

0 Nef,  yn  ormod  mwynhad. 

Wyf  amharod,  fy  mhuro — sy  reidiol 
Dros  ryw  adeg  eto; 

Drwy  dy  ras  Dad,  ryw  dro — byddaf  addas 

1 urddas  y ddinas  ryfedd  honno. 

Rhodio  gaf  lannau  ’r  afon 
Gain,  a lif  drwy  ganol  hon, 

Ei  dŵr  wna  fythol  dorri 
Pob  syched  o’i  hyfed  hi ; 

Hoen  fawr  fydd  ymddifyrru 
Uwch  ei  throion  ceinion  cu, 

Gweld  lled  a golud  ei  lli, — ac  urddas 
Y Deyrnas — llynghesoedd  Duw  arni. 

Yn  eglur  o’r  pinaglau — ni  welwn 
O’n  hol  ein  holl  lwybrau 
Yn  yr  anial,  a rhiniau — y ddwyfol 
Law  geryddol,  fanwi  ei  graddau. 

Aml  dro  y bu  wylo  hir 
O’i  blegyd,  ’nawr  ddadblygir; 

Cawn  liw  clir,  cawn  oleu  clau 
Am  ddinistr  y meddiannau. 

Ar  y byd  tu  draw  i’r  bedd 
Rhyw  enw  mawr  ei  rinwedd, 

Er  mawr  fraint  i’r  saint  eto  sydd, 

Sef  y lân  orffwysfa  lonydd. 

Gorŷwysfa  lonydd. 

Y Sabboth  per  ei  seibiant 
Yn  awr  sy  ’n  gysgod  i’r  sant, 

Yn  rhag-ddarìun  dymunol, 

O’i  Nef-“Orfiwysfa  yn  ol.” 

O ! mae  anian  am  ennyd 
O’i  phwys  yn  gorffwys  i gyd ; 

A’i  holl  ynni  yn  llonydd 

Drwy  ’r  proffwydol  ddwyfol  ddydd, 

Fel  am  lwyr-daflu  ymaitli 

Ei  gwedd  gynt,  a’i  gwisgoedd  gwaith ; 


Y NEFOEDD. 


457 


Ei  phryd  sydd  offeiriadol, 

Hedd  dwfn  ar  fynydd  a dôl ; 
Arwydd  mad  i gredadyn 
O ryw  le  gwell  ar  oJ  hyn. 

Melus  weithion 
Ei  obeithion  am  Sabbothawl 
Dragwyddoldeb,  heb  y byd 
A'i  wael  bennyd  ail-boenawl. 

Llafuriwn  oll  o forau 
Yr  oes,  nes  ei  dwfn  hwyrhau, 

Dewr  weision  gyda’r  Iesu, 

Yn  ddi-dor  hyd  y bedd  du ; 

A’n  holl  fwriad  llafuriwn 
Ddydd  a nos  dros  achos  Hwn, 

Heb  ofyn  liedd,  heb  fwynhau 
Esmwythyd  na  blas  moethau  ; — 

Ni  a gawn  mewn  gogonedd 
Ar  ol  hyn  anfarwol  hedd. 

O ! cawn  gynnes  fynwes  fad 
Hoff  Iesu  i’n  gorffwysiad ; — 

Oesau  meithion  o lawn  esmwythyd 
Fry,  siriolfawr  oesau  yr  eilfyd, 

A byw  ar  bren  y bywyd, — heb  gyffraw 
O gwsg  difraw  dan  ei  gysgod  hyfryd. 

A’n  “ gwael  gorff  ” mewn  argel  ga 
Hoffusfaith  lawn  orffwysfa. 

E gyll,  e gysga  allan — o’i  dynged 
Had  angau  ei  hunan ; 

O aua’  bedd  cyfyd  ban, 

Draw  ca  liaf  wedi’r  cyfan. 

Ni  adwaenir  cyflawnder  dywenydd, 

Na  chlau  foliannau  y Wynfa  lonydd, 

Nes  dwyn  o’r  glyn  dudew  oll  o newydd 
“ Y marwol  hwn  ” gyda  mawr  lawenydd  ; 
Ei  adgyfodiad  fydd — orchest  bennaf, 

Olaf  a llawnaf  ei  Mawr  Gynllunydd. 

Fe’i  rhwymir  drwy  fawr  amharch 
Yn  y tywyll  erchyll  arch  ; 

Gadawer  mewn  ogo  dywell, 

Yn  y ffieiddiaf  gulaf  gell, 


458 


GWAITH  ISLWYN. 


(I’r  “ hwn  ” y cylch  ry w ennyd 
Oedd  bell  amgylchedd  y byd) 

Ond  cyfyd  o’i  wywlyd  wedd 
Ry w haul  o anfarwoledd. 

Ai  “ hwn  ” y “ gwael  ” — “ hwn  ” y gwyw 
Un  adeg — ai  “ hwn  ” ydyw  ! 

“ Hwn  ” y buom,  drwy’n  bywyd — o lesgedd 
Yn  ei  lusgo’n  dristfryd 
O hinsawdd  i hinsawdd,  hyd 

Y ddaear  hon  mor  ddiwyd 

I ddewis  hafaidd  aua’ — ym  mroydd 
Mwy  rhywiog  Idalia, 

Neu  ger  môr  treulio’r  têr  ha’ 

O ewyllys  i’w  wella  ? — 

Ai  “ hwn  ” erioed  fu  hwnnw, — sydd  a’i  ddrych 
Heddyw  a’i  lewych  mor  ryfedd-loew  ! 

Ie,  “ hwn  ” yw,  wedi’i  newid — i’r  ddelw 
Urddolwych,  drybelid 
Dyga  anfarwol  degid 
Delw  yr  Oen  a’i  di-ail  wrid. 

Dim  eisieu  gofwy  mwyach — i’r  Idal, 

Na  rhodio  traeth  bellach  ; 

Mae’n  allu  i gyd,  mae’n  olliach, 

Ni  fetha’n  hwy,  mae  fyth  yn  iach. 

0 ! nghoríF  bach,  afiach  hefyd, 

Sy’n  brudd  gan  gystudd  i gyd, 

Cei  dithau  ryw  forau  fydd 
Lawenhau  yn  dy  ddelw  newydd, 

A chodi  mewn  iach  adwedd 

1 wych  barch,  o amharch  bedd. 

Gabriel  pan  y gwel  y gwaith, 

Ei  dremiad  a dry  ymaith. 

Tydi  eto  fyddi  brif  ryfeddod 

Y Nef  ei  hunan,  y mwyaf  hynod, 

Pan  fyddi  ar  ddelw’th  briod — synna 

Y deg  Wynfa  dros  byth  wrth  dy  ganfod. 

O nifer  enwau’r  ’Stad  Nefol, — i mi 
Yr  un  mwyaf  swynol, 

Mwyaf  pur  a naturiol 
Yw — Ty’r  Tad,  le  rhad  ar  ol. 


Y NEFOEDD. 


459 


Ty’r  Tad. 

A ! cartref  yw  y Nefoedd, — yn  aros 
Rhyw  aneirif  luoedd. 

Ei  hcllwych  ystafelloedd — ddarparwyd, 

A’i  harddaf  aelwyd,  i fyrdd  o filoedd. 

Yno  Duw  ei  Hun  sy’n  Dad, — a’i  wynfawr, 
Hanfod  oll  yn  gariad, 

Rhyfedd  ymorfoleddiad 
Yng  nghanol  ei  lwyddol  had. 

0 yr  aelwyd  fawr  ! O le  difyrrus  ! 

’Rol  anhwylderau,  ’rol  anial  dyrus  ; 

Rhydd  Ion,  Dad  daionus, — in’  uwch  cystudd 
Ei  gynnes  orchudd,  a gwenau  serchus. 

Nadolig,  pan  y delo, — eto  wêl 
Y teulu  yn  gryno, 

Ac  yn  un  arlun  gwan  o — ’r  cwrdd  holliach 
Ar  y lydanach  fawr  aelwyd  honno. 

Ni  gawn  gwrddyd  i gyd  ger 
Aelwyd  Ion,  drwy’i  law  dyner, 

Mewn  mwynhad  anhraethadwy, 

Uwch  siom  ac  “ ymado  mwy,” 

Fath  orfoledd  rhyfeddol 
I Dŷ’n  Naf  fydd  dod  yn  ol ! 

Yn  ol  o’r  pell  anialwch  ! — eto’n  ol 

1 babell  noddol,  i bob  llonyddwch  ; 

le  ’nol  wedi  i ni 
Unwaith  lwyr  ddigalonni. 

Yn  ol ! yn  ol  i’n  hawliau 
Yn  y clyd  nef-gartref  clau, 

I’n  henaid  goflaid  gyflawn, 

Os  plant,  gogoniant  a gawn  ; 

Ei  holl  blant  mewn  llwyddiant  llon 
Fyddant  ei  etifeddion. 

Er  eu  gwaeleddau  a’u  hafryglyddiant, 

Ei  etifeddion  eto  a fyddant ; 

Gyda  Christ  ei  hunan  cyd-feddiannant 
Wlad  y gu  gân  a golud  gogoniant. 

Mewn  rhwysg  yn  y man  yr  ant 
I’r  llawn  fodd  a’r  llon  feddiant. 


460 


GWAITH  ISLWYN. 


Deuant  i’w  hoed  o’r  diwedd, — ym  more 
Mawr  eu  disglaer  adwedd ; 

Yr  Oen  a maith  rinwedd — ei  Iawn  di-ail 
Fydd  eu  sail  i etifeddu  sylwedd. 

Oes  ! y mae  glân  “drigfan”  draw, — palas  haf, 
I’r  iselaf  o’r  plant  gael  preswyliaw. 

Llawenhawn  ! “Lle”  yw  y Nef, 

Sylweddol  oesawl  haddef. 

Nid  ystâd  anweladwy 
O dan  niwl,  ydyw  yn  hwy. 

Ewyllys  Crist  sydd  hollawl 
Brawf  mai  lle  yw  ’r  Ne  i’n  hawl. 

Ein  lles  pan  ewyllysiai — o’i  gariad, 

O flaen  ei  Dad  fel  hyn  y dywedai; — 

“Rbo,  mewn  hedd,  i’m  Dyweddi 
Yn  llwyr  fod  lle  yr  wyf  fi ! 

Lle  ìjr  wyffi. 

“ Dod,  dy  Hun,  fy  nheulu  ’n  iach 
Gyda  mi  i gyd  mwyach.” 

Iawnwych  le  ! clust  ni  chly  wodd, — a llygad 
Un  eiliad  ni  welodd 
Y bri  teg  a barotodd 
Yr  Ior  gwir  i’r  rhai  garodd. 

Eiddilion  y w ’n  meddyliau — uchelaf, 

A chalon  yn  ddiau 
Ni  fedd  un  tyb  wna  foddhau 
Am  wawl  y bythawl  bethau, 

“Pethau”  gorau  ei  gariad, 

Goiau’r  Ion  o’i  roddion  rhad. 

Gorau  Duwdod  i gredadyn — yw  Nef 
A’i  mwynhad  diderfyn, — 

Llwyr  agor  ei  drysor  drud 
A’i  olud  oll  i elyn. 

Nid  digon  gan  Ion  in  fwynhau — heddwch 
A’r  dedwyddyd  gorau, 

Heb  loes  am  fythol  oesau 
Yn  y bêr  anfarwol  bau; — 


Y NEFOEDD. 


461 


Rhy  fychan  ein  diddanu — yn  unig, 

Mae  ’n  Hion  am  ein  synnu, — 

Am  agor,  in  edmygu — ryw  ryfedd 
Faith  ogonedd,  modd  fyth  i ganu — 

Byw  mwy  ’r  tragwyddoldeb  myg — diorffen 
Yn  y bur,  lawen,  fwyn  bêr-lewyg. 

Sydyn  arddanghosiadau — aruchel 
O’r  mawrwychedd  gorau, 

Mwynhau  gogoniannau  ’n  Hior 
A’i  ddidor  ryfeddodau ; 

Rhaiadrol  orfawrhydri 
Duw  a’r  Oen,  oesau  di  ri. 

Gwahanol  yw  gogonedd 
Y dorf  fawr  tu  draw  i fedd ; 

Oes,  mae  draw  raddau  lawer 
Rhwng  y saint  fel  rhwng  y ser  ; 

Ond  o hedd  a dedwyddyd, 

Eu  rhan  geir  yr  un  i gyd. 

Yno  i bob  enaid  bydd 
Ei  lonaid  o lawenydd, 

Os  telir  apostolion 

Yn  ddwbl  yng  ngogonedd  Ion, 

Os  ceir  gan  rai  ddisgleiriach — coronau, 

Nis  ceir  un  hapusach  ; 

Yr  un  bwrdd  fydd  i’r  un  bach, — yr  un  wledd 
Rad,  a’r  un  sylwedd,  er  draw  ’n  iselach. 

Ni  fydd  dig  nac  eiddigedd, 

Ond  cydfyd  o hyfryd  hedd. 

Ni  faga  Ephraim  genfigen — wedyn 
At  Judah,  nac  absen, 

Ni  ddaw  un  llid  prudd  na  llen 
Dros  nwyfre  y lle  llawen. 

Ar  ei  dawel  wehelyth 
Judah  ni  chyfynga  fyth. 

Ac  yno  yn  eu  canol — yr  Iesu 
Arosa  ’n  dragwyddol, 

Heb  gŵyn,  heb  swyn  absennol, 

Na  neb,  ‘Cnac  ewin  yn  ol.” 


4G2 


GWAITH  ISLWYN. 


ODLAU  HTRAETH.* 

MAE’CH  deufab  anwyl  yn  y nef,  a chwithau  ar  y llawr, 

Maent  hwy  yn  canu  “ Iddo  Ef,”  a chwi  n y cystudd  mawr; 
Paham  yr  wyli,  dirion  dad,  paham  y wyla’r  fam, 

A hwythau,  os  o’ch  cyrraedd  chwi,  o gyrraedd  pob  rhyw  gam. 

Diolchwch  fod  i’wch  anwyl  blant  yn  engyl  pur  i Ior, 

Diolchwch  fod  i chwi  ddau  sant  yn  canu  yn  y côr — 

Y côr  ag  sydd  uwch  cyrraedd  gloes 
I ganu  am  dragwyddol  oes. 

Pe  buasech  yn  eu  gadael  hwy  o’ch  ol  mewn  anial  croes, 

Buasai  hynny’n  peri  clwy  wrth  ado  stormus  oes, 

Diolchwch  idd  y dwyfol  Dad  a’u  cymrodd  hwy  mor  glau, 

Ac  0 ! pan  lanioch  yn  y wlad  dragwyddol,  bydd  y ddau 
Yn  aros  ar  y lan  tu  draw 
A’u  tad  a’u  mam  i ysgwyd  Jlaw — 

I ysgwyd  llaw  uwch  cyrraedd  gloes, 

Uwch  ’mado  am  dragwyddol  oes. 

Bhyw  fyd  gofìdus  yw  ein  byd,  y mae  y rhai  a garwn  ni 
Yn  gorfod  dioddef  lawer  pryd  ar  ol  ein  mynd  i’r  beddrod  du — 
Ond  chwythed  stormydd  yn  eu  grym,  a deued  myrdd  o wyntoedd 
croes, 

Ni  chaifF  James  Henry  oddef  dim,  ni  chaifìf  Jehoiada  un  loes. 

Y mae  J ames  Henry  gyda  Duw,  J ehoiada  yn  angel  gwyn, 

0 ! onid  gwell  y Nef  i fyw  na  rhwng  y bryniau  cyfyng  hyn  ! 

Fe  ddylai  ’u  haníarwoldeb  pur 
Yn  llwyr  felysu’ch  cwpan  sur. 

Hen  fynwent  lonydd  y Twyn  Gwyn,  gofala  am  eu  llwch  mewn 
hedd ; [bedd, 

Mi  ddof  ryw  ddydd  â blodyn  gwyn  i’w  blannu’n  ddistaw  ar  eu 
Sef  blodyn  gwyn  o’r  gwynnaf  sydd  oblegid  gwynfyd  y w eu  rhan, 
A daw  y ddau  o’r  marwol  bridd  mewn  gynau  gwynion  yn  y man. 


BEDDARGRAFF  HEMAN  GWENT. 

Mor  lom  ar  ol  ei  Heman — yw  Gwalia, 
Gwelwch  ei  hir  drigfan ; 

A ! tan  glo  mae’r  Cristion  glân, 

Hwyliog  angel  y gyngan. 


*Er  cof  am  James  Henry  a Jehoiaia,  anwyl  blant  Mr.  a Mrs.  James,  Dyffryn 
Farm,  Mynydd  Islwyn.  Bu  y cyntaf  farw  Ebrill  6cd,  1874,  yn  ctiwe  mlwydd  a 
deg  mis  oed;  a bu  Jehoiada  farw  yn  ebrwydd  ar  ei  ol,  sef  Mai  25ain,  yn  bum 
mlwydd  a saith  mis  oed. 


CARNHUANAWC. 


463 


CARNHUANAWC. 

CARNHUANAWC ! O ! pa  Gymro  sy,  pa  lenor  na  fawrha  ei  glod ! 
Pwy  ymhlith  beirddion  Gwalia  gu  na  wna  ei  fawl  yn 
Carnhuanawc  enwer — digon  yw  [haeddawl  nod  ! 

I greu  trwy  Gymru  deimlad  byw. 

Diwrnod  prudd  oedd  hwnnw  pan  glywid  nad  oedd  Carnhuanawc 
mwy;  [glwy. 

Y newydd  athrist  ym  mhob  man  trwy  Gymru  roddai  ddyfnaf 
Paham  ysbeiliaist,  angau  du, 

Anwylyd  Gwalia  o’i  chol  gu? 

Gallasai  fyw  ílynyddau  hir 
I gyfoethogi  llên  ei  wlad, 

Fel  haul  disgleirfawr  uwch  ein  tir 
Yn  tywallt  gwawl  gwybodaeth  fad. 

Ond  felly  rhyngodd  bodd,  ein  Tad,  i ti ; 

Ein  Tad,  efeíly  rhynged  bodd  i ni. 

Do,  collodd  Cymru  ddeigryn,  pan  o’i  nen  lenorol  hi 
Machludodd  y fath  seren  gan  oddiar  gyhydedd  bri. 

Gwag  yw  ei  lle;  pa  seren  sy 
Yn  addas  i’w  sefyllfa  fry  ! 

O’i  ol  galara  ’r  beirdd  ynghyd, 

A’u  cerddi  oll  fel  yntau  ’n  fud. 

Yn  llanc  rhagorai.  Pan,  yn  llaw  ei  dad, 

Y cerddai  dros  y dolydd  gwyrddwawr  mad, 

Mor  llon  a’r  ŵyn  o’i  gy lch,  e welid  dyn 
A llenor  yn  ei  wedd  a’i  sylw  cun. 

Yr  wybren  glaer  a ŷf  uwch  ben  oleuni  ’n  llif  o’r  huan’ter, 

A’r  awel  lon  ddiddana  ’r  nen  ag  alaw  ei  chwibanogl  bêr, 

011  gaent,  ar  doriad  gwawr  ei  ddydd 
Ei  sylw  craff  a’i  efryd  rhydd. 

Y rhos  a’r  lili  glwys  a gaed  yn  ymfalchio  yn  eu  harddwch, 

Gan  daenu  ’u  swynion  gylch  ei  draed  a gwisgo  ’r  dolydd  â 
Yn  llanc  chwareuai  yn  eu  plith  [phrydferthwch, 

Pan  yfent  falm  o gostrel  aur  y gwlith. 

E hoífai  rodio  trwy  y wig,  pan  wisgai  ’i  dillad  hafaidd,  gwyrddion, 
E hoffai  wrando  ar  y brig  awenau  ’r  pluog  delynorion, 

A chlywed  yr  awelon  mwyn 
Yn  tewi  i fwynhau  y swyn. 


464 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  lan  yr  afon  teimlai  ef, 

Anianydd  hoíF,  fel  un  yn  nhref. 

Oedd  murmur  y delorawg  don 
Mewn  cynghord  â theimladau  ’i  fron. 

Oedd  lawen  pan  ardremiai’r  ser, 

Ddodrefnant  fry  eurlysoedd  Ner, 

Mor  deg  ar  fynwes  loew  y lli, 

Yn  gwneyd  y don  yn  falch  o’u  bri. 

0 radd  i radd  cynyddai.  Haul  y nen 
Ni  ddyrch  ar  unwaith  i orseddfainc  wen 
Rhwysg  cyhydeddol.  Gyr  y wawr  o’i  flaen 

1 chwerthin  ífwrdd  o ystafelloedd  cain 

Yr  wybr  bob  cwmwl  prudd,  a gwneyd  y nef 
Yn  barod  i roesawu  ’i  gerbyd  ef. 

Mae  tyfìant  i athrylith.  Hawlia  dawn 
Ei  hamser  cyn  yr  ymddadbJygo’n  llawn. 

0 radd  i radd  cynyddai.  Boro  oes 
Ei  le  i lawn  ganolddydd  bywyd  roes. 

Ai  uchel  y gobeithion  lanwent  fron 

Ei  dad  am  fawredd  y bachgennyn  llon  ? 

TJwch  y cyflawniad,  llawer  uwch  ei  ddawn 

1 dad  na  mam  ragddweyd  ei  uchder  llawn 
Er  mor  dra  phleidgar  rhiaint,  er  mor  ddall 
Dan  orchudd  serch  i bob  rhyw  fíael  a gwall. 

Y wawr  oedd  olau ; y canolddydd  llawn 
Oedd  ddisglaer ; eithr  tanbaid  oedd  y nawn  ; — 
Tanbeidrwydd  rhiniau  a chyneddfau  cu 
Yn  ddadblygedig  yn  eu  cyflawn  fri. 

Mae  heuliau  ’n  machlud,  er  mor  rwysgfawr  y w 
Eu  tân-gerbydau  a’u  pelydron  by w ; 

Machludodd  yntau.  A ! nid  diffyg  ddaeth 
I lennu  ’i  nodwedd  disgiaer  ; symud  wnaeth 
Dros  orwel  amser  a’i  orllewin  du 
I loewach  arddrych  anfarwoldeb  cu. 

Ein  Oymru,  ein  hoff  Gymru,  pwy  a fu 
Mor  llwyrymroddgar  i’th  wasanaeth  di  ? 

Pwy  fel  efe  i’th  ddwyn  i sylw’r  byd, 

A thafla  gwawl  ar  dy  deleidion  drud  ? [boeth, 

Gorchestion  dy  wroniaid  gynt,  rhai  aent  yn  fyrdd  i’r  frwydr, 
A baniar  rhyddid  gyda’r  gwynt  yn  esgyn  fry,  a’u  harfau’n  noeth, 
Fel  caer  o ddur  yn  mudo  ’mlaen,  a’u  calon  ddewr  yn  nofio’n  hy 
Mewn  môr  o lid,  tra’n  frith  ar  daen  geleiniau  gâlon  ar  bob  tu — 
Eu  holl  orchestion  draethai’n  llawn 
Heb  liwiad  gorddarluniol  ddawn. 


CARNHUANAWC. 


465 


Nid  gwisgo  tyb  â blodau  arddull  mae, 

Nid  honni  gwiredd  i ddychymyg  gau, 

Ac  nid  goreuro  mympwy  trwy  fais  dawn, 

Ond  traethu  ’r  gwir  yn  syml,  y gwir  yn  llawn. 

O grafanc  anghof  cipiai  ’n  hy 
Hen  gymeriadau  mawr  eu  bri ; 

Rhai  yn  wybrennau  disglaer  llên 
A rhyddid,  a gwladlywiaeth  hen, 

Lewyrchent  gynt,  ail  heuliau  mawr, 

A Chymru  ’n  olau  dan  eu  gwawr. 

Caswallawn  Fawr,  er  marw,  byw 
Yng  ngwaith  Carnhuanawc  eto  yw ; 

Byw  yn  ei  anghydmarol  fri, 

A byw  yn  addurn,  Gymru,  i ti. 

Cynfelyn  yn  ei  rwysg  di-len, 

A choron  gwron  ar  ei  ben 
Fyth  yn  blaguro,  yntau  sy 
Brif  em  yn  “ Hanes  Cymru  ” gu. 

Yr  hwn,  0 Gymru,  a ddarluniai  fri 
Y gemau  gloew  a wawlhant  dy  hanes  di, 

O fewn  dy  hanes,  i wladgarol  drem 
Ei  hunan  heddyw  yw  y gloewaf  em. 

Gwladgarwch  ! nid  enw  disylwedd  oedd  iddo, 

Ond  cadarn  egwyddor,  ddihalog  ei  rhyw, 

Trwy  ddrych  ei  ymddygiad  yn  teg  ymddisgleirio, 
Gan  gyífwrdd  ei  galon  deimladol  i’r  byw. 
Gwladgarwch  ! os  dieithr  yw  neb  i’r  hoff  rinwedd 
Efryded  Carnhuanawc,  ei  weithiau  a’i  fuchedd, 

A chenfydd  ei  theithi  ar  berffaith  gyfunedd 
Yn  llawn  ymgorffoli  mewn  un  nodwedd  wiw. 

Wladgarwyr  mewn  enw  ac  ymffrost  yn  unig, 

Chwi  lên-Phariseaid,  amgylchwch  ei  fedd — 

Os  meiddiwch  neshau  at  y fan  fendigedig 
Gysegrir  â swynion  teilyngdod  a hedd. 

Ei  feddrod  parchedig  ragrithwyr,  amgylchwch  ! 

Ac  yno,  O yno,  diwygiad  ardystiwch 
Yn  gy wir  wladgarwyr,  dan  wylo  dychwelwch 
A delw  ein  gwron  yn  fyw  ar  eich  gwedd. 

Brudd  fynwent  Cwm  du,  cadw  fanol  ddisgyblaeth 
Ar  dyfìant  dy  borfa  dros  fronnau  dy  bridd, 

2 G 


466 


GWAITH  ISLWYN. 


Rhag  fyth  i gysgodion  ei  gwyrddfwng  ehelaeth 
Doi  bedd  ein  gwladgarwr  â thrymder  a hudd ; 

Fel  gem  hawdd-nodadwy  O î cadw  ’i  orffwysfa; 

Na  thyfed  ond  blodau,  y tecaf  rai  yma, 

Ac  wyled  yr  awel  pan  heibio  y crwydra 

Ei  thôn  yn  gwynfannus,  a’r  adsain  yn  brudd. 

Yn  nwyfiant  calon  lawn  o wladgar  dân 
Gadawai'  gartref  clyd  dros  Gymru  lân. 

Hyd  ffyrdd  cerigog  ai,  wladgarwr  mwyn, 

Tan  wybren  drom,  ac  awel  lem,  heb  gwyn. 

Cysegrwyd  daiar  yr  Iwerddon  fir 
A sang  ei  droed.  Olrheiniai  ei  holl  dir — 

A chraffder  hynafiaethydd  gwir,  ac  aidd 
Gwladgarwr  yn  mawrhau  ei  wlad  o wraidd 
Ei  galon — am  weddillion  mawryd  hen 
Derwyddiaeth.  Ac,  i gyfoethogi  llên 
Ei  wlad  â darganfyddion,  hwyliodd  draw 
I Lydaw  bell.  Ei  lygad,  ar  bob  llaw 
Graff  sylwai,  ’n  fy w i bob  derwyddol  garn, 

Neu  gromlech,  o hynafiaeth  yn  werthfawroca  ddarn. 

A ! pwy  ddarlunia  ei  lawenydd  ef 

Pan,  wrth  ddychwelyd  o’i  ymchwildaith  fawr, 

Y gwelai  fryniau  ’i  wlad  yn  cyfarch  nef, 

Á’u  bannau  yn  cusanu  ’r  wridog  wawr, 

A phelydr  teyrn  goleuni  ’r  nen 
Yn  dawnsio  ’n  drylon  ar  eu  pen. 

E welsai  ’r  Alpau  tua  ’r  nen  yn  esgyn,  a disgleirder  dydd 
Tragwyddol  yn  coroni  ’u  pen,  a’r  llithreira  ’n  treiglo  ’n  rhydd 
Gronfeydd  terwynion  oddi  fry — 

Dros  lethrau  rhewllyd,  aruthr  fri ! 

A’u  bannau  fel  gordyrau  syth  o deml  anian  ar  y llawr, 

Fry  yn  cofleidio  ’r  nef,  ym  mhlith  mil  o gymylau,  llon  eu  gwawr, 
Ond  iddo  ef  caed  hofiach  swyn 
Yn  nghreig  gwyleiddiach  Cymru  fwyn. 

E welsai  lyn  Lough  Erne  fel  llen  o wydr  gloew  dan  f wa  ’r  nen, 

A brith  ynysoedd  ar  ei  li  fel  gemau  o addurnol  fri, 

A’r  awel  falmaidd  ar  ei  thaith, 

Yn  cribo  brig  ei  donnau  llaith, 

A’i  ddyfroedd  yn  ymdaflu  fry 
Mor  wyn  â llaeth  i’w  chyfarch  hi ; 


CARNHUANAWC. 


467 


Ond  iddo  ef  oedd  hofìach  swyn 
Ger  un  o lynnoedd  Cymru  fwyn — 

A phelydr  teg  yn  euro  ’i  bron 
A gwrid  o wawl;  a’r  awel  lon 
Gerllaw  yn  chwareu  ’i  haden  fad 
Yn  llwythog  o aroglau  ’r  wlad  ; 

A blodau  ’n  amaerwyo  ’u  glan, — 

Y gwridog  rôs,  y lili  gan, 

Delw  purdeb;  a’r  flinedig  don 
Yn  cysgu  ’n  esmwyth  ar  eu  bron. 

A!  iddo  ef  golygfa  fwyn 

Oedd  hon,  yn  llawn  o farddol  swyn. 

E hoffai  lwch  ei  wlad,  a’i  meini  cedyrn  hi — 
Arwyddion  ar  barhad  o’i  hen  dderwyddol  fri ; 
Edrychai  gyda  siriol  wên 
Ar  olion  rhwysg  derwyddiaeth  hen. 

Pan  welai  gromlech  drom  yn  crymu  ’n  ddwys, 
Ac  ar  ei  maen-golofnau  ’n  dodi  ’i  phwys 
Yn  athrist,  wedi  llwfrhau  o dan 
Gorwyntoedd  oesau,  a chan  oed  yn  wan, 
Adgofiai  amser  pan  y gelwid  hi 
Yn  allor,  pan  y cai  grefyddol  fri 
Ac  ebyrth  i’w  chysegru;  archai  ef 
I’w  gof  y dydd  pan  gylch  yr  allor  gref 
Ymgrymai  lluoedd  o addolwyr  gynt, 

A’u  gwallt  yn  chwyfo  mewn  ceryddol  wynt. 
Hen  allor  Pentref  Ifan  ar  ei  thri 
Ategion,  sydd  mor  ffyddlawn  dani  hi 
Yn  ei  chryfhau  i gynnal  brwydr  gref, 
Tragwyddol  frwydr  âg  awelon  nef, 

Y rhai  yng  nghryfach  sain  eu  hudgyrn  fry 
A fynnent  foddi  fyth  ei  harawd  hi, 

Ei  harawd  ar  dderwyddiaeth, — hon  gai  drem 
A sylw  Cainhuanawc.  Drudfawr  em 
Oedd  yn  ystorfa  ’i  hynafiaethau  cu. 

Darllennai  ynddi  gyfrol  lawn  ar  fri 
A mawryd  crefydd,  ar  flagurog  wedd 
Gynt  lanwai  ’n  gwlad  o’r  gwaelaf  fwth  i’r  sedd. 
Meddiannai  gwastad  Caer  Caradawg  swyn 
A’i  gwnai  ’n  hoff  fan  i’n  hynafiadur  mwyn. 

Ei  galon  wladgar  gurai  ’n  chwyrn  gan  lid 
At  bob  dyhiryn  a amharchai  fedd 


468 


GWAITH  ISLWYN. 


Un  o wroniaid  Cymru.  Gwrthrych  drud 

HofF  ganddo  oedd  pob  carnedd,  man  mewn  hedd 
0 fewn  ei  briddgawg  hunai  llwch  rhyw  dad 
Wynebai  gynt,  tan  faniar  rhyddid  mir, 
Estroniaid  lu,  yn  aberth  dros  ei  wlad 
Yn  golofn  aur  dan  anibyniaeth  wir. 

Trychwaliad  bedd  Taliesin  yrrai  dân 

0 ddig  gwladgarol  trwy  ei  fynwes  lân, 

Ni  fynnai  dynnu  carreg  o un  garn 

1 walio  ’r  llys  cy wreinfalch,  na  gwneyd  sarn 

0 lwch  gwroniaid,  na  fai  rhaid  i brif 
Ryfelwyr  Groeg,  neu  ymerawdwyr  hyf 
Rhufain  dragwyddol,  gywilyddio  mwy 

1 orffwys  yn  yr  unrhyw  fedd  â hwy, 

A dal  eu  palmwydd  gan  orchestion  fyrdd 
Sydd  yn  blaguro  mewn  anfarwol  wyrdd. 

Pob  carreg  hen  a ddygai  ol  o hynafìaethol  fri 
Ar  gopa  bryn,  ar  arffed  dôl,  arddenai  ’i  sylw  cu. 

Oedd  hofFach  ganddo  ef  na  T harddaf  faen 
Erioed  a dynnwyd  o farmorawl  haen. 

Trysorfa  traddodiadol  ddysg 
Ar  ddydd  ei  angau  aeth  o’n  mysg. 

Cyfrinion  derwyddoniaeth,  pwy 
A deifl  oleuni  arnynt  mwy? 

Pwy  fel  efe?  Pa  fron  mor  llawn 
O’r  ddysg,  a’r  ddarluniadol  ddawn  ! 

A!  nid  ei  farwol  ran  yn  unig  sydd 
Dan  dromlen  anghof.  Yn  ei  feddrod  cudd 
Dan  fythol  glo  mae  traddodiadau  hen 
Cyfrinion  barddas,  a dillynion  llên, 

Gwybyddus  iddo  ’i  hun  yn  unig.  Hwy 
Fel  yntau  ydynt  yno  ’n  ddistaw  mwy, 

A dedryd  anghof  arnynt.  Yn  y bedd 
Anghofir  dyn,  a dawn,  a dysg  un  wedd. 

Cyfrinion  beirddion  Ynys  Prydain,  pwy 
A fedd  yr  allwedd  a’u  dadgloa  mwy? 

Oedd  feistr  ar  ein  hiaith,  ein  hen  iaith  gu 
Ein  cenedlaethol  berl,  a’n  pennaf  fri ; 

Dyferai  ’i  mêl-frawddegau  dros  ei  fin 
Mor  rwydd  â thros  aurlafar  Gomer  gun. 


CARN  HUANAWC. 


469 


Ei  geiriau  tyner,  rhai  drosglwyddant  íFrwd 
Teimladau  calon  lawn  o gariad  brwd 
Yn  eu  cynhennid  fwynder  au  naws  flydd 
Gan  roi  i’r  meddwl  gwylaidd  lafar  rhydd; 

A’r  rhai  ardebant  gyffroadau  cryf 

Y brwd  wladgarwr,  a’r  rhyfelwr  hyf, 

Pob  gair  fel  adsain  twrf  rhyw  raiadr  llym, 

Pob  cydsain  yn  wroldeb  ac  yn  rym, — 

Meistrolodd  hwynt;  ac  ar  ei  alwad,  oll 
Gweinyddent  i roi  ffurf  i’w  dyb  di-goll. 

Troellau  mwynber  ei  hymadradd  hi 
Ddefnyddiai  fel  meistrolgar  athraw  ’n  hy. 

Dan  Lwyni  Academus  aeth  heibio  aml  awr  fwyn, 

Ar  aden  hoen  difyrrus  wrth  ganu  ’i  rhin  a’i  swyn. 

Ei  golud  anhreuliadwy  eglurai  i ddoethion  lu, 

Ei  dyfnder  amhlymiadwy  a’i  hymadferthoedd  cu. 

Tra  ’n  sugno  llaeth  gwybodaeth  o fronnau  addysg  lawn, 

Tra  ’n  derbyn  arlwy  odiaeth  ar  fwrdd  clasurol  ddawn, 

Tra  aur-phiolau  ’r  awen  yn  llawn  trysorau  ’r  nef 
O’i  amgylch — ein  hiaith  drylen  gadwynai  ’i  efryd  ef. 

Athrofa  goeth  ni  feddai  un  swyn  i ddenu  ’i  fryd 
Oddiar  yr  aeg  ddysgasai  yn  blentyn  yn  ei  gryd, 

Yr  aeg  dros  ffn  mam  dyner  wahoddai  gwsg  a’i  swyn 
Aml  dro,  drwy  felus  drymder  i gloi  ei  amrant  mwyn. 

Hon,  ar  dywyniad  by  wyd,  barablai  ’n  bêr  cyn  hyn 
Wrth  lamu’r  ddôl  arianbryd,  wrth  ddringo’r  gwarsyth  fryn; 

Yn  llys  yr  uchawduron  hi  oedd  ei  aeg  drachefn, 

Agorai  ’i  gwreiddiau  dyfnion  a’i  chynghaneddol  drefn. 

Wedi  olrhain  hynafiaethau  pobloedd  hyglod  ereill  gynt 
Anfarwolwyd  â choronau  buddugoliaeth  ar  eu  hynt, 

Troai  adreí  at  hynafiaeth  ei  anwylaf  wlad  ei  hun, 

Taflu  gwawl  ar  ei  chyfriniaeth  wnaeth  yn  nod  ei  lafur  cun. 

Pan  ganfyddai  oleu  newydd  ar  ryw  ran  o hanes  hon, 

Neu  draddodiad  llwyd  a rhydlyd  wedi  ’i  rwygo  gan  oed  bron, 
Ymlawenai  fel  perl-geisydd  wedi  cael  y prifem  drud ; 

Hanes  Cymru  ddenai  beunydd  ei  chwiliadol  ddawn  a’i  fryd. 

Oedd  enwog  ym  mhob  gwyddor.  Medrai  ef 
Yn  ymyl  Newton  olrhain  bydoedd  nef, 

A rhyfeddodau  ’r  heuliau  rhwysgfawr  sy 
Ar  dân-olwynion  yn  ymdreiglo  fry. 

Y blaned  Mercher,  ger  canolbwynt  dydd, 

Agosaf  gâr  yr  haul;  a Gwener.  sydd 


470 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  ddelw  o brydferthwch ; y wech  Iau 
A’i  gosgordd  landeg  ogylch  yn  gwawlhau; 

A’r  welwlwyd  Sadwrn,  a’i  modrwyau  sydd 
Yn  adlewyrchu  harddwch  teyrn  y dydd. 

Hwynt  oll  arnodai  ar  lydanfron  nen, 

A mwy,  myrdd  mwy  ’n  addurno  ’r  tran  di-len. 

Y rheithiau  tragwyddol  osododd  yr  Ior 
I lywio  ysgogiad  y ddaear  a’r  môr; 

Y swyn  digyfíelyb,  y gallu  di-draul 

Sy  ’n  gwneyd  i bob  planed  addoli  yr  haul, 

Gogwyddo  fyth  ato,  heb  fyth  ato  ddod, 

A dawnsio  o’i  amgylch,  bob  un  yn  ei  rhod; 

Dirnadai  hwy  ’n  gywir,  a’i  hun  megis  haul 
A’u  heglurai  i ereill  yn  oleu  a hael. 

Difyrrai  ’r  teulu  gylch  y bwrdd  a darnau  o hynafol  ddysg, 
Gwasgarai  anwybodaeth  fFwrdd,a  rhoddai’r  cnewyllyn  heb  y plisg; 
Addysgu  oedd  ei  nod  di-feth, 

A derbyn  addysg  o bob  peth. 

Difyrru  yn  rhinweddol  wnai, 

Nid  porthi  blys  at  gellwair  gau. 

Cymysgai  falm  adfywiol  mwyniant  gwir 
A chwpan  addysg  a gwybodaeth  bur. 

Ni  theimlid  angen  testyn  lle  y byddai  yn  wyddfodol;  ’r  oedd 
Amrywiaeth  yn  ei  addysg  e i’r  bwrdd,  fel  i’r  areithfa  goedd. 

A defnyddioldeb  nodai  ’n  llawn 
Bob  testyn  a gyflogai  ’i  ddawn. 

Pob  munud  werthfawrogai  ’n  llawn 
Fel  drutaf  rodd  wrth  ei  mwynhau 
Yn  chwim  ddiflannu.  Bore  a nawn 
Munudau  i addoli  gai ; 

Un  munud  byr  mewn  gwir  addoli  Duw, 

Gwystl  o ddedwyddaf  dragwyddoldeb  yw. 

Efe  ei  hun  yn  frig  o’r  uchaf  ryw 
Yng  ngardd  llenyddiaeth,  taflai  gysgod  gwiw 
Dros  flodau  heirdd  ond  eiddil.  Noddfa  gref 
Gai  ieuainc  feirdd  o dan  ei  aden  ef. 

Aml  un  sydd  heddyw  ’n  addurn  llawn  i’w  wlad 
Feithrinwyd  dan  ei  arolygiaeth  fad. 

Y gwledig  lanc,  a fagwyd  ar  ael  bryn, 

Na  welodd  drem  erioed  tu  hwnt  i’r  glyn 


CARNHUANAWC. 


471 


A hardd  ymledai  dan  eurflodau  fyrdd 
Islaw  ei  ddidrain  gartref,  oll  mewn  gwyrdd, 

Hwn  lanc,  ymddifad  o bob  peth  ond  dawn, 

Dan  nawdd  ein  Price  ar  fyr  a fwriai  rawn 
O’r  fath  uchelaf,  grawn  athrylith  wir, 

Per  fírwythau  dawn  o blaniad  anian  bur. 

Addysgai  ’r  meddwl  i weithredu  ’n  iawn, 

A’r  doniau  ir  i ymddadblygu  ’n  llawn. 

Trem  bendant  a hyderus  athraw  mad 
A feddalhai  â gwên  siriolaf  tad. 

Ni  thaflai  fyth  i lawr  awenydd  ieuanc,  pan 
Yn  dysgu  ’r  aur-gelfyddyd  fawr  ar  lethr  Parnassus  ban. 
Ond  rhoddai  ’i  law  i’w  ddarwain  fry 
I’r  deml  gorona  ’r  mynydd  cu, 

Lle  tardd  y ffynnon  ddwyfol  dêr 
A ysbrydola  ’r  odl  bêr. 

Nid  fel  y môr  yn  llyncu  ’r  oll  i’w  gol — 

Gyfoethog  anrhaith  ! — heb  roi  perlau  ’n  ol 
Oedd  ef ; ond  fel  y cwmwl  gonest  sy 
Ar  ol  crynhoi  ei  laith  oludoedd  fry 
O’r  fro  werddonog,  yn  edrydu  ’r  oll 
A mwy  na  iawn  am  bob  mygdarthog  goll 
Mewn  gwlithion  balmaidd  o ariannaid  wawr, 

A mêl-gawodydd  i ddiwallu  ’r  llawr 
A thorri  syched  egr  y meusydd  llwfr 
Trwy  holltau  fyrdd  sy  ’n  ymddyheu  am  ddwfr. 
Elusengarwch  ! gwyddai  ystyr  iawn 

Y gair  ; ei  galon  oedd  ei  ystyr  llawn, 

A’i  fuchedd,  drych  ei  galon;  ynddi  hi 

Y rhinwedd  nefol  yn  ei  hawddgar  fri — 

Bri  hawddgar  Cristionogaeth  ! — d’wynnai  ’n  hardd 
Yn  nod  i folawd  ac  edmygedd  bardd. 

Prif  hoffder  rhai — och  ! hoffder  islaw  dyn — 

Yw  murio  gylch  eu  haur,  a’u  lles  eu  hun 

Yn  unig  ddiben.  Bryf ! nis  gwyddant  hwy 

Sy  ’n  rhwym  wrth  lwch,  am  nod  na  mwyniant  mwy. 

Nid  felly  Carnhuanawc.  Rhoddai  ef 

Yn  ol  a roddid  iddo.  Pan  fai  nef 

Yn  hael — a phryd  nid  yw?  ond  graddau  sy 

Yn  rhoddion  y drysorfa  ddwyfol  fry — 

Pan  fyddai  yn  hael  wrtho,  hael  un  fodd 
Wrth  eraill  fyddai  yntau  efo  ’i  rodd. 


m 


GWAITH  ISLWYN. 


Elusengarwch  distaw  oedd.  Y ddawn 
Gyfrannai  heddyw  o orlifiant  llawn 
Ei  deimlad,  fory  lwyr  anghofìai ; 0 ! 

Fawladwy  anghof,  prawf  perffeithrwydd  co. 

Ni  welwyd  un  cardotyn  llwm  yn  troi  o ddrws  ei  dŷ 
A’i  fron  yn  brudd,  a’i  wedd  yn  drwm  gan  siom  a newyn  du 
Na  ! chwarddai  gwenau  ar  ei  ael 
Wrth  ado  tŷ  y prif  wladgarwr  hael. 

Aml  fam  amddifad,  gyda  ’i  phlant  ymddifaid  fel  ei  hun, 

Ac  argraff  o helbulon  gant  yn  rhychau  ar  ei  llun, 

Lawenai  pan  o glogwyn  fry 

Y gwelai  wawr  ei  wladaidd  dŷ. 

Dywedai, — aFy  hoff  ŵyn,  mae  acw  un  yn  byw 
Dosturia  wrth  ein  cŵyn,  ac  ef  ein  gweddi  glyw; 

0 ddrws  ei  dŷ  yn  wag  nid  awn, 

Un  waith  o leiaf  digon  gawn.” 

E wyddai  ’i  farn ; a’i  farn  arddelai  ’n  goedd 
A didwyll,  eto  nid  rhagfarnllyd  oedd. 

Ni  ellir  fyth  darostwng  meddwl  hael 

1 raddfa  front  pleidgarwch;  rhagfarn  wael 
Sy  bennyd  mecldwl  gwaelach;  saeth  ym  mron 

Y drwg  a’r  cenfìgennus  ydyw  hon. 

Ei  feddwl  oedcl  ry  eang  i’w  gulhau 
I fod  yn  rhedle  i’r  fath  deimlad  gau. 

A’r  awyr  foesol  lle  chwareuai  ’i  dclawn 
Oedd  i’r  fath  gwmwl  yn  rhy  glaer,  rhy  lawn 
O wawl  athroniaeth  uchel.  Yn  ei  ŵydd 
Cai  Pabydd  eglurhau  ei  farn  yn  rhwydd, 

Er  fod  ei  farn  mor  groes  i’w  eiddo  ef 
Ag  y w ty wyllni  anwfn  i wawl  nef. 

Anffaeledigrwydd,  ai  o enau  ’r  glowr  tlawd 
Ai  llys  y bwystfil  gau,  ddirmygai  gy da  gwawd. 
Anffaeledigrwydd ! nodwedd  yw 
Na  fedd  ond  anffaeledig  Dduw. 

Gwir  glod  ni  wyr  am  derfyn.  Pan  o ryw 
Rhinweddol,  fel  y nefoedd  di-dran  yw. 

Rhy  gul  terfynau  gwlad  i gynnw}rs  bri 

Y fath  lên-arwr  a Charnhuanawc  gu. 

Croch  donnau  !r  Hafren  yn  eu  twrf  di-daw 
Ni  ailent  foddi  sain  ei  glodydd.  Draw 
Ehedai  er  pob  enllib  du  ar  daen, 

Teilyngdod  noeth  a’i  gyrrai  ’n  hyf  ymlaen. 


CARNHCJANAWC. 


473 


Gwrandawai  Lloegr  ar  ei  uchel  fri, 

Edmygedd  llawn  a chwyddai  ’i  mynwes  hi. 

Dros  fryniau  Cheviot  cludai  awel  fwyn 
Ei  orfoleddus  glod  i’r  Alban  fry, 

A thros  y dyfnfor  â thrydanol  swyn 
I Ffrainc  trosglwyddid  ei  enwogrwydd  cu, 

A thrwy  ’r  cyfandir  lledai  ’i  glod  bob  llaw, 

Ei  adsain  lonnai  wlad  yr  Ellmyn  draw. 

Y trwsiad  y tu  faes  oedd  hardd,  un  fodd 
A’r  dodrefn  y tu  fewn.  Bys  natur  rodd 
Fawreddog  gyífyrddiadau  ar  y tŷ 
Fel  ar  y deiliad.  Oedd  ei  dalcen  hy 
Yn  deilwng  o’i  athrylith,  awgrym  cu 
Fod  angel  yno,  cyntedd  addas  i 
Y fath  ystorfa  ddrudfawr  o ddysg  lawn, 

A’r  fath  gydgasglfa  o oludoedd  dawn. 

Llewyrchai  ’i  feddwl  yn  ei  lygad  mir, 

Ac  ar  ei  lawes  gwisgai  ’i  galon  bur. 

Fe  drigai  fry  mewn  hinsawdd  foesol.  sydd, 

Dan  belydr  bonedd  derch,  ac  awel  íiydd 
A balmaidd  rinwedd,  yn  rhy  bur  i rith 
Ei  llygru  â’i  wenwynllyd,  halog  chwyth. 

Cywirdeb  a’i  nodweddai  ’n  llawn.  I’r  gwir 
Ei  law  oedd  arf,  a’i  fuchedd — ardeb  clir. 

Cyfrolau  ’n  llawn  athrylith  welem  ni 
Yn  nhân  ei  lygad.  Oedd  ei  lygad  cu 
Ei  hun  yn  enaid;  claer,  agored  ddrych 
O galon  hawddgar,  ac  o feddwl  gwych. 

E feddai  glust  a ddaliai  swyn  peroriaeth  a’i  mêl-ddiliau  hi, 
E feddai  fys  ddyhidlai  ’n  fwyn  ddyferion  ei  hudoliaeth  gu. 
Ei  swynion  wrthi  glymai  ’i  gly w 
Gan  wneyd  ei  enaid  iddi  ’n  fy w. 

Ai  gyda  ’r  wawr  i chwyddo  ’r  gerdd 
Gysegrai  demlau  ’r  goedwig  werdd. 

Asgellog  gôr  yr  adar  cu 
Ar  lawen  ehedfaoedd  fry, 

Yn  arllwys  eu  cynghanedd  lawn, 

A pheroriaethol  awel  nawn 

A’i  hudgorn  llon  yn  chwyddo  swyn 

Ac  effaith  eu  telori  mwyn, 

Byth-lawen  delynorion  nef ! 

Eu  tôn  oedd  falm  i’w  galon  ef. 


474 


GWAITH  ISLWYN. 


OfFeryn  hofF  fy  ngwlad  ! y delyn  fwyn  ! 

O’i  thannau  mel  tarawai  swyn  ar  swyn. 

Gwnai  iddi  siarad  iaith  gwladgarwch  pur, 

A bywiocau  teimladau  ’r  Cymro  gwir. 

A’i  law  yn  gorfFwys  ar  ei  ddwyfron  bur, 

A’i  lygad  oll  yn  dân  o deimlad  gwir, 

A’i  wallt  yn  llaes  gudynau  ar  chwyf  fry 
Yn  brawf  o’i  serch  at  anian  seml  gu, 

A’i  freichiau  ’n  ymgofleidio  ar  ei  fron, 

A’i  deimlad  gyda  ’i  bwnc  yn  chwyddo  ’n  llon, 

A’i  agwedd  oll  yn  ddelw  o sobrwydd  llawn, 
Goilyngai  allan  fywiol  lif  o ddawn. 

Y fath  fudanrwydd  ly wiai  ’r  dyrfa  pan 
Lefarai  ef  ! Distawai  lluoedd  gan 
Awyddfryd  llawn  i ddal  ei  eiriau  drud, 

Braidd  yr  anadlent,  oeddynt  oll  mor  fud, — 
Mudanrwydd  hofFwyr  dysg,  mudanrwydd  doeth 
Yn  dal  defnyddiau  ol-ymddiddan  coeth. 

Ein  Cymru,  ein  hofF  Gymru,  oeddit  ti; 

A phob  peth  ynnot  iddo  ef  yn  gu. 

Dy  feilch  fynyddau,  trwy  uchelfryd  sydd 
Yn  cyfarch  nef,  dan  wên  tragwyddol  ddydd, 
Gan  hoeddi  ’n  eofn  anibyniaeth  fry 
Trwy  lais  y daran  a’r  awelon  hy, — 

A ! hofFai  wibio  drostynt,  fry  yn  neri, 

A syllu  ar  y gwawl  yn  goron  ar  eu  pen, 

A gwrando  arawd  pêr  yr  awel  lon 
Tra  adar  lu  yn  lleisio  yn  ei  bron 
I’w  llonni  ar  ei  gyrfa  chwern  â swyn 
Eu  tannau  mêl  a maws  eu  corau  mwyn. 

Dy  froydd  oll,  yn  llif  o frasder  llawn, 

Ar  fore  trylon,  neu  fyfyrgar  nawn, 

Olygai  ef  â threm  dreiddgarol  un 
Yn  darllen  natur  yn  ei  gwawl  ei  hun. 

Mor  llon  edrychai  ar  y dolydd  heirdd — 

HofF  fannau,  oll  yn  frith  o swynion  beirdd, 

Y dolydd  heirdd,  dan  gnydau  chwyfawl  chweg 
Mor  dlws  addurnant  froydd  Gwalia  deg ! 
Cyfoethog  fan  yng  ngheinion  natur  roed 

Yn  gartref  addas  iddo;  sang  ei  droed 
Gysegrai  ’r  lle;  ac,  at  yr  hyfryd  swyn 
A ddenai  yno  hoffwr  natur  fwyn, 


CARNHUANAWC. 


475 


Atodai  swyn  dry  ’r  fro  ’n  gartrefol  dir 
I’r  hynafiadur  a’r  gwladgarwr  pur. 

Amaethwyr  llon  ei  ardal ! nodwch  chwi 
Ar  lech  anfarwol  cof,  y dolydd  cu 

Y cerddai  ’r  prif  wladgarwr  drostynt  pan 
Ai  i maes  i yfed  balm  yr  awyr  ban 

A sugno  iechyd  o’r  awelon  pur 
A gweld  y blodau  ’n  garped  dros  y tir. 

Y mannau  cofiwch  ! cysegredig  ynt 
Rodfeydd  Carnhuanawc  trwy  ’i  isioerawl  hynt. 
Eich  meib  addysgwch  i’w  hedmygu  ’n  llawn, 

A’u  parchu  fyth  fel  meddiant  gwerthfawr  iawn. 
Na  thynner  aradr  drostynt.  Flora  dlos  ! 

Byth  gwrided  arnynt  dy  hawddgaraf  ros. 

Bu  natur  yn  afradlawn  ar  ei  rhin 
A’i  drudfawr  roddion  pan  y ganwyd  ef. 

Nid  digon  iddi  oedd  cyfrannu  un 
Odidog  ddawn.  Talentau  prid  y nef 
Roed  yn  sypynau  iddo;  calon  lawn 
Trysorau  teimlad;  bron  yn  chwyddo  dan 
Orlif ol  serch ; chwaeth  i wahanu  ’n  iawn 
Rhwng  twrf  â chynghan;  clyw  ddifyrrid  gan 
Gywreiniaf  gord  peroriaeth  ; bysedd  chwim 
A wnaed  i swyno  ’r  tannau  pêr  i’r  dim; 

A llygad  wahaniaethai  rhwng  pob  lliw 
A’u  cyffyrddiadau  tlysaf ; bysedd  gwiw 
Fel  i drydanu  ’r  delyn,  felly  i 
Ddyferu  dros  flaen  ei  ysgrifyr  cu 
Linellau  tlysion,  ail  i natur  wiw, 

O’r  gwrthrych  roent  ddarluniad  teg  i’r  byw, 

Nes  twyllo  yr  edrychwr  bron.  Oent  oll 
I’r  cynllun  mor  gyffelyb  a di-goll. 

Ein  cestyll  gwag,  cynteddau  mawryd  gynt, 

A’u  rhagbyrth  yn  safnrythu  ’n  hyf,  a’r  gwynt 
Yn  chwiban  trwy  eu  llysoedd  lenwid  gan 
Ddillynion  ymerodraeth  unwaith,  pan 
Archwyfai  baner  anibyniaeth  fry 
Ar  frynian  Cymru  hawddgar,  pan  oedd  hi 
Mor  anihynnol  â’r  awelon  sydd 
Yn  llonni  ’r  wybren  a i haroglau  blydd, 

Mor  anibynnol  â’r  afonydd  gwrdd 
Yn  holl  eofndra  ì hyddid  dreiglant  ffwrdd 
Ar  hyd  ei  bronnau,  yn  ddiystyr  o 
Ragfuriau  ’r  bryn,  ac  amdroadau  ’r  fro ; — 


476 


GWAITH  ISLWYN. 


O’n  cestyll  gwag,  trwy  efelyddol  ddawn 
Ffyddlawn  i natur,  tynnai  ardeb  llawn. 

Mor  gy wir  y darluniai  ’r  chwyn  orchuddiai  ’r  fan  lle  bu 
Gwroniaid  yn  eu  rhwysg  cyn  hyn  yn  herio  estron  lu ! 

Mor  gywir  hefyd  tynnai  ddrych 
O’r  eiddew  ’n  dringo  ’r  muriau  gwych 
Yn  glynu  ’n  fFyddlawn  wrth  y wal 
Er  digter  gwyntoedd  oesau,  mal 
A’u  breichiau  eiddil  ar  led  ban 
Yn  penderfynu  ’u  dal  i lan 
Yn  brawf  i’r  byd  a’r  wybren  faith 
O’r  hyn  fu  Cymru  deg  un  waith. 

Ei  hun  yn  berffaith  rydd,  e fynnai  ddwyn 
I ereill  berffaith  ryddid.  Clywai  gwyn 
Yr  Affricaniaid  alltudiedig  sy 
Dan  haiarn  law  caethiwed  a’i  drem  hy 
Yn  taflu  cwmwl  llidiog  ar  dy  wawl, 

Amerig ! cwmwl  digter  Duw  ! Y sawl 
Fyth  na  archwaethant  ddafn  o falm  hedd 
Yng  ngwpan  chwerw  eu  bywyd,  fyth  a’u  gwedd 
Yn  brudd  gan  dristwch,  a’u  mynwesau  ’n  llawn 
O ddrylliau  calon  friw,  a seibiol  nawn — 

Pan  gloa  ’r  haul  ei  amrant  aur,  a phan 

Y disgyn  hedd  i adfywhau  y gwan 
A pharotoi  lluddedig  fyd,  trwy  flydd 
Orffwysdra,  i drallodau  arall  dydd, 

Yn  fore  iddynt  hwy ! — y sawl  ni  chânt 
O oes  i oes  un  Sabboth ; na  fwynhant 
Ddisgwyliad  am  un  fendith  well  na  bedd ; 

Y rhai  na  alwant  angau,  uthr  ei  wedd, 

Yn  frenin  dychryn,  ond  yn  borthor  mad 
Yng  nghyntedd  anibyniaeth  a rhyddhad, — 

Oedd  gy faill  iddynt.  Galwai  hwynt  i gyd 
Yn  frodyr  o un  gwaed,  er  nad  un  pryd. 

Y cnewllyn  nid  y w waelach  os  y w ’r  plisg 
Yn  felyn  neu  yn  ddu.  Dan  wynnaf  wisg 
Mae  ’r  galon  dduaf.  Muria  ’r  duaf  groen 
Fron  lawn  dynoliaeth  yn  ei  gwae  a’i  hoen. 

Fe  dorrid  distaw  swyn  y nos  yn  aml  â saeth  ei  weddi  daer 
Yn  hedeg  trwy  yr  wybren  dlos  i fyny  i’r  orseddfa  glaer — 
Ei  weddi  daer  am  doriad  gwawr 
Haul  rhyddid  ar  y fagddu  fawr. 


CARNHUANAWC. 


477 


Llenyddol  Gymdeithasau  ’i  wlad, 

Beth  oeddynt  heb  ei  wyddfod  mad 
Ond  cyrff  heb  anadl,  peiriaint  cryf 
Heb  agerdd  nac  ermigydd  hyf. 

Eisteddfod  wech  y Fenni ! Pwy 
A leinw  ei  gader  ynddi  mwy? 

Ysgogydd  yr  holl  beiriant  mawr 
Nid  ysgog  heddyw  yn  y llawr. 

Y tafod  a ollyngai  ffrwd 
Lifeiriol  o wladgarwch  brwd 
Sy  heddy  w ’n  fferru  ’n  iâ  y bedd, 

Yn  fud  yn  nyfnder  bythol  hedd. 

Efe  oedd  galon  y Gymdeithas  bur 
A yrrai  ynni  i bob  aelod  wir, 

Gan  fywiocau  yr  oll.  Bu  ’n  dyner  dad 
I’w  meithrin  hi  â llaeth  gwybodaeth  fad, 

A diliau  mêl  athroniaeth.  Dyrchodd  hi 
I sylw  tywysogion.  Dododd  fri 
Ac  argraff  anfarwoldeb  ar  ei  chlod. 

I efelychiad  gwledydd  gwnaeth  hi  ’n  nod. 

Gallasai  lly w y deyrnas  fwya  ’i  bri 
Ymffrostio  sefyll  wrth  ei  phenial  hi. 

Hi  yr  i’r  cysgod  gy mdeithasau  ’r  byd, 

Fel  haul  yn  gorddisgleirio  ei  amblanedau  i gyd. 

E gy  foethogai  Seren  Gomer  gu 
A darnau  drudfawr  o drysorfa  lawn 
Ei  hynafiaethau  ; ac  addurnai  hi 
A gemau  disglaer  ei  lenyddol  ddawn. 

Tywalltodd  ddylif  ei  athrylith  lawn 
Trwy  gyfrwng  syn  ei  “Gyffrawd.”  Creol  ddawn — 
Dawn  grea  feddylddrychau — ynddo  gawn 
A drych  disgleiriaf  o ddarfelydd  llawn. 

Dylinai  olion  rhawd  gwareiddiad  mad 
Ac  ymerodraeth  deg  o wlad  i wlad. 

Anrheithiwr  dyn  a daear,  angau  du  ! 

Nid  digon  i dy  wanc  ein  Hiolo  gu, 

Ein  cuaf  Iolo,  y disgleiriaf  em 

Yng  nghoron  Cymru.  Brathid  dy  saeth  lem 

I galon  Carnhuanawc ; cymer  mwy 

Y cyfan  wedi  ’r  fath  angeuol  glwy. 

Paham  y daliai  ’r  lluoedd  yr  arf  mwy 
Ar  ol  i’r  pencadfridog  syrthio  ! Pwy 


478 


GWAITH  ISLWYN. 


Drig  yn  yr  ysgol  wedi  i’r  athro  mad 

Ddiflannu  ! Heb  Carnhuanawc  llwm  yw  ’n  gwlad. 

Nid  ei  wladgarwch  a’i  athrylith  gref 
Yn  unig  drwsient  ei  gymeriad  ef 
A thlysau  anfarwoldeb.  Rhin  yr  Iawn 
Ar  Galfari,  fu  ’n  nod  i’w  uchel  ddawn. 

Dadblygai  faner  hedd  o flaen  y byd, 

Achubiaeth  lawn,  a rhadau  gras  i gyd. 

Carnhuanawc  yn  ei  fywyd  ! Bu  yr  enw  ’n  swyn  i gly w y bardd, 
Wrth  ei  bêr  sain  yr  awen  gu  esgynnai  ar  ei  haden  hardd, 

Trwy  wybr  llên,  ei  uchel  glod 
A chwyddai  ar  bereiddiaf  nod. 

Carnhuanawc  yn  y fynwent ! Mae  yr  enw  yno  ’n  llawn  o swyn 
Ei  gofíadwriaeth  sy  ’n  parhau  yn  bêr  fel  arogl  blodau  mwyn. 

A thra  bo  Cymru  ’n  Gymru — bydd 
Costrelau  serch  yn  gwlychu  ’i  bridd. 

Rhown  her  it,  angau,  er  fod  oesau  maith 
O’th  tíaen  yn  fantais  i gyflawni  ’r  gwaith, 

Er  fod  ein  brawd  o dan  dy  farwol  glo, 

Yn  tawel  huno  yn  dy  farwol  fro, 

Rhown  her,  eofnaf  her  i’th  auaf  du 
I daflu  gwywder  ar  ei  delaid  fri. 

Rhinweddau  Carnhuanawc  ! Tragwyddol  ieuainc  ynt, 

A phrawf  yn  erbyn  malldod  angeuol  wywol  wynt; 

A bythol  ieuainc  fyddant  o dan  dymherus  hin 
Pan,  dan  helbulon  henaint,  y trenga  amser  blio. 

A ! nid  oes  gwy wder  i enwogrwydd  gwir, 

Na  bedd  nac  angau  i gy meriad  pur. 

Ar  ei  orífwysfa  ’ng  ngol  y fynwent  brudd 
Na  choder  colofn  harddfawr.  Bro  dan  hudd, 

Mae  ’n  wir,  y w ’r  bedd  ; hofí*  f ro  distawrwydd  y w 
Lle  edwa  rhos  ein  by  wyd  ; yno,  gwyw 
Yw  blodau  ir  ieuenctid ; pryd  yr  hardd 
Sy  welw  yno ; yno  mud  y bardd, 

Ei  delyn  yno  ar  gysgodion  taw 

Fyth  hongia ; yno  barddol  swyn  ni  ddaw ; 

Ond  yno  rhinwedd  ar  anfarwol  wedd 
Flagura.  Rhinwedd  heria  allu  ’r  bedd 


CARNHUANAWC. 


479 


A’i  swyngyfaredd,  i’w  diwreiddio  hi 

0 gof,  neu  daflu  cwmwl  ar  ei  bri. 

Bedd  ein  hoff,  hoff  Garnhuanawc  beunydd  sy 
Yn  olau  dan  adlewyrch  y gwawl  fu 
Mewn  gloewaf  riniau  yn  tywynnu  ’n  llawn 
Trwy  ddrych  ei  fuchedd  a’i  odidog  ddawn. 

Dos,  sennwr ! sydd  a’th  halog  fys  i lan 
A’i  nod  at  frychau  du,  at  bethau  gwan 
Mewn  nodwedd  disglaer ; dos  at  fedd  ein  brawd, 
A weli  yno  nod  i sen  a gwawd? 

Rhy  gysegredig  yw  y lle,  rhy  glaer 

Gan  loewder  haeddiant ! Yma  11  en  ni  chair. 

Disgleiriaf  riniau  a wawlhânt  y fan, 

A gobaith  adgyfodiad  gwell  i lan 

1 wisgo  mentyll  anfarwoldeb  fry 
Fel  haul  gorona  y disgleirder  cu. 

Y bedd  ! enw  arall  ar  ddistawrwydd.  Hedd 
Tragwyddol  osteg  a gysegra  ’r  bedd. 

Ond  eithriad,  Carnhuanawc,  dy  fedd  di ; 

Y dyn  a ddysgwyd  yn  iaith  natur  gu, 

A all  yfed  o’r  awelon  arawd  pur, 

A sugno  meddwl  o’r  blodeuyn  mir, 

Efe — ac  O ! fy  Nghymru  ! pa  sawl  un 
O’r  fath  a rifì  ’mhlith  dy  blant  dy  hun ! — 

Efe,  uwch  ben  dy  fedd,  Carnhuanawc  gu, 

Gly  w awenyddion  yn  adseinio  ’th  fri. 

Neb,  dim  ni  wel;  ond  sain  clodforedd  glyw, 

Sain  haedd  ar  dannau  cof  tragwyddol  yw. 

Yr  awel  a anadla  uwch  y lle 

I’r  fynwent  sy  ’n  trosglwyddo  marwnad  ne. 

Y blodau  heirdd  addurnant  fron  ei  fedd, 

Trwy  ’u  bythc>l  wyrdd  a’u  haniflannol  wedd 
Ront  arlun  o brydferthwch  ei  foes  gu, 

A’i  rwysg  dan  goron  anfarwoldeb  fry. 

Ni  fedd  chwarelau  ’r  byd  un  maen 
Wna  adail  deilwng  i’w  goffhau, 

Mucl  gyfrwng  fyddai  marmor  cain 
Ei  fri  a’i  rinwedd  i barhau ; 

Gwell  ambell  ddeigryn  ar  ei  fedd 
Na  mil  o feini  gwych  eu  gwedd. 

Dewch  feirdd,  a thynnwn  flodyn  hardd 
Yn  wlyb  o’r  gwlith,  yn  ffres  o’r  ardd, 


480 


GWAITH  ISLWYN. 


I’w  blannu  ar  ei  ddistaw  fedd, 

Tra  ffrwd  o ddagrau  ’n  golchi  ’n  gwedd, 

A’n  gwyneb  tua  ’r  ddaear  werdd 
O canwn  iddo  olaf  gerdd  ! 

Hedd,  Carnhuanawc,  hedd 

I’th  lwch  yng  ngwely  ’r  pridd  ; 

Boed  enfys  cymod  dros  dy  fedd 
Yn  arwydd  llon  o’r  dydd 
Y gyrra  trydan  anfarwoldeb  drud 
Elfennau  bywyd  trwy  fynwentydd  byd. 

WILLIAM  PARRY,  39,  PARADE,  CAERDYDD. 
E gaed  i deulu  Myrddin  ragoriaeth  glân  a bri  ; 


Caed  rhinwedd  hardd  cytfelyb  i deulu  ’r  Bronwydd  gu ; 
Ond  daeth  holl  ragoriaethau  y ddau  yn  un,  yn  wir, 

Pan  wnest  ti  ’th  ymddanghosiad,  O William  Parry  bur. 

Dwy  nant  fu  ger  eu  gilydd  o burdeb  crisial  glân, 

Yn  gruddfan  serch  bob  hwyrddydd,  ond  lleddf  oedd  sain  eu  cân; 
Ond  heddyw  llwyr  anghofiant  holl  nodau  poen  a chur, 

A’r  ddwy  a lon  gymysgant  yn  William  Parry  bur. 

O fachgen  tlws ! mae  ’th  gariad  yn  eang,  fel  y môr ; 

Ond  gwyddost  pwy  i’w  garu,  rhag  pwy  i gau  y ddôr ; 

Mae  gennyt  lygad  craffus,  er  dim  ond  agor  braidd, 

A gelwir  un  yn  ewyrth  na  pherthyn  dim  i’th  wraidd. 

Pa  beth  sy  ’n  peri  hynny,  ai  bardd  wyt  tithau  i fod, 

Rhagorach  fil  na  ’th  ewyrth,  a llawer  uwch  dy  glod? 

Os  unwaith  bwri  allan  egin  y farddol  ddawn, 

Gofala  ’th  dad,  Twy  ’n  sicr,  y caiff  ddadblygiad  llawn. 

Mi  welaf  yn  dy  wenau  serchiadau  ’th  fam  i gyd, 

Yr  oreu  ferch  a anwyd  i hyn  o farwol  fyd  ; 

Ac  yn  dy  wrol  agwedd,  ar  ddechreu  ’th  yrfa  fad, 

Mi  welaf  sel  anhyblyg  a dewrder  cryf  dy  dad. 

Os  cei  di  einioes  hirfaith,  aed  clod  y Fronwydd  fawr, 

A rhinwedd  teulu  Myrddin,  at  lawer  oes  i lawr, 

Y ddau  yn  gymhlethedig,  y ddau  yn  llawn  a chlir — 

Bydd  fiýddlawn  i’th  h^mafiaid,  O William  Parry  bur. 

I’th  dad  tyf  fwyfwy’n  debyg,  dy  gynllun  fydd  efe ; 

Yn  llwyr,  fel  fe,  ym  mhopeth  byth  ar  yr  ochor  dde ; 

Dilyna  lwybrau  ’i  rinwedd,  gocheli  lawer  cur, 

Ac  yna  i dangnefedd  aiff  William  Parry  bur. 


ADGOFION  AM  BENJAMIN  MILES,  PANT  TYWTLL. 


481 


ADGOFION  AM  BENJAMIN  MILES,  PANT  TYWYLL. 

ADDERFYDD  pererindod  anwylaf  yshryd  cerdd 

Yng  nglyn  y ty  wyll  feddrod  ? Na ! mae  ty  warchen  werdd 
Yn  ymyl,  beddrod  newydd  tu  hwnt  i feddrod  du, 

Yn  galw  am  ddagrau  beunydd  ar  ol  y dagrau  fu. 

O ! fyd  y groes  a’r  beddau,  ai  ti  ýn  unig  gawn? 

Ai  ni  ddaw  disglaer  forau  ar  ol  y fath  brydnawn? 

O ben  mynyddoedd  gobaith  edrychaf  am  y wlad 
A seliwyd  gy nt  mewn  arfaeth  i’r  gwynfydedig  had. 

Afonydd  a redasant  o’m  llygaid,  trwy  y glyn, 

Pan  gofiwn  a’m  carasant  fiynyddau  maith  cyn  hyn ; 

Gweld  cyfaill  ar  ol  cyfaill  yn  pasio’r  terfyn  maith, 

I wynfyd  bydoedd  eraill,  tra  ninnau  ar  y daith. 

Mae  ’n  brodyr  yn  ein  gado  ar  stormus  fryniau  ’r  byd, 

Eu  hunan  yn  ymado  i’r  wlad  sy  ’n  hedd  i gyd ; 

O henffych  ddydd  cawn  eto  gwrdd  yn  y dawel  wlad, 

Lle  nad  oes  mwy  ymado — un  teulu  ac  un  Tad. 

Ac  eto  braidd  na  chyfeiliornai  dyn, 

Gan  ainheu  cariad  y tragwyddoí  Gun 
Sy  ’n  eistedd  ar  lifeiriaint  Rhagluniaethau, 

A’i  olwg  bythoedd  ar  dragwyddol  draethau ; 

Gweld  haf  o’r  rhiniau  a’r  gobeithion  llawnaf 
Yn  troi  mewn  un-nos  yn  dragwyddol  auaf ; 

A mynwes  lawn  o dân  a duwiol  ynni 
Dan  gauad  bedd  ar  unwaith  yn  diffoddi. 

Braidd  na  ofynnai  tad  galarus  beunydd, 

A’i  fraich  yn  pwyso  ar  y beddfaen  newydd, 

Yn  llesg  gofleidio  ’r  arwydd  olaf  mwyach 
O enw  a chymeriad  mil  gwresocach — 

Paham  ei  rhoddwyd  imi?  O paham 
Mor  deilwng  o serchiadau  tad  a mam, 

I’w  rwygo  ymaith  gyda  braich  mor  erwin  ? 

Fe  wnelsai  gwaelach  gardd  ar  gy fer  y fath  ddrycin. 

Ni  chawsom  braidd  ond  hamdden  idd  ei  garu, 

Ond  hamdden  braidd  i’w  deilwng  werthfawrogi, 

Ei  weled  ef  yn  nhoriad  ei  hawddgarwch, 

Cyn  cau  o íeddrod  ar  yr  lioll  brydferthwch. 

Pe  byddai  beddfaen  am  bob  calon,  gwn 
Y byddai  llawer  uwch  y beddrod  hwn. 

Gwaghawyd  ein  calonnau  uwch  ei  fedd 
O’u  gobaith  olaf,  ac  o’u  holaf  hedd. 


4821 


GWAITH  ISLWYN. 


Yii  dawel,  frawd  ! os  yw 
Rhagluniaeth  nef 

I ti  heb  angor  a heb  lyw, 

Nid  felly  iddo  ef ; 

Mae  ’r  oll  yn  olau  i dy  Dad, 

Mae  yn  ei  law  gywiraf  helm, 

Ac  yn  ei  olwg  wlad. 

Ymdafla  ar  dy  flydd 
Fe  ddaw  dy  Ior — 

Fe  ddaw  yr  Iesu  atat 
Gan  rodio  ar  y môr  ! 

Yn  lle  dyweyd, — “ Drychiolaeth  yw,” 

Cofleidia  ef,  dy  Frawd,  dy  Dduw. 

A gofyn  iddo  ef, — 

“O  Arglwydd,  arch  i mi 

Ddod  atat  ar  y dyfroedd, 

Atat  fry ! 

Mae  ’n  werth  im  dd}7fod  dros  y lli, 

Dros  fyd  o donnau,  atat  ti.” 

Nid  yr  ochr  yma  ’n  unig 
A roddwyd  dan  ei  law, 

Gorchmynna  i’w  anwylion 
Fynd  drosodd  i’r  lan  draw; 

Ac  O.  na  chlywem  ninnau  mwy 

Yr  arch  i groesi  atynt  hwy. 

Paham  yr  wyli,  frawd? 

A ydyw  ’r  Duwdod  mawf 

Yn  darfod  lle  y derfydd 
Abwydyn  gwael  y llawr  ! 

Pam  y caethiwi  ’r  dwyfol  Un 

0 fewn  terfynau  deall  dyn  ? 

Gad  ddwylaw  Ior  yn  rhydd, 

Gad  iddo  fynd  ymlaen 

A’i  gynllun  mawr  o gariad 

I mewn  i’r  byd  tu  draw  i’r  bedd  a daen ; 

Un  act  o gariad  yw  i gyd 

1 fyny  hyd  esgynlawr  yr  anherfynol  fyd. 

Cei  roi  i ddyfroedd  teimlad 
Lifddor  lawn 

Er  hynny — mae  dy  Geidwad 
Yn  cofio  y prydnawn 


SARAH  ANN  LEWIS. 


483 


Y safocld  yntau  yn  ddi-bris 
Ar  ymyl  beddrod  Lazarus. 

Fe  aeth  i nef  y nefoedd 
A holl  deimladau  dyn 
Yn  fywiog  yn  ei  fynwes, 

A chalon  fel  yr  un 
Sy  ’n  troi  yn  ddyfroedd  ac  yn  llyn 
Ar  ol  dy  anwyl  Benjamin. 

Y beddargroff. 

Y storom  a ddisgwylid,  yn  ei  lle 

Y porthladd  ddaeth,  dymunol  hafn  y ne. 
Gofìdiau  oed  a henaint  basiodd  ef, 

A’i  ienctyd  anfarwolwyd  yn  y nef. 


SARAH  ANN  LEWIS.* 

"DHYFEDD  yw  y cyfnewidiad,  Pandy  Maclien,  yn  dy  wedd; 

L v Mae  (jy  weld  yn  gwneyd  im  feddwl  heddy  w ’n  brudd  am 
lawer  bedd. 

Lle  na  welais  ddim  ond  gwenau,  cariad,  a siriolder  mawr, 

Nid  oes  dim  yn  awr  ond  dagrau,  nid  oes  dim  ond  beddau  ’n  awr. 

Ble  mae  Gwilym  Ilid  addfwyn  welwyd  yma  ’n  llond  y lle? 

Ble  mae  ’r  hyfryd  gynghaneddion  swynent  Ogledd  pell  a De  ? 
Ble  mae  Eisteddfodau  ’r  Fenni  a’i  coronodd  lawer  tro? 

O’r  ardderchog  wyliau  hynny,  nid  oes  dim  yn  awr  ond  co. 

Darfu  ’r  ymdaith  dros  y Waren  i gael  treulio  hwyr  o hedd 
Yn  y Pandy  gyda  ’r  Awen,  darfu  y farddonol  wledd ; 

Nid  yw  per  gyfeillach  Ilid  im  ond  adgof  erbyn  hyn, 

Ac  mae  siriol  lais  ei  briod  wedi  tewi  yn  y glyn. 

Dacw  ’r  cauadlenni  eto — unwaith  eto — oll  i lawr ; 

Angau  eto  sy  ’n  toi  ’r  Pandy  â rhy w gwmwl  dudew,  mawr. 

Pwy,  yn  awr,  fy  mrawd,  gymerwyd,  Sarah  Ann,  ó,y  unig  ferch, 
Am  yr  hon  y llwyr  gylymwyd  lioll  reffynau  aur  dy  serch? 

Pe  buasai  gennyt  ragor  o rai  tebyg  iddi  hi, 

Ti  allesit  f’  allai  hebgor  un  i law  y gelyn  du; 

Ond  ni  fedd  yr  angau  galon,  ac  er  nas  meddit  ond  yr  un, 
T’rawodd  hon  i lawr  yn  greulon  tra  ym  mhleth  dy  freichiau  cun. 


* Unig  ferch  D.  Lewis,  Pandy,  Machen,  yr  hon  a hunodd  yn  yr  Iesu 
Mai  12,  1877,  yn  17  oed. 


GWAITII  ISLWYN. 


4S4 

Nid  oedd  dy  lifeiriol  ddagrau  ganddo  ef  ond  gwawd  i gyd, 

Na  dy  ryfedd  ymdrechiadau  i’w  hadferu  ar  bob  pryd ; 

Gweithiai  dan  ei  chyfansoddiad  gyda  rhyw  ffyrnigrwydd  mawr, 
Ac  ni  pheidiodd  nes  i’r  babell  fechan,  frau  falurio  i lawr. 

Ofer  cyfoeth,  ofer  cariad,  ofer  gobaith,  ofer  ffydd, 

Ofer  tadol  wyliadwriaeth  ar  ei  oreu  nos  a dydd ; 

Ofer  newydd  ddylanwadau,  amgylchiadau  goreu’r  byd, 

Newid  lle  a newid  awyr  fu  ’n  oferedd  gwag  i gyd. 

Ond,  fy  mrawd,  nid  ofer  ydyw  gobaith  yr  Efengyl  fawr; 

Erys  hwn  yn  gadarn  heddyw  er  ei  mynd  i fedd  i lawr, 

Merch  i ti — ond  cliwaer  i Iesu, — hawdd  y gelli  ollwng  mwy 
Dy  ryfeddol  afael  arni  i afaelion  Un  sydd  fwy. 

Llawer  o dduwiolion  enwog,  dynion  cedyrn  yn  y ffydd 
Oent,  er  hyn,  gan  ofn  marwolaeth,  mewn  caethiwed  nos  a dydd  ; 
Ond  dy  ferch  mewn  hedd  wrandawai  ar  yr  hen  Iorddonen  ddu ; 
Nid  oedd  swn  ei  chryfion  donnau  ond  peroriaeth  iddi  hi. 

Wedi  iddi  led-ddyfalu  barn  rhyw  feddyg  mawr  ei  fri, 

Nad  oedd  dim  ond  marw  iddi,  dim  ond  croesi  ’r  afon  ddu, 

Ni  feddyliodd  am  yr  afon,  dim  ond  am  yr  ochor  draw; 

Er  mor  egwan,  er  mor  eiddil,  byth  ni  theimlai  unrhy w fraw. 

’R  oedd  ei  ffydd  yn  apostolaidd,  ac  edrychai  ar  y bedd 
Fel  y porth  i’r  byd  nefolaidd,  fel  poen  byr  cyn  bythol  hedd ; 
“Mae  hi  drosodd  arnaff  meddai,  ond  dywedai  hyn  mor  llon 
A phe  buasai  ’n  newydd  hyfryd  llawn  o hedd  i’w  chlwyfus  fron. 

Unwaith  aeth  i Arddanghosfa  oedd  yn  llawn  heirdd  ddelwau  mad, 
Holai’r  fechan — aBeth  sydd  }una?”  “ Dyma’r  Nefoedd  ” meddai  ’i 
“Nage”  meddai  ’r  fach  synedig,  “Nid  y Nefoedd  yw  y lle,  [thad — 
Nid  yw  ’r  Arglwydd  Iesu  yma,  ac  nid  oes  Nefoedd  hebddo  Fe.” 

Dwedodd  unwaith  y carasai  fynd  i’r  Nefoedd  gyda’i  thad; 
Gwell  er  hyn,  fy  mrawd,  fu  iddi  dy  ragffaenu  i’r  nefol  wlad ; 

Nid  oes  pryder  mwy  am  dani,  dim  am  dani  hi  byth  mwy; 

Sarah  Ann,  pwy  bynnag  gwyno,  sy  uwchlaw  pob  loes  a chlwy. 

Hoffai  ’r  môr — ’rwyf  finnau  ’n  hoffi  sain  y dyfnder,  swyn  y don — 
’Roedd  y inor  yn  sugno  ’i  meddwl  fry  at  Dduw  a’r  Wynfa  lon; 

O Benarth  a’i  gopa  nerthol  syllu  wnelai  lawer  awr, 

Ond  mae  ’r  môr,  Penarth,  a’r  angau  oll  tu  cefn  iddi  ’n  awr. 

Canu  gyda  ’r  hofF  berdoneg  wnai  ’th  anwylaf  Sarali  Ann, 

Canu  yn  swn  yr  hen  Iorddonen,  arn  “Un  a wrendy  weddi’r  gwan;” 
Eiddil  oedd  ei  llais,  ond  cadarn  oedd  y Gŵr  ganmolai  lii, 

A chadd  newid  y piano  am  y delyn  aur  sydd  fry. 


NORA  RACHEL. 


485 


NOKA  RACHEL.^ 
YWYDD  teg  heb  awel  groes, 


Nora  Rachel,  fa  d y oes  ; 
Mordaith  fer  dros  lyn  di-don 
Cyflyra  fel  drychfeddwl  bron, 

Yna  glanio  yn  ddi-glwỳ 
Ar  y traeth  anfarwol  mwy. 

Nora  Rachel,  enetli  dlos, 

Ni  chest  wybod  beth  yw  nos ; 
Hanner  awr 
Yn  y wawr 

Yna  bythol  ddydd  o hedd ; 

Yn  y wlacl  tu  draw  i’r  bedd 
Ni  chaift'Nora  eneth  dlos 
Wybod  byth  pa  beth  yw  nos. 

Aethum  frig  yr  hwyr  i’m  gardd, 
Gwelais  yno  flodyn  hardcl, 

Aethum  eilwaith  gycla  ’r  wawr, 
Nid  oedd  yno  ond  ei  sawr; 

’R  oedd  acieryn  ar  y brig 
A’m  blodeyn  yn  ei  big. 

Cawsom  olwg  ar  dy  bryd 
Dim  oncl  unwaith,  clyna  i gyd ; 
Pan  eclrychem  yr  ail  waith 
Gwelem  angel  ar  ei  claitli 
A thi  gandclo,  Nora  wiw, 

Fry  ftd  anrheg  teg  i Dduw. 

Gwelai  ’r  nef  ystorm  o draw 
A’r  cymylau  ’n  llawn  o wlaw ; 

Ar  ddu  wybren  canol  oes 
Gwelai  ’r  niwloedd  pell,  a’r  groes, 
A thosturiodd,  Nora  lon, 

Wrthyt  cyn  it  gychwyn  bron. 
Mynnai  it  osgoi  yn  llwyr 
Boethder  dydd  a thrymni  ’r  hwyr. 

Pam  yr  wylwch,  riaint  cu, 

Pan  mae  Nora  ’n  eanu  fry  ? 

O,  dy wedwch, — ‘c  Digon  y w 
Y mae  Nora  gy da  Duw. 


Merch  Mr.  a Mrs.  Phillips,  Twynyrodyn  House,  Llansamlet,  (15  mis  oed). 


486 


GWAITH  ISLWYN. 


Y mae  gennym  yn  y nef. 
Angel  blentyn  iddo  ef. 

Mae  ein  Nora  Rachel  fach 
Heddyw  yn  dragwyddol  iach.” 


ANNIE  M A R Y.  * 

ARFERAI  Annie  Mary  ddyweyd  yn  forau  iawn, — 

í£  Mi  garwn  fod  yn  angel,”  ’r  oedd  yn  angel  cyn  prydnawn 
Yr  wyf  yn  cenfigennu  wrth  Annie  Alary  fach, 

Am  nychu  ond  am  ryw  chwe  mlwydd,  cyn  bod  yn  fythol  iach. 

Ces  lawer  storom  arw  yn  ystod  f’  oes  erioed, 

Gwyn  fyd  na  buaswn  farw  pan  ddim  ond  cliwe  mlwydd  oed; 
Bu  farw  Annie  Mary  cyn  teimlo  ’r  boen  o fyw, 

Cyn  cyffwrdd  bron  â/r  ddaear  hon,  ehedodd  fry  at  Dduw. 

Ni  welais  Annie  Mary  ond  dwy  waith  yn  fy  oes, 

A theimlais  mai  rhyw  farwol  fai,  fai  iddi  deimlo  loes  ; 

Yr  oedd  yn  hŷn  na  ’i  hoedran,  a theimlai  ’r  nef  ei  hun, 

’R  un  fatli  a mi,  ac  aeth  a hi,  o gyrraedd  gofid  blin. 

Bu  chwaer  i Annie  Mary,  sef  Nora  Racliel  fwyn ; 

Arferai  Annie  Mary  ddweyd,  a’i  llais  yn  llawn  o swyn, — 

£i  Mi  wn  pa  le  mae  Nora,”  gan  bwyntio  tua  ’r  nef, 

Ac  yno  ’n  glyd  mae  ’r  ddwy  ynghyd  yn  canu  “ Iddo  Ef.” 

Pan  laniodd  Annie  Mary  yn  iach  yr  ochor  draw, 

’R  oedd  Nora  fach,  yn  fytliol  iach,  yn  estyn  iddi  ei  llaw; 

A dug  ei  chwaer  dan  goron  glaer  ger  bron  yr  orsedd  wen, 

Byth,  byth,  mae  ’r  ddwy  yn  canu  mwy,  i’r  Gŵr  fu  ar  y pren. 

Mae  ’n  rhaid  i natur  egwan  i gael  ei  ffordd  i gyd, 

Mae  ’n  rhaid  i natur  wylo  ar  lan  y bedd  o hyd ; 

Er  hynny,  hoft"  rieni,  mae  cysur  cryf  i cliwi, 

Mae  gennych  ddwy  yn  canu  mwy  ger  bron  yr  orsedd  fry. 

Flynyddau’n  ol,  p’odd  cenais  i?  “ Mae  gennych  blentyn  rnwy, 
Oes  ferch  yn  nef  y nefoedd  fry,”  ond  ’n  awr  mae  gennych  ddwy 
Pam  wylwch  mwy  a chennych  ddwy  ymysg  cerubiaid  pur? 

Eicli  unig  nod  a ddylai  fod,  fynd  atynt  cyn  bo  liir. 


* Anwyl  ferch  Mr.  a Mrs.  rhillips,  Twynyrodyn  House,  Llansamlet. 


ER  COF. 


487 


Mae  Nora  dros  yr  afon,  ac  Annie  Mary  mwy, 

A chulach  ’n  awr  yw  ’r  afon  fawr  i groesi  atynt  hwy ; 

Chwi  groeswch  afcn  angau  yn  awr  heb  unrhyw  fraw, 

0?u  clywed  hwy,  y ddedwydd  ddwy,  yn  canu  ’r  ochor  draw. 

Mae  ’ch  cysylltiadau  pennaf  yn  awr  yng  ngwlad  y nef ; 

Y mae  eich  dwy  anwylaf  mwy  ger  bron  ei  orsedd  Ef ; 

Beth  sydd  yr  ochr  yma  i glymu’ch  serch  yn  hwy? 

O ! dim  at  sy  tu  hwnt  i’r  lli,  lle  mae  y ddedwydd  ddwy. 


ER  C O F.  * 

CANFYDDAIS  long  cdidog  gynt,  yn  hwylio  ger  y lan, 

Gwydr  oedd  y môr,  cân  oedd  y gwynt,  Paradwys  oedd  y fan; 
Ond  trodd  yn  sydyn  o amgylch  penrhyn, 

A íFwrdd  o’m  golwg  ííbdd. 

Mi  wylais  ar  ei  hol  yn  hir, 

Nes  mynd  i ben  y penrhyn  clir, 

A gweìd  yr  hafn  i’r  hon  y trodd. 

Fel  hynny  y canfyddais  ef  yn  hwylio  un  prydnawn, 

O amgylch  penrhyn  angau  du,  mewn  dyfroedd  cryfìon  iawn; 

Yn  sydyn  ífodd — collasom  ef — 

Tu  arall  i’r  farwolgraig  gref, 

Ond  troi  a wnaeth 
I ddwyfol  draeth, 

I mewn  i borthladd  nef  y nef. 

Dilynodd  Iesu  yn  ddi-baid  mewn  anwadalwch  pur, 

Cysondeb  yn  ei  grefydd  gaed  o flwydd  i flwyddyn  hir. 

Mae  crefydd  rhai  fel  comed  wyllt  heb  reol  iddi  ’n  bod, 

Ei  grefydd  ef  oedd  fel  yr  haul  bob  dydd  yn  llanw  ei  rhod. 

Crefyddol  yn  y teulu  clyd  ac  yn  y drystiog  dref, 

Crefyddol  tyddai  ar  y stryd  fel  yng  nghynteddau  ’r  nef. 

Sefydlog  oedd  yn  Seion  gynt  fel  derwen  lonydd  gre, 

Trwy  haf  a gauaf,  gwres  a gwynt,  caed  Watkins  yn  ei  le. 

Galarodd  Seion  ddyddiau  hir  ar  ol  ei  blaenor  mad, 

Fel  praidd  ar  ol  eu  bugail  pur,  fel  teulu  ar  ol  eu  tad. 

Addfwynder  ar  ei  dymer  gaed,  boddlondeb  ar  ei  wedd, 

Ac  ni  oddefai  byfch  i ddim  gyfchryblu  ei  fewnol  hedd. 


* Am  y cliweddar  Mr.  Watkins,  blaenor  parchus  yn  Eglwys  y Trinity,  Abertawe. 


48$ 


GWAITH  ISLWYN. 


Os  codai  môr  gorthrymder  byd,  pailiâi  ef  yn  llon, 

Fel  llestr  ysgafn  nefol  clyd,  fe  godai  gy da  ’r  don. 

Fe  godai  gy da  ’r  don  i’r  lan,  a suddai  ’n  ol  yn  fwyn, 

Yn  erbyn  cwrs  Rhagluniaeth  nef  ni  chodai  air  na  chŵyn. 

Mae  ’r  fordaith  drosodd  erbyn  hyn,  newidiodd  donnog  fòr 
Am  hafn  o anfarwol  hedd  o íewn  i fjariad  Ior. 

Mae  ’n  canu  heddy w ar  y traeth,  lle  nid  yw  ’r  storm  yn  dod, 
Lle  nid  oes  goíid,  poen,  nac  aeth,  na  chysgod  bedd  yn  bod. 

Fel  afon  ddofn  cynyddai  ’i  grefydd  ef 
Wrth  agoshau  at  fôr  dedwyddyd  nef ; 

Preswyliai  engyl  yn  ei  hymyl  hi, 

Bob  ochr  blodau  rhinwedd  geid  ar  daen, 

Hi  olchai  lan  cjundeithas  ar  bob  tu, 

A phan  ymgollai  yn  y bythol  li 
Gadawai  ’r  byd  yn  burach  nag  o’r  blaen. 

’R  oedd  awr  yn  ei  gymdeithas  ef, 

Fel  awr  ar  un  o draethau  ’r  nef, 

Yng  nghlyw  rhyw  gerdd  nefolaidd  lon, 

Yn  hyfryd  swn  rhyw  ddwyfol  don. 

Gadawodd  ar  ei  ol  i’r  byd  esiampl  lawn  o ddwyfol  hedd, 
Gadawodd  lwybr  gwyn  i gyd  i lawr  liyd  borth  y bedd. 

Ei  fywyd  sydd  fel  prydfertli  ddôl,  a thrwy  ei  chanol  lwybyr  cul, 
O ! rhodiwn  ninnau  yn  ei  ol,  trwy  orthrymderau  fil. 


WILLIAM  JOHN,  ABERTAWE.* 

YMAE  fy  adgof  prudd  am  dano  ef 

Fel  adgof  am  ryw  angel  pur  o’r  nef, 

A welais  unwaith  yn  fy  mreuddwyd  llon 
Yn  rhodio  ar  binaclau  ’r  ddaear  hon. 

Rhyfeddu  ’r  ym  yn  awr,  er  mor  hiraethog, 

IT  nef  ei  adael  cyd  mewn  byd  mor  halog, 

Byd  nad  oedd  nemawr  cydymdeimlad  ganddo, 
Trwy  ystod  bywyd  maith,  â dim  sydd  ynddo. 
A fu  ’r  fath.  un,  fy  nghyfaill,  yn  ein  mysg? 

A fu’r  fath  burdeb  mewn  daearol  wisg? 

Wyf  bron  yn  ameu ; ond  dy  ddagrau  heddy  w 
A dystiolaethant  mai  gwirionedd  ydyw. 


* Cyílwynedig  i’w  fab  yng  nghyfraith,  Mr.  J.  Rosser. 


WILLIAM  JOHX,  ABERTAWE. 


489 


Pe  byddai  cwmwl  llawn  o farnau’r  ne£ 
Yn  hongian  yn  fygythiol  goruwch  tref, 
Un  o’i  fath  ef 

Mewn  heol  lonydd,  bell,  ddienw 
Wasgarai  ’r  cwmwl  enbyd  hwnnw. 

Fel  dwyfol  wynt,  ei  weddi  gref 
Ymlidiai  ’r  niwl  i gyd  o’r  nef. 


Yr  ym  yn  teimlo  pan  y collom  un 
O’i  dduwiolfrydedd  ef,  a’i  ryfedd  rin, 
Fod  un  dadleuwr  llai  o’n  tu 
Er  mwyn  yr  hwn  caed  Ior  o’n  hoelior  ni. 


Mor  bur  trwy  ganol  halogedig  fyd 
Y teithiodd  ef,  mor  lân  ei  wisg  o hyd  ! 
Cerddai  mor  ysgafn  dros  y ddaear  hon, 

Ni  chasglai  ddim  o laid  ei  llygredd,  bron. 
O ! gymaint  uwch  na  ni  preswyliai  ef 
Bob  dydd,  a’i  ymarweddiad  yn  y nef, 

Yn  ddigon  uchel  fry  i ganfod  gwawr 
Ardderchog  ddydd  yr  adgyfodiad  mawr, 
Pan  gwyd  ei  gorff  i’r  uchder  pur  a dwyfol 
Lle  y preswyliai  ’i  ysbryd  yn  w7astadol. 


Pan  fyddai  arddanghosfa  yn  y dref, 

Idd  ei  ystafell  ddirgel  elai  ef. 

Ni  chlywai  braidd  olwrynion  masnach  byd, 

Na  gyriad  y cerbydau  trwy  ’r  ystryd. 

Fel  môr  yn  boddi  swn  y ífrydiau  sydd 
Yn  cydlifeirio  iddo  nos  a dydd, 

Efelly  môr  eangaf  Tragwyddoldeb 

A lanwai  fyth  yn  uwch  ar  draeth  ei  bell  dduwioldeb — 
Llwyr  foddai  swn  y byd,  swn  afon  amser, 

Dros  raiadr  angau  sydd  yn  syrthio  i’r  bythol  ddyfnder. 


Meddyliais  heddyw,  gy faill  ffyddlawn,  gwiw, 
Mai  yn  y pentref  y dylasai  fyw, 

Neu  mewn  unigaidd  dŷ  ar  ael  y bryn, 

Yn  swn  y rhaiadr  tragwyddol  wyn 
(Gwyn  fel  ei  ysbryd  ef) — rhyw  bell  uchelfan, 

0 swn  y byd  ar  fynwes  buraf  anian. 

Ond  digon  nerthol  oedd  ei  grefydd  ef 

1 fyw  yn  santaidd  yn  y boblog  dref. 

A ! digon  cref  oedd  aden  ei  dduwioldeb 
I’w  godi  ef  at  bethau  tragwyddoldeb 
O ganol  twrf  y byd  a’i  ddaearoldeb 


490 


GWAITH  ISLWTN. 


Nac  wylwn  mwyach  ar  ei  ol,  fy  mrawd ; 

Ond  ar  ei  ol  dilynwn  yn  ei  rawd. 

Wrth  syllu  ’n  ol,  y mae  ei  lwybr  ef 
Yn  oleu  nes  ymgolli  yn  y nef. 

Cul  lwybr  oedd  trwy  ystod  einioes  faith, 

Ond  tua  phen — godidog  ben  y daith, 

Yn  sydyn  trodd  i’r  heol  ddwyfol  sy 
Yn  ilawn  dragwyddol  gan  dorfeydd  diri 
O waredigion  ac  angylion  fry. 

Ffarwel,  arddercíiog  gyfaill,  hyd  y borau 

Y cawn  dy  gwrddyd  yn  y pell  ororau, 

Gororau  nad  oes  mynwent  yn  eu  duo, 

Na  moroedd  y rnwynhad  byth,  byth  yn  treio. 
Gorífwysfa  gyda  ’r  seintiau  fry  sy  ’n  canu, 

Y rhai  nid  oedd  y byd  yn  deilwng  o’u  meddiannu. 


I fedd  oer  fe  wywodd  Ann. 

Diau  ni  roes  angau  syn 
Ymosodiad  mwy  sydyn; 

Amheus  wyf  am  y son 

0 dorri  i lawr  Ann  dirion. 

Ow  ! dorri  mewn  rhyw  deirawr 
Fath  degwch  i lwch  oer  lawr! 

Ein  hygar  Ann  ! Ai  gwir  y w 
Dy  roddiad  i ár  heddyw? 

A enhuddwyd  brydnawn  heddyw 
Dy  bur  wedd — d’wed,  ai  breuddwyd  yw? 
Ni  elwn  i gan  alar 
Sydyn,  i’th  ddilyn  i’th  âr; 

Dy  gefnder,  rhy  dyner  dyn 

1 ddylaith  oer  dy  ddilyn. 

Gwae  ludd  ! Pwy  allai  gladdu 
Yn  nhymor  gwawr,  Ann  mor  gu? 

Mae  ’n  eira  ! O,  mae  ’n  aros 
Ar  dy  lwch,  Ann  dyner  dlos  ! 

Bwrw  ei  seintiol  buredd, 

Eira  Duw  fyn  ar  dy  fedd. 


ER  COF  AM  ANN.* 


M mlodau  ’i  dyddiau  diddan 


* Priod  Mr.  Edmund  Williams,  Pontllanfraith,  yr  hon  a fu  farw  yn  dra  sydyn 
Mawrth  6,  1876,  yn  31  oed. 


Y MORWR. 


491 


Mae  ’n  hwyr,  rhy  hwyr  i eira, 

Ond  er  mwyn  Ann  ddiddan  dda — 

I hardd  lân  arwyddlunio 
Dy  burder,  gwiwder  dy  go. 

Ber  dy  oes  briodasol ; 

Mae  ’n  drist  gweld  Edmund  ar  ol. 
Wylaf  od  af,  wr  di-hedd, 

Yn  agos  i’w  unigedd. 

Fy  awen  brudd  ni  fyn  bron 
Ei  weled,  wr  anhylon. 

Aniddan  heb  Ann  beunydd, 

Heb  Ann  a’i  serch  ba  hoen  sydd? 

O,  gwmwl  dig  ! Mal  y daeth 
Y groglenog  Ragluniaeth 
Dros  ei  aelwyd  siriolwedd  ! 

Dyddiau  rhy  forau  i fedd. 

Ann  wenlwys,  gorffwys  yn  gu 
Isod,  nes  delo  Iesu 
I th  alw  o fedd  i’th  ail  fyd, 

Faith  lwyddfawr  fythol  hawddfyd. 
Doi  o’r  llwch,  wedi  ’r  holl  lid, 

0 âr  Beulah  ’n  drybelid  ; 

Gwahanol  fythol  a fydd 

Yn  Nuw,  dy  arwedd  newydd; 
Gwedd  loew,  dragwyddol  ieuanc, 
Uwch  gofal  trist,  uwch  gafael  tranc. 
Hynod  fydd  dod  o fedd  dig, 

Gyda  ’r  dorf  fendigedig, 

1 íÿw  byth  yn  y nef  bau, 

Heb  ail  ing,  heb  ol  angau. 

Henffych  wiwfad  bêr  adeg, 

Fy  nghyfnither  dyner  deg  ! 

Glyn , brydnawn  ei  hinglawn  angladd 


Y M O R W R . 

OMAE  un  galon  dyner  ymhell  tu  hwnt  i’r  11  i, 
î Oes,  mae  un  galon  heno  yn  teimlo  drosot  ti ; 
Lle  cwyd  y lan  ei  hysgwydd  o greigiau  draws  y llif, 
A’r  tonnau  yn  addoli  wrth  draed  y creigiau  hyf; 

Lle  eistedd,  rhwng  y tonnau  yr  Ynys  fawr  ei  bri, 

A’r  moroedd  yn  cydnabod  ei  maith  awdurdod  hi ; 


492 


GWAITH  ISLWTN. 


O ! y mae  llygad  yn^  yn  effro  trwy  y nos, 

A’i  dagrau  ar  ei  grudd  fel  gwlith  ar  dyner  rudd  y rlios. 
Mae’tli  gof  yn  arogl  hyfryd,  a’th  enw  ’n  brid  i’w  bron, 

A’i  chariad  yn  ei  mynwes  lân  ar  dàn  yr  ennyd  hon. 

Hi  gly wodd  lais  yr  awel  fu  ’n  dawel  fwyn  y dydd, 

Yn  rhuo  o’r  mynyddau,  a’r  storm  o’i  rhwymau  ’n  rhydd, 

Yn  galw  ar  y moroedd  i godi  ar  bob  tu, 

Trwy  ’i  hudgorn  o daranau,  ei  nerthol  udgorn  fry. 

O ! mae  y ddawn  ddarlunia  yr  aeth  a’r  ofnau  syn, 

Y pryder,  a’r  distawrwydd,  a’r  anadlu  byr,  bryd  hyn? 

A’i  baban  ar  ei  mynwes  hi  elai  at  y ddôr — 

Y mae  ei  thỳ  yn  sefyll  ar  ael  yng  ngwydd  y môr. 

Yr  oedd  y tonnau  ’n  disgyn  fel  deri  ar  y traeth, 

A thaflai  ’r  môr  o’i  safn  gwyn  afonydd  pur  o laeth ; 

A chodai  ambell  wendon  o eigion  du  yr  aig, 

Fel  mynydd  mawr  o ddyfroedd  yn  uchel  dros  y graig. 
Arweiniai  ’r  gwynt  y tonnau  wynion  tua  ’r  lan 
Reng  ar  ol  rheng,  a gy rrai  y gwlaw  fel  tonnau  ban ; 

A’r  mur  o greigiau  gwynion  ym  mron  y llanw  cryf 
Orchuddid  obry,  a’u  pennau  yn  aml  dan  y llif. 

Yn  awr  arllwysa’r  nefoedd  ei  tlirysorfeydd  o wlaw 
Fel  nentydd  o’r  cymylau,  a chwyd  y môr  bob  llaw. 

O,  mae  y ddawn  ddarlunia  yr  aeth  a’r  ofnau  syn, 

Y pryder,  y distawrwydd,  a’r  olwg  drom  bryd  liyn? 
Edrycha  ar  ei  baban,  ei  baban  tyner,  mwyn  ; 

Mae  ’n  gwenu  ar  ei  mynwes,  a’i  wên  yn  llawn  o swyn. 

O na  bai  Ilygad  gan  y storm  ! Mae  ’n  gwenu  ar  ei  bron, 
Angylaidd  ddiniweidrwydd  yn  gwenu  ’r  funud  hon. 

Edrycha  tua  ’r  wybren,  uwchlaw  ’r  cymylog  do  ; 

Mae  ainas  fawr  y ser  dan  len,  a phyrth  y nef  ynghlo. 

Ust,  ust ! pa  brudd  ochenaid,  pa  lais  wylofain  sy 
Ar  enau  oer  yr  awel,  yn  codi  o’r  eigion  hy? 

Oyffroa  ’i  chalon  ynddi,  a chryna  dan  ei  bron, 

Fel  taran  yn  y cwmwl,  fel  llestr  ar  y don. 

Rhyw  gadarn  long  wrth  hedeg,  ail  eryr  dros  yr  aig, 

Fel  priddgawg  brau  ymddrylliodd  ar  ddannedd  cellt  y graig, 
Lle  drylliodd  llawer  ílanw  ei  donnau  beilch  i gyd, 

Lle  torrodd  llawer  taran  ei  hudgorn  mawr  mewn  llid, 

A lle  y crygodd  llawer  storm  a chorwynt  croch  cyn  hyn, 

Hi  suddodd  i’r  dyfnderoedd,  ac  uwch  ei  beddrod  gwyn, 

Yn  golofn  fawr  o ddyfroedd  i fyny  chwydda  ’r  don 
A’r  dryllion  a’r  hwylbrenni  fel  fforest  yn  ei  bron. 

A,  long  gyfoethog,  gadarn,  mawreddog  oedd  ei  gwedd 

Y dcloe  wrth  aru  ’r  eigion  sydd  heno  iddi  ’n  fedd ; 

A bloeddai  llawer  tyrfa  o’r  lan,  pan  welent  hi 


Y MüRWR. 


403 


O’r  gorwel  yn  dyrchafu,  fel  duwies  ar  y lli ; 

A llawer  tro  yr  hwyliodd  hyd  brif-ífyrdd  pell  yr  aig, 

Ac  liwyliodd  yn  ddiogel  hyd  ymyl  llawer  craig. 

Ond  daeth  ei  hawr,  ei  holaf ! A mil  o donnau  hy 
A gydymdorrant  ar  y bwrdd,  a thaflant,  hyrddiant  hi 
Yn  gyflyin,  fel  llucheden,  dros  anial  gwyllt  yr  aig, 

Nes  suddo  ’n  llawn  o donnau  i’w  bedd  o dan  y graig 
Ond  ust ! pa  lef  w}7lofus  sy  ’n  codi  eto  o’r  lli  ? 

Pa  brudd  ochenaid  eto,  o pa  alaethus  gri? 

Mae  calon  gwraig  y morwr  yn  ehwyddo  yn  ei  bron, 

Fel  cawod  yn  y cwmwl,  wrth  wrando  ’r  adsain  hon. 

“Rhyw  forwr  íel  fy  mhriod,”  hi  dybia  ynddi  ei  hun, — 
“Brawd,  chwaer,  i ddatgan  iddynt  ei  syniad  nid  oes  un, — 
Rhyw  forwr  gwlyb  o’r  tonnau,  yn  rhynllyd  noeth  ei  fron, 
Sy  ’n  ceisio  dringo’r  creigiau,  a’i  waed  yn  rhuddo’r  don  ; 

Yn  awr  ar  golli  ei  afael,  a’i  ruddiau’n  ddu  gan  fraw, 

Y dyfnder  aruthr  dano,  a’r  creigiau  crog  uwchlaw, 

O,  pwy  ddajlunia’i  gyflwr,  yn  noeth  i’r  dymhestl  hy, 

Heb  noddfa  rhag  y gwyntoedd,  heb  gysgod  rhag  y lli ! 

Fy  mhriod,  O fy  rnhriod,”  hi  dybiai  ynddi  ei  hun, 

Tra’n  edrych  ar  ei  baban,  ei  baban  teg  ei  lun, — 

“Mae’th  fynwes  dithau  heno  yn  oer  yng  ngwely ’r  don, 

A’r  môr  yr  hwylit  arno  gy nt  yn  goi*fl\vys  ar  dy  fron ; 

Ac  nid  oes  golofn  ar  dy  fedd,  O,  nid  oes  yno  un 
I wlitho  blodau  adgof  â dagrau  hiraeth  cun. 

O am  gael  huno  gyda  thi  ym  meddrod  maith  y don, 

Per  huno  yn  dy  ymyl,  a’th  faban  ar  fy  mron !” 

O ! gwel  ei  thỳ  yn  plygu  ar  ymyl  serth  yr  aig, 

O ! gwel  y don  yn  codi  yn  llawer  uwch  na  ’r  graig. 

Gwel  lyn  o wlaw  yn  arllwys  o gwmwl  llawn  uwchben 
Fel  rhaiadr  trwy  ’r  agenog  do  ar  hyd  ei  liaelwyd  wen. 

Y mae  y trawstiau  oesol  yn  crynu  yn  y mur, 

A’r  gwyntoedd  yn  eu  plygu  fel  pan  yn  geinciau  ir. 

Mae  ’r  nef  yn  duo  hyd  y ser,  mae  ’r  graig  mewn  ing  islaw' 
Yn  clymu  ei  hunan  wrth  y tir  gan  daflu  ’r  tonnau  draw. 
Ond  llaesu  mae  y seiliau,  a chodi  mae  y môr, 

O ! dacw  ’r  tonnau  ’n  rhuthro  i mewn  fel  diluw  trwy  y ddôr. 
A phlygodd  yr  adeilad  ar  ogwydd  tua  ’r  aig, 

A threiglai  ’r  oll  i lawr  i’r  môr  yn  ddrylliau  dros  y graig, 

0 ! erchyll  oedd  ei  gweled  ’r  ol  colli  ei  gafael  fry, 

Yn  syrthio  gyda’r  tonnau  ar  ddrylliau  mân  ei  thŷ, 

Rhy  erch  ei  gweled  yno  a’i  throed  ym  medd  ei  gŵr 
Am  ennyd  byr  yn  ceisio  dal  ei  baban  uwch  y dŵr, 

Fel  pe’n  disgwyl  i ryw  angel  ei  ddwyn  â thyner  law 

1 gol  rhy  w íainaeth  dirion  yn  y gwledydd  tawel  draw. 


404 


GWAITH  ISLWYN. 


A ! nid  oedd  angel  yno,  a thynnodd  ef  i’r  aig 
Yn  ol — a suddai  ’n  araf  a’i  golwg  ar  y graig. 

Bu  farw  lieb  ochenaid  yn  dawel  yn  y dŵr, 

Yn  ddedwydd  marw  yr  un  awr  a’i  baban  hoff  a’i  gŵr. 
Hi  gafodd  ei  dymuniad  y nos  ofnadwy  hon, 

Cael  huno  ym  medd  ei  phriod,  a’i  fabm  ar  ei  bron. 
Ond  braidd  na  archai  ’r  Nefoedd  o’u  llys  serenol  ban 
I’r  môr  ddiflannu  byth,  a floi  am  byth  o wydd  ylan. 


’LE  mae  ’r  seren  fawr  a thanbaid  a oleuai  Gymru  fad  ? 


Ac  y gorfoleddai  miloedd  unwaith  yn  ei  llewyrch  rhad  ? 
Mae  ’r  tywyllwch  tew  sy  ’n  canlyn  ei  machludiad  athrist  hi 
Yn  dywedyd  pa  mor  ddisglaer  ac  mor  fawr  uwch  Cymru  fu. 

Hi  arweiniodd  bererinion  fel  y seren  honno  gy nt, 

Pererinion  o dŷ  Gomer  at  y Ceidwad,  hardd-deg  hynt ; 

Ar  ffurfafen  niwlog  amser  gogoneddus  oedd  ei  gwedd, 

Ond  machludodd  i ogoniant  llawer  mwy,  dros  ymyl  bedd. 

Morris  enwog ! O mor  swynol  fu  ei  ddawn  dan  ryfedd  hwyl ! 

’R  oedd  ei  lais  fel  udgorn  Seion  yn  gwahodd  y dorf  i’r  ŵyl, 
Gŵyl  danteithion  Iachawdwriaeth,  gŵyl  ddarparodd  Duw  ei  hun 
1 arddangos  ei  oludoedd,  ac  i dorri  angen  dyn. 

Ar  esgynlawr  y Gymanfa  brenin  ar  ei  orsedd  oedd, 

Ac  o amgylch-ogylch  iddo  clywid  Jubiliaidd  floedd, 

Bloedd  tyrfaoedd  o droseddwyr  wedi  cael  rnaddeuant  rhad, 
Llawen  floedd  gan  bererinion  wedi  canfod  cyrrau  ’r  wlad. 

Ar  ei  daith  deffroai  ’r  siroedd,  ac  os  ar  y mynydd  ban 
Y byddai  yr  addoldy  unig,  dringai  y torfeydd  i’r  lan. 

Nid  oedd  ond  Efengyl  yno,  ond  yng  Nghymru  digon  yw 
I grynhoi  rhy  w dorfoedd  dirfawr,  a gwneyd  y lle  yn  dŷ  i Dduw. 

Dyfod  wnaent,  parhau  i ddyfod  er  mor  unig  fyddai  ’r  fan, 

Yno  llawen  gydgyfarfod  hen  ac  ieuainc,  cryf  a gwan ; 

Rhaid  oedd  newid  yr  addoldy  bellach  am  yr  awyr  las. 

I gyhoeddi,  yn  eangder  natur,  drech  eangder  gras. 

Braidd  na  thybiem  weld  angylion  ar  y cwmwl  uwch  y llju, 

Fel  yn  disgwyl  i ry  w galon  deimlo  edifeirwch  cu, 

A ! mor  fynych  esgynasant  o’r  odfeuon  nerthol  hyn 
Mewn  llawenydd  i’r  gogoniant,  wedi  ’r  bregeth  ar  y bryn. 


Y PARCH.  W.  MORRIS,  TY  DDEWI. 


DR.  JONES. 


495 


Meistr  mawr  y gynulleidfa,  meistr  y Gymanfa  fawr! 

Mae  dy  lais  yn  ddistaw  heddyw,  mae  dy  le  yn  wag  yn  awr. 
Diau  melus  ydyw  goríFwys  wedi  ’r  fath  lafurus  daith, 

Ac  anhraethol  yw  y wobr  wedi  dydd  mor  llawn  o waith. 

GorfFwys  oddiwrth  dy  lafur,  canlyn  mae  ’th  weithredoedd  pur, 
Dy  ganlyn  mae  dy  alwedigion  tua  ’r  nefol  dwyfol  dir, 

Rhai  a alwyd  trwy  arddeliad  ar  dy  weinidogaeth  di, 

Maent  yn  dringo  bryniau  amser  ar  dy  ol  yn  araf  fry. 

O ’r  annhraethol  ychwanegiad  at  ei  fwynhad  o’r  nef  ei  hun, 
Fydd  eu  gweled  hwy  yn  dyfod  yno,  bob  yn  un  ag  un  ; 

0 ! mor  felus  fydd  ymddiddan  dan  gysgodau  ’r  bywiol  bren 
Am  yr  oedfa,  am  y frawddeg  a’u  cychwynnodd  tua  ’r  nen. 

Gan  y fath  awd  urdod  gerddai  gyda  ’i  weinidogaeth  ef, 

Gan  y sanctaidd  hyfdra  deimlai  i gyhoeddi  gair  y Nef, 

Braidd  na  thybiem  iddo  dderbyn  ei  gomisiwn  gyda  ’r  11  u 
A’i  derbyniodd  ar  y mynydd  lle  ’r  esgynnodd  Iesu  fry. 

Ac  os  ydyw  ’r  llaw  yn  llonydd  fu  yn  hau,  mae  ’r  had  yn  fy w, 
Ac  mewn  llawer  calon  bellach  aur  dywysen  aeddfed  yw. 

Mae  y gauaf  wedi  pasio,  gwanwyn  gras  ar  roi  ei  le 

1 dragwyddol  haf  gogoniant  sydd  i ddwyn  y grawn  i dre. 


DR.  JONES.* 

RHYW  fan,  os  penderfynai — ei  gyrraedd, 
Nid  oedd  garw  a’i  rhwystrai; 

Os  pell,  efe  nis  pallai, 

Heibio  rhwystr  yn  ewybr  ai. 

E geisiai,  nid  yr  agosaf, — fe  rodd 
Ei  fryd  ar  y pellaf ; 

Buan  aeth  i’r  ban  eithaf 
0 lwydd  sy — uwch  miloedd  saf. 

Ni  flinai  nes  bod  yn  flaenaf ; — gyda 
Y dysgawdwyr  pennaf 
Drwy  sicr  gydraddolder  y saf ; 

Bod  yn  ail  oedd  bod  yn  olaf. 


Englynion  ar  gjílwyniad  tjsteb  i’r  Parch.  J.  H.  Jones,  A.M.,  Ph.l>., 


4D6 


GWAITH  ISLWYN. 


Braf  esgyn  i Brif  ysgol — Almaenawl, 

Mynnu  ’r  glod  ucliraddiol ; 

I’n  gwlad  ni  e gludai  ’n  ol 
Ei  liurddenw  arddunol. 

Dychwelodd  wedi  chwiliaw — anoddyfn 
Athronyddiaeth  drwyddaw  ; 

Mynnai  i dref  o’r  Almaen  draw 
Ei  llenyddiaeth  oll  yn  eiddaw. 

Taenwyd,  fe  ledwyd  o’i  flaen — lioll  grebwyll 

Y gerubiaidd  Almaen ; 

Bro  deg  o burdeb  ar  daen, 

Bro  ddedwydd,  beirdd  a’i  hadwaen. 

Iach  diroedd  uchdaearawl, — ymylau 
Melus  y tragwyddawl ; 

Edwyn  uchder,  gwychder,  gwawl, 

Haul  y Menwyd  Almaenawl. 

ííollawl  ryglyddawl  y w ’r  glod — urddasol 
Drwy  ddwysaf  fyfyrdod ; 

Eangder  o deilyngdod 
A llwyr  nerth  enillai  ’r  nod. 

Cycliwynnodd  heb  un  noddwr — i’w  helynt 
O Walia  ’n  ieuanofwr ; 

O 7 

Heb  un  o’i  du,  neb  yn  dŵr, 

E ddelai  ’n  ben-raddolwr. 

Olrheinia  lawer  lienaeg — rliwydd  hefyd 

Y sieryd  y Syriaeg  ; 

Ie  ’r  hybarch  Arabaeg, 

Fel  y dyner  Omer  aeg. 

Alpaü  oedd  rwystrau  ei  fawr  hynt, — cuchiog 
Pan  yn  cychwyn  arnynt ; 

Gwir  anhawdd,  geirwon  oeddynt, 

Ond  olgofion  weithion  ynt. 

Ef  fagwyd  i orchfygu, — llaw  anian 
A’i  lluniodd  i faeddu  ; 

Dedwyddyd  ei  fywyd  fu 
Am  dir  uchaf  ymdrechu. 


CYFLWYNIAD  TYSTEB. 


497 


Ac  ai  ’mrawd,  ai  Cymro  ydyw — y gŵr 
Gaf  mor  glodfawr  heddyw? 

E dâl  adrodd,  diledryw 
Gymro  o waed  Gomer  yw. 

Siomedig  iawn,  os  symuda — o’n  mysg,  ’ 
Fyddwn  mwy  yng  Ngwalia ; 

Mae  dymuniad  teimlad  da, — 

Er  tir  Gomer  trig  yma. 

Teulu  di-nod,  tylodion  ydym, — heb 
Ober  cymwys  eiddym ; 

Er  hyn  oll  cywir  iawn  ym, 

Mae  mynwes  gynnes  gennym. 

O’m  henaid  y dymunaf — i’n  doethawr 
Y bendithion  pennaf ; 

Erddo  bydded  nodded  Naf 
Trwy  ’i  helynt  i’w  awr  olaf ! 


CYFLWYNIAD  TYSTEB.* 

OPWY  sydd  yn  teilyngu  bod 
) Mor  uchel  ar  fynyddau  clod 
A’r  gŵr  sydd  wedi  treulio  ’i  oes 
I arwain  dynion  at  y Groes, 

I ddwyn  yr  aflan  at  y fíynnon 
Agorwyu  gynt  mewn  dwyfol  galon? 

Fe  erys  hwn  mewn  parch  y pryd 
Pan  na  fydd  cof  am  fawrion  byd. 

O dan  dywyniad  haul  prydnawn 
Y mae  ’r  cymylau  ’n  brydferth  iawn; 

Er  hyn  cymylau  ydynt  hwy, 

Ac  er  mor  brydferth  ynt  ni  welir  monynt  mwy. 

A chlod  y byd,  cyfíelyb  yw 
I gwmwl  gwan,  neu  flodyn  gwyw ; 

Ond  parch  yr  un  a berchir  heno, 

Nid  cwmwl  yw  yn  myned  heibio, 

Ond  seren  fawr 
Nad  aiff  i lawr ; 


Ar  gyflwyniad  tysteb  i’r  Parcli.  D.  Howells,  Abertawe. 

2 i 


498 


GWAITH  ISLWYN. 


Hi  litlira  i dragwyddol  rod 
Ar  ol  i amser  beidio  bod ; 

Llewyrcha  yn  y deyrnas  rad 
Sy  fry,  sef  teyrnas  fawr  y Tad. 

Pan  elo  awel  dros  y ddôl, 

Mae  ’n  gadael  tonnau  ar  ei  hol ; 

Ond  buan  y llonyddant  oll, 

A’r  argraíî'  a i gyd  ar  goll ; 

Ond  pan  y pasio  angel  pur 
Drwy  ganol  y ffurfafen  glir, 

Mae  ’n  gado  ar  ei  ol  ífrwd  o ddisgleirdeb  hir. 
A gwel  rhyw  fardd,  ymhen  canrifoedd, 

Ry w ddarn  o’r  argraíì*  ar  y nefoedd. 

Efelly  am  yr  un  a berchir  heno, 

Bydd  cof  am  ei  dduwioldeb,  wedi  ei  huno, 

Yn  aros  ar  y byd,  yn  foddion  i’w  sancteiddio; 
Fe  erys  y disgleirdeb  pan  fo  ’r  seren 
Ei  hunan  wedi  gado  y ffurfafen. 

Ei  gy dymdeimlad  ef 
Ag  achos  Brenin  nef 

Sydd  eang  iawn  bob  pryd  ; 

Gofala  am  bob  man, 

Yr  oll,  ac  nid  y rhan; 

A dyd  ei  ysgwydd  dan 
Y baich  i gyd. 

Gofala  megys  tad 
Am  holl  eglwysi  ’n  gwlad  ; 

Edrychant  hwy  i fyny  ato  ef 
Fel  un  yn  byw  o hyd 
Yng  ngoleu  bythol  fyd, 

Yn  ymyl  nef ! 

Bhyw  batriarchaidd  fri 
Yn  perthyn  iddo  sy, 

Mae  ’n  deilwng  iawn 
O gael  y dysteb  hon, 

Ac  nid  yw  hi  otid  ton, 

Un  don  o fôr  ein  caredigrwydd  llawn. 

Boed  ei  brydnawn  yn  hyfryd  glir, 

O bydded  ei  brydnawn  yn  hir ! 


ENGLYNION  PRIODASOL. 


499 


Oncl  er  dymuuo  hyn,  mae  ’r  dydcl  yn  ffoi, 

Oymylau  ’r  hwyr  yn  dechreu  ymgrynhoi ; 

Mae  yntau  ’n  sefjdl  rhwng  y ddeufyd 
Yn  awL-  rhwng  dwy  olygfa  bywyd, 

Ond  hyfryd  ywy  ddwy  olygfa ; 

O’i  ol  santeiddrwydd  pur,  o’i  ílaen  tragwyddol  Wynfa. 
Ac  os  y w ’r  llygad  fel  yn  pylu, 

Wrth  edrych  ar  y Gair  bu  hynny ; 

Ac  os  yw  ’r  ysgwydd  fel  yn  crymu, 

Rhyw  nefol  faich  achosodd  hynny. 


ENGLYNION  PRIODASOL* 

T’W  priodas  mae  ’n  hawdd  pryclu — mae  ’r  hwyl 
Mor  hawdd  ag  anadlu, 

Fy  awen  gynnes  fyn  ganu, 

Rhoi  mer  y gerdd  i bâr  mor  gu. 

Fel  engyl,  uwch  gaf'ael  angen, — eu  ceir, 

Is  coron  tyngedfen ; 

Ernes  wiw  yw  ’r  Ynys  Wen 
Oludog,  o’r  ail  Eden. 

Cymydvog  serchog  y sydd — i minnau, 

Er  mynych  law^enydd, 

Pennod  o tfraethder  peunydd 
Bellach  o’i  gyfeillach  fydd. 

Ar  hanner  nos  dos,  od  wyd — yn  ddwysglaf, 

Cei  ddysglaid  o ffraethfwyd  ; 

Ei  athrylith  ar  aelwyd 
I Isllwyn  byth  sy  well  na  bwyd. 

Pwynt  llonfawr  yw  Pontllanfraith — teg  oror 
Lletygarwch  perffaith, 

Cynheswyd,  llonnwyd  y llaith, 

Croesawycl  cennad  Crist  ganwaith. 

Arhoed  nodded  Ior  nef — ar  y lle, 

Er  eu  llwydd  a’u  tangnef, 

Eu  nawdd  hwy  fo  ynddo  Ef, 

Eu  harweinydcl  i’r  wiwnef. 

* Cyfansoddwyd  ar  achlysur  Priodas  y Parch.  J.  Davies,  Brynmawr,  â Mrs. 

Jones,  Pontllanfraith. 


00 


GWAITH  ISLWYN. 


Sanctaicld  fo  eich  aidd  trwy  eich  oes — eich  dau, 
Dal  arch  Duw  mewn  pur-foes, 

Dal  honno  tra  deil  einioes 
A llaw  gref  yn  Gelligroes. 

A darpariad  Iôr  y Purwr — a ddwys 
Gyfaddaso  ch  cyflwr, 

I rodio  ’ngwydd  Gwaredwr, 

Wedi  ’r  daith  a rhydio  ’r  dŵr. 


Y GWANWYN. 

GWANWYN  ddwg  a ennyn  ddawn — holl  anian, 
Yn  llawenydd  cyflawn, 

Gwedi  hir  gwsg  daear  gawn 
Wythwaith  bywiocach  weithiawn. 

O’i  gwely  rhew  geilw  ar  hon, — a deffry 
O’i  diffrwyth  hun  weithion  ; 

Natur  at  ei  llafur  llon 
A ddwg  newydd  egnion. 

Gwanwyn  bair  geinion  borau, — a thlysa  ’r 
Berth  laswerdd  â blodau, 

Agorodd  glwm  pob  gardd  glau, 

Rhoes  anadl  i’r  rhosynau. 

Y gwŷdd  o’r  newydd  grynhoant — glydwch 
A goludoedd  tyfiant, 

Cau  mewn  hedd  am  y cwm  wnant, 

Y mynyddoedd  amnoddant. 

Yr  aweJ  bêr  a chwery — âg  arogl 
Fy  ngardd  gywrain  obry ; 

Caf  hon  yn  cau  i fyny 
O 1 *os  teg  hyd  ddrws  y tŷ. 

Mor  ddedwydd  y myrdd  adar ! — eu  cyngerdd 
Wna’r  cangau  yn  llafar 
O fawl  byw;  gwylltryw  a gwâr 
A gân  y fawlgerdd  gynnar. 

Y gro  ’n  nawseiddio  y sydd — o’i  rewrwym, 

Mae  ’r  aradr  yn  hollrydd  ; 

Pwy  a draeth  hoen  amaethydd  ? 

E gwyd  i’r  dasg  gyda  ’r  dydd. 


ER  COF. 


501 


E R COF.* 

YR  wyf  yn  meddwl  ambell  bryd  mai  hyfryd  ydyw  marw, 
Cyn  hwylio  i maes  o’r  hafn  clyd  i’r  môr  a’r  storom  arw; 
Cael  troi  yn  ol  i fynwes  Duw 
O hafn  mebyd,  hyfryd  yw. 

Pan  fyddo  rhosyn  yn  yr  ardd  yn  gwrido  yn  y boreu, 

Gwell  filwaith  i ryw  angel  hardd  ei  dorri  ar  ei  oreu ; 

A’i  gipio  i’r  baradwys  dlos, 

Cyn  teimlo  awel  oer  y nos. 

Wrth  weld  o bell  y dwyfol  dir,  lle  mae  hi  ’nawr  yn  gwrido, 
“Gwell  ydoedd,”  medd  y deall  clir,  “gwell  oedd  i’r  nef  ei  chludo;” 
A llonydd  ydyw  ’r  deall  gwiw, 

Ond  llonydd  ìjm  o ddagrau  yw. 

O fynydd  pell  y Dwyfol  Air  er  gweld  y ddinas  nefol, 

Y porth  o berl,  y llys  o aur,  lle  mae  hi  mwy  ’n  gartrefol, 

Eu  gweld  yr  ym  drwy  gawod  drom 
O ddagrau,  a thrwy  niwl  o siom. 

Pwy  feddyliasai,  gan  mor  hardd  eich  rhosyn  anghydmarol, 
Focl  awel  angau  yn  yr  ardd  deuluaidd  mor  gynarol ! 

Tra  syllech  ar  ei  thegwch,  daeth 
Y marwol  wynt,  a gwywo  wnaeth. 

O ! cofiwch  beunydd,  er  mai  angau  du 
A’i  dygodd,  nad  oedd  ef  ond  gwas  i’r  Un 
Ddywedodd  unwaith,  Dygwch  ataf  fi 
Blant  bychain,  dygwch  i fy  mynwes  gun.” 

Yr  oedd  yn  dlawd  bryd  hwnnw,  ac  heb  le 
I dderbyn  ei  gy feillion,  nac  i roi 
Ei  ben  ei  hun  i lawr  pan  fyddai  ’r  ne 
Yn  duo,  a goleuni  dydd  yn  fioi ; 

Ond  erbyn  heddyw  mae  ’r  anfarwol  fyd 
011  yn  ei  feddiant,  tŷ  ei  Dad  i gyd, 

I dderbyn  ei  gyfeillion  pan  fo  gw^edd 
Y byd  yn  duo  dan  gymylau  ’r  bedd. 

Mae  ’n  hofíi  y rhai  bychain  ; trugarha 
Wrth  eu  heiddilwch,  a’u  cymeryd  wrna 
I’w  fynwes,  cyn  bo  awel  adfyd  croes 
Yn  dymhestl  ar  anialwch  canol  oes. 


* CyÜwynedig  i Mr.  a Mrs.  Jones,  Barford  Street,  Llundain,  ar  farwolaeth 

eu  plentyn. 


502 


GWAITH  ISLWYN. 


Pwy  ŵyr  am  brofedigaeth  fel  efe, 

Am  wae  y byd ; ac  0,  am  wynfyd  ne  ? 

Fe  deithiodd  ffordd  y byd  yn  wael  ei  wedd, 
A chafodd  hi  yn  arw  hyd  y bedd, 

A threfna  i’r  rhai  bychain  lawer  pryd 
Ddiangfa  foreu  rhag  holl  boenau  r byd. 

Efe  sy  ’n  gwybod  p’un  ai  hwyr  ai  boreu, 

Ai  mordaith  faith  ai  mordaith  fer,  sydd  oreu. 

Du  yw  y cwmwl ; ond  tragwyddol  ddydd 
Tu  ol  i’r  cwmwl  du  yn  torri  sydd ; 

Mae  llygad  all  ei  weled — llygad  ffydd. 

Blin  yw  ’r  ysgariad  ; ond  tragwyddol  fydd 
Y cyfarfyddiad  draw  a ddaw  ryw  ddydd. 

O ! mor  wahanol  fydd  ei  dull  a’i  gwedd 
Pan  nesaf  cwrddoch  y tu  draw  i’r  bedd ! 
Angylaidd  nerth  yn  lle  y gwendid  fu; 

Yr  hyn  sydd  farwol  wedi  ’i  lyncu  fry 
Gan  fy wyd ; y cynheddfau  boreu  llym 
Yn  dcíadblygedig  mewn  anfarwol  rym ; 

Ei  mebyd  gyfnewidir  yn  y nef 
Am  fesur  oedran  ei  gyflawnder  Ef. 


EHUDDOS  Y MORFA. 

OBBY  ger  y gloew  araflyn 

Sy  ’n  ariannu  bron  y dyffryn, 
Wele  ruddos  hardd  y morfa 
Yn  crechwenu  mewn  gorffwysfa. 
Hofìa  ’r  lleoedd  mwyaf  dirgel, 

Lle  mae  ’r  dŵr  yn  fwyaf  tawel, 

Gan  ysgoi  y deifr  a’r  nentydd 
Sy  mewn  bâr  a chyífro  beunydd. 

Mae  ei  ddail  yn  fawr  a chyflawn, 

Yn  addurno  ’i  frigyn  blodlawn  ; 

A’i  felynliw,  ddisglaer  flodyn, 

Hongia  ’n  berl  goruwch  y gloewlyn. 
Mae  ei  floenos  wrth  flaendarddu 
Fel  botymau  yn  amgylchu 
Ei  flodeuyn  prif  ragorol 
Sydd  yn  eistedd  yn  y canol. 

Chwardd  y dŵr  wrth  dynnu  ffyddlon 
Ddelw  o’i  flodau  ar  ei  ddwyfron ; 
Yntau  fostia  yn  ei  ddarlun 
Fel  addolwr  yn  ei  eilun. 


Y GWYDDFID. 


503 


Y GWYDDFID. 


"pRYDFERTHWCH  perth  yw  *r  gwydlfid  per, 
-L  Yn  rhedeg  dros  ei  brigau  fry ; 

O hardded  yw  ei  flodau  ter 

Wrth  ddringo  porth  y gwladaidd  dŷ, 

Yr  hwn  o fewn  blodeuog  len 
Ymguddia  fel  paradwys  wen  ! 


Ei  flodau  a eirianir  gan 

Dra  channaid  a melynaidd  liw, 

A’u  glendid  a goronir  dan 
Ribynau  coch,  linellau  gwiw. 

Wrth  edrych  ar  eu  mantell  hwy, 

Pa  flodyn  fostia  ’i  fantell  mwy  ? 

O dan  gysgodau  ’r  goedwig  fry 
Ymlecha  bwthyn  bach  mewn  taw, 

Y poplys  a’r  derw  hybarch  sy 
Yn  furiau  uchel  ar  bob  llaw ; 

Ond  mil  anwylach  iddo  ef 
Na  ’r  poplys  hardd,  na  ’r  dderwen  gref, 
Yw’r  gwyddfid ; hwn  mynwesa  ’n  llon, 
A chlym  ei  frigau  wrth  ei  fron. 

Ond  am  ei  help  i’r  blodyn  llawn 
Mae  ’r  arogl  yn  anadlu  iawn. 

Wrth  weld  y dderwen  hen  a blin 
Yn  gwywo  ’n  araf,  gan  lesghau  ; 

0 dan  holl  amry  wiaethau  ’r  hin, 

Mae  ’r  gwyddfid  wrthi  ’n  trugarhau, 
Gan  droi  ei  freichiau  am  ei  bon 
A’i  changau  noeth,  tra  pheraidd  dôn 
Asgellog  gwyntog  gorau  ’r  nen 
Yn  adymlonni  ar  ei  phen ; 

A’r  fantell  hon  o’i  bon  i’w  brig, 

Ca  adwarogaeth  gan  y wig, 

A nerthir  yr  oedrannus  bren 

1 watwar  holl  awelon  nen. 


JOHN  JAMES.* 

IV  yr  AE  arnaf  hiraeth  ar  dy  ol,  fy  mrawd, 

1V1.  Wrth  gofio  ’r  mynych  ymddiddanion  gawd, 
Yr  ymddiddanion  am  y ddwyfol  drefn, 

Y codwm  du  a chodi  dyn  drachefn. 


* Blaenor  yn  y Babell,  sir  Fynwy. 


Gwaith  islwyn. 


504. 


Yr  wyf  yn  edrych  ar  dy  ol  i’r  nef, 

Fel  Eliseus  o lan  Iorddonen  gref, 

Ond  ofer  edrych — cauodd  cwmwl  du 
Ar  gerbyd  Israel  a’i  farchogion  fry. 

Troi  yn  fy  ol  drachefn  rhaid  i mi 
O lannau  yr  Iorddonen  hebot  ti, 

Fel  yntau  heb  Elias,  ond  pe  cawn 

Ryw  bartli  o’th  ysbryd,  cwyno  mwy  ni  wnawn. 

Mae  ’r  tywydd  garw  drosodd  gyda  thi, 

Y mynydd  olaf  wedi  ’i  groesi  sy, 

Ac  nid  oes  afon  o dy  flaen  ond  un 
A honno  ydyw  afon  Duw  ei  hun. 

Mae  dod  i’r  oedfa  yn  y gauaf  oer 
Heb  olau  seren  ac  heb  olau  lloer, 

A’th  ífon,  a’tli  lusern  fechan  yn  dy  law, 

Er  wrth  dy  fodd,  mae  hynny  drosodd  draw. 

Ei  feddargraff. 

Gweadiwr  mawr,  gorchfygwr  ydoedd  ef, 

Nid  ífurf,  ond  bywyd  oedd  ei  weddi  gref ; 

A phan  orífennodd  y ddaearol  daith, 

Lle  ’r  aethai  ’r  weddi  y gweddiwr  aeth. 

AR  OL  Y FRWYDR. 

( V ICTOR  HüGO.) 

|7Y  nhad  oedd  enwog  am  >vrhydri  eon ; 

Mor  enwog,  hefyd,  am  dynerwch  calon. 

Y nos  ar  ol  y frwydr  echryslonaf 
Aeth  allan  gyda  ’i  fìlwr-was  ffyddlonaf, 

Dros  faes  y gwaed. 

Yn  araf  y marchogent, 
Oblegid  tagai  ’r  meirw  ’r  ffordd  yr  elent. 

Yng  nghanol  y distawrwydd  erch  fe  glywai 
Lais  gelyn  o Yspaenwr  a syrthiasai 

Y diwrnod  hwnnw  o dan  farwol  friw, 

Yn  llefain — “ Dŵr  ! O,  dŵr!  yn  enw  Duw?” 

Fe  roes  fy  nhad  ei  fflasg  i’w  was,  gan  erchu, 
“Rho  lwnc  i’r  truan  hwn  cyn  iddo  drengu.” 

Tra  plygai  ’r  gwas  i estyn  iddo  ’r  gostrel, 

Anelai  yr  Yspaenwr  lawddryll  ddirgel 
Yn  union  at  fy  nhad,  a‘i  ben  gwronwych 
A noethwyd  oll  o’i  blufog  het  uchelwych : — 
“Rho  iddo  ’r  fflasg  ’r  un  fath,”  dywedai  nhad, 

A dewrder  cariad  faeddodd  dewrder  câd. 


SANT  PAUL. 


505 


S ANT  PAUL. 

Ymgom  Nereus  ac  Urbanus. 

NEREUS  ifanc  un  hwyr  a safai 

Gerllaw  ’r  Tiber,  a dyner  ymdonnai 
Trwy  Rufain, — sain  yr  afon  a’i  swjmai, 

Ac  a i ddwfn  brudd-der  tyner  cyd-donnai ; 

Ei  drylen  ddysgawdwr  wTelai — ’n  agos, 

Is  hudd  y nos  Urbanus  ddynesai. 

Ag  eira  amser  ei  goryn 

Oedd  yn  fawreddus  weddus  w^yn, 

Yn  eglwys  Rhufain  hyglod 
Ni  fu  neb  yn  fwy  ei  nod ; 

Gloew  sant  yn  ei  heglwys  oedd, 

Henadur  ífyddlawn  ydoedd. 

Er  y llid  a’r  digter  llawn — adegau 
Erledigaeth  greulawn, 

Ei  ffydd  cadwodd,  daliodd,  do, 

Er  Nero,  ŵr  anhiriawn. 

Eu  hynny  prudd  yw  ’r  hanes, 

Wylai  ’n  awr,  delai  yn  nes ; 

Ei  enaid  oedd  yn  fìin  dan — faich  llwythog, 
Bwriai  ei  ddrylliog  bruddeiriau  allan; — 

aBore  heddyw, — ai  breuddwyd — ywr  y peth? 
Ein  Paul  a aberthwyd ; 

Ein  sancteiddiaf  uchaf  ŵr, 

Ein  noddwr  ddienyddiw7yd ; 

Uu  gaddug  yw  ’r  digwyddiad, — Nereus, 

Ar  awyr  fy  mhrofiad ; 

Ofnadwy  gyfnewidiad 

I’m  mynwes  sy,  trwm  noshad ! 

Fe  doa  nos  fyd  yn  awr — e dduodd 
Ei  awyr  lydanfaw7r  ; 

Fyd-ledol  wybr  foesol  fawr; — dy  haul  ffodd, 
E ddiflannodd  dy  ddwyfol  lonwawr. 

“Clyw  uwch  y ser  y clych  sydd — yn  ninas 
Ein  hanwyl  Waredydd, 

Canant  fil  gyda  ’u  gilydd — am  lanio 
O’n  Paul  yno,  sant  rnor  ysblenydd. 


50G 


GWAITII  ISLWYN 


“Diodid  caffaeliad  ydoedd — efe 
At  fywyd  y nefoedd ; 

Y prif  rhwng  mil  o fìloedd, 

Draw  yng  ngwlad  yr  engyl  oedd. 

“Galar  gerdd  glywir  i gyd — a nodau 
O anedwydd  dristyd, 

Drwy  ’n  daearol  farwol  fyd, 

Mae  rhwyg  mawr  o’i  gymeryd. 

“I’m  cŵyn  o hyd  mae  cynnydd 
Wrth  son,  a fy  hiraeth  sydd 
Yn  chwyddo  wrth  gofìo  y gŵr — a’m  trodd, 

Efe  a’m  harweiniodd  at  fy  Mhrynwr. 

uFe  yrrodd  y ddoe  ’n  forau — am  danaf, 

Fe  ’m  denodd  â’i  eiriau 
I ddewis  marw  ’n  ddiau — gydag  ef, 

A gyrru  adref  o’m  holl  grwydrau. 

“Ac  er  chwerwder  y carchardŷ — i mi 
’R  oedd  mal  claer  balasclŷ, 

Neu  wrth  ardeb  porthordŷ 
Yn  agor  i fro  ’r  nef  fry. 

“Rliyw  gyffindref  o’r  nefoedd, 

O wlad  engyl  ymyl  oedd.” 

Y duwiol  ŵr  a dawai — blinderus 
Hiraeth  alaethus  ei  nerth  a lethai ; 

Ond  ei  frawd,  yn  llawn  brwdfrycledd — holai 
Am  yr  helynt  ryfedd, 

Torrai  allan  mewn  taeredd, 

Wrth  y sant  hiraethus  wedd ; — 

“Urbanus,  dyro  bennau — o hanes 
A hynod  nodweddau 
Ein  Paul  anfarwol,  o forau 
Hyd  hwyr  ei  ddydd,  dyro  y ddau. 

“Syn  dwrf  y ddinas  nicl  yw, 

Darfyddodcl  holl  dwrf  heddyw, 

A swn  dydd.  mae  ’r  nos  yn  deg, 

Yr  adeg  oreu  ydyw. 


SÀNT  PAUL. 


507 


“Trwy  fyd,  pa  wybrau  ter  fal — caredig 
Buredig  wybrau  Idal ! 

Dyna  ’r  lloer  ar  donnau  ’r  11  i, 

Gwenloer  ar  donnau  ’r  gwynli. 

“ A ! mae  y ser  fel  am  son 
Am  yr  enaid  mawr  union, 

Heddyw  aeth  heibio  iddynt 
Ar  ei  lon  anfarwol  hynt. 

Nyni,  yr  awr  hwyrawr  hon 
Gawn  lonydd  gan  elynion. 

Oedrannus  wyd,  a’r  hanes  sydd — i gyd 
Yn  dy  gof  yn  newydd; 

Adwaenit  y duwinydd 
A di-ffael  geidwad  y ffydd.” 

Y sant  yng  ngoleu  y ser 
Ger  y Tiber  atebai, — 

Yr  erlidiwr. 

“ A ! mae  y dyn  a all  ddweyd  am  dano, 

Y llaw  neu  bwyntel  all  ei  iawn  baentio? 

Na  fai  arlunydd  anfarwawl  heno, 

Rhyw  gerub  i harddwych  loew-wycli  liwio 
Ar  wal  y nen,  wir  ddarlun  o hono ! 

Fôr  o destyn  ! pwy  all  ei  darlunio? 

Fy  noniau  sydd  yn  ei  ddwfn  yn  suddo, 

Ar  hyd  ei  ymylon  rhaid  im  hwylio, 

Ar  hyd  ei  íinion  y rhodiaf  heno ; 

Chwennych  gweld  cilfach  o hono — ’r  ydwyf, 
Rhy  wan  wyf  y fath  ddyfnfor  i nofìo. 

“0  genedl  Israel  ei  ganwyd, — yn  ol 
Deddf  y nef  enwaedwyd, 

A’r  Iddew  ieuanc  roddwyd — dan  uchel 
Law  Gamaliel — a’i  feddwl  gy mylwyd. 

“Ei  bennaf  anwylaf  nod 
Oedd  oíer  ffurf  neu  ddefod. 

Mawr  oedd  ef  ym  more  ’i  ddydd 
Yn  ei  wlad  fel  erlidydd; 

Yn  ei  lid  anuwiol  oedd, 

Erlidiwr  marwol  ydoedd ; 

Troi  y ffydd  newydd  yn  ol, 

Hyn  oedd  ei  bwnc  beunyddiol ; 

Er  mai  rhwyddaeh,  hawddach,  ocdd 
Rhoi  mur  i droi  y moroedd. 


508 


GWAITH  ISLWYN. 


aPennaf  elyn,  erch  ofiferyn  archoffeiriaid, 

Yn  dinistrio,  heb  ail  iddo  ’mysoj  y bleiddiaid. 

“Chwythn  celanedd  erch  weithion — a wnai, 
E gablai  ’r  disgyblion, 

Ac  hoffai  roi  mewn  cyfiion 

Y rhai  oedd  ar  y fifordd  hon. 

“Ac  er  mwyn  eu  cadwynaw 
A chryf  lwydd  ac  â chref  law 
Ehaid  ydoedd  awdurdcdiad 
O lys  crefyddol  y wlad. 

Cai  ’r  hawl  gyfreithiawl  o frad 

Y ffwyrawl  archoffeiriad ; 

A chadarn,  bellach,  ydoedd, 

Llaw  y gŵr,  galluog  oedd ; 

Mewn  hwyl  at  ei  orchwyl  aeth, 

O lawn  a phur  elyniaeth. 

“Y  si  i Damascus  aeth 
Am  Saul  a’i  ormes  helaeth, 

A’i  ddu  awydd  i ddial, 

A’i  fod  yn  dyfod  i’w  dal, 

Braw  i’r  saint  a barai  ’r  son, 

Enw  Saul  a’u  gwnai  ’n  iselion  ; 

Ei  enw  pan  glywent,  clywent  rygniad  cloion 
Yn  agoryd  i ddyfngelloedd  geirwon, 

Yno  eu  gwthiaw,  a’u  rhoddi  ’n  gaethion 
Am  eu  crefydd,  o dan  rwymau  cryfion ; 

Braw  ddodai  yn  eu  breuddwydion — nosawl, 
Ochrau  amheriawl  carcharau  mawrion. 

“Ymhell  o’i  fîaen  adwaenir — yr  hy  lew 
Drwy  ’i  lawn  ru  daran-glir, 

Gerwin  o’i  flaen  y gy rrir— *yn  llidiawg 
Ei  ru  amholltawg  am  lawer  milldir ; 

Iaith  lawn  erledigaeth  lem, 

Geiriau  Saul  o Gaersalem, 

Oent  o’i  flaen,  nes  adwaenid 

0 bellder  lawnder  ei  lid. 

“ Ofn  a’u  todd  o fewn  cu  tai, 

Nid  oedd  un  a’u  diddanai. 

‘ Saul ! Saul  ! yr  echrys  elyn, 

Ow  ! mae’n  dod  i’n  rhwymo’n  dyn  ; 

1 ble  y ffown,  bobl  y ff’ydd, 

I drigo  rhag  y drygydd  ? 


SANT  PAUL. 


€09 


Diniwaid  fel  clefaid  ym, 

Er  hyn  nodau’r  farn  ydym. 

Ofer  yw,  rhag  ei  fâr  ef, 

I’n  noddi  mewn  un  haddef ; 

Cais  o fewn  Damascus  fawr, 

Bob  cafell,  cell,  ac  allawr ; 

Aroswn,  fel  gwnai’r  Iesu 
I’w  greulon  elynion  lu.’ 

Y troedigietli. 

“ A ! pan  wylent,  yr  oedd  y pen  elyn 
Mwy  fel  un  diddim  o flaen  y Duw-cldyn, 

Hwnt  ar  ei  yrfa,  yn  taer  taer  erfyn 
Am  rad  arbediad,  eiddil  abwydyn ; 

Mewn  braw  wedi  syrthiaw  ’n  syn — ei  lid  mawr 
A’i  allu  dirfawr  ddaeth  oll  i derfyn. 

Wele  yr  ofnadwy  elyn,  mwyach, 

Cawraidd  ei  grafanc  yn  cwrdd  a’i  gryfach  ; 
Goris  haul  un  gŵr  iselaeh — ni  fu, 

Wedi  ei  blygu  heb  allu  bellach. 

Erfawr  nefol-gloch  arfaeth 
Trwy  y nef  taro  a wnaeth 
Ei  hawr  deg  ar  hanner  dyclcl, 

Awr  Naf  i droi  ’r  anufudd. 

Fe  yrrai  Iesu  o fry  ei  wysiad, 

Am  ei  gerbydau  tra  inygr  heb  oediad, 

Ac  eirian  gerbyd  cariacl — tragwyddawl 
Dclewisai  i’w  ogonawl  ddisgyniad ; 

A daeth  mewn  rhwysg  anhraethol 
Ac  urddas,  er  cwrdd  â Saul ; 

Deuodd  o’i  lys,  nid  oedd  lai 
Yn  ei  olwg  a wnelai, 

Fyth  i alw  y fath  elyn, 

A tharo  Saul  â thro  syn  ; 

Yn  urddas  ei  deyrnas  daeth 
Fry  o nen  ei  frenhiniaetn. 

Disgleirdeb  ei  wyneb  oedd 
Loew  fel  teg  heuliau  filoedd  ; 

Oedd  ry-fawr  yn  awr  i neb 
Boeri  yn  ei  bur  wyneb. 

Ymofynnaf  am  funud, — 

Ai  efe  fu  ’n  godde  ’n  fud  ? 

Ai  ei  waed  Ef,  Brynwr  da, 

Lifeiriodd  ar  Galfaria  ? 


GWAITH  ISLWYN. 


Ai  Ef  yw  ’r  hwn  drosof  a roes 
Y drud  iawn  drwy  waed  ei  einioes  ? 
Fu  ’n  wylo  dan  fy  nyled 
Ar  y groes  ? Pwy  ’n  awr  a gred  ? 

Yr  Un  yw  Ef  er  hynny, 

Ac  0 ! i’r  tlawd  mae  ’n  Frawd  fry. 

‘Rhag  ei  olwg  syrthia  ’r  gelyn, — llenna 
Dallineb  ei  dremyn ; 

I ddyfnder  iselder  syn 
Taranfollt  Ior  a’i  enfyn. 

aFe  alwodd  o’r  nef  olau 
Fel  hyn,  ar  y gelyn  gau. — 

£ Rho  d’  ateb,  pam  rhaid  iti 
Fy  erlid,  fy  erlid  I ; 

Paham  Saul?’ 

£ Pwy  yma  sydd?’ 

Isel  lefai  Saul  ufudd, 

‘ Godidog  i gyd  ydwyt, 

O,  pwy  mewn  llwydd,  Arglwydd,  wyt 

££  0 bosibl,  tybiai  eisoes 
Mai  Hwn  oedd  Ef  ar  gref  groes 
A roddodd  ei  waed  rhuddwawr, 

Er  ei  fod  bellach  mor  fawr ; 

Yn  Salem  gwelsai  ’r  Seilo 
Ar  ei  draed,  hwyrach,  ryw  dro, 

A’r  deuddeg  gyda  ’r  Duw-ddyn, 

Ar  ei  rawd  mewn  cnawd  cyn  hyn. 
Cofiai  wyneb  y cyfion, 

Fe  allai  ’r  awr  erfawr  hon. 

Ond  os  oedd  petrusdod  syn, 

Ys  hedodd  ffwrdd  yn  sydyn ; 

Peidiodd  y syn  £ Pwy  ydyw?’ 

Rhoes  ei  air  mai  ’r  Iesu  y w ; 

£ Os  wyf  fawr,  Iesu  wyf  tì 
Drwy  wledydd  byd  erlidi,’ 

Y chwerw  elyn  a ddechreuai  lioli 
Yn  awr,  a dur  ei  galon  ar  dorri, — 

Ba  waith  i ’ f’  enaid,  pa  beth  a fynni 
Mwy  itn  ei  wneyd?  O,  gwna  yma’m  nodi 
Os  addas  wyf,  i’th  swyddi — o’th  wiwdeb 
O Iesu,  ateb,  ydwyf  was  iti ! ’ 


SANT  PAUL. 


511 


a0’i  ras  atebai  ’r  Iesu 
Ar  hyn,  i’r  gelyn, — mor  gu  ! — 

‘ I dy  daith  cyfod  a dos — odd  yna 
I’r  ddinas  gyfagos ; 

Dy  fuchedd  gyda  f’  achos — cei  ’i  gweled 
Ac  yno  ’th  dynged  ga  ’n  noeth  ei  dangos.’ 

“Esgynnai  Iesu  i ganol — ei  esgud 
Osgordd  tragywyddol, 

A’i  rwysg  fel  afon  ar  ol 
Drwy  nef,  ddisgleirder  nofiol ; 

Aeth  i’r  nef,  a tharan  oedd — yn  y fan, 

O’i  ol  hyd  eirian  uchelderoedd. 

“Gorweddai  Saul  yn  y gorddwys  alaeth, 

Wrth  weled  greuloned  ei  elyniaeth, 

Ac  holl  led  eigion  ei  golledigaeth, 

Heb  un  goleudŷ  ar  binagl  odiaeth ; 

A ! gweld  yn  glir  yn  wir  wnaeth — do  cyn  hir, 
Oleuni  iach  dir,  sef  glan  iechydwriaeth. 

“Drwy  gaddug  du  argyhoeddiad, 

Drwy  ’r  barn  lŷs  y tywys  ein  Tad 
Ei  holl  bobl  o dywyll  bau, 

Fry  i bêr  fro  y borau. 

Ior  a ddysg  cyn  eu  rhyddhau 
Dynned  y w eu  cadwynau  ; 

Am  ei  feiau  yntau  oedd 
Yn  yfed  llid  y nefoedd. 

“Baich  ydoedd  ei  bechodau, — fe  welai 
Filoedd  ei  gamweddau, 

Deuai  y ddeddf  i’w  dyddhau 
O fynwent  eu  cuddfannau. 

“Dallineb  ei  lygaid  allanol, — teg  wawr 
Oedd  at  y gwyll  mewnol ; 

Cadd  wg  oedd  fwy  caddugol, 

Gorchuddiai  niwl  Sinai  Saul, 

ÍCI  godi,  rhy  lesg  ydoedd 
Braidd  yn  awr,  rhyw  briddyn  oedd  ; 
Hwythau,  y rhai  gyd-deithynt 
Gydag  ef,  ei  giwed  gynt, 

Ar  hyn,  wnaent  ei  arweiniaw, 

Yn  wyl  ŵr,  erbyn  ei  law. 


512 


GWAITH  ISLWYN. 


“Tua  ’r  ddinas  gadarn  a braw  arnynt, 

Rhy w gamau  araf  yn  awr  gymerynt ; 

A’u  Saul  yn  eiddil,  iselion,  oeddynt, 

Lu  diras  heb  un  addas  ben  iddynt ; 

Trwy  ei  phorth  uchel  i mewn  yr  elynt, 

A’i  hystrydoedd  yn  ddistaw  a rodiynt 
Nes  i dŷ  un  Judas  y deuynt, 

Ac  yno  yn  iach  cenynt — i’w  llywydd, 

Yn  ei  isel  dywydd  Saul  adewynt. 

‘‘Gorwedd  dan  euogrwydd  du — ei  gamwedd 
Oedd  gwmwl  llydanddu, 

Llid  tân  yn  gorfelltenu 
Yn  nos  drom  ei  fynwes  dru. 

“Duw  o hyd  yn  gwrando  heb 
Roi  eto  air  o ateb. 

“Ei  Geidwad  ni  wnai  ei  godi — o’r  don, 

Er  mor  daer  ei  weddi, 

Nes  gweled  ddyfned  oedd  hi, 

Nad  oedd  un  gwaelod  iddi. 

“Môr  oedd  ei  argyhoeddiad, 

Enbyd  fôr,  a’r  bywyd  fâd 
Dwyfawl  mor  hir  yn  dyfod, 

Drwy  donnau  dig  dridiau  ’n  dod  ! 

“Ond,  0 ras  hynod,  ar  ol 
Oes  o draha  distrywiol, 

Y trydydd  dydd  drylliai  Duw 
Ar  unwaith  rwymau  ’r  annuw ; 

Y trydydd  dydd  rhydd  yr  ai, 

Efo  ’i  Geidwad  fe  godai ; 

Y trydydd  sydd  dydd  rhyddhad 
E godai  fel  ei  Geidwad ; 

Yn  y fan  esgynnai  o fedd 
Pechod  i newydd-deb  buchedd. 

Anfarwol  eirian  forau 
Ydoedd  hwn ; dechreu  dyddhau  ; 

Dydd  folir  gan  wledydd  filoedd 
A dydd  gwyn  i’r  cenelddyn  oedd. 

Pan  wenai,  pan  dorrai  ’r  dydd 
I weini  i Saul  lawenydd, 


SANT  PAUL. 


513 


Y rhyfedd  ddwyfolwawr  hefyd 
Dorrai  ar  bob  rhandir  o’r  byd, 
Dwyreai  ’r  haul  draw  ar  hyn, 
Canolddydd  i’r  cenelddyn. 

“Ananias,  addas  ŵr, 

A nodwyd  yn  genhadwr. 

Hwn  oedd  yn  Gristion  addien 
Ymysg  saint  Damascus  hen. 

“Fe  welai  un  nos  nef-olau  ’n  nesu, 
Tragwyddol  urddasol  osgordd  Iesu  ; 

O fôr  y gloewbur  leufer  e glybu 

I’w  syn  orchwyl  Ddwyfol  ìais  yn  archu ; — 

“ ‘ Dos  heb  aros,’  meddai  ’r  Dwyfol  Berydd, 

‘ Was  y nef,  i dŷ  Judas  yn  ufudd, 

Cyfod  a dos ! Saul  yno  sy  lonydd 
Ar  ei  liniau,  y gorfawr  erlynydd, 

Yr  eofn  Saul  ar  f’  enw  sydd 
Yn  galw  yn  ddigywilydd.’ 

“Ar  ei  hynt  yn  fore  aeth 
A’i  dirion  genadwriaeth. 

Pan  welodd,  safodd  yn  syn, 

Wrth  gael  y nerthawg  elyn 
Yn  deisyf  er  gwaed  Iesu 
Am  hedd  a thrugaredd  gu. 

Olew  pur  i’w  gur  gerwin 
Dywaìltai,  tywalltai  win, 

Bu  ’n  nos  hir  heb  un  seren, 

Ond  torrai  ’n  awr  y wawr  wen, 
Disglaer  foreu  maddeuant 
Oleuai  Saul  yn  loew  sant ; 

Danghosai,  cyffesai  ’i  ffydd 
Heb  oedi  drwy  y bedydd. 

“ Arwydd  gwaradwydd  f u ’r  Groes 
Hyd  hyn  o gyfnod  einioes, 

Ond  troai  mewn  tarawiad 
Yn  gun  arwyddlun  o rad, 

O barch  a thrugaredd  bur, 

A chodiad  i bechadur, 

Fe  lifai  nefol  leufer 
Am  urddas  hon,  moroedd  ser. 

Gwelai  Saul  yn  ei  gloes  hi 
Ddigon  i’w  ddieuogi ; 

2 K 


514 


GWAITH  ISLWYN. 


Gwelai  yn  hon  lwybr  glanhau, 

Rhyfeddol  lwybr  i faddau ; 

Gwelai  fraint  ar  Galfari, 

Duw  ’r  heddwch  welai  drwyddi. 

Ar  y groes  fe  roes  ei  fryd, 

Ei  fyíyr  a’i  fai  hefyd ; 

Yn  dawel,  enaid  euog 
Bwysodd  ef  ar  y gref  Grog, 

Ac  hi  a fu  ’n  bwnc  ei  fawl 

0 hyn  allan  yn  hollawl, 

Bu  ryfedd  ganddo  brofi 
Maddeuant  o’i  haeddiant  hi. 

‘Dyn  i Dduw,  dyn  newydd  oedd, — rhoes  ei  hun 
Yno  ’n  was  i Iesu  ’n  oes  oesoedd. 

E roes  ei  hunan  i’r  Iesu  yno, 

Cyflwynodd  o’i  fodd  bob  cynneddf  iddo  ; 

A’i  hoìl  fwriad  yn  awr  oedd  llafurio 
Yn  ei  wasanaeth  dirion  nes  huno ; 

A,  wasanaeth  ! mae  ’n  swyno — engyl  gwyn 
I roi  y wiw  delyn  aur  o’u  dwylo, 

1 gerubiaidd  gôr  roi  heibiaw 

Er  mwyn  hon  eu  cân  drylon  draw. 

“ Dewr  oedd  ef  pan  dorrai  ddadl, 

Troai,  pan  droai  ’n  drwyadl. 

“Drosodd  o blaid  yr  Iesu — ’r  aeth  efe 
Wrth  farn  yn  llywyddu, 

Gŵr  di-ail  i’w  gredo  oedd, 

Cawr  ydoedd  ar  ol  credu. 

“O  dduaf  niwl  Iddewiaeth — drwodd,  ai 
Draw  i ddydd  Cristnogaeth, 

A chanfod  mewn  undod  wnaeth, 

Y perygl  a’r  ddarpariaeth. 

“Ai  ’n  llwyr  oll,  yn  ei  lioll  rym, 

O’i  henrawd,  jTng  nghyfanrym, 

Mawrhyf  ei  gyn-gymeriad, 

Y llew  oedd  heb  un  lleihad. 

Yn  ei  ynni  cynhwynol, 

Rhy  eon  ef  i’w  droi  ’n  ol. 

“Ei  nerthol  anian  wrth  ei  hail  lunio, 

A’i  gryfder  dur,  ni  wnaed  ond  eu  puro; 

Deuai  y sêl  fu  ’n  erlid  y Seilo, 

A’i  gau  nerth  eon  i’w  gynorthwyo, 


SANT  PAUL. 


515 


O’r  hynod  awr  honno — troes  ei  nerthoedd 
011,  a chwbl  ydoedd,  bellach  i’w  bleidio. 

Myned  i Arab'a. 

“Er  hynny  nid  ar  unwaith — y deuai  ’r 
Duwiol  ŵr  yn  berffaith 
At  alwad  apostolwaith, 

I’w  barotoi  bu  rhaid  taith. 

“Ac  o swn  Damascus  aeth, 

Swn  uchel  ei  masnachaeth, 

I Arabia — dyna  ’r  daith 
A’i  addasai  i’w  ddwyswaith. 

“Beunydd  ei  lonydd  orchwyl  yno, 

A’i  wastadawl  waith  oedd  astudio 
Anfarwawl  lên  y Gyfrol  honno 
Sy  a’i  sylwedd  yng  nghroes  y Seilo. 

Gwelai  awduron  hon  yn  uno 
Ym  mhob  man  i draethu  am  dano; 

Ceid  hwy  heb  antur  yn  cydbwyntio 
Bob  un  yn  gytun  tuag  ato, 

O’r  holl  oesoedd  cydarllwyso 
’N  helaeth  oedd  eu  tystiolaeth  iddo. 

“HofF  delyn  profìfwydoliaeth, 

Ar  ol  ei  nefol  swn  aeth 
Nes  dyfod  i Ddinas  Dafydd, — is  aur 
Wawl  y seren  newydd, 

A chael  di-ffael  wrth-ddrych  fìfydd 
011  yn  y preseb  llonydd. 

“Gwelai  Moesen,  addien  ŵr, 

Oedd  fawreddog  ddeddfroddwr, 

Dafydd  hefyd  a’i  ddwyfawl 
Delyn— prif  am  emyn  mawl — 

Selyf,  ac  Esay  eilwaith, 

A’r  holl  res  nefolres  faith 
A gafwyd  o broffwydi, 

Gwelai  yr  holl  ddisglaer  ri 
Wedi  cwrdd  mewn  undod  cu 
Yng  nghroes  ac  angau’r  Iesu. 

“Sciliwyd  ef  yn  ei  grefydd — a’i  obaith 
Yn  Arabia  lonydcl, 

A phan  amheuid  y ffýdd 
Dileai  ’i  wrthddadleuydd. 


L(i 


GWAITH  ISLWYN. 


“Yn  feddylgawr  dirfawr  daeth 
Yn  addysg  duwinyddiaeth. 

“I  eraill  byddai  hiroes 
Yn  rhy  fer,  yr  hwyaf  oes, 

I ryw  rannol  feistroli 
Pynciau  n crefydd  newydd  ni — 

A ! cedyrn  bynciau  ydynt, 

Ac  mor  hen  ag  Eden  gynt — 

Ond  ef,  uwch  testyn  dwyfoì — pan  safai, 
Buan  deallai  y bennod  ollol ; 

Fel  y mellt,  gorgyflym  oedd, 
Eneidiawl  fellten  ydoedd. 

“Yn  fuan  ei  newydd  fywyd — dyfai 
T’r  dwyfol  ieuenctyd, 

I r gwiw  londer  a’r  glendid 
Sy  ’n  teghau  y saint  i gyd. 

“Adeg  meithriniad  ydoedd 
I w grefydd  deg,  adeg  oedd 
I ddal  cymdeithas  â’i  Dduw, — heb  fariaeth 
Na  du  elyniaeth  ei  genedl  annuw. 

“Yno  yfai  o’r  cymundeb  nefol 
Barhaus  ynni  i’w  grefydd  bersonol, 

Ac  fel  a^oriad  gardd  deg  flagurol 
Dadblygai  ’n  ddifai  ei  anian  ddwyfol, 

Nerth  hon  a fwriai  ei  flrwyth  anfarwol 
Is  gwanwyn  y gymdeithas  ogonol. 

“ Iesu  ei  hun  roes  yno — 'n  ddigwmwl 
Ei  feddwl  ef  iddo, 

Rhoes  i’w  law  drefn  rasol  hedd, 

A’i  gwirionedd  yn  gryno. 

“ Efengyl  hedd  a fu  yng  nghlo, 

Rhoddes  ei  hallwedd  aur  iddo. 

‘ Yn  aml  addefai  mai  o law  ddwyfol 
Y cawsai  ef  yr  efengyl  nefol — 

Eang  ei  doniau,  heb  gyfrwng  dynol, 

Hon  draw  a gadd  ofl  flynnon  dragwyddol 
Yn  bur,  ac  oll  heb  ol — o’r  cymysgedd 
A ddaw  drwy  lesgedd  daearawl  ysgol. 

“ Yn  ei  nerth  cyflawn  yn  awr — fe  elai 
Ein  nefolaidd  flaenawr 
Fw  yrfa  ryfedd  wirfawr, 

I weithio  mwy  ei  waith  mawr, 


SA.NT  PAUL. 


5 1 


‘£  Yn  ol  o’i  unigcdd  duwiol  deuai 
I’r  glodus  Damascus,  ymgymysgai 
A’r  brodyr  íFyddlon — pob  sant  ymlonnai 
Wrth  ei  weled,  ac  uwch  y wyrth  wylai. 

Yno  ar  fyr  ei  ddawn  a arferai, 

A’r  groes  hyd  ei  oes  a erlidiasai 
Weithion  a bregethai, — a’r  saint  beunydd 
Yn  eu  tfydd  newydd  a gadarnhâi. 

“Gwrthddadleuon  yr  Iddewon 
Yn  ysgyrion  a wasgarai, 

Ar  bob  adeg  grym  ei  ofeg 
A’i  resymeg  fawr  a’u  siornai. 

££  Mal  cerigos  yn  ymyl  creigiau — oedd 
Eu  heiddil  resymau  ; 

Eu  geiriau  geid  fel  gro  gau 
Dinerth,  wrth  gryfìon  donnau. 

“ A ! fradwyr  ! cydfwriedynt 
I’w  ladd  ar  ry  w nosawl  hynt ; 

Gwylio  ý pyrth  gan  ddisgwyl  Paul 
I’w  ladd  o lid  dialeddol ; 

Ond  efe  mewn  hynod  fodd — dros  y mur 
Er  eu  llid  engur  o’u  llaw  dihangodd. 

Myned  i Jerusalem. 

“ Yn  awr  i Salem,”  Nereus,  “elai 
O hyd  a nos — a phan  y dynesai 

Y gwiw  wylsant,  at  y man  lle  gwelsai 
Yr  Iesu  gyntaf,  yn  syn  fe  safai. 

Am  y fawr-wyrth  wnaed  yno  myfyriai, 

Y golwg  i’w  gof  galwai — ’r  llais  tyner, 

A’r  gloew-wych  ìeufer  o’i  gylcli  a lifai. 

“ Nos  lawn  o ser,  nos  lon  a siriol — oedd, 

A’r  claer  lu  serenol 
Difai,  yn  rhoi  y dwyfol — ddisgleirder 

Y sydd  ar  hanner  y nos  ddwyreiniol. 

“ ‘ 0 daith  ’ ! e ddwedai  weithian, 

‘ O fythol  ryfeddol  fan ! 

Hynodawl  gychwjmfan  ydwyt 
Fy  mythol  les,  fy  Methel  wyt ; 

Drwy  fydoedd  dirifedi 
Od  af,  nid  anghofìr  di !’ 


518 


GWAITII  ISLWYN. 


“ £ A ! gwn  e fydd  dda  gennyf  ddod — yma 
0 barthau  gwynfa  bêr  i’th  ganfod, 

Gwedi  myfyr  byr  uwch  ben 
I lle  a’i  gohon  llawen/ 

“ Yn  ddilesg  rhagddo  elai 
Yn  fwy  hwylus  hoenus  ai. 

“ Fe  ai  ’r  saint  oll  i fraw  syn — yn  Salem 
Weled  Saul  mor  sydyn, 

Diau  ni  wnaent  hyd  yn  hyn — heb  gryf  brawf 
Fyth  goeliaw  fod  y fath  cldig  elyn 
A Phaul  yn  cofleidio’r  fíydd, 

Y llew  hwnnw  yn  oen  llonydd. 

“Ond  Barnabas  ei  gydwas  gwedyn, 

Yn  gyfaddas  a’u  dug  ef  iddyn ; 

Profai  alwad  sicr  y prif  elyn, — 

‘ Ar  hanner  dydd  ’ drwy  enau’r  Duw-adyn  ; 

0 ddirbarch  gwnaent  dderbyn — y gŵr  enwog 
I’w  caer  odidog  fel  credadyn. 

“O  am  fawr-gamp  a grym  Yirgil, 

Bardd  pennaf  hynotaf  ein  hil, 

Weithiawn  i iawn  ddarlunio 

Y cwrdd  o ardderchawg  go 
Rhwng  Paul  a’r  Apostol  Pedr. 

Addefaf,  mi  wyf  ddifedr. 

“ Ar  hoff  hynfc  ai  Pedr  a Phaul, 

Rhyw  hanner  nos  serenol, 

Er  mwyn  ymweld  â’r  mannau — a fyddant 
Ryfeddol  fcrwy’r  oesau, 

Lle  y gwelir  llu  golau — o’r  nef  lon 
Y gwaredigion  gwiw  ar  adegau. 

“Paul  ddymunai  weld  ple  oedd  y mynydd 
Lle  bu  ’r  Iesu  ’n  gwaedu  rliudd  gawodydd 
Ar  y pren,  lle  rhoi  ’r  Prynnydd — Iawn  pennaf 

1 ddeddf  Naf  drwy  ddioddef  yn  ufudd, 

Lle  trymhaai  anian,  lle  hollfcai  ’r  meini, 

Bu  ’r  haul  ei  hunan  heb  roi  ’i  oleuni, 

Oalon  y cread  fcirion  bron  torri. 

“ Yn  ddi-swn  elai  ’r  ddau  sant; 

Gardd  Iesu  gyrhaeddasant, 

Lle  y caed  coch  waed  o’i  chwys, 

A’i  boen  fel  môr  heb  ynys. 


SÀNT  PAUL. 


519 


A ! môr  o lid  marwol  oedd 
Ofnadwy  heb  hafn  ydoedd. 

Ar  ael  Calfaria  eilwaith — 

Ond  ofer  yw  unrhy  w iaith 
I roi  desgrifiad  o’r  hynt, 

Y llwydd  a’r  ennill  iddynt.” 

Yn  ei  hanes  Calfaria  pen  enwodd, 

Yina’r  hoífusaf  sant  ymorffwysodd, 

A Phaul  weithian  o’i  olwg  ddiflannodd, 

A’i  holl  enaid  Calfaria  a’i  llanwodd. 

A’r  sant  Nereus  yntef 
Yn  awr  edrychai  i’r  nef ; 

At  ei  athraw  draw  fe  drodd 
Ei  dad  yng  Nghrist,  a dwedodd, — 

“Un  hoen  ddymunwn  innau, — rhoi  hwylus 
.Dro,  Urbanus,  i grwydro  ar  bennau 

Y mynyddoedd  rhai  oeddynt 
Leoedd  mad  i Geidwad  gynt. 

“I  minnau  O ! am  hoenus — awr  lawen 
Fry  ar  ben  Calfaria,  Urbanus ! 

O ! am  drem  ar  Gethseman 

Y sy  fyth  yn  gofus  fan. 

“Oni  chaf  adeg  gun  cyn  fy  huno 
I weled  Salem  a gwlad  y Seilo, 

Deuaf  o’r  lwys  Baradwys  i’w  rhodio, 

0 ne  dychwelaf  ryw  bryd  i’w  chwilio. 

“ Rho  hanes  y gwyr  union — im  eto, 

Nac  ymatal  weithion, 

Rhyfeddol  i’r  nefolion 
Sy  fry,  yw  ’r  hanes  fawr  hon.” 

Ar  hyn  y sant  oedrannus — ai  ar  ol 
Yr  helynt  fawreddus 

Eilwaith,  desgrifiai  ’n  hwylus  — deithiau  Paul, 
A’i  gynhyddol  lafur  gogoneddus. 

Y teithiau  cenhadol. 

“Llonyddwch  heddwch  ni  chai — ’n  y ddinas, 
Oddiyno  fioai, 

1 duedd  Tarsus  deuai — rhag  bariaeth 
Ffyrnig  anuwiaeth  fel  ffwrn  gyneuai. 


520 


GWAITH  ISLWYN. 


“Judea  a adawodd, 

Tua’i  faes  mawr  tramawr  trodd, 

O’i  wirfodd  aetli  i’w  yrfa — yn  llawn  sêl, 

I’w  helynt  uchel  o Antiochia. 

“Os  bu  gras  drwy  yr  oesau  heb  groesi 
O’r  fechan  Ganan,  at  fyd  o gynni, 

Hwyliai  yr  adeg  ar  ol  hir  oedi 
Na  ofnai  fyned  dros  derfyn-feini, 

Y deg  adeg  i godi — ei  faner, 

Bu  blwyddyn  Ner  i bobloedd  aneiri. 

“ Paul  gly wai  uchod  y môr  yn  codi, 

Môr  iachawdwriaeth  yn  mawrwych  dorri ; 

A’r  hil  ddynol  ar  ei  hael  ddaioni, 
Cenhedloedd  gannoedd  yn  yrnddigoni. 

“Ef  pan  anfonwyd,  goríFennwyd  ffiniau, 

Ai  ’n  newydd  fyd  heb  yr  hen  ddefodau ; 

Efe  ail  cerub  uwch  gafael  caerau 
Uwch  niwl  gododd,  uwch  hen  olygiadau, 

I gylch  tragwyddol  y Pertfaith  Olau, 

Fel  nad  oedd  bellach  un  gwerth  mewn  achau, 
Nac  un  dylanwad  mewn  cnawdol  enwau  ; 

E welai  oferedd  dynol  furiau, 

Twyllodrus  wenieithus  wahaniaethau. 

“Wrth  edrych  ar  fawrwych  fôr 
Ogylch  im  yn  ymagor, 

ITeb  derfyn  i’r  gorwyn  gylch, 

Ond  yr  hygar  odreugylch 
Draw  sydd  yn  priodi  ’r  ser 
Gloewon,  a’r  don,  mor  dyner, 

A ! y mae  hyn  yn  mwyhau 
Fy  eiddilion  feddyliau ; 

Daw  o bell  angder  di-baid, 

Rin  i ehangu  V enaid  ; 

Daw  ’r  môr  a’i  ehangder  maith 

o 

I mewn  i ddyn  am  unwaith, — 

A phenrhyn  ffydd,  lonydd  lan 
Ger  eilfyd,  rhagorol-fan ; 

Paul  mal  angel  ymwelai 
Uwch  y niwl,  ac  edrych  wnai 
O’i  feiddiol  arsyllfa  addas 
Ar  y fawr  drefn,  ar  fôr  rliad  ras  ; 

Liond  hanfod  y Duwdod  oedd, 

A’i  led  anfeidrol  ydoedd. 


SANT  PAUL. 


521 


0 ! pam  y rhaid  lluddiaw  ’r  groesaw  grasol 
Rhoi  unrhyw  fíin  am  for  anorffennol, 

Golud  ein  Naf,  a’r  galwadau  nefol? 

Yno  ar  fin  y môr  anherfynol, 

Denwyd,  enillwyd  ef  yn  hollol 
O’i  wael  hanerawg  gulni  blaenorol, 

1 gyhoeddi  ’r  Efengyl  dragwyddol, 

Ei  doniau  cyffredinol — difesur 

I bob  creadur,  ac  i bawb  credol. 

“Ni  lesteirid  gan  un  cul  ystyriaeth 
Ei  hael  wahoddiadau  i’r  wledd  odiaeth ; 

E ledai  ogylch  yr  alwedigaeth 
I ateb  angder  y per  ddarpariaeth  ; 

Nis  atelid  ei  fawr  apostoliaeth 
Gan  wael  gy bydd-dra  didda  Iddewaeth 
O’i  gau  feindra  ’r  hen  gyfundraeth — drengai, 
I’w  bedd  mwy  elai  ac  heb  ddim  alaeth ; 

Ai  i’w  bedd  a chanai  ’r  byd 
Iach  garol  uwch  ei  gweryd. 

“E  fynnai  i afonydd — gras  y nef 
Groesi  ’n  awr  geulennydd 
Palestin,  a’u  rhoddi  ’n  rhydd 
O’u  hargaeau  ’n  dragywydd. 

“Paul  a estynnodd  berl  Palestina, 

Ei  chyfrol  ddwyfol  am  ffyrdd  Jehofa, 

Ei  budd  i holl  feib  Adda, — ei  aeddf  wen, 

Ei  hen  rymus  awen,  a’r  Messia ; 

Ple  rhy  ddwfn,  pa  hil  ry  ddu, 

Rhy  gaeth,  i Paul  bregethu  ! 

<lEi  weinidogaeth,  Ior  a’i  bendigai, 

I fyrdd  o waelion  Ef  a’i  harddelai, 

Môr  o ddylanwad  mawr  a ddilynai 
Ei  waith,  a llwyr  ddyfethai — baganiaeth, 
Eilunaddoliaeth  o’i  flaen  ni  ddaliai. 

“Ar  ei  ol,  pa  le  bynnag  yr  elai, 

Eglwys  fywiog  flodeuog  adawai, 

Canol-bwnc  o gred  o’r  hwn  ymledai 

Y goleu  nefol  gorfeiddiol  feddai 
Ogylch  trwy  lydan  wlad  nes  diflannai 

Y niwl  a’r  duwch  a’r  cwbl  ordoai. 


22 


GWAITH  ISLWYN. 


“O  wlad  i wlad  fel  angel  ehedai 
Yn  odidog  am  Iesu  dywedai, 

Efengyl  lon  dros  y don  a daenai, 

A’i  hoffus  alwad  i Paphos  elai. 

‘ Ei  heang  olud  a efengylodd, 

Yn  Lycaonia  cerdd  jubil  canodd  ; 

A llawer  yno  ’n  rhyddion  a roddodd, 

A’i  gredlythyr  di-os  a ddanghosodd ; 

Y wyrth  ! trwy  brifwyrth  yno  fe  bro'odd 
Diau  ’n  y fan  mai  Duw  a’i  hanfonodd. 

“I  Ewropa  awr  hapus — tarawai 
Yn  Troas  fawreddus; 

Awr  a ddug  i diroedd  hon 
Newyddion  gogoneddus. 

“E  gadd  weledigaeth  gu, 

Liw  nos  fe  welai  ’n  nesu 
Ryw  ŵr  o bell  ororau, 

O bell  Macedonia  bau. 

“A  gorddwys  ofìd  y gŵr  ddeisyfodd, — 
‘Am  y gair  Macedonia  a’m  gyrrodd, 

Mi  yn  ofynnwr  yma  anfonodd, 

Ti  a’r  rhad  drysawr,  O tyred  drosodd  ! ’ 

“Yn  ufudd  i’r  alwad  nefol — hwyliai 
I’w  helynt  genhadol, 

Amddifad  oeddym  o ddwyfol 
Oleuni  pur  nes  glaniai  Paul. 

“Ni  fu  un  llonor  ar  gefn  lli 
Erioed  ag  uwch  mawrhydi ; 
Cenhadlong  i’r  cenhedloedd, 

A dawn  nef  ar  y don  oedd ; 

Yr  haul  llon  oreurai  ’r  lli 
A’r  don  wareuai  dani. 

“Caraswn  ei  gweld  yn  croesi — y llif 
A’r  llwyth  dwyfol  ynddi 
O’r  nef  i’n  cyfandir  ni, 

Y lân  efengyl  inni. 

“ Ai  ’r  haeddawl  ŵr  mawreddus — heb  oedi 
I Philippi  mewn  hoff  hwyl  hapus. 


SANT  PAUL. 


523 


“ Y Sul  elai  Paul  a Silas — ill  dau’u 
Mhell  o dwrf  y ddinas 
I weddi-fangre  addas 
Ar  lan  afon  lydan,  lâs. 

“Deuai  un  Lydia  yno, — oedd  astud 
Gan  ddwysder  i wrando ; 

Gwnaeth  gras  ei  fawr  dramawr  dro 
Ar  ei  rhan,  yr  awr  honno. 

“Tywysen  gynta  oedd  Lydia  lon 
O doraeth  Ewropa  dirion ; 

Ei  theg  ysgub  flaenffr wy th  oedd — a gasglwyd, 
Gynauafwyd  gan  ras  gwiw  y nefoedd. 

“Buan  yn  eu  herbyn  hwy — fe  godai 
Torf  gadarn  ruadwy, 

Enbydus  gylch  heb  adwy, 

Na  man  o ddiangfa  mwy. 

“Gan  y dorf  anwar  mewn  bâr  fe  ’u  bwriwyd 
I’r  carchar  nesaf  i mewn  a gafwyd, 

Obry  y drysau  cry  a sicrhawyd, 

A hwy  yn  y gell  dywell  adawyd. 

“Ar  hanner  nos  er  hynny 
Y ddau  frawd  haeddfawr  a hy, 

Ganent  hwylus  felus  fawl 
Yn  ei  heigion  unigawl ; 

Yn  eu  cell  gaethedig  hon 
Yr  oeddynt  hwy  yn  rhyddion  ; 

Ni  wnai  ’r  creulon  gy ffion  gau 
Yma  ddal  eu  meddyliau. 

“A  hwy  yn  gweddiaw,  Ior  a’u  gwrandawodd 
Yn  y fan,  a’i  ddaeargryn  anfonodd, 

Ac  ar  hanner  nos,  crynodd — dyfnaf  sail 
Yr  oesawg  adail,  Ior  a’i  hysgydwodd ; 

Y drysau  cryfion  geirwon  agorwyd, 

A’r  carcharorion  yn  rhyddion  roddwyd  ; 

Er  mor  gedyrn,  eu  rhwymau  ergydiwyd, 

Ac  urddas  Paul  a Silas  a seliwyd. 

“I  geidwad  y lle  cadarn 
Ydoedd  fel  gwawr  Dydd  y Farn  ; 
Daeargryn,  eneidgryn  oedd, 

Ofnadwy  o’i  fewn  ydoedd ; 


24 


GWAITH  ISLWYN. 


Tywyswyd  ef  at  Iesu 
Yn  y fan,  a thangnef  fu. 

“Trodd  ein  sant  tua  ’r  ddinas  hen, 

Y goethaf  ddysgedig  Athen  ; 

Yno  bu  ’n  pregethu  y gwir, 

‘Y  Duw  hwnnw  nid  adwaenir.’ 

Oddiar  y byd  anfarwol 
Tynnai  ’r  llen  niwlen  yn  ol. 

Wrth  reol  gwir  athrawiaeth, 

Profi  ’n  ddoniol  nerthol  wnaeth, 

Y codi  o’r  bedd  cadarn, 

Yr  ail  fyd,  a’r  Olaf  Farn. 

c'Hoff  ŵr  Duw,  offeiriad  oedd — yn  addas 
Weinyddu  i’r  Nefoedd, 

Ac  hynodlu  ’r  cenhedloedd, — ei  enwawg 
A’i  odidawg  offrymiad  ydoedd. 

‘Plannai  mewn  llwydd  ysblenydd, 

Eglwysi,  hoff  erddi  ffydd; 

Ymwelai,  delai  ar  daith 
Yn  ol,  i’w  chwynnu  eilwaith ; 

Dygai  ’r  ail  weinidogaeth 
Gynhyddiant  i’w  ffyniant  fíaeth, 

A thyfent  fel  wrth  afon 
Nefawl  lif  o’r  Wynfa  lon. 

“O  du  yr  efengyl  deg — fe  wnai  gamp 
Fwy  nag  un  o ’r  deuddeg; 

A chynnydd  mawr  ychwaneg — rhagorodd, 
Heibio  hwy  rhedodd  mewn  byr  adeg. 

“Llafurio  wnaeth  yn  llawer  helaethach 
O ochr  ei  Ner,  er  dechreu  yn  hwyrach ; 

Ar  y maes  fe  weithiai  yn  rymusach 
O du  crefydd  gan  ei  hewyd  cryfach, 

Ar  ysblenydd  adenydd  llydanach  ; 

I’r  byd  mewn  tymor  bach, — dros  bob  ymy-1, 
Rhoe  ’r  Efengyl,  ar  yrfa  ehangach. 

“Cadarn  dros  ei  bwnc  ydoedd, — calonnog 
Ger  bron  enwog  wŷr  a brenhinoedd. 

“Gan  daran  ei  genadwri — crynodd 
Coronog  fawrhydi, 

Uchod  lieibio  rhôd  ei  bri 
Yn  ei  gadwen  gwnai  godi. 


SANT  PAUL. 


“A  pban  amddiífynnodd — ei  hoff  hawliau, 
Ffelix  a ddychrynnodd, 

Y Dydd  Olaf,  loewaf  lys 
A ddilys  sylweddolodd. 

“Rhy  eglur  gwelai  ’r  rhagîaw' 

Y Farn  Olaf  drymaf  draw  ; 

Y môr  yn  unfìlam  eirian, 

Y lloer  deg  oll,  oll  ar  dân  ; 

Mynwent  hwnt  i fynwent  fawr 
Yn  y mŵg  yn  ymagaw?r, 

Ac  o niwl  barn  cnul  y byd 
Draw7  a seiniai  dros  ennyd ! 

“A  Ffestus  a hoffai  eistedd — o dan 
Ei  donnog  hyawdledd, 

Ai  'n  syn  ar  ei  uchel  sedd 
Wrth  rwyf  ei  araeth  ryfedd. 

“Sylfaenai,  pilerai  Paul  ei  araeth 
Yn  ddwfn  a theg  ar  graig  rhesymegiaeth  ; 

A chodai  o’r  sail  fel  adail  odiaeth 
Mewn  llwyraf  fanylaf  gyfunoliaeth, 

Maen  uwch  maen  raewn  cysonw7ych  ymuniae 
A byw  urddunol  flodau  barddoniaeth 
Yn  ymagor,  a grawn  dychymygiaeth 
Yng  nghrôg  o’r  oludog  adeiladaeth — 

ö o ö ö 

Mae  ’n  wyrth  o addurn  raewn  areithyddiaeth 
Yn  nefol,  uwch  pob  dyn-efelychiaeth. 

“Siomi  pawb  wna  rheswm  pur, 

Ni  etyb  hwn  i’n  natur 
Ai  chyrhaeddfawr  wych  reddfau, 

Ni  bydd  ef  yn  ein  boddhau 
Oni  roir  ar  yr  arlun  rhydd — byngau 
0 aur  afalau  y darfelydd. 

“Paul  fel  huan  daflai  allan 
Oleu  eirian,  wiw  leuerydd 
Gwres  o’i  eiriau  a’i  lythyrau 
Geid,  a golau,  gyda’u  gilydd. 

Wrth  fwynhau  y golau  gwyn 
Ar  hyd  ystyr  ei  destyn, 

Teimlo  ’r  ydym  rym  ei  wres 
Ac  hoen  ei  ysbryd  cynnes. 


26 


GWAITH  ISLWYN. 


“Y  dyfnaf  clestyn  nid  ofnai, 
Egniol  ŵr,  i’w  ganol  ai ; 

O hyn  i farn,  ail  ni  fydcl 
I’w  gawr-afael  ar  grefydd. 
Datguddiwyd  i brofFwydi 
Gwr  ei  raaes  ehangfaes  hi ; 

/Vr  uwch  tir  yn  llewyrch  teg 

Y clydd— e gai  y deuddeg 
Fwynhau  ar  ucheldrefn  Ner 
Oleuach  trem  o lawer; 

Ond  cyrrau,  rhannau,  er  hyn 
Roddwyd  yn  eglur  iddyn  ■ 

Ymyl  o’r  efengyl  fawr 
A’i  cla  amwiw  am  dymawr ; 

A ! nicl  rhan  o’i  hamcan  hi, 
Rhvw  uniof  crwr  o honi 
A welai  Paul,  ond  unoliaeth — cyfa 
A chyfandra  mawr  ei  chyfundraeth  ; 
Ei  tygad  welai  ogylch 

Y clwyfol  ragorol  gy lch 
Newyddion  wirioneddau, 

Am  un  gwir  mil  mwy  yn  gwau. 


“Y  cyfan  oll  cofìo  wnai, 

A’r  swm,  pan  ymresymai. 

Y gadwen  sydcl  i gocli 
Tua  ’r  nef  ein  natur  ni, 

I godi  dyn  i gader, 

I lys  sycld  uwch  haul  a ser ; 

Fe  ddilynodd  ei  rhyfedd  ddolennau 
O lys  y cariad  a’r  bwriad  borau 
O ael  a clibyn  anfeiclroldebau, 

0 awyr  fythol  yr  hen  arfaethau, 

Do,  fe  ’i  clilynocld  hyd  adfyd-lannau 
Amser — trwy  amser  a’i  holl  flinderau, 

1 fro  iach  engyl,  y fro  uwcli  angau ; 
Wrth  ddolen  y dirgel  hen  ragluniad, 
Caf  yn  lion  y cyfiawnhad, — yna  gwen 
Dclolen  gain  addien  y gogoneddiacl. 


‘O  gadwen  fawr  fencligedig  ! ocl  wyf 
Yn  d’  afael  clymedig, 

Dirwyni  di  ryw  unig — gwael  fel  tì, 
A draw  bydcl  codi  o’r  bedd  caueclig 


SANT  PAUL. 


“Athroniaeth  ai  ar  wyneb, 
Chwareuai  hyd  yr  ochr,  heb 
Daraw  i’r  gorddyfnderoedd, 

Wyneb  gwir  ei  randir  oedd ; 
Jddewaeth  hynafiaethol — unfodd  gaid 
Yn  rhoi  ei  holl  enaid  i’r  allanol ; 

Enaid  y pwnc  oedd  nod  Paul, 

Y faith  wythien  fythol 

0 wiiedd  prid  godidog 

Y sydd  dan  grefydd  y grôg. 

“Athronwyr,  dysgawdwyr  gy nt, 
Rhyw  eiddil  fadwyr  oeddynt 

1 gyd,  yn  ofni  gadaw 

Y glennydd  llonydd  gerllaw  ; 

Ond  ef — Columbus  crefydd  ! — a hwyliai 
O olwg  y glennydd. 

Elai  ’r  enwog  olrheinydd 
I fawr  a phell  gefnfor  fFydd  ! 


Cipiwyd  ef  i’r  loewne  ívys 
Ry  w bryd,  fry  i Baradwys ; 

Anfarwolion  y fro  welai, — y saint 
Goruwch  swn  gofidiau, 

Yn  y nefol  bythol  bau, 

A’r  angylion  rhwng  heuliau. 

“O’i  flaen  y Wynfa  lonydd — oludog 
Ymledai  ’n  ysblenydd 

Dan  dragwyddol  ddwyfol  ddydd, — ei  mwryniant 
A’i  ther  ogoniant  oedd  fyth  ar  gynnydd. 

“Aeth  i eil-bwrynt  bythol-bell 
Yng  Ngwynfa,  ryw  Bisgah  bell, 

A cherub  gwych  i’w  arwain, 

Ar  ei  fawr  gy rch  drw}r  ’r  fro  gain ; 

A gwelai  ’r  ddinas  glaer  oddiyno, 

Ei  godidawgrwydd  o hyd  yn  chwyddo, 

Rhes  uwch  rhes  o balasau  i roeso 
Y dorf  ddi-rif  trwy  ei  phyrth  sy  ’n  llifo 
Odd  ein  daear,  heb  angladd  yn  duo 
Ei  llon  heolydd,  neb  o’r  llu  ’n  wylo. 

“ Ond  ef , o’i  wibdaith  nefol 
Uwch  haul  nen,  ddychwelai’n  ol. 


Yn  y drydedcl  nef 


“MewTn  rhyw  ias  nefolias  fyg, 
A rhyw  lawTen  berlew  , 


528 


GWAITH  ISLWYN. 


“Rhyw  fer  wib  cyn  ei  erfawr  waith — oedd  hon 
O ddyddanus  effaith, 

Neu  drem,  o flaen  ei  drymwaith, 

Ar  wiw  fyd  ei  wobrwy  faith ; 

Rhyw  gip  drem  ar  gopa  draw, 

Bêr  Sabboth  ! brysiai  heibiaw. 

“A  ! fe  rodd  fore  heddyw 
Ei  ail  daith — bytholdaith  yw. 

Rhyddhad,  ymadawiad  oedd, 

Fe  aeth  i aros  fythoedd. 

“ O flin  ddwysgur  ! wy f fel  yn  ei  ddisgwyl 
O’i  hynt  uwch  heuliau,  hwnt  o’i  uchelwyl 
Ar  gyrch,  ond  gau  yw  ’r  gorchwyl — am  dano 
I’n  aros  heno,  Nereus  anwyl. 

“Nereus  fwynaf  ! ni  fedraf  adrodd 
Y llid,  y gofid,  y trallod  gafodd ; 

Gwae,  echrys  ddig,  a chroesaw  a ddygodd, 

O ymyl  du  angeu  ’n  ami  diengodd. 

“Mileinig  erledigaeth 
Ef  yn  nod  bennaf  a wnaeth ; 

Gloew  nod  i’r  gelyn  ydoedd, 

Ac  o fyd  amlycaf  oedd. 

Iddewaeth,  Paganaeth,  gynt 
Dwy  eiddig  wrthblaid  oeddynt, 

Unai  y ddwy  anynol 
O lid  pur  i erlid  Paul. 

Addfwyn  ŵr,  goddefai  nych 
O fewn  carcharau  ’n  fynych. 

Ar  fordaith  deirgwaith  gwnai  ’r  don 
Agawr  ei  fedd  yn  eigion, 

A braidd  y diangai  ’n  brin 
O’r  môr  a’r  storom  erwin, 

A llidiwyd  ei  drallodau 
A brad  rhy  gerth  brodyr  gau. 

Iesn  'n  unig. 

“Ond  barnai,  cyfrifai  ’n  fraint 
Ei  ddyfal  ddioddefaint ; 

Ni  thybiai,  ni  farnai  fod 
Neb,  neb,  yn  werth  ei  nabod 
Is  nen  ond  Iesu  ’n  unig ! 

Er  mwyn  ei  air  dygai  ’r  dig, 


RACHEL. 


529 


I’w  ddilyn  ef  boddlawn  oedd 
Drwy  ganol  pob  dryghinoedd, 

Dilyn  drwy  newyn,  drwy  nos, 

Drwy  syched,  dros  ei  achos. 

“ O’i  fodd  aberthodd  y byd, 

Moethau,  a phob  esmwythyd ; 

Ei  dalent  a’i  fodolaeth 
I waith  nef  yn  aberth  wnaeth. 

“Diddym  oedd  pob  dedwyddyd 
Neu  barch  feddiannai  y byd, 

At  oríFen  mewn  llawenydd 
Ei  hoff  oes  a chadw  ’r  ffydd ; 

Ei  bwnc,  tu  yma  i’r  bedd — oedd  gweithio 
A llafurio  yn  ei  holl  fawredd, 

Yr  hoffusair  ‘ Gorffwysaw  ’ 

Oedodd  hyd  y byd  a ddaw. 

“ Tyred  ! mae  ’r  wawr  yn  torri ! 
Rhodio  ’n  ol  sy  raid  i ni. 

O’i  pher  hun  Rhufain  ddeffrôdd 
O f eddau  cwsg ; darfyddodd 
Si  yr  afon ; y ser  hefyd 
Ganant  yn  iach  bellach  i’n  byd, 
Dywed  eu  hymadawol 
Eiriau  hwy — ‘ Dewch  ar  ei  hol.’  ” 


RACHEL.* 

OPAHAM  y suai  ’r  don 
Ar  y lan,  mor  swynol, 

Rachel  fach,  gan  lanw  ’th  fron 
A breuddwydion  nefol? 

Seiniai  ’n  bêr  fel  cloch  y Sul, 

Eto  nid  oedd  ond  dy  gnul ! 

Eang  yw  Amerig  fyd 
Ni  chest  ti  er  hynny 
Ddim  ond  bedd  o honi  i gyd, 

Gellsid  hyn  yng  Nghymru — 

Gellsid  mwy,  sef  uwch  dy  ben 
Las  dywarchen  Cymru  Wen. 

* Cyflwynedig  i Mr.  Lemuel  James  Jermyu,  Pa.,  America,  ar  ol  ei  anwyl  briod, 
merch  j Parch.  William  Jeukins,  jr  hon  a fu  farwMawrth  26ain,  1876. 

2 L 


530 


GWAITH  ISLWYN. 


Ywen  Gwalia,  enwog  wedd, 
Fuasai  yn  cysgodi, 

Rachel  fach,  dy  fore  fedd — 

Maen  Cymreig  i‘w  nodi, 

A phereiddiaf  feirdd  dy  wlad 
I goffhau  ’th  rinweddau  mad. 

Lemuel  aeth  ag  ysgafn  fron 
Idd  ei  lon  Amerig, 

Ddaeth  yn  ol  yn  brudd  ei  wedd 
Idd  ei  annedd  unig 
Gerllaw  Nant  y Felin  Fach 
Lle  buasai  gynt  mor  iach. 

Gwelais  ef  yn  gyrru  i lawr 
Blwyf-ffordd  gul  yr  Ynys, 

Nid  oedd  i’w  roesawu  ’n  awr 
Neb  ond  mam  oedrannus; 
Gwelais  wrth  ei  frys  a’i  wedd 
Fod  ei  Rachel  yn  ei  bedd. 

Eto  yn  ei  gerbyd  bach 
Dygai  yn  ei  ymyl 
Ogoneddus  enetli  iach, 

Un  o fyd  yr  engyl — 

Byw  dlysineb  Alice  Ann 
Wnai  fy  swyno  yn  y fan. 

Delw  ’i  mam  ddaeth  ar  ei  gwell, 
Do,  yn  fyw  i adgof, 

Ac  nis  gwnai  Amerig  bell 
Beri  dim  ebargof ; 

Nid  oes  goleu  digon  ter 
I Alice  Ann  ond  goleu  ser ! 

Ni  fu  ’rioed  hawddgarach  mun, 
Ni  fu  un  fwy  anwyl ; 

Wedi  ei  gweled,  darfod  wnaeth 
Hiraeth  am  dy  anwyl 
Rachel.  Alice  Ann  y sy 
’N  ddelw  fyw  o*th  ysbryd  fry. 

Wedi  holl  ofidiau  ’r  daith, 

Wedi  ’r  maith  helbulon, 

Wedi  ’r  marw  mewn  estron  wlad 
A’r  ysgariad  creulon, 

Cewch  gyfarfod  oll  yn  iach 
Wedi  ’r  cyfan,  Rachel  fach. 


DAYID  HOWELLS,  ABERTAWE. 


531 


DAYID  HOWELLS,  ABERTAWE. 

IERAILL  boed  eu  harwyr, 

A’u  grymus  hewydus  wŷr ; 

Rhoddes  Naf  urddas  i ni 
A geir  yn  tra  rhagori, — 

Ardderchog  Weinidogaeth 
O nefol  ryfeddol  faeth, 

Yn  llosgi  y’ngwawl  dwyfawl  dân — areithfa 
Orwemp,  olyna  rym  Paul  ei  hunan. 

Ond  er  holl  ddisgleirder  glwys 
Uchela  areithfa  ’r  oes, 

Mae  ’n  gruddfan  tan  drallod  dwys  ; 

Niwl  tew  angladdol  â’i  toes. 

Hiraeth  sy  ym  mhyrth  Seion, 

Am  roi  sant  mwya  ’r  oes  hon 
I lawr  i dawel  orwedd, 

Haul  ein  byd  dan  lenni  bedd. 

Duw  fu  Dduw  i Dafydd  Hywel, — Duw  fu 
Hyd  fedd  yn  ei  arddel ; 

Mwynhau  Duw  mewn  ne  dawel 
’N  awr  mae  ’r  sant  tramawr  ei  sel. 

Canu  llawn  dau  can  llinell — am  wron 
Mawr  y Ddwyfol  Babell, 

Sy  lawen  i’r  awen  rydd — 

Sy  grefydd  i’r  ysgrifell. 

0 fawrion  daear  pa  fri  ’n  y diwedd 
At  hedd-weinidog  sanctaidd  ei  nodwedd? 
Nid  yw  enwogion  byd  yn  eu  hagwedd 
A’u  dewis  fawryd  ond  us  oferedd ; 

Dyna  rod.o  anrhydedd  ! — uwch  cymyl 
Miloedd  o engyl  deimla  eiddigedd. 

Calfaria  oedd  yn  cael  ei  fryd, — a’r  Iawn 
Oedd  rym  ei  holl  fy wyd ; 

Ei  fyfyr  a’i  gof  hefyd 
Fry  gai  Calfaria  i gyd. 

Hywels  anwyl  seiniodd — i ryfeddol 
Dorfeydd  hyd  y gallodd, 

Y Gŵr  a’n  bore  garodd, 

A mawr  fael  y marw  o’ifodd! 


532 


GWAITH  ISLWYN. 


Y marw  o’i  fodd  ! Y mwya  rhyfeddol ! 

Cywir  etifedd  y cariad  dwyfol 
Yn  rhoddi  ’i  hunan,  drysor  haeddiannol, 

I wared  enaid  o’i  wae  dirdynnol, — 

Hyn  oedd  ei  bwnc  beunyddiol — swm  odiaeth 
Ei  fyw  weinidogaeth  orfendigol. 

Ei  ddiben  ydoedd  byw  i eneidiau, 

A’u  bythol  wared  o dynged  angau ; 

Effaith  ei  araeth  wnai  lyffetheiriau 
Pechod,  dan  ddyrnod  Gair  Duw,  yn  ddarnau ; 
O danodd  syrthiai  cadwynau — caethion 
Mwy  yn  adfeilion  mewn  oedfa  olau. 

Elfennau  geidw  Calfìniaeth — ddiysgog 
Oedd  esgym  ei  araeth ; 

A thrwy  ei  gref  athrawiaeth, 

Creigiau  i eneidiau  wnaeth. 

Cadd  yn  forau  ddwyfol  seliau, 

A nef-nodau  ’r  anfonedig ; 

Cadd  y gorau  gredlythyrau — 

Addoliadau  arddeledig ! 

O gallaf,  galwaf,  i go — y nefawl 
Wedd  addurnawl  a’r  nawdd  oedd  arno 
Ar  esgynlawr  mawr  yn  Môn, 

Ar  y maes  plith  grymusion, — 

Mae  dydd  y gymanfa  fawr  yn  gwawrio, 
Weithion  mae  awr  dirion  deg  ar  daro ; 

0,  clyw  yr  emyn  yn  cael  ei  rwymo 
Yn  offrwm  pereiddfwyn  i’w  gyflwyno ; 

Yn  ei  hwyl  swynawl  ein  Hywels  yno 
A mawredd  gyfyd — mor  hawdd  ei  gofio. 

A ! dyna  ’i  wyneb  wedi  ’i  eneinio, 

A goleu  ’r  farn  yn  llewyrchu  arno. 

Clywch  Aaron  a’i  syn  glych  aur  yn  seinio  ; 
Swn  y lliaws  mawr  sy  yn  llesmeirio, 

Mae  ugain  mil  o’n  hil  oll  yn  wylo, 

Tra,  uwch  iddynt,  ei  lais  yn  trech  chwyddo — 

O’r  Amen  a’r  ymuno — ogoned 

Derfyn,  heb  ludded,  a’r  dorf  yn  bloeddio ! 

Mae  hen  bobl  yn  min  y bedd — hyd  heddyw 
Mewn  diddan  orfoledd, 

Ar  ael  oes  yn  cofio  ’r  wledd, 

Difrifawl  oedfa  ryfedd. 


DAYID  HOWELLS,  ABERTAWE. 


533 


Ailanwyd  yr  ŵyl  honno — ugeiniau 
Gan  yr  Ysbryd  trwyddo; 

Duwiol  dad  ysbrydol  do 
Oedd  hwn  i luoedd  yno. 

Pa  allu  dawn,  pwŷ  all  dynnu 
Arlun  o’r  gwynwawr  loew-wawr  lu — 

Y gogoneddedig  waredigion 

Gai  i’w  roesawu  o gaerau  Seion, — 

Y croeso  rhyfedd  ’r  ol  croesi  ’r  afon — 

Gan  ei  hyf  alw  gerbron  teg  nefolion 

Fel  eu  tad  drwy  rad  yr  Ion — ddisgleiriaf 
Pur  lu  hygaraf,  perlau  ei  goron  ? 

I’w  bulbud  hoíF,  ble  bu  dyn 
O’i  radd  a’i  nerth  a’i  wreiddyn, 

Yn  glynu  mor  gàlonnog 
Wrth  fawr  gred  areithfa  ’r  grog? 

Didewi  hyd  y diwedd, 

Aeth  o’i  bulbud  i’w  fud  fedd. 

Am  oes,  y Cyrddau  Misol — lywyddodd 
Drwy  lwyddiant  bendithiol ; 

Yma  o hyd  y mae  ol 
Ei  athrawiaeth  a’i  reol. 

Drwy  gariad  a’i  ragorion, — trwy  ’n  Hiesu 
Teyrnasodd  yn  Seion ; 

Dyn  iraidd,  a dawn  Aaron, 

A’m  swyn  bryd  fel  Moesen  bron. 

O nifer  meib  tangnefedd — ni  fu  neb 
Yn  fwy  ’i  nod  a’i  fawredd ; 

Gwnai  ’i  ireidd-der  adfer  hedd — i’r  praidd  glwys, 
A bwriai  ’r  eglwys  ail  berarogledd. 

Sobrwydd  dwyfol  difrifoldeb — y gŵr 
Oedd  gerydd  diwrtheb ; 

Baeddu  ’n  hwy  nis  beiddiai  neb — gan  dyner 
Eres  anwylder  ei  bresenoldeb. 

Pa  sant  fel  ef,  mor  nefol, 

A’i  hir  lwybr  mor  loew  o’i  ol? 

Nid  mwy  dilen  ol-lwybr  seren 
Yn  y loewnen,  gan  oleuni ; 


534 


GWAITH  ISLWYN. 


Erys  naws  ei  ras  i ni, 

Am  eiloes  bydd  ymholi ; 

Gŵr  a chyngor  goruwch  angof, 

A’i  eiriau  fel  gemau  i gof, 

Perlau  fydd  glwys  eiriau  y sanfc 
A dlysanfc  ddyfodol  oesoedd. 

O’i  ol  ef,  had  ei  lafur 
Dwfn,  i bell  a dyf  yn  bur, 

Er  aros  dan  nos  yn  hir, 

Had  da  gweddi  dadguddir  ; 

Rhinwedd  Gair  Duw  ’r  hedd  a drig, 
Goreu  had  anllygredig. 

O’i  ddifeius  hardd  fywyd, 

Awyr  bêr  sy  ar  y byd ; 

Awyr  bêr  gwawr  y borau 
O’i  bur  oes  wna  hir  barhau ; 

Cof  o’i  wiw  yrfa  sy  fel  cyfeirfys 
Tua  ’r  ne  dawel  i’n  fcirion  dy wys ; 

Wedi  angau,  dengys  ! — i’n  cyf’rwyddo 
Ei  iach  ddiwyro  fuchedd  a erys. 

Daefch  y bywyd-gerbyd  gwyn, 

A neidiodd  mewn  munudyn 
Acw  i loew  fainc  Elias, — a gyrrwyd 
Gan  gerub  mewn  urddas 
Hyd  yr  wybr  yng  nghlud  rhad  ras, 
Heibio  heuliau  i’w  balas. 

Pyramid  er  peri  mawl, — pe  caffai 
OÎer  a fyddai  i’w  gof  rhyfeddawl ; 

Enw  dyn  Duw  ! O dyna  dŵr 
Faedda  waith  pob  celfyddwr; 

A i’r  lan  drwy  y loewnef 
Ban  hyd  anfarwoldeb  nef. 

Was  difai ! gorffwys,  Dafydd, 

Hyd  y nefol  ddwyfol  ddydd 
Yr  agora  ’r  Ior  gwiwras 
Eto  rydlyd  glô  ’r  Crug  Glas ! 

O,  di-boen  y w d’  obennydd ; 

Hun  y sainfc  yn  fôrddwfn  sydd. 

Seraff  goleugraff  gai  log 
O gael  estyn  ifc  glustog, 


DAYID  HOWELLS,  ABERTAWE. 


535 


Hen  was  i’r  addfwyn  Iesu 
A geir  i’w  engyl  yn  gu ; 

O caerog  le  yw  y Crug  Glas 
I’r  hyn  sydd  farwol  o’r  henwas. 
Hynod  gaer,  nid  a o go 
Am  ennyd  ddim  o hono. 

Mil  hentfych  fawrwych  forau, 

I’th  Ior  ddod  obry  i’th  ryddhau, 
A’th  ail  lunio  i'th  loewnef 
Yn  ol  ei  gorfí'heulog  ef. 

Anwyl  ŵr,  pwy  gawn  i’w  le 
Er  ty wys  Abertawe  ? 

Ni  wel  y dref,  farwol  dro, — 

Ei  Lot  sancteiddiol  eto. 

Oedd  un  waredai  ddinas 
Drwy  fawredd  rhyfedd  ei  ras ; 

Rhy w aden  ddisglaer  ydoedd ; 

Diau  rhyw  fur  i’r  dref  oedd  ; 

Drwg  ludd  fu  i’r  dre  o’i  gladdu. 
Esgud  oedd  i wisgo  du ; 

Eang  oedd  i’w  gynhebrwng  e 
Barotoad  Abertawe ; 

Gweinidogion  bron  heb  rif, 
Henuriaid  yn  aneirif. 

Apostol  henafol  nef 
A roddwyd  i’w  hir  haddef ; 

Angladd  oedd  i angel-ddyn, 

Y dorf  oedd  braidd  ddiderfyn ; 

O fewn  y dorf  Galfinaid, 

Efengyl  ag  engyl  gaid, 

Aneirif  yn  ei  arwyl — yn  tynhau 
Eu  myg  refifynau  am  ei  gorfF  anwyl. 

Y glwys  angylion  gloisant 
0 dan  sel  feddrod  ein  sant ; 

Aent  ag  allwedd  y bedd  ban — ar  odiaeth 
Oreu  wasanaeth,  i’r  Iesu  ’i  Hunan  ; — 

Iesu  a edwyn  ble  gosodwyd — gwerth 
Y gwaed  unwaith  gollwyd ; 

E fy wiocâ  ’i  lwch,  fe  ’i  cwyd 
Yn  deilwng  o’r  Iawn  dalwyd. 

Os  yn  deilwng  o’r  syn  daliad — beth  fydd 
“ Y corfF  a fydd  ” yn  nydd  gogoneddiad  ! 


536 


GWAITH  ISLWYN. 


UDGORN  Y JUBILI  MILFLWYDDOL. 

CHWYTHWCH  yr  udgorn  ar  glogwyn  Moriah  ! 

Adref,  Iddewon,  adref ! 

Agorwyd  pob  porthladd  ar  lan  Palestina, 

Adref  ! 

Nid  oes  ar  ffiniau  ’r  wlad  un  fyddin  mwy  dan  arfau ; 
Yn  ol,  anfarwol  had,  i’r  mel-ororau  ! 

Mae  ’r  ffordd  yn  rhydd,  mae  ’r  lle  yn  barod, 
Hawddamor  ddydd  gollyngdod. 

Chwythwch  yr  udgorn  ar  glogwyn  Moriah  l 
Udgorn  rhyddhad  yr  Israelaidd  had, 

A chwydded  yr  adsain,  eryrol  arwyrain, 

I bellaf  ororau  pob  ynys  a gwlad ; 

Wyntoedd  y nefoedd,  yr  anthem  O eiliwch  ! 

Dros  bennau  mynyddoedd, 

Dros  donnau  y moroedd, 

Ei  hadsain  danfonwch ! 

A chwi  ’r  addewidion, 

Hoff  berlau  plant  Seion, 

Yn  íìl  ac  yn  fyrdd  eich  bendithion  gawodwch ; 

Bellach  try  ’ch  geiriau 
011  yn  drysorau ; 

I lawr  o’r  nefoedd  gwlawia  eich  perlau  dwyfol  drud, 
Eich  golud  tywalltedig  a gyfoethoga  ’r  byd. 

Ond  chwythwch  yr  udgorn  ar  glogwyn  Moriah ! 

Adref,  Iddewon,  adref ! 

Yn  ol  yn  ddi-nâg 

Mae  phiol  y felldith  yn  wag ; 

Mae  ’r  pomgranadau  ’n  pyngu  gan  addfedrwydd  llawn  yn  fyrd 
A choed  talfrigog 
Yn  oroludog 
Mewn  aeron  eurog, 

Bereiddiaf  lwyth,  yn  plygu,  a’u  cysgod  dros  y ffyrdd. 

Deuwch  fyrdd  i’r  wledd  ! mae  ’r  cangau  eurog  wawr, 

Gan  olud  ffrwythau,  a harddwch  blodau,  oll  yn  cusanu  ’r  llawr 

Libanus  wisg  ei  fantell  werdd, 

Gan  ychwanegu  swyn  pereiddiaf  gerdd 
Adeiniog  gorau 
Rhwng  bytholwyrdd  gangau, 

I’ch  croesaw  adref 
Dan  faner  tangnef ; 


UDGORN  Y JUBILI  MILFLWYDDOL. 


537 


A’r  diliau  mel  drwy  ’r  dolau  mad, 

Yn  llifeiriant 
A’ch  llon  wahoddant 
Yn  fyrdd  i’r  Ganan  fad. 

Chwythwch  yr  udgorn  ar  frig  Himaleh ! 

Iddewon  y dwyrain  trowch  adref  i gyd 
O gonglau  y byd  ! 

Yn  ol  yn  ddi-nâg, 

O Dan  hyd  Beersheba 
Mae  Canan  yn  wag  ! 

Poblogwch  ei  chaerau ! 

Esgynnwch  ei  bryniau ! 

A thaenwch  eich  pebyll  dros  lennyrch  ei  broydd, 

A phlannwch  eich  baner  ar  gopa  pob  mynydd, 

Sef  hen  faner  Dafydd,  dan  nawdd  yr  hon  gynt 
Anturiodd  eich  tadau  yn  fyrddiwn  ar  hynt, 

A bloedd  buddugoliaeth  yn  chwyddo  o’u  rhengau 
Nes  hollol  ddistewi  hyfgorau  y gwynt. 

Ar  lannau  y Danube  yr  udgorn  0 chwythwch ! 

Adref,  Hebreaid,  adref ! 

Dan  chwyfawl  luniau  tangnef, 

O Poland  fel  dylif  ar  Ganan  ty welltwch ! 

Gwisg  Mynydd  yr  Olewydd 
Ei  fantell  or}7sblenydd ; 

Mae  ’r  myrtwydd  yn  eu  bythol  wyrdd 

A’u  harddwch  yn  teghau  ei  agwedd ; [iaid  fyrdd, 

A’r  palmwydd  uchel,  mal  breninoedd  beilchion,  tal  ar  ddeil- 
Mor  syth  yn  sefyll  ar  ei  lechwedd, 

Yn  arluniau  bri  a mawredd. 

A’r  olewydden  fras  ar  chwyf,  dan  awel  nen 
Ac  awgrym  wybren  las,  gorona  ’i  ben. 

A Charmel  ar  roesawol  wedd  grechwena  dan  ffrwythlonrwydd, 
Fel  brenin  ar  ei  sedd  rhwng  amldra  a digonolrwydd. 

Mae  ’i  frasder  yn  llifeirio  dros  ei  ysgwyddau  i lawr, 

A choed  yn  taflu  drosto  eu  gwisg  o eurog  wawr. 

O odrau  Môr  Canoldir,  man 

Y gy lch  ei  draed  yng  nghawg  y don, 

Hyd  ddyffryn  Jesreel  ymestynna,  dan 
Fil  myrdd  o winwydd  llon, 

Y rhai  orffwysant  ar  ei  fynwes  eu  cangau  gwan,  dan  lwyth  o rin, 
Yn  flin  gan  wres,  yn  drwm  gan  win. 


538 


GWAITH  ISLWYN. 


I lan  Iddewig  lu  ! 

I lan  i’r  Ganan  gu ! 

Mae  glannau  ’r  afon  sy  ’n  ariannu  bronnau  Escol, 

Yn  wlyb  gan  ddagrau  gwin,  yn  llif  o frasder  bywiol,  [gynf 
Ac  yn  huddedig  dan  gangau  tewfrig,  cyífelyb  i’r  oludog  gangen 
A dorrwyd  yno  gan  Osea  ar  ysbiol  hynt 
Rhwng  blodlawn  goed  y werddfro. 

Pentrefydd  glannau  Môr  Tiberias  sydd 
A mwd  o flodau  dros  eu  muriau  ’n  hudd, 

Yn  disgwyl  eich  myrddiynau  i lan 
I’w  llanw  mwy 

A gy rru  ffwrdd  y Tyrciad  didrain,  gwan, 

Sydd  yn  halogi  a’i  gân  a’i  weddi  eu  cysegredig  awyr  hwy. 

I lan  Iddewig  lu  ! 

I lan  i’r  Ganan  gu  ! 

Dirymwyd  braich  y pagan, 

Dymchwelwyd  sedd  y Sultan, 

A chwalodd  anadl  barnol  wynt 
Holl  ddeddfau  y Divan  ! 

Hebreaid  ! ar  fuddugol  hynt 
I lan — yn  fyrdd  i lan  ! 

Mae  baniar  Calfari  yn  chwyfio  ’n  uchel  fry 
Uwch  tyrau  Caercystennyn,  i lan,  waredig  lu  ! 

Ond  chwythwch  yr  udgorn  ar  glogwyn  Calfaria ! 

Lle  rhoes  eich  Messiah,  Iddewon,  brydnawn 
I gyfraith  Jehovah  oludoedd  o Iawn. 

Dewch  adref  i’ch  gwlad,  i fynwes  eich  Tacl, 

Messiah  deyrnasa  ar  orsedd  ei  rad. 

Wylwch,  0 ! wylwch,  wrth  weled  eich  tadau 
Yn  gwawdio  eu  brenin  yn  nyfnder  ei  boenau. 

Edrychwch  ar  ei  glwyfau  yn  arllwys  llif  o waed, 

A’r  porfíor  ddyferynau  ’n  ddrud  berlau  dan  ei  draed. 

O ! syllwch  ar  y bywiol  fírwd  o’i  ystlys  lif,  brydnawn, 

Mae  fyth  yn  newydd,  fyth  yn  frwd,  gan  rinwedd  dwyfol  Iawn. 

Mae  ’r  drem  yn  ergyd  farwol  i’ch  anghrediniaeth  oesol. 

A Iesu  dirmygedig ! ‘f  Ti  ” 

Gydfloeddiwch,  “ y w ein  Siloh  ni.”  • 

I lan,  brynedig  lu  ! I lan  i’r  Ganan  gu  ! 

A baner  Cristionogaeth  yn  chwyfio  ar  bob  tu. 


PA  BETH  YW  IEUENCTID? 


539 


Ehed  côr  yr  awelon,  a pheraroglau  ’r  wlad, 

Dros  fronnau  ’r  gerddi  gwyrddion  i ddyblu  eich  mwynhad. 

A Hebron  ymddyrcha  ei  ben  i’r  wybr  arian 
Dan  goron  o eira  i’ch  croesaw  i Ganan. 

Mae  ’r  ffordd  yn  rhydd,  mae  ’r  lle  yn  barod, 

Croesawiad  sydd,  a bloedd  gollyngdod  ! 

Clywch  chwythiad  yr  udgorn  ar  glogwyn  Moriah ! 

Yn  ol  yn  ddi-nag  ! 

O Dan  hyd  Beersheba 
Mae  Canan  yn  wag. 


YR  ARGLWYDD  SY  ’N  TEYRNASU. 

YR  Arglwydd  sy  ’n  teyrnasu  ar  orsedd  tragwyddoldeb  ; 
Ei  law  sy  ’n  dal  i fyny  y ser  mewn  undeb. 

Un  awgrym  o’i  ddigllonder  ef 
Ddifodai  afrif  fydoedd  nef. 

Yr  Arglwydd  sy  ’n  teyrnasu  ! Frenhinodd  crynwch  ! 

O fiaen  ei  gadarn  allu  i’r  llawr  ymgrymwch ; 

O farwol  lwch  ! na  fyddwch  hy — 

Yr  Arglwydd  yn  teyrnasu  sy. 

“ Yr  Arglwydd  sy  ’n  teyrnasu  ” medd  myrdd  o fydoedd  ; 

“ Diderfyn  yw  ei  allu  ” cân  sereiff  nefoedd ; 

Rhown  ninnau  chwydd  i’r  ánthem  fry — 

“ Yr  Arglwydd  yn  teyrnasu  sy  ! ” 


PA  BETH  YW  IEUENCTID? 

TEUENCTID?  Blodyn  hardd 
O dyner  blaniad  Duw 
Yn  ymddadblygu  ar  fron  gardd 
Ddiflannol  amser,  yw. 

Ddyn  ieuanc  ! dod  dy  flodyn  gwiw 
Yn  offrwm  per  ar  allor  Duw, 

Fel  yr  adblanner  ef  brydnawn 
I’r  wynfa  sydd  o’r  fath  eurflodau  ’n  liawn. 


540 


GWAITH  ISLWYN. 


Y NOS  YN  MYNEGU  GWAITH  EI  DDWYLAW  EF. 

OMOR  oludog  ydyw 

Y nos  mewn  gemau  eurliw 
Sy  ’n  addurniadau  ar  ei  mantell  fry ; 

Cyfoethog  mewn  cyfrolau, 

Ar  ddwyfol  ryfeddodau, 

A rhwysg  Hollalluawgrwydd,  ydyw  lii. 

Mor  hyawdl  yw  ’r  ser  gorbell 
Ddisgleiriant  ar  ei  mantell 
I hoeddi  allan  <£  waith  ei  ddwylaw  Ef !” 

Dyfnderoedd  ei  ddoethineb, 

A mawredd  ei  diriondeb, 

Mynegant  oll  yn  iaith  cerubiaid  nef, 

Ai  mantell  dywell  nos, 

Ai  llif  disgleirder  dydd, 

A daen  ar  fynwes  wybren  dlos, 

Dadleniad  o Dduw  rydd, 

Ac  ol  ei  fysedd  cywrain  sydd 
Ar  lenni  nos,  fel  pelydr  dydd. 


GWAGEDD  0 WAGEDD,  GWAGEDD  YW  Y CWBL. 

‘V7’N  hawddgar  acw  ymdaen  cymylau  gloew  a llon 

Dros  fynwes  dlos  yr  wybren  gain  yn  ddodrefn  heirdd  i’w 
Ond  pethau  munud  ydynt ! Mwy  [bron, 

Ni  welir  ond  eu  gwagle  hwy. 

Amryliw  flodau  hardd  dan  berlawg  wlithion  fyrdd, 
Hawddgared  ynt  ar  fronnau  gardd  a than  y perthi  gwyrdd, 
Arluniau  tegwch  nef ! Ond  A! 

Tra  swynant,  gwywant  dan  y chwa. 

Y wig  mewn  mantell  werdd  yn  llawn  o gorau  llon 
Mor  swynol  ydy w ! Ond,  pan  nesaf  gweìaf  hon, 

Ni  fydd  ar  gangen  ddeilen  werdd, 

Nac  ar  un  brigyn  adsain  cerdd. 

Prydferthwch,  pan  y chwardd  ar  rudd  ieuenctid  gwiw, 

O ! mae  yn  hyfryd,  mae  yn  hardd.  A ! hefyd,  mae  yn  wy  w. 
Dy  farwol  chwythiad  angau  rydd, 

Yr  hawddgar,  dan  oerlenni  pridd. 


MACHLUDIAD  HAUL. 


541 


Cyfeillion,  dan  wen  llwydd  ymdyrrant  ar  bob  llaw, 

Ond  gwged  ffawd — mor  rwydd  y ffoant  hwythau  draw  ! 
Gyfaill!  mae  ’r  nodwedd  yn  rhy  ddrud 
I’w  gael  o fewn  isloerawl  fyd. 

Serch — wyla  yntau  ’n  brudd  uwch  ben  y bedd 
Lle  mae  y fam  neu  ’r  chwaer  dan  gudd  yn  nistaw  fynwes  hedd. 
Byw  ’n  fynych  mae  ar  bethau  fu, 

A siomiant  yw  ei  derfyn  du. 

Ar  bob  isloerawl  beth  sydd  o ddaearol  ryw, 

Argraffer  yn  ddi-feth, — “ Byr,  difìannedig  yw  !” 

A bather  yr  un  ddedryd  erch 
Ar  bob  daearol  swyn  a serch. 

Am  olygfaoedd  sy  o aniflannol  ryw 
Rhaid  troi  ein  golwg  fry  i’r  wynfa  wiw 

Lle  nad  yw  hedd  na  chariad,  trwy 
Oes  Duwdod,  yn  diflannu  mwy. 


MACHLUDIAD  HAUL. 

Tl'  YD  danbaid  lethr  y nen  olwyna  teyrn  y dydd, 

Ei  gerbyd  tân  uwch  ben,  ac  O ! ’r  fath  londer  sydd 
Trwy  ’r  lewin-ymerodraeth,  pan 
Ganfyddir  ei  wynepryd  can. 

Hawddgared  agwedd  nen  dan  swynol  wrid,  brydnawn  ! 
Chwardd  dan  oludog  len,  a llif  o loewTder  llawn, 

Pan  tua  ’r  gorllewinol  gaer 
Y try  y teyrn  ei  wyneb  claer. 

Y gloew  orielau  ’n  hongian  sy  ar  bared  wybren  fawrr, 

Pan  íachlud  ef,  ddodrefnir  fry  â lliwiau  gwych  eu  gwawr, 

Prydferthwch  paradwysol  daen 
Hyd  gwr  y nef-olygfa  gain. 

Cymylau  hardd  bob  llaw  ar  lawen  weddau  sy 
Yn  cynnal  uchelwyliau  draw  i roesaw  ’r  brenin  fry, 

Yn  fil  a myrdd  hebryngant  ef 
I lawr  i’w  orllewinol  dref. 

Y ddôl  nwyfreol  fry  a wisg  ei  thecaf  wedd 

Yn  barch  i’r  gwawl-lywiawdwr  sy  yn  disgyn  i’w  orffwysfa  hedd, 
O gwr  i gwr  yr  wybr  ddi-lid 
Degheir  ag  un  borfforawg  wrid. 


542 


GWAITH  ISLWYN. 


0 ! bydded  nawn  fy  nydd  byr  innau  ’n  loew  fel  hyn, 
Croesawed  engyl  íi,  a boed  goleuni  yn  y glyn, 
Macbludiad  hapus  yna  fydd, 

Machludiad  i dragwyddol  Ddydd. 


Y S E R . 

PAN  safai  ’r  Crewr  fry  ar  fainc  o loewaf  wawr, 

Dyferai  berlau  fyrdd  bob  tu  o’i  goron  ddisglaer,  fawr, 
A’r  perlau  drudfawr  droent  uwch  ben 
Yn  ser  arddunawl  ar  fron  nen. 


A M S E R . 

RHAIADR  chwyrn  yw  amser  ddaeth 
O fôr  tragwyddoldeb  maith — 
Rhaiadr  yrr  i’r  môr  yn  ol 
A dynolryw  yn  ei  gôl. 

Raiadr  cyflym  ! O ! ’r  fath  rif 
Sydd  yn  cysgu  ar  dy  lif, 

Wedd  frawychol,  yn  feunyddiol  heb  un  ofn  ; 
O fy  N uw  ! beth  fydd  eu  braw 
Yr  anedwydd  ddydd  a ddaw 
Pan  gyrhaeddir  yr  arllwysfa  dy well  ddofn  ? 

Tra  y plethwyf  yn  y llwyn 
Y funud  hon  fy  odlau  mwyn, 

Aruthr  syniad  ! mae  dy  donnau,  raiadr  braw, 
Yn  chwyrnhyrddio  tros  y dibyn 
Anfarwolion  fyrdd  i lynclyn — 

Duaf,  dyfnaf  lynclyn  tragwyddoldeb  draw ! 

Heno,  pan  y byddaf  íì 
Yn  gorfFwyso,  a llaw  ddu 
Cwsg  yn  taenu  llen  distawrwydd  dros  y glyn, 
Cofia  f’  enaid  ! bob  munudyn 
Bydd  y dwfn  anfeidrol  lynclyn 
Yn  dig  olchi  i’w  waelodion  filoedd  syn. 

Yr  un  dynged  i bawb!  Minnau 
Chwyrn  ysgubir  gan  ruthriadau 
Y llifeiriant  marwol  hwn  i’r  bythol  fôr. 

Boed  dy  agoredig  freichiau 
Yn  fy  nerbyn  draw  o’r  tonnau 
Rhag  fy  nghuddio  fyth  o danynt,  rasol  Ior ! 


i’r  eryr. 


543 


I ’ R E R Y R . 

À DERYN  hyf,  draw,  draw  yn  nen 
x Chwareui’n  iach  awyr  awen. 

Y nef  oll,  dy  athref  yw, 

A’th  dalaeth  odiaeth  ydyw. 

Gweli  fry  y gloewfawr  haul, 

A’i  gôr  planedawg  araul 

O’i  gylch  ar  balmant  y gwawl 
Yn  llawenu  ’n  ilu  unawl. 

Uwch  miloedd  o gymylau  fel  arian  nofiawl  sy 
Ar  fron  yr  uchelderau  chwareua  ’th  aden  fry. 

Dy  fryd  sydd  ar  y nefoedd,  dy  ffordd  sydd  yn  y gwawi, 
Lle  chwardd  carolau  bydoedd  a myrdd  delynau  mawl. 

Wyt  frenin  uchelfrydig  ar  fron  yr  wybr  fry, 

Yn  addurn  gwir  fonedcíig,  mawreddig  drem  mor  hy ; 
Derchedig  draw  uwcli  adar  ar  lachar  araul  le, 

O ! hydeg  em  digymhar  fry  ’n  harddu  dwyfron  ne. 

O ! disgyn  ar  dy  asgell 
O’r  pur  uchelderau  pell, 

Disgyn  i’r  bryn  wybrennawl 
Draw  geir  yn  cofleidio  ’r  gwawl, 

Arluniad  rho  o’r  lân-wybr 
Di-rif  ryfeddodau  ’r  wybr. 

Pa  oiwg  ar  wymp  heuliau? — a pha  drem 
Hoff  draw  ar  leuadau 
Ddyry  Ner  i addurnhau 
Ei  goeth  greadigaethau  ? 

Gwed  pa  ogoned  geinion, — pa  fodau 
Pa  fydoedd  uchelion, 

Sydd  fry  ger  gorseddfa  ’r  Ion 
Yn  urddo  ’n  nennau  heirddion. 

Pa  ryw  seiniau  per  swynawl 
O nefolaidd  fwynaidd  fawl, 

O ogoniant,  lifant  i lawr 
I’th  arian  lys  a’th  orawr, 

Dros  oriel  uchder  seirian 

Y ser  o’u  trybellder  ban? 

Telynau  plant  y loewnef, 

A pher  nod,  offer  y nef, 


544 


GWAITH  ISLWYN. 


O’r  llysoedd  fry  arllwysant 
Fawl  eurber  ar  dyner  dant, 

A chlywi  ’u  huchel  awen, 

A’u  cerdd  bêr  yn  nyfnder  nen ! 

Mawreddog  ardrem  roddi 
O’r  nen  ar  ein  daear  ni 
Yn  ei  rhod  maith  yn  rhedeg 
Ar  heinyf  daith  trwy  nef  deg. 

Ei  golygfaoedd  hi,  er  gwyched  yw  eu  gwedd, 

A ddiystyrri  di  fry  ar  dy  sedd ; 

Môr  arian  o ddisgleirder  dydd 
Yn  nofio’n  loew  o’th  amgylch  sydd. 

Uchelaf  fryniau  ’r  llawr,  fel  beilch  glogwyni  sy 
Yn  saethu  i wybren  fawr,  ddirmygi  di ! 

Rhy  wael  eu  balchaf  ardwr  hwy 
I ddenu  trem  dy  lygad  mwy. 

A phwy,  ar  ol  un  daith  trwy  fro  y nen, 

A gweld  ardderchog  waith  ei  Dduw  uwch  ben, 

Yr  ystafelloedd  tryloew  fry, 

A’r  ser  yn  ddodrefn  arnynt  sy, 

Pwy,  wedi  ’r  fath  olygfa  lon, 

Fyth  dremiai  ar  y ddaear  hon  ? 

Yr  wybr  ! yr  wybr  o hyd 
Yw  ’r  nod  o’th  flaen, 

Dirmygi  bob  pelydryn  clyd 
Pob  cwmwl  ysgafn  cain 
A dreigla  trwy  ’r  eangfawr  drân 
Sy  rhyngom  ni  a’r  wybren  lân. 

I lan  i nefol  lys  llywodraeth  Ner 
Edrychi  am  ol  ei  ddwyfol  fys  ar  seirian  dyrau  ’r  ser 
Fel  glwys  lusernau  ’n  hongian  sy 
Ar  bared  tragwyddoldeb  fry. 

Wyt  arlun  teg  o ffydd  fel  eryr  nefol  sydd 
Yn  esgyn  heibio  cyfundraethau  fyrdd 
Ar  aden  iachawdwriaeth 
I godi  plant  marwolaeth 
I ddisglaer  wynfa  liedd  dan  goron  urdd. 


i’r  eryr. 


545 


Ar  ei  haden  aur  eheda  fy  enaid  tlawd  i fyny, 

Dring  o fyd  ing,  dianga  o dynged  abred  obry ; 

A thrwy  ei  swyn  dyrch  íi  yn  fwyn  ar  glogwyn  er  golygu 

Y Salem  sy  ar  fryniau  fry,  ogoned  dref,  yn  gwenu. 

Ni  chyfaddaswyd  llygad  dyn  i weld  tir  pell  y wynfa  lon ; 

Na  ’i  glyw  i dderbyn  adsain  cun  peroriaeth  hon; 

O ! awn  i lan  ar  asgell  íFydd  i glogwyn  Pisgah  y dadguddiad  dwyfol, 
Oddyno  gwelwn  wawr  dedwyddach  dydd  yng  ngoleu  pur  y 
Seren  Fore  siriol — 

Y seren  welodd  Balaam  hen  oddar  glogwyni  Peor  gynt, 

Yn  codi  n liardd  â siriol  wên  uwch  Palestina,  ar  rad  hynt, 

A chôr  o sereiíf  yn  ei  dwyn  ymlaen, 

0 wybyr  tragwyddoldeb,  gyda  bloedd, — 

“Gogoniant  yn  y goruchafìon  cain 

1 Dduw,  a’i  wyllys  da  i ddyn  ar  goedd.” 

O ! awn  i glogwyn  Pisga ! íFydd  yw  yr  aden, 

Mae  yno  lawn  olygfa,  oes,  ar  well  Eden. — 

Nefol  Eden  yn  drylawn  o ílodau 
Gardd  eirianedig  â gwir  addurniadau 
Mawredd  o lewyrch  ! myrdd,  myrdd  o liwiau 
O gywrciniaf  goronau — cerubiaid, 

O ! mor  gannaid  dan  amrywiog  wenau  ; 

Hofì*  rinwedd  dawdd  o’i  phrennau 
Glystyron  i’n  llon  wellhau. 

Gwelaf  y wlad  ! a gloewaf  lu — ’r  engyl 
Rhwng  ei  choed  yn  canu ! 

0 dyna  gêd — Eden  gu 

1 ddyn  heb  ei  haeddiannu. 

Dring,  dring  i glogwyn  Pisga ! fíydd  yw  y glust ; 

Gwel  hwnt  glogwyni  gwynfa — ond  gwrando  ! ust ! 

Pa  geirdd  ar  aden  nefol  wynt  sy  ’n  dod  ? 

Carolau  gwaredigion  ynt,  uwch,  uwch  y rhod ! 

Melused  y w ’r  beroriaeth  a dery  ’m  cly w mor  liyfryd 
Ar  dannau  iachawdwriaeth  o bau  y bywyd  ! 

Ffydd  sydd  yn  agor  dôr  y wynfa  gan  ollwng  ataf 
Lif  euraidd  y beroriaeth  yma  o’r  nefoedd  uchaf ! 

Eryr  ! er  maint  yw  ’th  fraint  a’th  fri, 

Nid  ydwyt  ti 

Ond  pryfyn  bron,  yn  ymyl  hon, 

Yn  iach  ! 

Uchelach  hi! 

2 M 


546 


GWAITH  ISLWYN. 


“ Y NOS  Y BRADYCHWYD  EF.” 

iy yf  AE  awrlais  Salem  fawr  ar  daro  tri,  * 

1VA  j fewn  i byrth  y dref  arllwysa  myrdd  a defosiynol  fri, 
Gan  guddio  ’r  fíýrdd  fel  cwmwl  du. 

Dinasoedd  Palestina  ymwaghant, 

Torfeydd  arllwysir  trwy  bob  porth  ynghyd ; 

Hebreaid  fry  i ddinas  Seion  ânt 

A phroselytiaid  o bell  barthau  ’r  byd. 

Fel  arlen  drom  yn  cuddio’r  cysegredig  lawr 
Eu  trefn,  yn  aml  fel  gloewon  ddagrau  ’r  wawr. 

Arlannau  ’r  N eil ! arllwyswch  y r holl  had 
Iddewig,  a’r  holi  ddychweledig  lu. 

A thithau,  falch  Euphrates,  o bob  gwlad 
Addurna  ’th  lannau,  danfon  feibion  cu. 

I lan  ! i lan  ! i Salem  gref 
Y dônt  o dan  fanerau  nef ! 

Pentrefydd  glannau  Môr  Tiberias,  trowch 
Eich  dylif  o ymwelwyr  tua  ’r  fan  ! 

A chwi  o ardal  yr  Iorddonen  dowch 
I’r  lan  ! i’r  lan  ! 

Mae  awrlais  Salem  fawr  ar  daro  tri ! 

0 Dan  hyd  Beersheba  traidd  y swyn, 

Fel  un  symudol  fôr  dan  donnau  trwm  di-ri 

Ymdreigla’r  dorf  gan  ganu  anthem  fwyn. 

Cysegrir  bryniau  holl  Palestina 
A phêr  adseiniau  mawl ! mawl  Jehofah  ! 

A hithau,  ymherodres  byd 

Ar  lannau  ’r  Tiber,  heddyw  ’n  dderch  ei  thrôn, 

Er  mor  baganaidd,  ddenfyn  feibion  drud 

1 iswybrennawl  brif-gaer  Ion. 

A Hebron,  hen  ei  pharch 

Arllwysa  ’i  llu 
I’r  ddinas  gu 

Lle  mae  y Deml,  a lle  y bu  yr  Arch. 


* “ Delid  yr  oen  pasg  ar  y degfed  dydd,  a lleddid  ef  ar  y pedwerydd  ar  ddeg, 
yn  y cyfnos,  neu  rhwng  y ddau  hwyr ; sef  tua  thri  o’r  gloch  yn  y prydnawii.” 
[Nid  Islwyn  yw’r  bardd  mawr  cyntaf  wnaeth  i awrlais  daro  can  ei  ddyfeisio. — Gol.] 


Y NOS  Y BRADYCHWYD  EF. 


547 


Dros  fryniau  Canan 
Trwy  ’i  broydd  eirian, 

Tra  cerddant  yn  y blaen, 

A’r  diliau  mêl  ar  daen, 

Rhwng  pomgranadau  ac  aeron  gorau,  bereiddied  y w eu  cán  ! 

Mor  hoíF  y cofìant  hwy  “ ar  gyfer  Jericho,” 

Y modd  y daeth  eu  tadau  trwy  yr  afon  ddofn  i’w  bro, 
A’r  dull  y syrthiodd  muriau  ’r  ddinas  gynt 
O flaen  eu  hunol  floedd  y seithfed  hynt. 

O flaen  Gibeon 
Ymlama  calon 

Yr  Iddew  yn  ei  íÿnwes  gan  foddhad, 

Wrth  gofio  ’r  modd  y safodd  bydoedd  nef 
Yn  ufudd  oll  wrth  lef 
A gweddi  un  o bennaf  gewri  ’i  wlad. 

Ond  brys  ! mae  awrlais  Salem  wedi  taro  tri ! 

Prydnawn  pedwerydd  diwrnod  Abib  yw, 

Mae  Oen  y Pasc  yn  barod  ym  inhob  tŷ, 

A’r  bara  croyw,  a’r  surion  ddail,  yn  ol  gorchymyn  Duw. 

Myrdd,  myrdd  fwytânt ! 

A phlentyn  bychan  sy 
Yn  holi  ym  mhob  tŷ, — 

“Fy  nhad,  mae  ’n  syn 
Beth  yw  ’r  gwasanaeth  hyn?” 

“Hwn  yw  ’r  gwasanaeth,”  etyb  ef, 

“Osododd  Duw  y duwiau  yn  gof  o waredigaeth  gref 
A nos  rhyddhad  ein  tadau, 

A rhwysg  ei  estynedig  fraich 
Wrth  arwain  Israel  fíwrdd  heb  faich.” 

Myrdd,  myrdd  fwytânt ! A ! cysgod  yw  eu  pryd, 
Anghofio  wnant  y sylwedd  drud. 

Mae  ’n  nos ! 

Ond  trwy  y prif  heolydd 
Llewyrcha  lampau  celfydd, 

Nes  gwisgo  y nos  brudd 
A darn  o íantell  dydd. 

Ond  anaturiol 

Yw  ’r  gwawl  celfyddol, 

A thraha  ar  orffẁysdra  anian  leddf, 

Mae  ’n  groes  i’w  deddf. 


548 


GWAITH  ISLWYN. 


Symuda  torfoedd  o bob  oedran 
Yn  ol  a blaen,  i mewn  ac  allan. 

Mewn  rhodres  cerddant  bob  ystryd 
A balchder  ar  eu  gwyneb  pryd. 

Clywch  olwynion  y cerbydau 
A chyrn  a charnau 
Yn  dadsain  yr  holl  dref 
Fel  daeargryn  gref ! 

Ond  pwy,  atolwg,  yw  y ddau 

Draw  sydd  yn  agoshau 

At  ddyn  yn  dwyn  ystenaid  o ddwfr? 

Mae  ’u  gwedd  yn  hynod,  er  yn  lwfr. 

Dilynant  ef  tu  cefn  i’r  dref, 

Nes  dod  i uchystafell  fawr 

Lle  parotônt  y pasc,  ac  ymhen  awr 

Un  ar  ddeg  hynod  ereili  sy  ’n  eu  cwrdd. 

Eisteddant  oll  o gylch  y bwrdd. 

Pwy,  pwy  yw  ’r  un  dieithrwedd  sy  wrth  ben  y bwrdd? 

Mae  mawryd — tlodi,  galar — bri,  oll  yn  ei  wedd  yn  cwrdd. 
Difrifwch  tragwyddoldeb  sydd 
Yn  seddu  ar  ei  agwedd  brudd. 

O hynod  un  ! rhyfeddol  y w, 

Ai  dyn  ai  angei?  dyn  ai  Duw? 

Pelydron  anfeidroldeb  ar  ei  rudd 
Mewn  dwfn  fawrhydri  yn  tywynnu  sydd. 

Y mae  ’r  cerbydau  ar  hyd  y rhodau  yn  rhedeg  â mawr  rym, 
Ond  nid  yw  rhwysg  Caersalem  dref 
Yn  tynnu  trem  o’i  lygad  ef 
Na  ’i  sylw  ddim. 

Gweithreda  ’i  feddwl  mawr 
Ar  bethau  uwch  y llawr, 

Ac  uwch  y ser  i gyd ; 

Y mae  fel  un  mewn  sobrwydd  dwys 
Wrth  weled  pechod  yn  ei  bwys 
A Duwdod  yn  ei  lid  ! 

“ Hwn  y w fy  ngwaed,”  0 seiniau  syn  ! 

“Dywelltir  drosoch,”  beth  yw  hyn? 

Hwn  yw  fy  nghortf  a ddryllir,  fy  nefaid,  drosoch  chwi, 

A mi  yw  ’r  Oen  a leddir  o dan  y gyllell  ddu.” 


Y NOS  Y BRADYCHWYD  EF. 


549 


“Un  o honoch  chwi 
A’m  bradycha  i ! ” 

***** 

Rhyw  un  ífyddlon 
Ar  ei  ddwyfon — 

“Arglwydd  ai  myfì?” 

A!  etyb  gwên  fwyneiddlon 
“ Nid  tydi ! nid  tydi ! ” 

***** 

Un  arall  o hyf  agwedd 
A mynwes  lawn  o bryder, 

Ond  trem  yn  dân  gan  ddewrder, — 

“Arglwydd  ai  myfi?” 

Distawrwydd  â gwên  dyner 
Awgrymant  “ Nid  tydi.” 

***** 

Cynnwys  arswydol 
Y geiriau  brawychol 
“Un  o honoch  chwi 
A’m  bradycha  i ” 

Barha  yr  adsain  o fraw  trwy  ’r  ystafell ; [dywell. 

A dyfneir  ei  effaith  trwy  sobrwydd  perffaith  a distawrwydd  y nos 

***** 

Un  ofnus  ei  drem, 

Fel  pe  brathai  drwy  ei  galon  saeth  lem, 

Yn  hunan-gollfarnedig, 

A llais  a thôn  grynedig, — 

“Athraw,  ai  myfì?” 

Tarana  dwyfol  wg  ar  rudd 
Yr  Athraw  prudd — 

“ Tydi ! ” 

“ Daeth,  daeth  yr  awr  nodedig,  yr  arfaethedig  nos, 

’R  hyn  wyt  ar  fedr  ei  wneuthur  ar  fyrder  gwna,  a dos !” 

“ Dos  ! ” bloeddied  Salem  ! eglur  y w mai  Siloh  sydd 
Dan  ddieithr  friw  yn  yr  ystafell  hon  yn  gudd. 

Deffrowch  ! deffrowch  ! drigolion  Salem  gref. 

Mae  Siloh  yn  eich  plith,  A!  dyma  Ef. 

Bloeddiwch  uwch  Gwyl  y Pasc — fyth  darfu  hi. 

Mae  ’r  sylwedd  mawr  ei  Hunan  gyda  ni. 


550 


GWAITH  ISLWYN. 


Tyrd,  gynrychiolwr  Aaron,  iT  uchystafell  ddistaw. 

Y ddwyfronneg  a’r  aureffod  a’r  meitr,  dod  heibiaw. 

Ar  odrau  ’th  fantell  na  flagured  bomgranad  mwy, 

A’r  clych  o aur — distawed  fyth,  fyth  eu  hadsain  hwy. 

A chwi  y Lefiaid  enwog  gylchogylch  y bwrdd  dowch, 

Eich  addurniadau  eurog  wrth  draed  y Siioh  rhowch. 
Symuder  pob  canwyllen  wael 
O flaen  tanbeidrwydd  dwyfol  haul. 

Yinollynged  y cadwyni  aur,  a syrthied  y wahanlen ! 

Dos,  genedl-ddyn,  i mewn  lle  mae  T drugaredd  fan  dan  aden 
Ymledawl  y cerubiaid — dos,  ysgydwa  law  â’r  Iddew  mwy. 
Cysgodau  prudd  y ddeddfol  nos,  llwyr  ddiflanasant  hwy. 

Chwi  Ethiopiaid  duon,  heb  ofn  na  cnledd  na  chlwy, 

Ewch,  ewch  i mewn  yn  eon ; nid  oes  wahanlen  mwy. 

I mewn,  genhedloedd,  i’r  santeiddiola ! 

Mae  Ior  y lluoedd  ar  drugareddfa 

Fil  gwell  yn  gwenu  arnoch  a thangnef  ar  ei  wedd, 

A myrddiwn  o gerubiaid  yn  chwareu  gylch  ei  sedd. 

Moriah  ! goddef  i bob  pagan  is  y nen 
Ymddringo  dy  arlethrau  fry,  a moli  ar  dy  ben. 

Mae  T ddau  yn  un  ! mae  ’r  mur  ar  lawr ! 

Rhwng  dyn  a dyn  nid  oes  wahaniaeth  ’n  awr. 

Ond  clywch  ! — 

Mae  awrlais  Salem  fawr  yn  taro  un ! 

A sobrwydd  nos  yn  prudd  gysegru  ’r  dre. 

Distawrwydd  a thywyllwch  yn  gytun 
Ar  ysgafn  gamrau  gerddant  trwy  y lle 
Mor  bruddaidd,  fraich  ym  mraich,  gan  ddwyn 
Y ddinas  oll  i’w  meddiant  trwy  ’u  llygad-gloawl  swyn. 
Mae  ’r  lle  ym  mynwes  trymder 
Yn  ddistaw  fel  y bedd ; 

Felly  mae  ’r  nos  bob  amser 
Pan  na  chyflroir  ei  hedd. 

Ond  nid  oes  un  cyffroad 
Yn  llys  yr  Archoffeiriad ; 

O’r  bwthyn  tlawd  i’r  breiniol  dŷ 
Distawrwydd  sy, 

O ddyffryn  Jehosaphat  i frig  Moriah  fry. 


Y NOS  Y BRADYCHWYD  EF. 


551 


Cwsg,  Satan  lywiant  holl  dorfeydd  y dref ; 

Hir  y disgwyliwyd, 

Taer  y gweddiwyd, 

CraíF  yr  edrychwyd, 

Manwl  ymliolwj/d, 

Ond  pan  y cafwyd 
Y dwyfol  berl,  dibrisiwyd 
A diystyrrwyd  ef. 

Nid  oes  yn  awr  o’r  fintai  hon  ond  denddeg  gylch  y bwrdd.  [cwrdd. 
Mae  syndod,  tristwch,  galar,  ym  mliob  bron  fel  amry w fí'rydiau  ’n 

Ust ! pwy  sy  ’n  rliodio  yr  ystryd  ! 

Clywsom  ei  sangiad  ar  y palmant  coedd — 
Heddgeidwad  ! A!  obaith  rhy  ddrud — 

Nid  archoffeiriad  oedd. 

Gwrandawn  fath  ddieithr  eiriau  ddyferant  dros  wefusau 
Y dirmygedig  Grist  ar  nawn  ei  greulawn  ddioddefiadau ; 
Ysgydwa  beraroglau  hedd  o’i  hardd  agwedd  a’i  frawddegau. 

“ Ch wenychais  fwyta  ’r  Pasc  yn  fawr,  blant,  gyda  chwi  un  waith 
yn  hwy 

Cyn  rhoi  fy  hun  yn  basc ; ond  ar  y llawr  ni  fwytâf  o hono  mwy, 
Mwynhawn  yr  wyl  fawr  nesa 
Ar  fwrdd  fy  Nhad  yng  ngwynfa.” 

Mae  ’n  ganol  nos  ! Ymsudda  ’r  dre 

Yn  ddyfnach,  ddyfnach  i brudd  fynwes  taw; 

I dorri  ar  orffẁysdra  ’r  lle 

Nid  oes  ond  ambell  gerbyd  yn  gyrru  yma  a draw. 

Ymddengys  heirdd  lusernau  ’r  rhod 
Yn  llawnach  o ddisgleirder, 

Taerineb,  a thryloewder, 

Nag  yr  arferant  fod. 

A ydych  chwi,  ser,  o’ch  meinciau  yn  nen 
Yn  llygadrytliu  ar  eicli  Ner  dan  íarwol  len ! 

Ond  clywcli ! o’r  uchystafell  lom  ymddyrcha  adsain  cân ; 

A thyr  ei  swyn  trwy  gaddug  y nos  drom  i’r  wynfa  lân, 

Lle  eilir  lii  gan  sereiff  fyrdd  rhai  feddant  lwys  dafodau  tân. 

Rhyfeddwch,  ser ! wrtli  weld  yr  Oen 
Yn  canu  ar  brydnawn  ei  boen, 

A’i  ffyddlawn  unarddeg,  waredig  rai, 

O’i  gylch  yn  cliwyddo  mawl  y gân  ddi-fai. 


552 


GWAITH  ISLWYN. 


0 synnwch  fydoedd  draw ! oferedd,  gwn, 

Dirgymhell  syndod  ar  fath  fyd  a hwn, 

Clywch  adsain  olaf  y rhyfeddol  dôn 
Wrth  esgyn  tua  gorsedd  Ion ! 

Try  ’r  fìntai  allan  i’r  ystryd  yn  awr, 

Cydrodiant  tua  muriau  Salem  fawr, 

A thros  furmurawl  li  afonig  Cedron 

Sy  ’n  treiglo  rhagddi  gyda  si  yn  llawn  breuddwydion. 

Hoff  fryn  Olewydd  ! uwch  dy  glod 
Na  ’r  holl  fynyddau  is  y rhod, 

I’r  ardd  sydd  ar  dy  lechwedd  dring 
Fy  Ngheidwad  ’nawr  mewn  dwyfol  ing. 

Mae  ’n  gorwedd  ar  dy  lethr  heb  ortho, 

A gwlith  y nos  yn  disgyn  arno; 

Ei  unarddeg  o’i  amgylch  sydd 
Yn  ffyddlawn,  eto  ’n  cysgu  ’n  brudd, 

A gweddi  ddofn  eu  hathraw  gwiw 
Yn  torri  ’n  ddarn  acenion  ar  eu  clyw. 

A’i  wyneb  ar  y glaswellt  oer 
Dan  wybren  drom  ddi-loer, — • 

O ! gwelwch  ef  dan  wg  y nef 
Euogrwydd  byd  arno  a roir. 

O ! dacw  ddafnau  trwm  o waed  yn  llifo  ’n  chwys  o borffor  wawr, 
A Chariad  Duw  yn  dal  ei  chwpan  rhad  i’w  derbyn  pan  ddefnyn- 
nant  tua  ’r  llawr. 

Trysora  yn  ei  chawg  bob  dafn  llawn 
I’w  roi  i’r  ddeddf  yn  hollddigonol  Iawn. 

A chwyd  i lan  bob  blodyn  pur  dan  draed, 

1 weld  a oes  o dan  eu  cysgod  ir  ryw  ddafn  o’r  gwaed. 

Iesu  fy  Nuw  ! mae  ’r  glaswellt  tan  dy  draed 
Yn  llaith  gan  ddwyfol  waed. 

Gwaed  enaid  yw ! 

Gwaed  dyn  ym  mynwes  Duw ! 

Cedron  li ! ychydig  a feddyli  di  am  rin  y dafnau  heno  sydd 
Yn  gymhlith  âg  oer  wlithion  y nos  brudd 
Yn  notìo  ar  ymchwyfol  laswellt  gardd 
Gethsemane,  gerllaw  yr  hon  y chwardd 
Dy  ddwfr  ar  yrfa  nosawl  lwfr. 


Y NOS  Y BRADY CHWYD  EF. 


553 


Arafach  î mwynach  ! O awelon  nef ! 

Ystyriwch  pwy  yw  Ef 
O flaen  eich  oerllyd  chwythiad  sydd 
Yn  rhynu  dan  yr  wybren  brudd. 

Ef  gynt  a rodiai  ar  eich  edyn 

Pan  ar  eich  taith  dros  fryn  a dyffryn. 

O ddeddfau  anian  fawr ! pam  na  ataliwch  chwi 
Eich  prwyaeth  munud  awr  er  mwyn  yr  addfwyn  Ri  ? 

Agorwch  borth  y dwyrain  hardd  ac  archwch  gerbyd  taniol 
Yr  haul  i lan,  i dwynnu  uwch  yr  ardd  yn  foreuach  nag  arferol. 

Neu  ymddiosged  y wen  loer 
O’i  gemwisg  arian  oer, 

A rhwysged  hi 
Mewn  cerbyd  o dân  fry, 

A thafled  íFrwd  o wres  i lawr 
Am  unwaith  ar  ei  Chrewr  mawr. 

Gorchmynnwch  wyntoedd  hyf  y nen 
I’w  hystafelloedd  yn  y fro  uwch  ben. 

Trowch  Gethsemane  ardd 
Yn  deml  hardd, 

Ddisgleiriach  na  ’r  un  farmor  sy 
Yn  goron  lathr  ar  ben  Moriah  fry. 

Addurner  hi  â dodrefn  ser  y nen, 

Disgleiried  drosti  berlau  fyrdd  heb  len. 

Ac  ar  ei  gloew  orielau 
O rhowch  serafíig  gorau 
A phrif  organau  nef  y nef, 

I’w  llanw  â pheroriaeth  ddwyfol  gref. 

Trowch  Cedron  obry  ’n  llif  o arian ; 

A gwisgwch  yr  Olewydd, 

A’i  feilchion  balmwydd, 

A mentyll  o aur  eirian. 

Os  gormod  hyn,  archwch  na  wylo  nef 
Ei  dagrau  oer,  oer  mwyach  arno  ef. 

A boed — 

Ond  taw  ! 

Pa  oleu  dieithr  draw  ! 

Mae  dyfroedd  Cedron  yn  disgleirio 
Gan  flaglau  tân  trwy  ’r  wybr  yn  chwyfio. 


554 


GWAITH  ISLWYN. 


Mae  ’r  goleu  uthr  yn  dod 
Nes  ! nes  ! mae  brad  yn  bod. 
Clywch  sangiad  traed  trymion 
Tu  yma  i lif  Cedron. 

Pa  íeisiau  garw  erchyll 
Ar  lechwedd  y bryn  tywyll 
Yn  llwon  halogedig 
Yn  rhwygo  ’r  wybr  grynedig? 
Wele  loewon  gleddau  milwyr 
Yn  melltennu  trwy  ’r  drom  awyr. 

Mae  ’r  Eryr  ar  daen, 

Mae  ’r  fyddin  o’i  flaen  ! 

“ Codwch — 

Awn  ! ” 


“ DAETH  YR  AWR.” 

T"Y  AETH  yr  awr  ! Iscariot,  dos, 

Yng  nghudd  ym  mantell  nos 
I lys  yr  archofleiriad,  o tìaen  y fyddin  fawr, 
Cytuna  bris  y Ceidwad,  daeth  yr  awr ! 

Mae  ’r  llys  yn  eistedd 
Mewn  rhwysg  a mawredd 
Yn  disgwyl  dy  ddyfodiad  mwy, 

Dos  ! brysia  ! gwerth  ef  iddynt  hwy. 

Na  saf  i ddadleu  ynghylch  y pris, 

Derbyn  y cynnyg  cyntaf — brys  ! 

“ Daeth  yr  awr  ! ” 

Medd  y Gwaredwr  mawr 
Ei  hun,  o awydd  cariad  llawn 
I roi  ei  waed  yn  fythol  Iawn. 

Brys  ! adyn,  brys  ! y mae 
Caersalem  fawr  yn  huno, 

Ac  nid  oes  neb  yn  cyffro 
Ond  archoffeiriaid  gau. 

Diffoddwyd  yr  holl  lampau 
A’r  cyhoedd  oleuadau. 

Mae  pob  ystryd  yn  dywyll, 

Yn  unig  mae  gwawl  erchyll 


DAETH  YR  AWR. 


555 


Yn  íFenestr  palas  Caiaphas  draw, 

Ac  ambell  fíagl  fel  arlun  braw 
Yn  goleuo  ’r  Lefìaid  fry 
I’r  palas  dŷ. 

Iscariot,  íFwrdd ! 

Mae  ’r  arian  ar  y bwrdd. 

‘•'Daeth  yr  awr  ! ” Dihunwch  lengau  ! 

Mwy  na  chloer  eich  amrantau. 

Brys  ! parotowch  y fíyn,  a phlethwch  goron  ddrain, 

Ac  awchwch  eich  cleddyfau,  a gloewch  bicell  fain. 

Mae  ’r  pridwerth  wedi  ei  nodi, 

Mae  ’r  darnau  wedi  eu  talu. 

I’r  gwersyll  daw  ar  frys 
Yr  archoffeiriaid, 

Mae  íFaglau  tanbaid 
Yn  symud  gy lch  y llys. 

Par’towch  y gorsen  frau,  a’r  glaerwen  wisg  frenhinol, 

A threfnwch  y pren  gau  a’r  hoelion  llym  arteithiol ! 

Wele  y bradwyr ! 

I lan  a’r  Eryr ! 

Yn  fyddin  fawr  aed,  aed  eich  llengau  dan  ddisglaer  arfau 
Daeth  yr  awr ! 

“ Daeth  yr  awr  ! ” 

Annwfn  fawr ! 

Arllwysa  ’th  luoedd  yn  fìl  o fìloedd  o’th  wersyll  tân  yn  awr ! 

Daeth  yr  awr ! yr  awr  i brofì  dy  rwysg  a’th  allu, 

A bythol  gadarnhau  dy  sedd  neu  ’i  chwalu  ’n  llwyr  i’r  llawr. 

Gyr,  gyr  dy  fyddin  fawr  yn  donnau  o lid  du, 

Pob  ton  yn  ellyll  rholfawr — ac  annog  hi 

A’i  chadarn  alíu  i lwyr  orfygu  penwron  Calfari, 

Er  bythol  adfer  trwy  ’r  aruthr  ddewrder  yr  orsedd  gref,  y goron 
A gollodd  gynt  ar  faes  y wynfa  fry.  [fìeg»  a r bri, 

“ Daeth  yr  awr ! ” 

Brys  ! Simon  brys  ! 

O ! gwel  y chwys 
Dros  ael  y Siloh 
Hyd  ôl  y gwaed  sy  ’n  llifo 


556 


GWAITH  ISLWYN. 


Gan  bwys  y groes 
A marwol  ing  y loes. 

Mae  rhinwedd  yn  y chwys, — 

Ond  brys,  Simon  ! brys  ! 

Hyd  lethr  Golgotha  dwg  un  pen 
O’r  melldigedig  warthus  bren  ! 

Tyrd  gyfraith  y nef  yn  dy  gyflawn  arfogaeth 
I gwrdd  â Meichniydd  dynolryw  ’n  llawn  llid ! 

Dy  fyrddiwn  o farnau 
Am  fyrddiwn  o feiau, 

Gwagha  ar  ei  ben  eu  digofaint  i gyd  ! 

Dy  hawliau  cedyrn  oll,  tarana  â llid  mawr ! 

I’w  ateb  yn  ddi-goll, — “ Daeth,  daeth  yr  awr.” 

I blannu  baner  tangnef  a’r  Duwdod  ar  y llawr, 

I ddwyn  y crwydriaid  adref  i fynwes  y nef  fawr, 
I broíi  hoen  anhraethol, 

A theimlo  hedd  anfarwol, 

A dechreu  cân  dragwyddol — 

“ Daeth  yr  awr  ! ” 


“ GORFFENNWYD.” 

GORFFENNWYD  ! clybu  ’r  rhwysgfawr  haul,  a ífoes 
O ŵydd  y byd,  a’i  wên  yn  wg  a droes. 

Pan  welai  ’i  Grewr  yn  gogwyddo  ’i  ben 
Fry  cauai  ’i  amrant  aur  o flaen  y nen ! 

A throai  i ffau  ddyfnaf  y nos  gudd 
I geisio  ei  galarwisg  fwyaf  brudd — 

Ac  yn  y fantell  dywell,  a’i  lygad  hardd  ynghau, 

Rhwng  bydoedd  dychrynedig  ymdreiglodd  gan  dristau. 

Gorffennwyd  ! suddodd  y drydanol  lef 
Trwy  greigiau  tyrdd  i fro  ’r  ddaeargryn  gref ; 

Pan  glywodd  ffoes  ei  hôn — deffrodd  mewn  llid — 

Rhoes  ru  brawychol  trwy  ddyfnderoedd  byd — 

Er  galw  ei  dychrynfeydd  yn  fyrdd  i lan 
A’i  holl  ysgydwol  nerthoedd  i’r  un  man, 

I ymdorri  oll  ar  unwaith  trwy  aruthr  nerth  a bri 
Fel  myrddiwn  o fagnelau  dan  wadnau  Calfari. 

Gorffennwyd  ! aeth  y gair  yn  fywiol  li 
O anfarwoldeb  tua  ’r  fynwent  ddu, 


A PHEDR  A GANLYNODD  O HIRBELL. 


557 


A noíiodd  torfoedd  ar  ei  donnau  byw 
Dan  ddwyfol  ddelw  yn  ol  i fynwes  Duw. 
GorfFennwyd  ! teimlwyd  grym  yr  adsain  hy 
Trwy  ’r  Deml  goronai  ben  Moriah  fry ! 
Ymrwygodd  y wahanlen  gan  ddwyfol  rin  y gair, 
A gwelai  byd  prynedig  y drugareddfa  aur. 


“ NEF  A DAEAR  A ANT  HEIBIO,  EITHR  FY  NGEIRIAU 
I NID  ANT  HEIBIO 

71)06  lleuad  a arianna  nen-amrodau  ’r  haul-gyfundraeth,  drŷ 
Yn  gorff  o wyll  dan  ddyfnaf  len,  a gwaed  bruddha  ’i  har- 
Ond  ymddisgleiria  ’m  geiriau  cedyrn,  pan  [ianwedd  fry  ! 
Dan  fôr  o waed  y trenga  pob  lloer  gan. 

Y ddaear  fawr,  gan  oed  yn  flin,  a’i  gwisg  yn  llwyd  gan  yrfa  faith, 

Newidia’n  llwyr;  ar  newydd  lun  cychwynna  fry  i’w  newydd  daith, 
Ond  pan  ar  arall  wedd  adlunir  hi 
Anghyfnewidiol  fydd  fy  ngeiriau  i. 

Ei  bryniau  beilchion,  fry  yn  entrych  wybr,  y rhai  ag  her  wrth- 
dront  y corwynt  hyf  [sylfaeni  cryf  ! 

Ataliol  furiau  ar  ei  rwysg  â’i  lwybr,  llwyr — llwyr  ddynoethir  eu 
Pan  ruthrant  heibio  ’n  erfawr  gyrfl'  o dân — 

Myrdd  “ gyda  thwrf,”  saif,  saif  fy  ngeiriau  glân. 

Yn  ei  funudau  olaf,  yr  haul  fry  a syrth  i fythol  gwsg  rliwng 
llenni  prudd  ! [ddydd  ! 

Yn  gawr  blinedig  cau  ei  amrant  cu,  ac  yn  ei  lys  ni  enir  arall 
Ond  pan  daen  nos  dragwyddol  dros  y nen 
Fy  ngeiriau  i ddisgleiriant  yn  ddi-len. 

Corwyntoedd  barn,  yn  llawn  elfennau  llid  pan  chwythant  drosodd 
o eilfÿdoedd  draw  [i  lwch  mewn  braw  ! 

Diffoddant  ddisglaer  lampau  ’r  nef  i gyd,  gan  chwalu  myrdd  o ser 
Ond  pan  o fod  dysgubant  nennau  fry 
Ar  Allu  Duwdod  saif  fy  ngeiriau  i ! 


“A  PHEDR  A GANLYNODD  0 HIRBELL.” 

O!  NA  chollfarner  yn  rhy  lym  un  gwir  gredadyn,  pan 
Fo’r  brofedigaeth  yn  ei  grym,  a’i  galon  ynddo  ’n  wan. 

Nid  marw  yw  yr  anian  well — 

“ Pedr  a ganlynodd  o hir  bell.” 


558 


GWAITH  ISLWYN. 


Ni  feddai  yr  eondra  gynt  na  ’r  galon  wrol  gref, 

Teimladau  dyn,  diflannol  ynt — efelly  ’i  deimlad  ef ; 

Ond  ni  ddiffoddwyd  yr  egwyddor  well, 

Er  gwanned  oedd — “ canlynodd  o hir  bell.” 

Nid  oedd  ei  gariad  at  ei  Athraw  pur  yn  llosgi  ’n  fílam  o fewn  ei 
fron  yn  awr,  [cynta  ’r  wawr, 

Ond  meddai  eto  un  wreichionen  wir,  dra  egwan,  fel  pelydryn 
Gwreichionen  rhwng  llif-ddyfroedd  ufíern  hell 
Ond  dwyfol  oedd — “ canlynodd  o hir  bell.” 


E.  MORGAN,  CAERDYDD. 

DYWEDWYD  wrthyf,  farw  Ieuan  bnr, 

Ac  wylais  pan  ddywedwyd.  Ond,  ai  gwir 
Fod  saint  yn  marw?  A ! nid  angau  mwy 
Yr  hyn  a elwir  angau  ; iddynt  hwy 
Porth  anfarwoldeb  hapus  yw  y bedd, 

Gwawr  dydd  tragwyddol,  dôr  i balas  hedd  ; 
Ystorom  arw,  nid  llongddrylliad  fu ; 

Ym  mhorthladd  hedd  ar  draeth  y wynfa  gu 
Diangol  yw  y morwr ; gwisg  o bridd 
Yn  unig  soddodd  yn  yr  eigion  cudd. 

Diangfa  oedd;  rhyddhad  o garchar  blin 
I awyr  rydd  eilfydoedd  ; newid  hin — 

Y rewllyd  am  yr  hafaidd ; gerwin  fôr 
Am  hafn  o fythol  hedd  yn  nheyrnas  Ior. 

A wylais  ddydd  ei  angau  ? Beth  ! ar  ddydd 
Ei  ogoneddiad  ! Codais  yn  groes  brudd 
Amgylchiad  ddygodd  goron  iddo  ef, 

Aniflanedig  wobr  anwylion  nef. 

Haeddasai  ’r  gem  gadarnach  gist;  y gem 
Ddisgleiriai  ’n  loew,  ddi-rwd,  dan  hin  ry  lem 
Mewn  cleidy,  angel  ydoedd ; haul  rhy  bur 
I’r  ddaear  halog  ddal  ei  wawl  yn  hir 
Heb  geisio  taflu  drosto  aml  len  ddu, 

A galw  hynny  ’n  ddiffyg.  Ond  ei  fri 

A’i  nodwedd,  pan  ddisgynnodd  llenni  ’r  glyn 

I gau  ’r  olygfa  flaen  ein  llygaid  syn, 

A’i  hagor  fry  yng  ngŵydd  angylion  nen, 

Ei  fri,  bryd  hyn,  oedd  araul  a di-len. 


E.  MORGAN,  CAERDYDD. 


559 


Ffo,  enllib  ! ífo  oddiwrth  ei  fedd  ar  frys. 
Brycheuyn  du  nid  oes  i feiol  fys 
Ei  nodi  yma.  Byn,  cywiraf  ddyn, 

A Christion  i’w  goroni,  yma  sy  ’n 
Ymorffwys  hyd  y farn,  pan,  ger  y byd 
Y cyfiawnheir  ei  egwyddorion  drud. 

Yng  nglan  yr  angeuol  li, 

Yng  ngholedd  yr  angeu  li, 

O’i  ílaen  hwnt  fe  welai  nef 
Aurlannau  yr  oleunef ; 

Bro  lawn  o bur  oleuni, 

A Ior  yn  haul  i’w  rhan  hi ; 

Bro  sereiff  a’u  bras  oror, 

A’i  llonder  mal  llawnder  m5r. 
Gwelai  ’r  wlad,  a disglaer  lu, 
Ogoned,  yn  cydganu 
Ar  fìnion  yr  afonydd 
Dan  y ras-orseddfa  sydd. 

Gwelai  gerub  â gloew  goron 
Yn  ei  law,  o flaen  awei  lon 
Ato  ’n  hedeg  tan  nodi, — 

“Y  brawd  hoff,  dyma  ’th  wobr  di.” 

Howel,  dan  chwarae  ’i  delyn 
Yng  nghôl  gwawl,  yn  angel  gwyn, 
Safai  draw  i’w  roesawu 
I’r  lan  o’r  ymchwyddfawr  li. 

Ar  aden  oreuredig 
Dygai  ei  frawd  i deg  frig 
Derch  yn  nef, — “ Edrych  yn  awr  ” 
Lefarai  dan  lif  eurwawr 
Goleuni  tanbaid  gloewnef, — 
“Oddyma  noda  y nef 
Oludog,  yn  ymledu 
’N  olygfeydd  chweg,  teg,  bob  tu. 
Gylchogylch  gwel  iach  agwedd 
Nefolion  gwynion  eu  gwedd. 

Gwel  Uriel  mewn  gwawl  eirian, 
Odla  ’n  bêr  â’i  delyn  ban. 

Gabriel  ar  frig  y wybren 
Gwel  yn  uwch  nag  heuliau  nen. 
Glyw  ’r  aneisor  gôr  a gant, 

Foreu  wawr  ein  hadferiant, 


560 


GWAITH  ISLWYN. 


Fawl  i Dduw,  floedd  o hewyd 
Am  ddyddiwr,  prynwr  mewn  pryd. 

uPa  eirian  degwcli ! y prynedigion  ! 

Bennau  hygaraf,  bob  un  a’i  goron, 

Dan  awyr  heddwch  i gyd  yn  rhyddion, 

Uwcli  acw  a weiir  yn  iach  eu  calon. 

Yn  aur-balasau  eu  Ner  heb  loesion 
Gogoniant  ddygant,  nef-foneddigion  ! 

“ O hynod  olwg ! welu  dyn  a’i  deulu 

0 dan  y goron  a Duw  ’n  ei  garu ; 

Ei  boenau  drosodd ; a’i  ben,  drwy  Iesu, 

Ogoned  a’r  angel,  er  gwan  drengu. 

“ Mor  iach,  oll,  a mawrwych,  ynt ! 

Godidog  werth  gwaed  ydynt. 

Prynwyd  hwy  ar  y pren  dig, 

Do,  â gwaed  y bendigedig. 

Gwaedodd  y bendigedig 
I’w  prynu,  do,  ar  y pren  dig. 

Ninnau,  wehilion  anian, 

Ddargipiodd,  tynnodd  o’r  tân ; 

Drwy  ei  waed  yn  der  wedi 
Cannwyd  a glanhawyd  ni.” 

Goleuni  tanbaid  lanwai  ’r  glyn  o’i  flaen ; 

Gloew  lampau  ’r  addewidion,  fyrdd  ar  daen, 

Yr  addewidion  am  adgodiad  gwell, 

Arllwysent  oleu  trwy  ’r  olygfa  bell 
Hyd  eigion  tragwyddoldeb,  nes  hyfhau 
Ei  galon  yn  yr  ymdrech.  SylJu  wnai 
Yn  siriol  ar  y bedd ; nid  carchar  du 

Y galwai  ’r  fangre,  ond  gorweddfa  gu 
I’r  corff  ymorfl'wys  ynddi  yn  swyn  hedd 

1 adnewyddu  ’i  nerth.  Yr  oedd  ei  fedd 

Yn  ddisglaer  drwyddo.  Iachawdwriaeth  bur 
Lewyrchai  drosto  ’n  enfys  tangnef  clir. 

Anrheithiwr  marwol ! Pam  y dygaist  di 
Brif  berl  trysorfa  ’m  serch,  fy  nghyfaill  cu, 

Fy  nghuaf  gyfaill  ? Difias,  diflas  mwy 

Y w cyfeillgarwch  ; gwaeda  serch  dan  newydd  glwy. 
Ardystiaf  ar  dy  feddfaen,  Ieuan  gun, 

Y byddaf  bellach  gyfaill  im  fy  liun 


SALM. 


561 


Fel,  ar  fedd  arall,  na  alarwyf  mwy. 

A ! nid  cyfeillion  gwir  mo  honynt  hwy 
A elwir  felly,  felly  berchir  gan 

Y galon  ddidwyll.  Cyfaill  ym  mhob  man, 

A than  bob  tymhestl,  cyfaill,  cefais  di, 

Mor  gywir  a fy  nghalon  f’  hun  i mi ! 

Ei  frawd  ! trwy  natur  hoff  ei  frawd,  ac  un 
Trwy  brofìad ; dau  dyneraf  frawd  mewn  un ; 
Brawd  mewn  ífyddlondeb  a orbwysai  fyd, — 
Nac  wyla,  gyfaill.  Wylo,  afraid  yw  ; 

Ei  frawd,  feithrinwyd  yn  yr  unrhyw  gryd, 
Troed  wylo  ’n  efryd  syn  am  ennyd — cly  w 

Y floedd  trwy  anadl  addewidion  Duw, 

Hyf  floedd  yr  olaf  udgorn,  olaf  ddydd 

Y ddaear,  pan  y dyrch,  a’i  babell  bridd 
Yn  danbaid  anfarwoldeb,  a’i  hcll  lun 
Yn  ddelw  o ogoniant  Duw  ei  Hun. 


MAWL  I DDUW. 

Y enaid  ! 0 bendithia  Dduw  ! 


Rho  iddo  beunydd  foliant  byw. 

A boed  dy  nerthoedd  oll  ar  dân 
O santaidd  barcli  i’w  enw  glân. 

O ! nac  anghofia  ’i  ddoniau  fyrdd 

Sy  ’n  gwlawio  ’u  cyfoeth  dros  dy  ffyrdd. 

Ar  dannau  mawl  chwareua  mwy, 

Cân  am  eu  digonolrwydd  hwy. 

Yr  hwn  sy  ’n  maddeu  ’th  feiau  ’n  llawn, 
Yn  dryllio  ’th  gadwyn  den  mewn  Iawn, 
Yn  soddi  ’th  bechod  yn  ei  waed, 

Gan  glymu  ’th  eljm  wrth  ei  draed, 

Yr  hwn  wellha  dy  glwyfau  du 

A dwyfol  falm  o Galfari 

Gan  dynnu  ’r  niwed  o bob  clwy, — 

Fy  enaid,  Ef  addola  mwy. 

Duw  a’th  gorona,  fore  a nawn, 

A chyfoeth  ei  drugaredd  lawn, 

Gwaredu  ’th  fywyd  hefyd  mae 
O ddistryw  a thragwyddol  wae. 


2 N 


562 


GWAITH  ISLWYN. 


I’th  lawn  cldiwallu  nos  a dydd 
Goludoedd  o ddaioni  rydd ; 

Y mae  bendithion  pur  ei  ras 
Mor  aml  a gwlith  y ddaear  lâs. 

Dy  gamrau  âg  ymenyn  ylch, 

A môr  ei  radau  lif  o’th  gylch; 
Fy  enaid,  O ! addola  Dduw, 

A’m  nerthoedd  oll,  ei  enw  gwiw. 


O DDYFNDER  MOR. 

ODDYFNDER  môr  euogrwydd  du 
Y llifais  Arglwydd  arnat  ti ; 

Fy  ngweddi  ar  dy  orsedd  clyw, 

A sylwa  ar  fy  nghalon  friw. 

Os  creffi  ar  anwiredd,  pwy 
A saif  o flaen  dy  wyneb  mwy  ? 

Ond  mae  maddeuant  gyda  thi, 

Ac  fel  y’th  ofner  hedd  i ni. 

Rho  imi,  Arglwydd,  falm  dy  glwy, 

Ac  ar  dy  air  gobeithiaf  mwy  ; 
Disgwyliaf  am  dy  wên  yn  awr 
Yn  fwy  na  ’r  gwylwyr  am  y wawr. 

Disgwylied  Israel  am  ei  Dduw, 

Addoled  ef  â chalon  friw ; 

Tangnefedd  sydd,  a noddfa  gref, 

Ac  aml  ymwared  gydag  Ef. 


Y BUGAIL  MAWR. 

YR  Arglwydd  yw  fy  Mugail  mawr, 
Ni  theimlaf  eisiau  ar  y llawr. 

O dan  ei  law  arweiniol  ef 
Dan  ganu  rhodiaf  ffordd  y nef. 

Gwna  imi  orwedd,  hafaidd  hin, 

Mewn  porfa  welltog,  lawn  o rin, 

Tra  chwyth  aroglau  ’r  nefoedd  fry 
Ar  hedd-awelon  Calfari. 

At  ffynnon  prynedigaeth  lawn 
Tywysa  ’m  henaid,  fore  a nawn, 

A disycheda  dorf  ddi-ri 
Gerllaw  ei  dyfroedd  tawel  hi. 


SALM. 


563 


Pan  af  ar  grwydr  o’r  gorlan  bur 
Fy  nghanlyn  wna  trwy  anial  dir ; 

O safn  y bleiddiaid  raae  ’n  rhyddhau 
Gan  ddychwel  f’  enaid  o bob  bai. 

Er  mwyn  ei  enw  arwain  fì 
Yn  gy wir  i’r  baradwys  fry, 

Hyd  lwybrau  ei  gy fiawnder  pur 
Trwy  fyrdd  o faglau  ’r  anial  dir. 

Pe  rhodiwn  ar  hyd  glyn  y bedd, 

Pe  gwelwn  angau  ar  ei  sedd, 

Nid  ofnwn  niwed  na  braw  syn, 

O’in  blaen  goleuni  lanwai  ’r  glyn. 

Anfeidrol  Fugail ! yr  wyt  ti 
A’th  dyner  wialen  gyda  mi, 

Ac  yn  yr  ymdrech  olaf  hon 
Fy  nghysur  fydd  fy  ffydd,  a’th  ffon. 

Yng  ngwydd  fy  holl  elynol  lu 
Arlwyi  haelaf  ford  i mi, 

A phiol  fy  nymuniad  sydd 
Yn  llawn  i’r  ymyl,  nos  a dydd. 

Daioni  a thrugaredd,  trwy 
Fy  mywyd,  a’m  canlynant  mwy. 
Preswyliaf,  Arglwydd,  yn  dy  dŷ 
Nes  fy  rhyddhau  i’th  wyddfod  fry. 


ARGLWYDD  Y LLUOEDD. 
RGLWYDD  y lluoedd,  ein  Hior  ni ! 


0 ! mor  ardderchog  yw  dy  fri, 
Yr  hwn  osodaist  uwch  y nef 
Ogoniant  dy  freniniaeth  gref. 

O enau  plant  y peraist  fawl 
A gallu  i ostegu  ’r  sawl 
Na  seiniant  dy  ardderchog  glod 
Ti  Awdwr  bydoedd,  Awdwr  bod  ! 

Pan  syllwyf  ar  y nefoedd  fry 
Godidog  waith  dy  fysedd  di, 

Y lloer  a’r  ser  a deflaist  draw 
Fel  perlau  oddiar  gledr  dy  law, 


GWAITH  ISLWYN. 


564 


Pan  syllwyf  ar  eu  mawredd  hwy 
Pa  beth  yw  dyn,  O Arglwydd,  mwy 
I ti  ei  gofìo,  neu  o’r  nef 
Ymweled  ai  breswylfod  ef? 


Y GROES. 

GWELD  Iesu  ar  y pren  dan  bwys  euogrwydd  byd, 
A’r  gyfraith  ar  ei  ben  yn  arllwys  cronfa  ’i  llid, 
Enynna  ynnof  fy wiol  dân 
O gariad  at  ei  enw  glân. 

Yn  ymyl  croes  fy  Nuw  eisteddaf  fore  a nawn, 

Llif  yno  ddyfroedd  byw,  tardd  yno  fôr  o Iawn, 

A heibio  hon  y ffrydia  lli 
Dyr  fy  angerddol  syched  i. 

Nid  ofnaf  ing  na  gloes  na  dyfais  uffern  gref, 

Pan  syllwyf  ar  y groes,  a gwaed  ei  galon  Ef 
Yn  llifo  dros  ei  wisg  brydnawn, 

Yn  frwd  gan  rin  anfeidrol  Iawn. 

Mae  ’r  gwaed-ddefnynnau  drud  dreiglasant  dros  y pren 
Ar  gadw  fry  i gyd  yng  nghawg  trugaredd  nen. 
Anturiaf  at  yr  orsedd  mwy 
Yng  ngrym  eu  digonolrwydd  mwy. 

Gydwybod ! dring  i lan  i fynydd  Calfari, 

Gwel  Dduw  ’n  ymgrymu  dan  lwyth  dy  euogrwydl  du ! 
A thawed  dy  gyhuddol  lef 
Fyth,  fyth  o flaen  ei  angau  Ef. 

Yn  llonydd  eistedd  mwy  gan  ganu  wrth  y groes, 

Na  rydd  i’m  calon  glwy,  na  phâr  i’m  mynwes  loes. 
Hedd  mwyach  ! Ymlonydda  di 
Dan  aden  waedlyd  Calfari. 

Fy  enaid  clwyfus,  bydd  gynefin  iawn  â’ r groes, 

Dring  yno  nos  a dydd  am  falm  iachâ  dy  loes — 

Y balrn  o Gilead  yno  gaed, 

Balm  dynnwyd  gynt  o’r  drutaf  waed. 


COFIAF  CHWI. 

ETIFEDD  Gorsedd  Duw — ’rwy  ’n  myned  at  fy  Nhad, 
Yn  natur  dynol  ryw,  i’w  fynwes  dyner  fad. 

Ond  dan  y goron  danbaid  iry, 

Ganlynwyr  ffyddlawn,  cofìaf  chwi. 


EMYN. 


56 


’Rwy  ’n  myned  at  fy  Nhad  byth  mwyach  i’w  fwynhau, 
O flaen  ei  wyneb  rhad  i fythol  lawenhau, 

Ond  pan  ym  môr  ei  fwyniant  fry, 

Fy  hoff  ddisgyblion,  cofiaf  chwi. 

’Rwy  ’n  myned  at  fy  Nhad  i’m  llys  brenhinol  draw, 

Lle  mae  ’r  deyrnwialen  fad  yn  barod  fry  i’m  llaw ; 

Ond  pan  uwch  bydoedd  daliaf  hi, 

Fy  hoff  ddisgyblion,  cofiaf  chwi. 

’Rwy  ’n  myned  at  fy  Nhad,  i blith  seraffiaid  nen, 

Rhai  folant  f’  enw  rhad  o gylch  fy  ngorsedd  wen, 

Ond  rhwng  mel-fwyniant  eu  tôn  fry — 

Tôn  fyth-chwyddedig — cofiaf  chwi. 

O ! cofiaf  chwi  pan  fydd  y byaoedd  tan  fy  nhroed, 

O cofiaf  chwi ! rhai  fu  mor  ffyddlawn  im  erioed  ! 

O rhwng  y dwyfol  swynion  fry, 

Ar  frig  gogoniant,  cofiaf  chwi ! 


HAWDDAMOR,  NOS. 

FY  Nuw  ! fy  Nuw  ! bendigaf  Di 
Am  flodau  iechyd,  blodau  bri ; 

Ac  am  eu  torri  a’u  gado  ’n  wy  w 
Bendigaf  di  fy  Nuw  ! fy  Nuw  ! 

O ! tyner  oedd  yr  awel  fwyn 
Anadlai  arnaf  hedd  a swyn ; 

Ond  gwell  y dymhestl ; profais  drwy 
Ei  chwythiad  hi  dynerwch  mwy. 

Islaw  y lloer  gwell  wybren  ddu, 

I’n  troi  at  wybren  loewach  fry ; 

Hawddamor,  nos  ! trwy  ’th  lenni  prudd 
Canfyddaf  wawr  tragwyddol  ddydd. 

Gorffwysdra  pêr  wobrwya  ’r  groes, 

A llwyr  iachâd  ganlyna  ’r  loes ; 

Rhaid,  rhaid  i’r  fynwes  deimlo  drwyddi 
Pan  dynnir  gwraidd  y drwg  o honi. 

Trugaredd  gwywo  y cysuron  per 

O’m  blaen  a daenai  llaw  Rhagluniaeth  Ner; 

Enillfawr  fu  y golled  honno  im, 

Enillais  nefoedd,  ac  ni  chollais  ddim. 


GWAITH  ISLWYN. 


566 


CYFAILL.* 


M lawer  blwydd  bu  ’n  troi  o gylch  ei  fedd. 


Mae  er  y ddoe  o’i  fewn  ar  dawel  wedd. 

Os  trwm  ei  faich  tra  yn  y fuchedd  hon, 

0 ! ysgafn  yw  ’r  dy warchen  ar  ei  fron. 
Llewyrcha  mil  o addewidion  ter 

O’r  ogof  nosawl  hon,  fel  mil  o ser ; 

Mae  dôr  i fythol  ddydd  o’r  ddofn  gell, 

A rhydlyd  borth  i fyd  i fywyd  gwell. 

Gorffwysa  di ! a dod  dy  ben  i lawr 
Ar  arffed  iâ  y bedd  mewn  hedd  yn  awr. 

Mae  ’n  bryd  it  orffwys,  O ! y mae  yn  bryd 
I’r  fron  dawelu  wedi  gwaedu  cyd, 

1 fys  oer  angau  gau  dy  aeliau  blin 

Yn  nhawel  nos  y bedd  a’i  falmaidd  hun. 

A ! nos  y bedd  ! mae  honno  fytli  yn  dawel, 

A thrwyddi  hi  ni  chwyth  ystorm  nac  awel. 

O’th  fynwes  flin  ni  chwyd  ochenaid  eto, 

Ac  ni  ddaw  gwaedd  i’r  distaw  fedd  i’th  ddeffro. 
Rhy  ddwfn  yw  ym  mro  distawrwydd  obry 
I leisiau  ’r  byd  ei  gy rraedd  i’th  gy thryblu ; 

Rhy  ddwfn,  rhy  beìl ; ond  A ! mae  un  all  alw 

Y bedd  i’w  ŵydd,  a thorri  hun  y marw, 

A chyfaill  hoff  a brawd  i ti  yw  hwnnw  ! 

0 ! forau  teg  ddwg  ar  ei  awel  fry 
Yr  hollalluog  lef  o’r  nef  i ni ! 

Deg  wawr  a egyr  ddôr  y fynwent  brudd 

1 ollwng  iddo  y tragwyddol  ddydd ! 

Hardd,  O ! fy  nghyfaill,  fydd  dy  wedd  bryd  hyn 
Wrth  ddod  i fyny  o gysgodau  ’r  glyn, 

W rth  esgyn  tua  ’r  nef  yn  dawel  fry 
Rhwng  chwyldroadau  ’r  farn  a’i  thyrfau  hi, 

Yn  dawel  fry  ! a’r  beddau  ’n  wag  bob  llaw, 

Y byd  yn  cau  a’r  nef  yn  agor  draw. 

REBECCA  JONES,  PONTYPRIDD. 

T LAN  y dŵr  elai  ’n  hyderus, — Iesu 
■*■  Eisoes  yno  ’n  daclus  ! 

Gwelai  draw  argoel  di-rus 
O nefolairld  lan  felus. 


* Mr.  D.  BoweD,  Abertawe. 


CAROLINE  MARY  DAYIS. 


56 


Gwelai  fyd  y bywyd  di-ball, 

A goleu  dyrrau  gwlad  arall. 

Ar  cbennydd  íFydd  ei  phwys — mor  addien 
Ymroddai  i orffwys; 

Goleuni  dydd  yn  y glyn  dwys, 

Goleuni  i gerdded  glyn  gorddwys. 

Croesawiad  corau  Seion, — a’i  cherddi 
Ddoent  i’w  chwrdd  i’r  afon ; 

Melus  tua  ’r  ymylon 
Oedd  tonau  hedd  tannau  hon. 

Hyd  ochrau  nef  dechreu  wnant — âg  engyl 
Gyngherdd  y gogoniant, 

Hithau  dyn  yr  odiaeth  dant 
Ar  ymylau  ’r  môr  moliant. 

Efrydu  ’r  hen  fwriadaeth — yw  ei  gwaith, 
Chwilio  ’r  gwythi  helaeth 
Geir  c rasol  adferol  faeth, 

Drwy  ddirfawr  ddyfnderoedd  arfaeth. 

Iach  mwyach  uwch  amheuaeth, — a llonydd 
Uwch  llanw  anghrediniaeth, 

Ar  ol  y storm  a’r  alaeth 
Hinon  nef  ei  phrydnawn  wnaeth. 

I arlwy  fawr  yr  ail  fyd, — yr  elai 
A r ol  hirfaith  dristyd  ; 

Gylch  y bwrdd  cafodd  gwrddyd 
A glân  deulu  ’r  gân  i gyd. 


CAROLINE  MARY  DAVIS.* 

UA  ROS  Aber-Iâ  ymdaenodd  cwmwl  du, 

A daeth  yr  hwyr  a;i  gawod  ddagrau  fawr, 
Yn  sydyn,  do — pan  na  feddyliem  ni 
Ond  am  y wawr. 

’R  oedd  seren  deg  yn  gwawrio  ar  y byd 

Yn  llawn  o bob  prydferthwch  a phob  swyn, 

Hi  oedd  canolbwynt  serch  y teulu  i gyd, 

Sef  Carey  fwyn. 


* Bu  farw  yn  Aber-Iâ,  Penrhyndeudraeth,  Gorffcnnaf  17,  1877,  yn  18  oed. 


GWAITH  ISLWYN. 


508 


Rhy  ddwyfol  oedd  ei  gloewder  i barhau 
Ar  farwol  rod — rhy  anwyl  oedd  yn  wir 
Gan  Iesu  a’i  angylion,  in  fwynhau 
Ei  gwên  yn  hir. 

Mewn  teulu  ’n  ofni  Duw,  pan  fyddo  un 
Yn  mynd  a gormod  o’n  serchiadau  ni, 

Mae  Iesu  ’n  trugarhau,  ac  ato  ’i  Hun 
Fe  ’i  cymerth  hi. 

Mor  fyr  y w deunaw  mlynedd  ! Ond  mor  faith 
I gael  mwynhau  Angyles  gyda  ni ! 

Wrth  gofìo  yr  ymdeithydd,  hir  fu  ’th  daith, 

O Carey  gu ! 

Cael  gormod  nefoedd  ar  y ddaear  hon 
Yw  colli  nefoedd  y tu  draw  i’r  'bedd; 

Mae  Iesu  yn  cymysgu  ’r  prudd  a’r  llon 

Er  rnwyn  ein  bythol  hedd. 

Os  swynol  oedd  y Nef,  i ieni  cun, 

I chwi  o’r  blaen,  mwy  swynol  yw  yn  awr — 
Oblegyd  mae  eich  merch  anwyla  ’n  un 
O’r  “ dyrfa  fawr.” 

Mae  dolen  newydd  rhyngoch  ’nawr  a’r  Nef, 

Un  ddolen  llai  wrth  hyn  o farwol  fyd ; 

Fel  hyn,  o un  i un,  datoda  Ef 

Y rhwymau  i gyd. 

Mor  hawdd  fydd  marw  pan  fydd  marw  mwy 
Yn  ddim  ond  mynd  at  yr  anwylaf  rai 
Garasom  yma — oll  uwch  loes  a chlwy, 

Heb  boen  na  bai ! 

Wrth  gofìo  ’r  ymadawiad  yn  y glyn, 

Yr  ingol  loes,  a’r  <ẁ/ysgwyd  llaw, 

Mor  felus  í'ydd  cyfarfod  wedi  hyn 
Yr  ochor  draw ! 

O ! fendigedig,  ddwyfol  ochor  draw  ! 

Yr  ochor  draw  i gy studd,  poen,  a chledd, 

A’r  ochor  draw  i bechod — daw  ! fe  ddaw  ! 

Tu  draw  i’r  bedd  ! 

O ! plannwch  flodau  o’r  siriolaf  liw 

Bob  gwanwyn  ar  ei  bedd,  sef  lliwiau  lioen, 
Fel  haedda  un  sy  ’n  canu  gy da  Duw 
A chyda  ’r  Oen. 


CANED  CLYCHAU  RHONDDA. 


569 


Mae  ’n  gamwedd  wylo  gormod  ar  ol  un 
Na  wyla  byth  ond  hynny ; un  sy  i ddod 
O lwch  Meirionnydd,  fel  yr  Iesu  ei  hun, 


Y PAItCH.  DAVID  MORRIS,  CAPEL  HENDRE, 
SIR  GAERFYRDDIN. 


I sonnid  am  ei  ddysg,  ac  eto,  pwy 


Ddy wedai  ’n  well  am  rinwedd  marwol  glwy  ? 
Dyferai  ’i  weinidogaetli  ar  y llu, 

Gan  yr  eneiniad  dwyfol  oddi  fry 
Mor  felus  traethai  am  faddeuant  llawn, 

A’r  ffordd  i fywyd  trwy  anfeidrol  Iawn ! 

Bod  yn  offeryn  iachawdwriaeth  dyn, 

Pa  fraint  gyffelyb  yn  y nef  ei  hun? 

Etifedd  oesoedd,  anherfynol  fod, 

Ei  achub  ef  sydd  hawl  i fythol  glod ; 

Tydi  a gefaist  yr  uchelfraint  fawu-, 

A’th  le  sydd  uchel  yn  y nef  yn  awr. 


CANED  CLYCHAU  RHONDDA* 
ANED  clychau  Rhondda  ’n  awr, 


Gyda  ’n  hun-llef  fonllef  fawr ; 
Ac  er  bod  y gaua  ’n  dod, 

O ! na  wywed  dail  y coed — 

Aer  Broneirion  ddaeth  i’w  oed, 

Aer  y Cymro  gore  erioed. 

Dowch  i fyny,  dowch  yn  fyrdd, 
Dan  fanerau,  lond  y ffyrdcl, 

Dowch,  wynebddu  fyddin  fawr, 
Seiniwch  glod  eich  llyw  yn  awr; 
Offerynau  tawe!  hedd 
Yw  ei  arfau,  nid  y cledd ; 

Cenwch  iddo  ddydd  ei  oed, 

Aer  y Cymro  gore  erioed. 

Cymwynaswr  fel  ei  dad 
Fyddo  mwy  ’r  etifedd  mad  ; 


Yn  perub  fod. 


* Ar  ddyfodiad  Edward  Davies,  Llandinam,  i’w  oed,  Mehefìn  1873.  Y g-erddor- 
iaeth  gan  Mr.  J.  Thomas,  Blaenannerch,  yn  awr  Llanwrtyd. 


GWAITH  ISLWYN. 


Nid  oes  eisiau  mynd  ymhell, 

Nid  oes  eisiau  cynllun  gwell; 

Un  yw  gweddi  Cymru  fad, — 
Boed  y ’tifedd  fel  y tad  ! 

Oes  o haf  fo  ’i  oes  o hyd,  oes  o hedd ; 
Oes  o gân  fo  ’i  oes  i gyd,  hyd  y bedd  ; 
Boed  y dwysen  fel  yr  had, 

Boed  y ’tifedd  fel  y tad1! 

Cenwch  glychau,  seiniwch  glod 
Aer  y Cymro  gore  erio’d. 


AN  y cauwyd  dorau  Eden,  safai  ’r  euog  yno  ’n  hir, 


I f wynhau  yr  olwg  olaf  ar  y íFrwythau  dros  y mur ; 
Toddai  ymysgaroedd  cariad  wrth  ei  weled  dan  ei  friw, 

A gadawodd  yn  ei  ymyl  allwedd  Eden  uwch  ei  rhyw. 

Cweddi  yw  yr  allwedd  honno,  agoriad  yw  i’r  wynfa  fry ; 

Nid  oes  porth  ar  gaer  y nefoedd  a wrthsaif  ei  gallu  hi ; 
Ymagora’r  nefoedd  iddi  hyd  yr  orsedd  ddwyfol  bell, 

Fel  yr  ymagorodd  unwaith  o flaen  yr  archofleiriad  gwell. 

Mae  y gwylwyr  archangylaidd  yn  ei  chroesaw  ar  ei  thaith, 
Pan  y delo  Gweddi  heibio,  agor,  agor,  y w ei  gwaith  ; 

Mae  ei  thrwydded  yn  ei  mynwes,  gall  ei  ddangos  os  byddraid, 
Ysgrif  o dan  law  cyfìawnder,  dan  sel  fawr  o werthfawr  waed. 

Dyma  ’r  ddolen  sydd  yn  uno  gwendid  dyn  a gallu  Ior, 

Dyma  ’r  traeth  i roi  ein  llestri  ar  y dwyfol  fythol  fdr ; 

Dyma  ’r  aber  lle  cyferfydd  afon  dymuniadau  dyn, 

A di-derfyn  fdr  trugaredd,  sydd  a’i  led  fel  Duw  ei  hun. 

Gallu  hon,  nid  meidrol  ydyw,  0 ! nid  dynol  yw  y fraich 
Fo  i’r  lan  ar  ystum  gweddi,  ac  nid  gormod  unrhyw  faich : 

Mae  pechadur  ar  ei  liniau  wedi  mynd  yn  fwy  na  dyn, 

Yno  mae  y gwan  yn  gadarn,  â chadernid  Duw  ei  hun. 

Braich  yr  angel  ydoedd  rymus  sydd  yn  cynnal  sail  y byd 
Ac  yn  dal  y Greadigaeth  wrth  ei  gilydd  led  a hyd, 

Oncl  ar  Peniel  cyfarfu  a’i  grymusach,  plygodd  hon 

Dan  y weddi,  er  na  phlygodd  erioed  clan  bwys  y ddaear  gron. 


G W E D D I . 


LAZARUS. 


571 


Olwyn  fawr  ei  nerth  a’i  gallu  ydyw  Gweddi ; pan  y try, 

Fe  ysgoga  holl  olwynion  nef  a daear  gy da  hi ; 

Rhoed  Rhagluniaeth  ar  y ddaear,  Eiriolaeth  yn  y nefoedd  fry, 
Y ddwy  olwyn  fawr,  i symud  ar  ei  hechel  ryfedd  lii. 

Gweddi  yw  y porth  i deml 
Amlygiadau  wyneb  Duw 
Gweddi  a 

( Gadawyd  yn  anorffennol  ar  ganol  brawddeg.) 

L A Z A R U S . 

i i W'  MAE  fy  nghyfaill  Lazarus  yn  huno, 

L Yr  wyf  yn  myned  i’w  ddeftroi  o’i  fedd.” 

Mor  hyf  siaradai ! ’R  oedd  awdurdod  ganddo 
I rwymo  angau,  a malurio  ’i  sedd ; 

’R  oedd  ganddo  lef  a wnai  i angau  wrando, 

A rhoddi  ei  brynedig  bwrcas  iddo. 

Nid  honnwr  gau  sydd  yma  ’n  ymfawrygu ; 

Diddymwr  angau  yw  ’r  Ymdeithydd  blin ! 

Mae  ynddo  fawredd,  ynddo  ddwyfol  allu, 

Mae  anfarwoldeb  hefyd  ynddo  ’i  hun  ; 

Pan  gwyd  ei  fraich,  tyr  heiyrn  byrth  marwolaeth, 

A chryn  y bedd,  gan  addef  ei  lywodraeth. 

<£Y  mae  fy  nghyfaill  Lazarus  yn  huno.” 

Ei  gyfaill?  Yr  oe  id  ganddo  ambell  un  ! 

Un  yma  a thraw  yn  rhoi  ei  galon  iddo, 

Ei  galon  iddo,  pennaf  Gyfaill  dyn ; 

Ac  er  ei  fod  yn  hawddgar  oll  i ddenu, 

Un  yma  a thraw  geir  eto  yn  ei  garu. 

“Fy  nghyfaill.”  Peth  cyffredin  yw  yr  enw  ; 

Ond  pwy  all  blymio  ’i  ystyr  llawn  a’i  bwys  ? 

Adwaenwn  un  oedd  ddigon  )nawr  i’w  lanw, 

’R  oedd  yno  ddyfnder,  yno  sylwedd  dwys ; 

Caed  môr  o ystyr  yn  yr  enw  yno, 

Nad  oedd  gan  amser  linyn  idd  ei  blymio. 

Lle  oer  a phrudd  yw  ’r  bedd  i ddodi  ynddo 
Anwylyd  cu,  i huno  hirfaith  oes ; 

Pa  le  mae  ’r  llun  angylaidd  ? O,  ai  yno  ! 

Fe  rydd  pob  newydd  adgof  newydd  loes; 

Iesu  ! y mae  f’  anwylyd  innau  ’n  huno, 

Pa  bryd  y deui  heibio  ’r  bedd  i’w  deffro  ? 


72 


GWAITH  ISLWYN. 


MEWN  GWLAD  BELL.  * 


EWN  gwlad  bell  mae  ’n  galed  byw — A ! mor  beîl 


Dy  Gymru  bur  heddy w ; 

Pallai  dawn,  er  pelled  yw, 

A dweyd  anwyled  ydyw. 

Pen  Arth  a’i  gopa  nerthol, — hen  Gaer  Dydd, 
Ger  y don  Hafrenol, 

A Llandaf  plith  meillion  dôl, 

Ddaw  i olwg  feddyliol. 

Dy  galon  a’th  gred  gwylia ! — d’  hoíf  awr  i 
Ado  Ffrainc  a wawria  ; 

Nid  yw  pluf  ei  rhwysg  ond  pla ; 

Gwell  tawelwch  Gwyllt  Walia. 


ETR  yn  nhorfoedd  Caernarfon — wr  hynod 


Ei  riniau  at  estron  ; 

Fel  cyfaill  daw,  a’i  law  lon 
Roesawa  deithwyr  Seion. 

Dygodd  o Geredigion — garedig 
Radau  i fro  Arfon, 

A chlywaf  iach  alawon 
Dwyfol  lais  y Deifi  lon. 

Lle  hoenfawr,  llawenfyd — bore  a hwyr 
I bererin  esyd, 

Enwog  le  i deimlo  ’n  glyd, 

Lle  uchradd  megys  Llechryd. 

Brawd  i saint,  a’i  briod  sydd — chwaer  iddynt 
O uchraddol  grefydd, 

Drc>s  dirion  hoff  feibion  ffydd 
Mawr  boen  a gymer  beunydd. 

Yn  ei  heddwch  a’i  nodded — Duw  fyclclo 
Hyd  fedd  yn  eu  gwared  ; 

A’r  oes  i’r  eiloes  pan  red, 

Gwlad  engyl  fo  ’u  gloew  dynged. 


* Eng-lynion  i Mr.  John  Davies,  Caerdydd,  pan  oedd  yn  aros  yn  Ffrainc. 
t Englynion  cyflwynedig  i Mr.  a Mrs.  Stephens,  U xbridge - squ are , Caernarfon. 


CLOD  LLETYGARWCH.  t 


D.  K.  STEPHENS. 


573 


D.  R.  STEPHENS. 

OTEPHENS  ! A,  enw  cyffrous  i Gymro, 
Cynhyrfa  deimladau  llenorion  y byd  ; 
Dr^s  wefus  y uardd  fel  dil  mel  y mae  ’n  treiglo, 
Ac  i*r  hynafiaethydd  mae  ’n  felus  a drud  ; 
Stephens  ! mae  'r  enw  yn  deffro  adgofion 

0 lenor  dysgedig,  a chyfaill  cariadlon, 

Y pennaf  ei  ddoniau,  y mwynaf  o ddynion, 

À’r  uchaf  ei  glod  o feib  Gomer  i gyd. 

Yn  wrol  lanc  ym  more  ’i  oes 
I Iwyr  ddiwydrwydd  fe  ymroes, 

Gan  benderfynu  mynd  ymlaen 
Er  rhif  y rhwydau  oedd  ar  daen 
Dros  dyner  lwybr  ieuenctid,  rhoes 
Ei  fryd  ar  ddod  yn  gawr  yr  oes. 

Dros  feusydd  ffrwythlon  llawnion  llên 
Yn  fynych  syllai  gyda  gwên 
Wrth  oleu  canwylí,  pan  nad  oedd 
Masnachol  dwrf  nac  erchyll  floedd 
I beri  cyffro,  pan  fai  taw 

0 orsedd  gwyll  yn  taenu  braw 
Hyd  gy rrau  ’r  arddrych.  Llawer  tro 
Pan  fyddai  Abergwyddon  fro 

A’i  holl  drigolion  yn  ddi-feth 

1 deyrn  y nos  yn  talu  treth, 

Efe  oedd  effro  gyda  ’r  gwaith 

O gyfansoddi  gwreiddiol  draith. 

Gwreiddiolder  meddwl,  dull,  a dawn, 
Feddiannai,  a thrysorfa  lawn 
O bob  gwybodaeth.  Medrai  ef 
Athroniaeth  byd,  athroniaeth  nef. 

Deallai  y gwyddiannau  oll 
A’r  celfyddydau  yn  ddi-goll. 

Oedd  hyddysg  }'ng  nghyfrinion  llên 
Derwyddon  a phrydyddion  hen. 
Helyntoedd  holl  deyrnasoedd  byd 
Adroddai  â deallus  fryd ; 

A chyf undrefnau  ’r  nefoedd  gron 
Gaent  gylchle  eang  yn  ei  fron. 

Nid  trwy  ddylanwad  mawrion  byd  y daeth 

1 sylw,  bri,  a pharch.  Nid  aur  a’i  gwnaeth 


574* 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  fawr  yng  ngolwg  mawrion.  Nid  trwy  hawl 
Ucheledd  bonedd  y cyrhaeddodd  fawl ; 

Na,  am  ei  lwyddiant  a’i  anrhydedd  cun 
Dyledwr  oedd  i’w  ymdrechiadau  ’i  hun. 

Trwy  rym  athrylith,  ac  ymroad  llawn 
I fyfyr,  trwy  ymdrechu  fore  a nawn, 

Y dringodd  dros  ataliol  fryniau  fyrdd 
Nes  cyrraedd  gorsaf  bri,  a phalmwydd  gwyrdd 
Anfarwol  glod.  Gwir,  yn  nhywyniad  gwawr 
Ei  einioes,  na  chyfrifìd  ef  yn  fawr — 

Fel  na  chyi'rifìr  eraill  lanciau  sydd 
Ymhlith  y dorf  yn  cychwyn  gyrfa  ’u  dydd — 

Er  hyn,  pan  ymddadblygai  ’i  ddoniau  mir 
Yn  loew  a phrydferth  megys  blodau  ir, 

Pan  wrth  y bwrdd  yn  rhoi  desgrifìad  rhad 
O gampau  a chyfreithiau  hen  ei  wlad, 

Pan  drwy  y wasg  yr  ymddisgleiriai  ’n  gu, 

Pan  o’r  areithfa  y llywyddai  ’r  llu, 

Ei  enw  gerfìd  gyda  boddus  wên 
Ar  faen  bytholiant  ymhlith  cewri  llên. 

Anfarwol  Stephens  ! Hyfryd  yw  y swydd 

0 adgoffhau  dy  riniau.  O mor  rwydd 

1 fardd  adgofio  bardd,  a chanu  ’i  holl 
Rinweddau  ar  gyfodlddull  yn  ddi-goll ! 

Cyffrous  i’n  serchiadau  yw  ’r  coffhad 
O’th  ddoniau  mwynion  a’th  ragorion  mad ; 

En  coffa , digon  y w ; ni  raid  wrth  baent 

I’w  gorddarlunio  ’n  rhwysgfawr,  herwydd  maent 
Yn  ddisglaer  oll  o hanfod,  ac  yn  hardd 
Naturiol,  fel  y wridog  wawr  pan  chwardd 
Yn  drylon  uwch  y dwyrain  borth,  neu  pan 
Lewyrcha  ’r  haul  ar  orsedd  y gwawl  can. 

Haelionus  ddoniau,  berlau  ’r  nef 
A afradlonwyd  arno  ef 
Anwylyd  anian ! 

Yng  ngwawr  ei  ddydd  tywalltodd  hon 
Anfarwol  lif  o ddawn  i’w  fron 
O’i  phiol  arian. 

Efe,  fel  y winwydden  gun 
Yn  plygu  dan  ei  llwyth  o win 
Gyfrannai  fendith ; 


D.  R.  STEPHENS. 


575 


Caem  ymddigoni  fore  a nawn 
Ar  glysdwr  o’r  pereiddiaf  rawn — 

Grawn  ei  athrylith. 

Eanged  oedd  cylch  ei  wybodaeth ! Pwy  all  ei  amgyíFred  i gyd  ? 
Ei  ddeall  grafangai  athroniaeth  a holl  hanesyddiaetlì  y byd ; 
Olrheiniai  helyntoedd  yr  oesau,  y brwydrau,  a’r  troion  di  ri, 

O frwydr  arwrol  Caerdroia  hyd  syrthiad  Hungaria  o’i  bri. 

Ei  feddwl  cyrhaeddgar  grafangai  syniadau  athronwyr  y byd ; 

A gwyddai  orchestion  rhyfeddol  y mawrion  llenyddol  i gyd ; 

Ei  gof  oedd  drysorfa  ddihysbydd  o berlau  ysblenydd  y beirdd, 
Lle  cadwai  brif  geinion  eu  hodlau  a phrif  addurniadau  eu  ceirdd. 

Ei  dafod  oedd  arfedig  ag  hyawdledd  greddfol  pur, 

A llymach  oedd  ei  eiriau  nag  edlymaf  saethau  dur. 

I’r  frwydr  ai  o du  ei  wlad  fel  arwr  dewr,  a’i  gledd 
Gylchogylch  yn  pelydru  gwawl  tragwyddawl  wir  a hedd. 

Ar  faes  y wasg  pan  frwydrai  ’n  hyf  a’i  arf  i’r  lan,  dros  hon, 
Gelynion  fyrddiwn  er  mor  gryf  arswydent  ger  ei  fron. 

Ei  wlad  ! mor  gywir  oedd  ei  serch  at  hon  ! 

Hi  oedd  anwylyd  ei  ryddgarol  fron. 

Ei  gariad  ati  oedd  y ífynnon  lawn 

Lle  tarddodd  ífrwd  ei  areithyddol  ddawn. 

Defnyddiai  arf  y wasg  i’w  diíFyn  hi 
Rhag  cleddau  ’r  cyfry w fynnent  droi  ei  bri 
I warth,  a’i  nerth  i wendid,  gan  sarhau 
Ei  barddas  a’i  llenyddiaeth  trwy  fodd  gau. 

Elynion  Gwalia  ! gwrthwynebwyr  blin  ! 

Mor  aml  y cawsoch  deimlo  treiddiol  fin 
Gwladgarol  gledd  ein  Stephens,  pan  i’r  gâd 
Y rhedai  gyda  ’r  floedd  “ Fy  ngwlad  ! fy  ngwlad  ! ” 

Ei  frwd  areithiau  fel  colofnau  dur 
Barhant  yn  dystion  o’i  wladgarwch  pur ; 

A’i  urddas  fel  gwladgarydd  fydd  yn  fawr 
Tra  byddo  mab  i Gomer  ar  y llawr ; 

A’i  fri  flagura  yn  ei  gyflawn  rwysg 
Tra  thon  yn  Hafren  a thra  dwfr  yn  Wysg. 

Trwy  gyndreigliadau  amser  medrai  ef 
Ddynodi  aml  helyntoedd  Gwalia  gref. 

Ei  araeth  ddisglaer  daflai  oleu  llawn 
Ar  frudiau  ’n  gwlad  o’i  bore  hyd  ei  nawn. 

Carnhuanawc  arall  oedd.  Ni  roddai  ef 
Ddychymyg  wael  yn  lle  hanesiaeth  gref ; 

Ac  ni  chynhygai  res  haeriadol  faith, 

I lenwi  gwagle  man  na  fyddai  flaith. 


GWAITH  ISLWYN. 


576 


Ni  chelai  ’r  digwyddiadau  anhoíF,  mwy 
Na  ’r  godidocaf  rai.  Darluniai  hwy, 

Yr  hofF  a’r  anhoff,  da  a drwg,  ynghyd, 

Fel  pe  ’n  ysgrifio  hanes  estron  dud. 

Trychwalai  bentwr  dychymygion  hen, 

A’r  hyn  Fai  wir  adroddai  gyda  gwên. 

Olrheiniai  hynt  pob  brodawr,  arfog  wr, 

0 ddydd  Caswallon  fawr  hyd  gawr  Glyn  Dŵr. 

Ei  gedyrn  wir  areithiau  dros  ei  wlad 
Oent  drylawn  o wrhydri  dinacad. 

Milwrol  gy wair  a arferai  ef 

Fel  gwron  hyf  yng  ngwyneb  byddin  gref. 

Y pentwr  hagr  o drawshoniadau  du, 

I’n  herbyn  ìuniwyd  gan  elynion  lu, 

Ar  ben  y gâlon  dynnodd  ef  i lawr 

Fel  Samson  ddewr  ar  frig  Philistia  fawr. 

A tharian  gwiredd  troai  yn  ddi-lwfr 

Bob  cledd  yn  babwyr,  a phob  saeth  yn  ddwfr. 

Ei  iaith  a garai  fel  y carai  ’i  wlad, 

Pan  ddaeth  yn  wr  bu  iddi  ’n  dirion  dad 
A chadarn  amddiffynnwr ; cafodd  hon 

Y fangre  fwyaf  cynnes  yn  ei  fron. 

Ar  aannau  cof  chwareuai  yn  ddi-goll 
Ei  phigion  barddol  a llenyddol  oll. 

Diffynnai  ’i  bonedd,  gan  amlygu  ’i  rhwysg, 

Ar  lannau  Derwent  fel  ar  lannau  ’r  Wysg. 

Ei  waed  ymferwai  trwy  ’i  wytheni  clyd 
O’i  galon  hyd  ei  draed,  gan  ffoi  i’w  gryd 
A chochi  ’n  ddigllawn  ar  ei  ddwyrudd,  pan 
Sarheid  ei  iaith,  ni  waeth  ymha  ryw  fan — 
Caerodor  ai  Caer  Dydd ; ei  serch  oedd  frwd 
Ar  lannau  ’r  Tafwys  bell  un  fodd  ag  Ebwy  ffrwd. 

Ymreddfai  glewder  beunydd  yn  ei  fron, 
Egwyddor  lìwyrymroddiad  lywiai  hon. 

Cyn  ymgymeryd  ag  un  gwaith  o bwys 
Meddyliai,  pwyllai,  adfeddyliai  ’n  ddwys, 
Rhagbrofai  ’i  nerth  a’i  gy mhwysderau,  gan 
Droi  tremiant  rhagolygawl  i bob  man 
Lle  nythai  rhwystr,  yna  ’i  efryd  iawn 
Esgorai  ’n  brydlon  ar  ymroad  llawn, 

Yr  hwn,  fel  gorchwyl-roddwr  ar  ei  daith 
Yn  rhoddi  gwaith  ar  bawb,  a phawb  ar  waith, 


D.  R.  STEPHENS. 


577 


Gyflogai  ei  gyneddfau  a’i  holl  ddawn 
I ddwyn  ei  farn  i fuddugoliaeth  lawn. 

Ei  air  oedd  fel  ei  weithred ; a’i  ddi-ffael 
Weithredoedd  fel  ei  eiriau,  oll  yn  hael. 

Dau  agwedd  ni  adwaenai ; yr  un  oedd 
Ei  agwedd  yn  y cudd  ag  yn  y coedd ; 

Nid  Cristion  yma,  ac  anffyddwr  draw, 

Ond  Cristion  ym  mhob  man,  pell  a gerllaw. 

Ei  galon  yn  ei  wyneb  oedd ; a’i  wedd 
Oedd  ddrych  o’i  feddwl  a’i  dufewnol  hedd. 

Ni  wasanaethai  unrhyw  amcan  brwnt 
Mewn  dirgel  fodd ; ymgodai  ’mhell  tu  hwnt 
I gylch  dibenion  gau.  Dyrchafai  ’r  gwir 
Fel  yn  ei  gredo,  yn  ei  fywyd  pur. 

Ei  addewidion  fîrwythent  mewn  cwblliad, 

Yr  oll  ddywedai  a gyflawnai  ’n  rhad. 

Diniwed  fel  colomen  oedd  ; pa  bryd 

Y bu  ’r  fath  ddawn  a’r  fath  gy wirdra  ’nghyd 
Yn  yr  un  fron?  Mabanaidd  oedd  ei  wên 
Er  mai  rhyw  Ercwlf  oedd  ar  feusydd  llên. 
Ymgomiai  ’n  llon  a rhydd  â’ r glowr  tlawd 
Heb  wrido,  fel  pe  iddo  ’n  dyner  frawd. 

Uwch  profedigaeth  oedd  mewn  gwael  ystad, 

A dilwgr  ymhlith  mawrion  penna  ’i  wlad. 

Ei  gredo  arddeledig  ddaliai  ’n  dyn 
Mewn  modd  disigl  a gair  di-dwyll ; er  hyn 
Ni  wyrai  i eithafion  o un  tu, 

At  ei  wrthbleidiau  tra  chymedrol  fu. 

Tra  y diffynnai  ’i  farn  ei  hun,  heb  loes 
Gwrandawai  eraill  yn  dyfarnu  ’n  groes. 

Ei  eiriau  tyner  a anadlent  hedd, 

A delw  haelfrydedd  chwarddai  ar  ei  wedd. 

Ei  gannaid  lygaid,  fel  dwy  belen  dân 
O fron  yr  huan,  neu  fel  pelydr  glân 
O goron  angel,  daflent  ynni  trwy 

Y galon  lesg.  Athrylith  trwyddynt  hwy 
A ymddisgleiriai  yn  eu  llewyrch  hardd, 

Gloew  ddrychau  dawn,  cyfryngau  meddwl  bardd. 
Hwy  welent  anian  fel  y dylai  bardd 
Ei  gweled,  oll  yn  rhyfedd,  oll  yn  hardd, 

Ac  oll  yn  dangos  Duw.  Adwaenent  ol 
Ei  ddwyfol  fys  ar  fynydd,  ffrwd,  a dôl. 

2 o 


578 


GWAITH  ISLWYN. 


Gorfawrion  oeddynt  fel  ei  ddoniau  ter, 

Pur  fel  ei  feddwl,  disglaer  fel  y ser 
Pan  dduaf  yw  y nos.  Brycheuyn  du 
Nid  oedd  i huddo  eu  hysblander  cu. 

Pan  yr  areithiai  ar  ryw  bwnc  o bwys 
Eu  trem  oedd  benderfynol,  sobr,  a dwys, 

Mor  sobr  a’i  feddwl.  Cynrychiolent  holl 
Syniadau  ’i  fron  ; amlygent  yn  ddi-goll 
Tu  faes  a oedd  tu  fewn  ; ei  galon  lân 
A threm  ei  lygad  ydoedd  ddiwahan. 

A phan  y troai  disglaer  lif  ei  ddawn 

I redle  pynciau  difyr,  llon  a llawn 

Oedd  eu  hagweddiad ; swyn  dyddordeb  roent ; 

Ac  fel  ei  feddwl,  dianwadal  oent. 

Ei  dymer  bob  amser  oedd  dawel  a siriol, 

Fel  wybren  ddigwmwl  yn  gwenu  mewn  gwawl ; 
Didwylledd  oedd  un  o’r  nodweddau  rhagorol 
Enilloedd  i’w  enw  ymddiried  a mawl ; 

Sirioledd  ei  anian,  a swyn  ei  areithiau, 

Ac  arddull  lifeiriol  ei  ysgrifeniadau, 

A’i  aidd  dros  lenyddiaeth  ei  wlad  a’i  defodau, 

Fawrheir  drwy  ’n  gororau  â llafar  di-dawl. 

Nid  fel  pryfedyn  gwael  yn  glynu  wrth  y llawr 
Oedd,  ond  fel  seraff  haul  yn  cychwyn  gyda  ’r  wawr. 

Dros  gant  y byd  ymdaflai  ef 
I ganol  rhyfeddodau  ’r  nef. 

Yn  ei  awenyddol  yrfa  ffoai  hwnt  i blith  y ser 

Sydd  yn  hongian  yn  y gwagle  wrth  linynau  troedle  Ner. 

Gyda  ’r  beirdd  hyd  ífyrdd  Oaer  Gwydon  brysiai  ar  adenydd  mawl 
I ddarganfod  heirdd  ddadblygion  gallu  Ior  ym  mroydd  gwawl. 

Oedd  ei  galon  yn  feithrinfa  egwyddorion  rhyddid  mad ; 
Ewyllysiai  roi  diangfa  i gaethweision  pob  rhyw  wlad  ; 
Amddiffynnai  resymoldeb  rhyddid  llafar,  rhyddid  barn, 

Gan  arddangos  anuwioldeb  gwladol  a chrefyddol  sarn. 

Unai  ffrydiau  ei  wybodaeth  ag  ehelaeth  Iif  ei  ddawn, 

Gan  droi  trochion  ei  athrylith  eilwaith  ar  y llifiant  llawn  ; 

Yna  gy rrai  ’r  holl  ryferthwy  ar  draws  durol  furiau  trais 
Nes  y dadgylymai  ’r  caerau  er  eu  hoesol  rym  a’u  mais. 


D.  R.  STEPHENS. 


579 


Ryddid ! Do,  ti  gefaist  orsedd  gadarn  yn  ei  fynwes  lon, 
Rhoddodd  it  anwylaf  annedd  yng  nghynhesaf  gell  ei  fron ; 

Wyla  ! wyla  ! mae  dy  noddwr  heddyw  ’n  huno  yn  y bedd  ; 

Mae  ei  fath  i ddal  y bwa?  Mae  ei  ail  i drin  y cledd? 

Efe  fel  seren  fawr  addurnai  wybr  llên, 

A Chymru  dan  ei  wawr  arwisgai  hygar  wên, 

Drwy  ei  llenorol  wybren  hi 
Llewyrchai  ar  gyhydedd  bri. 

Llafurwyr  trwy  ei  uchel  ddysg  a wnai  yn  athronyddion  pur ; 
Fel  hardd  oleuad  yn  eu  mysg  pelydrai  wawl  athroniaeth  wir, 
Nes  gwneyd  y bwth  mynyddig  gwael 
Yn  ddelw  o athrofa  hael, 

A’r  tad  yn  athraw  prif  di-goll 
Ar  f'yfyrdodau  ’r  teulu  oll. 

Er  uched  ei  deilyngdod,  balchder  du 
Ni  feiddiai  lechu  yn  ei  fynwes  gu. 

Ei  folawd  lifai  dros  bob  gwefus  gun, 

Ond  ni  ddyferai  dros  ei  fin  ei  hun. 

Nid  mwy  ei  ddawn  na  ’i  wylder,  ac  nid  llai 
Ei  haeddiant  na  ’r  cydfoliant  uchel  gai. 

Ni  wyddai  beth  oedd  gweniaith  ond  trwy  glust, 

A phan  lefarai  truthiwr,  gwedai  “ Ust.” 

Ailadrodd  beiau  eraill  fyth  ni  wnai, 

A’r  neb  a’u  hailadroddai  a gashai. 

Heb  fai  i’w  gelu,  pa  angenrhaid  oedd 
Brawychu  rliag  enllibwr  cudd  neu  goedd? 

A’i  fawl  yn  chware  ar  bob  tafod,  pam 
Y ceisiai  neu  yr  hoffai  weniaith  gam? 

Yn  uchelwyliau  ’i  wlad  pwy  fel  efe 
I ddal  y ffrwyn  lywyddol  yn  ei  lle? 

Hil  Gomer,  ym  mhob  cenedlaethol  wledd 
Wrandawent  arno  megys  teyrn  ar  sedd. 

Pan  ymgynhullai  ein  llenorion  cu 
Efe  oedd  uwch  o’i  ysgwydd  na  ’r  holl  lu. 

Cai  glust  a threm  y dyrfa  fawr  i gyd  ! 

A rhwym  ei  ddawn  cadwynai  eu  holl  fryd. 

Teyrn  yr  Eisteddfod  ! Un  o’i  fedr  a’i  ddawn 
I arwain  ei  gorchwylion  mwy  ni  chawn ; 


GWAITH  ISLWYN. 


5S0 


Yn  hon,  y gwan  wnai  ’n  gryf,  yr  oer  wnai  ’n  frwd 
Llifeiriai  ’i  ddawn  fel  hwyad  dros  y fFrwd. 

Ei  drem  darawai  gryn  drwy  fynwes  graig 
Fai  ’n  erbyn  Cymro,  Cymru,  a Chymraeg; 

A chreai  wrid  ar  rudd  y gorfalch  ddyn 
A fynnai  wadu  ’i  wlad  a’i  iaitli  ei  hun. 

Areitliiai  yng  ngwydd  torf  o arwyr  llen 
Heb  drem  yswilgar  na  rhagrithiol  wên. 

A phan  areithiai  byddai  doethion  byd 
O’u  gwadn  i’w  coryn  fel  yn  glust  i gyd, 

A’u  genau  oll  dan  glo  am  oriau  maith, 

A’u  holl  dafodau  wedi  anghofìo  ’u  gwaith, 

Heb  neb  yn  yngan  gair,  na  neb  o’r  Ilu 
Yn  colli  brawddeg  na  drychfeddwl  cu. 

Areithiai  nes  bai  bronnau  myrdd  yn  un 
Orysfa  danllyd  o wladgarwch  cun, 

Nes  bai  dwy  genedl  mawr  eu  bri  a’u  grym 
Yn  ysgwyd  llaw  gan  floeddio  “ Brodyr  ym  ! ” 
Areithiai  nes  y synnai  torfoedd  llawn 
Fod  dyn  yn  meddu  ’r  fath  angylaidd  ddawn, 

Nes  bai  ’r  areithiwr  pennaf  yn  eu  plith 
Yn  methu  meddwl  am  areithio  byth. 

Ond  nid  yng  nghymeriadau  ’r  bardd, 

Y llenor,  a’r  gwladgarydd  hardd, 

Yn  unig,  y rhagorodd  ef, 

Pregethai  bur  Efengyl  nef. 

Os  anfarwolwyd  Groeg  a Rhufain  trwy 
Hyawdledd  eu  hareithwyr  digred  hwy, 

Cly w Gymru  ! gwlad  hyawdledd,  daeth  i ti 
Trwy  arawd  Stephens  enwog,  fìl  mwy  bri. 
Distewch  baganiaid ! ynnoch  bri  nid  oes 
Wrth  Stephens  yn  areithio  gwaed  y groes. 

Er  tewi  y llais  fu  yn  trosglwyddo  ’r  byw 
Hyawdledd  gadwai  gynt  ei  fawl  }Tn  fyw, 

Er  hyn  ei  fawl  bâr  i anadlu  trwy 
Ei  goeth  draetliodau  ; cofgolofnau  hwy 
O’i  fawryd  ynt,  a mwy  safadwy  no 
Uchelfeilch  bigadeiliau  ’r  Aifftaidd  fro. 


CALEDFRYN. 


581 


Distewch,  alarwyr ! Pam  y rhaid  i chwi 
Wrth  wylo,  pan  mae  cyfrwng  gwell  i’w  fri 
Ddisgleirio  drwyddo?  Mwy  gadewch  y dasg 
O dragwyddoli  ’i  gof  a’i  fri  i’r  wasg — 

I’r  wasg  sy  ’n  gwrido  gan  ei  dlysni  hardd, 

A’r  hon  dan  gnwd  ei  ddoniau  llawn  a chwardd 

Y funud  hon,  ac,  hyd  dro  olaf  rhod 

Y ddaear,  fydd  yn  ffyddlawn  glud  i’w  glod. 


WYS  adgof  ynnof  ennyn — yn  dyner 


Ond  enwi  Caledfryn ; 

Trwy  y gwlaw  a niwl  tew^  ’r  glyn 
Mae  delw  ’r  bardd  i’m  dilyn. 

I’m  dilyn  mae  ei  hudolus — wyneb, 

A’r  wên  oedd  mor  serchus, 

A’i  fyw  eiriau  llafarus, — hyawdledd 
Ei  ryfedd  bêr  wefus. 

O fyrdd-ddoniog  fardd  Anian  ! — dy  gynllun, 
Dy  ganllaw,  dy  gyfan, 

Ydoedd  natur  loewbur  lân  ; — cyweiries 
Dy  awen  eres,  dannau  arian. 

Swn  y gwlaw  yn  syn  glywaf — hanner  nos, 
Neu  ar  nant  clustfeiniaf, 

Neu  ar  ser,  neu  aeg  rhos  haf — 

A hen  gyfaill  lon  gofiaf. 

Nis  ceir  fath  ansoddeiriaeth — i Gomer, 

Na  gemau  mor  odiaeth, 

’Fath  burder  na  choethder  chwaeth 
I ardduno  barddoniaeth. 

Dwed  i fi,  dad  fy  awen — ai  ’th  reol 
A’th  athrawiaeth  drylen 
Oedd  y nant — neu  gerdd  y nen 
Nos  loew — neu  eos  lawen? 

At  yr  awen  hon,  tra  hi  ’n  huno, — daeth 
Dy  Rothsay  fawr  heibio ; 

A’i  tharan  dwrf  uthr  iawn,  do, 

Wnai  i ddiífrwyth  ddawn  ddeífro. 


CALEDFRYN 


582 


GWAITH  ISLWYN. 


Mor  fyr,  0 frawd,  mor  farwol — yw  einioes, 

Fel  ennyd  diflannol ! 

Fath  frys  wnaeth  Emrys  o’th  ol ! — ac  Emlyn 
A Robert  wedyn,  er  eu  bri  tadol ! 

Ninnau  ddeuwn  yn  ddiau, — cawn  orwedd 
Cyn  hir  gyda  chwithau ; 

A godidog,  O dadau, 

Yn  y nef  eich  ailfwynhau. 


E R C 0 F . * 

GWELAIS  olygfaoedd  tyner,  darnau  o Baradwys  wir, 

Gwelais  gartrefleoedd  lawer  rhwng  mynyddoedd  Cymru  bur  ; 
Cartref  tyner,  clyd,  a llonydd,  y Baradwys  oreu  yw, 

Lle  yr  hofFa  y chwiorydd  Cariad  a Dedwyddwch  fyw. 

Ond  ni  welais  unrhyw  gartref  ar  fy  ymdaith,  ar  fy  rhawd. 

Yn  rhagori  mewn  dedwyddwch  ar  dy  gartref  di,  fy  mrawd  , 

Yr  oedd  yno  gy farfyddiad  o’r  elfennau  swynol  sy 
Yn  gwneyd  cartre  ’n  sylweddiadol  o ddymuniad  cariad  cu. 

Heibio  i’th  aneddfa  lonydd  daethum  eilwaith  ar  fy  hynt ; 
Prudd-der  oedd  a llwyr  ddistawrwydd  lle  bu  llais  gorfoledd  gy nt. 
Ble  mae  ’r  wyneb  hawddgar  siriol  a oleuai  ’r  annedd  hon  ? 

O,  pa  le  mae  ’r  llais  croesawol  glywid  ar  y trothwy  llon? 

Onid  ofer  ydyw  ífurfio  cysylltiadau  tyner,  cu, 

Pan  mae  angau  yn  eu  dryllio — yn  eu  rhwygo  ar  bob  tu? 

Nid  yw  ’r  undeb  mwyaf  tyner,  mwyaf  cryf,  ond  edef  frau 
I ystormydd  glyn  marwolaeth  ruthro  mewn  a’i  thorri  ’n  ddau. 

Nid  yw  tegwch  ar  y ddaear,  nid  yw  cariad  ar  y llawr, 

Ond  blodeuyn  ar  y mynydd,  lle  y chwyth  ystorom  fawr ; 

O,  paham  y mae  ei  harddwch  yn  ein  denu,  pan  nad  oes 
Mur  o’i  gylch,  na  chysgod  drosto  rhag  awelon  cryfìon  croes. 

Mae  dy  gartref  heddyw’n  dywyll,mae  dy  fynwes  heddyw’n  brudd, 
Cwmwl  galar  ar  dy  ysbryd,  deigryn  hiraeth  ar  dy  rudd  ; 
Anhawdd  iawn  y w dwyn  unigedd  wedi  ’r  fath  gymdeithas  lon  ; 
Anhawdd  newid  y fath  borthladd  tawel,  clyd,  am  frig  y don. 


* Am  Mrs.  Hopkins,  gwraig  Mr.  Tliomas  Hopkins,  Aberdar,  bu  farw  Chwefror  22, 

1863,  yn  42  oed. 


LLINELLAU  GALARNADOL. 


583 


Dioddefai  hirfaith  gystudd  gan  ymddiried  ynddo  Ef, 

Fel  y dioddefe  ’r  morwr  yr  ystorm  ai  dwg  i dref ; 

Hawdd  yw  dwyn  y don  uchelaf  os  teimlir  mai  ’r  ddiweddaf  yw  ; 
Hawdd  yw  nofio  ’r  afon  olaf  rhyngom  a Pharadwys  Duw. 

Mae  dwy  ochr  i Ragluniaeth,  ochr  oleu,  ochr  ddu, 

Ond  y wyneb  niwlog  ty  wyll  droir  fynychaf  atom  ni ; 

Henfíych  ddydd  pan  gatìfom  es^yn  i uchelder  clir  y nef, 

I gael  canfod  wyneb  goleu  ei  ragluniaeth  ryfedd  ef. 

Goleu  yw  y wyneb  arall,  ie  ’n  awr,  pe  gwelem  ni, 

Gan  mor  danbaid  ei  ddisgleirdeb  ar  yr  ochr  heulaidd  fry 
Treiddia  ambell  i belydryn  eisoes  atom ; yn  y nef 
Gwelwn  mwy,  uwchlaw  y niwloedd,  oll  yn  haul  ei  gynllun  ef. 

O,  paham  yr  hed  dy  feddwl  tua  ’r  llonydd  fedd  o hyd? 

Uwch  y ddaear,  uwch  y cwmwl  mae  ei  chartref  dedwydd  clyd ; 
Nid  oes  ond  y marwol  yna,  fry  gorffwysa  ’r  ysbryd  byw, 

Yr  anfarwol,  wedi  llwybro  ’r  ofnus  daith,  ar  fynwes  Duw. 

Cyfnewidiad  gwynfydedig  gafodd,  wedi  dyrys  hynt, 

Nerth  a hoen  tragwyddol  fywyd  lle  bu  marwol  gystudd  gynt ; 

O ífynhonnau  nef  mae  ’n  yfed  dyfroedd  anfarwoldeb  pur, 

Byw  ar  ffrwythau  pren  y bywyd  sy  ’n  cysgodi  ’r  dwyfol  dir. 


LLINELLAU  GALARNADOL* 

TNUWIOLDEB,  O Duwioldeb,  pwy  diaetha  fyth  dy  werth 
Pan  fyddo  afon  angau  yn  chwyddo  yn  ei  nerth? 

Tydi  i fyw  wyt  ddigon,  a’th  lewyrch  gylch  y bedd 
A wna  y fangre  dy well  yn  borth  trag  A'yddol  hedd. 

Mor  lìawn  o hyder  oeddynt,  ei  geiriau  hi  a’i  gwedd, 

Ar  derfyn  olaf  amser,  ar  ymyl  oer  y bedd ; 

Dieithriwch  tragwyddoldeb,  torfeydd  yr  eilfyd  mawr, 

Nid  ofnai — braich  duwioldob  a’i  daliai  ’n  hyf  yn  awr. 

Chwennychai  braidd  ymddatod  i fyned  ato  ef 
A dynnodd  ei  serchiadau  ymhell  cyn  hyn  i’r  nef ; 

Hi  deimlai  rwymau  ’r  ddaear  yn  llaes  o’i  hamgylch  mwy, 

A boddlawn  oedd  i angau  eu  hollol  ysgar  hwy. 

Os  anial  fu  y ddaear  i’w  theimlad  ar  ei  thaith, 

Tra  phell  fynyddau  Canan  a welai  ambell  waith ; 

Ac  yn  y nos  dywyllaf  llewyrchai  seren  fiydd, 

Nes  aeth  yr  oll  o’i  hamgylch  yn  llawn  tragwyddol  ddydd. 


* Ar  ol  Mrs.  Barbara  Roberts,  Factorý  Cäe  Draw,  Merthyr. 


584 


GWAITH  ISLWYN 


Gadawodd  goíFadwriaeth  o fendigedig  ryw, 

Adgofìodd  ymarweddiad  gysegrwyd  oll  i Dduw ; 
Adgofìon  by wyd  santaidd  oedd  lawn  o dduwiol  hedd  — 
Pa  gyfrodd  well  i’w  gadael  ar  ol,  wrth  fynd  i’r  bedd? 

Nid  erbyn  tywydd  garw  a gorthrymderau  du, 

Nid  crefydd  erbyn  marw  a ewyllysiai  hi ; 

Ei  bywyd  oedd  ei  chrefydd,  ei  bywyd  oedd  y bedd 
Yr  ofnai  ei  chael  ynddo  heb  deimlo  ’r  dwyfol  hedd. 

Disgleiriai  ei  duwioldeb  fel  seren  ar  y nen, 

Fel  dinas  a osodir  ar  fryn,  uwch  cyrraedd  llen ; 
Santeiddiol  oedd  dylanwad  ei  bywyd  ar  bob  llaw, 

A’i  geiriau  a anadlent  aroglau  ’r  wynfa  draw. 

Mor  beraidd  yw  adgofio  ei  hymddiddanion  hi 
Pan  oedd  yn  dechreu  teimlo  nerth  yr  Iorddonen  ddu  S 
Ymgodai  ’r  dyfroedd  weithion  a glan  y byd  oedd  bell, 
Ac  hollol  anyddorol  yn  ymyl  bydoedd  gwell. 

O,  pan  y collai  ’i  gafael  ar  bethau  byd  yn  lân, 

Gafaelai  yn  y Ceidwad  a adwaenasai  o’r  bla’n ; 

Nid  newydd  orchwyl  iddi  oedd  pwyso  ar  ei  fraich, 
Cyflawnodd  hynny  fìlwaith  nes  milwaith  golli  ’i  baich. 

Er  ofni  lawer  adeg  mai  methu  wnai  bryd  hyn, 
Dadguddiai  ’r  addewidion  golofnau  yn  y glyn ; 

Yr  oedd  y dydd  yn  torri,  dydd  o dragwyddol  hedd, 

Ac  olaf  niwl  amheuaeth  ddiflannodd  tua  ’r  bedd. 

Ei  beddargraff  ym  Mynwent  Capel  y Graig,  ger  Merthyr. 

I wlad  engyl  diangodd — uwch  hiraeth, 

A’i  choron  a wisgodd, 

A’i  phoen  yn  awr  gorffennodd, 

Yn  ddi-dranc  lawenydd  drodd. 


E R C O F . * 

COFNODWN  mai  cyfiawn  ydoedd, — yn  llanw 
Yn  llonydd  ei  gy lchoedd  ; 

A’i  foes  ef,  mynegfys  oedd 
I ffyrdd  nef, — ffordd  y nefoedd. 

Gyda  ’r  ŵyn  yr  addfwynaf — ei  galon, 

Fugeilydd  tyneraf ; 

Ond  rhifai  gyda  ’r  hyfaf 
Rhag  pob  llwgr  hy  yn  nhŷ  Naf. 

* Am  Mr.  Richard  Jenkins,  diacon  gyda  ’r  Trefnyddion  Calfìnaidd,  Castellnedd, 
yr  hwn  a fu  farw  Mai  16,  1863. 


CAN  O GLOD. 


585 


CAN  O G L O D . * 


ALAW, — “ GLAN  MEDDWDOD  MWYN.” 


PE  meddwn  bereidd-der  côr  tyner  y dail, 

Mi  ganwn  am  ddoniau  a rhiniau  ’r  gŵr  hael ; 
Pe  meddwn  brydferthion  yr  enfys  a’r  wawr 
Mi  ’u  rhown  i addurno  fy  nghaniad  yn  awr. 

O,  pwy  sydd  mor  haeddol  o glodydd  ein  gwlad 
A’r  gŵr  sydd  i’r  tlodion  yn  dirion — yn  dad  ? 

Mae  hwn  yn  rhagori  ar  gewri  y gâd ; 

Uchelaf  ddedwyddyd  ei  fywyd  ef  yw — 

Nid  trin  a dyfetha,  ond  cadw  yn  fyw, 

Nid  clwyfo  a brwydro,  ond  gwella  y briw. 


Pa  enw  mor  nefol  a “ chyfaill  i’r  tlawd  ? ” 

Pa  gyfaill  mor  dirion,  mor  brydlon  a’n  brawd? 
Ei  law  sydd  yn  agor,  fel  cwmwl  y ne, 

I wlawio  ar  dlodion  tra  llymion  y lle ; 

Ac  wedi  ’r  cawodydd,  newidia  eu  gwedd 
Gan  wanwyn  ysbrydol  o londer  a hedd, 

A’r  awen  gu  lawen  gorona  eu  gwledd ; 

Pwy  draetha  ’r  dedwyddwch  a’r  heddwch  a roed 
Trwy  ’i  ryfedd  haelioni,  i rai  o bob  oed — 

Ni  fu  ei  addfwynach  na’i  rwyddach  erioed. 


Fe  guddia  ’i  haelioni  drueni  o hyd, 

Fel  llanw  yn  cuddio  y draethell  i gyd ; 

Mae  ’i  galon  bob  pryd  ar  ei  roddion  mor  hael 
A’r  cefnfor  ar  donnau,  a’r  Hydref  ar  ddail ; 
Ymedy  y don  yn  dragwyddol  a’r  lan, 

A phalla  gw]ith-emau  y boreu  aur  ban, 

Cyn  caua  ei  ddôr  rhag  y rheidus  a’r  gwan ; 

Yn  ol  at  ei  ffynnon  yr  afon  a red, 

Mehefin  a rewa,  a Rhagfyr  a fed, 

Cyn  gwelo  gardotyn  yn  gado  heb  ged. 

Mae  miloedd  yn  casglu  trysorau  i’w  cloi, 

Ond  Hüghes  sy ’n  eu  casglu  i’w  rhannu  a’u  rhoi ; 
Mae  llawer  yn  claddu  eu  heiddo  i gyd 
Rhwng  muriau  ariandý,  o gyrraedd  y byd ; — 
Mewn  lle  llawer  sicrach  mae  golud  ein  brawd, 
Mae  ’n  gweled  ymhellach,  o uchder  ei  ffawd — 

Y goreu  ariandŷ  yw  calon  y tlawd  ; 

Bydd  hwn  yn  dwyn  cysur  a llog  yn  ol  llaw, 

* I Richard  Hughes,  Ysw.,  Ynystawe. 


586 


GWAITH  ISLWYN. 


Mae  ’r  bath  hyn  yn  pasio,  yn  treiglo  tu  draw 
Yn  nwyfol  newidfa  y byd  mawr  a ddaw. 

Mae  ’i  elusengarwch  o dyfiant  mor  fawr, 

Fel  gwyrdd-bren  cyfoethog  mae  ’n  cuddio  y llawr 

0 dano  mae  gweiniaid  yn  ddedwydd  a chlyd 
Pan  chwytho  y corwynt,  pan  wgo  y byd ; 

Pan  wy  wo  o’i  amgylch  bob  deilen,  pob  rhin, 

Mae  ’i  wyrdd  ef  yn  para,  a’i  íFrwythau  yr  un 

1 bawb  yn  gyfrannog  beth  bynnag  fo  ’r  hin  ; 

Ac  nis  gall  storm  arwaf  y gauaf  a’i  gur 
Ond  gyrru  ei  wreiddiau  yn  ddyfnach  i’r  tir, 

A gwasgar  ymhellach  ei  arogl  pur. 

Pan  gwyno  y gweithiwr  ar  brinder  ei  ran, 

A blodyn  ei  obaith  yn  wyw  ac  yn  wan, 

Fel  cariad  ei  hunan  fe  ’i  gwelir  yn  dod, 

A maethu  ’r  methedig  yn  unig  ei  nod  ; 

Dan  ofal  mor  dyner  cwyd  gobaith  ei  ben, 

Ail  wisg  ei  liw  goreu  dan  oleu  y nen, 

Y n siriol  ei  wenau  fel  wybrau  di-len ; 

Ac  ar  ein  dyngarwr,  am  fawredd  ei  rin, 

Daw  bendith  y truan  adfydus  a blin, 

Y nesaf  at  fendith  Jehofa  ei  hun. 

Ni  welir  ei  weithwyr  dan  fraw  ger  ei  fron, 

Ei  wyddfod  sy  ’n  gysur,  a’u  llafur  sy  ’n  llon ; 

Ni  weithiant  o ofn,  na  pharch  oer  ychwaith, 

Gwir  gariad  y w ’r  goreu  i gy mhell  at  waith  ; 

Yn  ysgol  tiriondeb  hwy  ddysgant  yn  rhwydd 

Y wers  fawr  o gariad  at  awdwr  eu  llwydd, 

Nes  agos  anghofio  awduidod  ei  swydd ; 

Anturient  yn  eon,  rai  dewrion,  o’i  du, 

A bywyd  ei  hunan  aberthent  yn  hy 
Dros  feistr  mor  dyner,  dros  gyíaill  mor  gu. 

Mae  ’n  arddel  unoliaeth  yr  holl  ddynol  ryw, 

A hawliau  y gweision  fel  hawliau  y lly  w ; 

Mae  ’n  teimlo  cylchrediad  y gwae  trwy  yr  holl 
Gyfundrefn  ddynol,  fel  uncorff  di-goll ; 

Mae  ’n  teimlo  ’r  dolennau  tragwyddol  y sy  ’n 
Cydrwymo  yr  uchel  a’r  isel  yn  un, 

Y cryf  wrth  yr  eiddil,  yr  iach  wrth  y blin ; 

Mae  ’n  cario  ei  gredo  oll  allan  mewn  grym, 

Gan  roddi  o’i  haf  at  yr  hyll  auaf  llym 

O’i  balas  i’r  bwthyn,  a’r  cwbl  am  ddim. 


ER  COF. 


58 


Nid  oes  un  gerddoriaeth  mor  beraidd  yn  bod, 
Na  charol  mor  bur  i glyw  ’r  nefoedd  yn  dod, 

A santaidd  beroriaeth  amddifaid  liesg  mân 
Wrth  anfon  i fyny  eu  diolch  ar  dân ; 

Nid  yw  y filwrgerdd  yn  myned  i’r  lan 
Ymhellach  na  ’i  hadsain — i’r  nef  yn  y fan 
Aiff  diolch  y gweithiwr,  a’r  weddw  a’r  wan ; 

0,  felus  beroriaeth ! mor  ddwyfol  pob  nod, 

Mor  grynol  gan  deimlad  ! o’r  galon  mae  ’n  dod. 
A all  yr  angylion  offrymu  ’r  fath  glod  ? 

Yng  nghanol  peroriaeth  mor  odiaeth  ei  rhin, 

O,  cafled  hir  einioes  heb  loes  na  thro  blin ; 

Caed  henaint  arddunol  yn  nodded  ei  Naf, 

Fel  huan  yn  machlud  ar  derfyn  yr  haf ; 

A phan  y gorffenno,  boed  engyl  bob  llaw 
Rhai  welsant  ei  holl  gymwynasau  islaw, 

I’w  gludo  i’r  Wynfa,  y drigfa  bêr  draw ; 
Ymddifaid  a gweddwon  a ddeuant  mewn  hedd, 
Ac  Elusengarwch  ei  hun  at  ei  fedd, 

A deigryn  o hiraeth  yn  gwlitho  eu  gwedd. 


N ngardd  eich  serch  angerddol — fe  ledai 


L)au  flodyn  gwanwynol ; 

A ! gwy  wo  wnaent ! cydgau  ’n  ol, 

Yng  ngauaf  gwynt  angeuol. 

Yn  sydyn  Thomas  ehedodd — o’ch  mysg, 
Chwim  asgell  a gafodd  ; 

Llaw  angel  ollyngodd  i’w  law  fach  wen 
Aur  gadwen,  i’r  wiwnen  a’i  harweiniodd. 

Ar  ei  ol  yn  ewybr  elai — ei  frawd, 

Ar  frys  fe  ’i  dilynai ; 

O gylch  y bwrdd  fe  ’i  cwrddai, 

Moli  Ner  yn  ei  ymyl  wnai. 

Duw  a’i  cymerth  o fyd  camwedd — i fyd 
Sydd  heb  fai  na  llygredd  ; 

Byd  o hoen  bywyd  a hedd, 

Uwch  i ofid  a cheufedd. 


ER  C 0 F . * 


Am  Thomas  a Dauiel,  plant  y Parch.  J.  WiUiams,  gweinidog  j Bedyddwyr, 
Ynysddu.  Cyflwynedig  i’w  rhieni. 


588 


GWAITH  ISLWYN. 


Pan  mae  ’r  ddau  ’n  mwynhau  mewn  hwyl — ogoniant, 
Dan  ganu  mewn  gorhwyl 
Yn  y lawn  nefol  ẃyl, — pam  wylwch  chwi 
Mwyach,  rieni,  am  eich  rhai  anwyl? 

Riaint  tyner  yn  y tonnau, — na  foed 
Ynfydion  deimladau ; 

Tua  ’r  ne  a chartre  Naf, 

Yr  arwaf  ffordd  y w ’r  orau. 

Fe  all  y Oŵr  sy  ’n  Gyfaill  gorau 
Roi  gollyngdod  o oer  gell  angau, 

Llwyddodd  i gael  allweddau — ’r  bedd  enbyd, 

Draw  myn  agorwyd  ei  drymion  gaerau. 

Engyl  sydd  beunydd  uwchben 
Eu  bedd,  y ddau  fab  addien, 

Ac  o dan  eu  seirian  sel, 

Uwch  dinistr  bydd  llwch  Daniel. 

Eich  Daniel  o’i  fedd  isel  ddaw, 

Arddelir  ar  y ddeheulaw ; 

A geilw  Ef  Thomas  hefyd 
O’r  un  bedd,  ddydd  barn  y byd. 

A ! myfyriwch  am  forau — yr  ail  gwrdd, 

Ar  ol  gwae  a thonnau, 

Ar  ol  ing,  ar  ol  angau, — mewn  gwledydd 
Lle  na  bydd  nac  archoll  na  beddau. 


PELLEBYR  MOR  Y WERYDD. 

CORONFAWR  gamp  cywreinfyd, — a cholofn 
Uchelaf  celfyddyd, 

Dyfais  i uno  deufyd 
Sy  ben  ar  ddyfeisiau  byd. 

Amser  a phellder  a fFodd, — milltiroedd, 
Mellteiriau  a’u  hysodd, 

Edyn  y gwynt  i’r  hynt  rodd, 

Mewn  tarawiad  mynd  trwodd. 

Rhyfedd,  ym  mherfedd  mawrfor, — adeinio 
Meddwl  dyn  a’i  gyngor; 

Rhyngwaith  trwy  wely  ’r  angor, 

Edyn  y mellt  dan  y môr. 


MYDDFAI. 


589 


“M  YDDFAI.”* 

ATHRYLITH  teg  a llwyddiant,  O ! pa  bryd 
Eich  unir  eto,  ac  yr  ewch  ynghyd? 
Dynghedfen  ddall,  rlioer  iti  lygaid  mwy 
I weld  rhinweddau  a’u  gwobrwyo  hwy. 

Llawn  yw  ’r  palasau  o waelion  raawr  eu  twrw, 

Mae  engyl  mewn  bythynod  yma  ’n  marw. 

Saf  ! dyma  fedd — bedd  angel  o ddynolryw, 

Un  na  wobrwywyd  gennyt  fel  y cyfryw. 

Nesha  yn  wylaidd ; sarnwyd  digon  arno, 

Do,  yn  ei  fywyd,  pan  y medrai  deimlo. 

Ofnadwy  fedr  ! pwy  na  fyddai  hebddo  ? 

Mae  ’r  bedd  yn  oer,  oer ; da  nad  y w y galon 
Fu  ’n  teimlo  oerni  mwy  y byd,  yn  teimlo  weithion. 
Fe  ’i  llwythwyd  â theimladau  nes  ei  phlygu 
Dan  wywo  tua  ’r  bedd,  a’i  bythol  dorri. 

Myddfai  ! ni  awn  a’r  ieuanc  llon  ei  wedd, 

A chryf  ei  gariad,  at  dy  lonydd  fedd, 

I’th  ysbryd  sisial  yn  yr  awel  fwyn 
Wamalrwydd  dynol  serch,  newidiol  swyn, 

I godi  ei  olwg  tua  ’r  ser  uwchlaw, 

A chlymu  ’i  serch  ar  fydoedd  tecach  draw. 

O ! a oes  byd  lle  nid  y w diniweidrwydd 
Yn  fai,  yn  nod  i enllib  a gwaradwydd, 

Byd  lle  mae  rhinwedd  yn  hollalluawgrwydd? 

Ail  dinas  deg,  ysblenydd  ei  phalasau, 

Ond  heb  warchawdlu  a diíFyniol  furiau, 

Yw  ’r  fron  ddiniwed  yma  a’r  galon  hawddgar 
A fyddo  ’m  syml,  agored,  anochelgar ; 

Delw  o’r  golomen  oedd  dy  galon  drwyddi, 

Ni  wnaed  i sarff  cyfrwysder  drigfa  ynddi, 
Calonnau  felly  amlaf  sydd  yn  torri. 

Mae  ’n  rhyfedd  iawn  na  welwn  fwy  yn  wylo 
Ar  lan  dy  fedd ; ai  nid  yw  neb  yn  cofìo 
Y mil  hynodion  gy nt,  a’r  hawddgar  riniau, 

A’th  ddiniweidrwydd,  coron  dy  nodweddau? 

Na,  gwell  gan  enllib  dremio  ar  dywyllni 
Y nos,  nag  ar  y ser  sydd  yn  disgleirio  drwyddi. 


* Y Parch.  T.  J.  Williams. 


590 


GWAITH  ISLWYN. 


Y mae  cymylau  ar  y wybren  loewaf, 

A brychau  ar  y lleuad  deg  pan  decaf. 

O pwy,  a deimlodd  allu  amgylchiadau, 

All  gofìo  y diffygion  mân  a’r  brychau, 

Rhy  fàn  i’w  gweld  heb  fwyadurol  ddrychau  ? 

Mae  troion  yn  y cawraidd  fôr ; mae  creigiau 
Yn  deddfu  ’i  gwrs,  gan  fesur  rhawd  ei  donnau, 

A gy rru  ’r  uchaf  lanw  yn  ol,  gan  ddryllio  ’i  wynion  resau. 
Mae  ambell  dymhestl  yn  rhy  wyllt  i’w  dofi, 

A’r  llongau  cryfaf,  harddaf,  weithiau  ’n  soddi — 

O,  pwy  all  feio  dyn  a’i  galon  wedi  ei  thorri? 

Ac  er  fod  prudd-der  yn  heneiddio  ’i  wedd, 

Ac  aml  adgof  yn  cythi  uddo  ’i  hedd, 

A nychdod  yn  byrhau  bob  dydd  y tfordd  i’w  fedd, 

Fe  ddaliai  ’r  arf  i’r  lan  dros  air  ei  Dduw, 

A’i  asgell  noddai  ’i  egwyddorion  gwiw. 

A’i  ddagrau  oll  yn  had,  ymlaen  yr  ai 
Trwy  ’r  llafur  blin  gan  wylo  a chan  hau, 

Yn  fendith,  fel  y cwmwl  tlawd  ei  bryd 
Sydd,  tra  yn  wylo  ’n  cyfoethegi  ’r  byd  ; 

Neu  fel  y lloer  sydd  yn  goleuo  ’r  llawr, 

Gan  ddangos  heuliau  fìl  o bell,  ser  o dragwyddol  wawr, 
Tra  hi  ei  hun  mewn  bythol  hanner  dydd 
Yn  droin  ei  gwedd,  heb  lewyrch  ar  ei  grudd, 

Ond  llewyrch  dagrau,  gwawr  tawelwch  prudd. 

A,  Myddfai  ! pwy  mor  ddiwyd,  er  mor  flin, — 

Un  llaw  yn  sychu  ’r  deigryn  gloew,  ac  un 
Yn  gwasgar  hadau  hedd  a rhinwedd  cun? 

0 ! hapus  cludo  yr  ysgubau  draw 
A’r  unrhyw  ddagrau-eneiniedig  law. 

Angylion  ddont  i’w  cludo  gyda  thi, 

1 ysguboriau  anfarwoldeb  fry. 

Mae  ’r  deigryn  olaf  wedi  ei  wylo  mwy, 

O,  nid  oes  dagrau  yn  eu  costrel  hwy. 

Teilyngdod  pur  ' rhaid  iddo  fythol  fyw, 

A chwyddo  ymlaen,  hollalluawgrwydd  yw. 

Ac  nid  y w ’r  rhwystrau  ar  ei  lwybr  sydd, 

Ond  cregin  mân  ar  ffordd  y llanw  rhydd ; 

Ymlaen  ymchwydda  i ddisgleiriaf  dir 
A thraeth  tawelaf  anfarwoldeb  clir. 

Ryddedig  ysbryd,  gorffwys  yn  dy  hedd, 

Mae  ’th  enw  fyth  uwch  cyrraedd  rhwd  y bedd. 


MYDDFAI. 


591 


A thi  a’i  cododd  â dy  haedd  i’r  lan, 

Saif  ar  ei  wadn  ei  hun  heb  ateg  wan, 

A ni  bydd  farw  tra  bo  rhinwedd  byw, 
Anfarwoledig  fel  dy  enaid  yw. 

Ar  allor  cof  mil  o gyfeillion  cu 
Enynna  byth  íìlam  dy  enwogrwydd  di. 

A llawer  un  eiioed  ni  welsai  ’th  wedd 
Offryma  i deilyngdod  ei  ddeigryn  ar  dy  fedd, 
A phlanna  yno  fiodyn  hardd  a pher, 

Gan  sisial  “ Myddfai  ! ” ac  edrych  tua  ’r  ser. 
Pan  grwydro  ’r  athrist  heibio  ’r  fynwent  hon, 
A phrudd-der  yn  fynyddoedd  ar  ei  fron, 

O,  troed  i mewn,  ei  gyfaill  yma  sydd, 

Dy weded,  “ Myddfai  ! ” ac  ysgafnach  fydd. 

Agored  caed  ei  galon  ar  bob  pryd, 

A,  rhy  agored  ! dyna  oedd  ei  fai. 

Ei  rinwedd  fuasai  mewn  diniwed  fyd. 

Ychydig  wyr  y rhosyn  noeth  ei  fron 
Wrth  roesaw  y wenynen  deg  i mewn, 

A’i  chylchu  a’r  modrwyon  goreu  o fêl, 

Fod  colyn  ac  anrheithydd  yn  ei  mynwes. 

Ni  wyddai  yntau  hyn  nes  teimlo  ’r  rhwyg. 

Tyrd  Gymru,  wlyb  dy  lygad,  tyrd  ymlaen, 

Dy  ddagrau  gwlawia  yma,  a’th  tiodau  taen. 

Un  gollodd  fwy  na  dagrau  erot  ti, 

Wrthododd  er  dy  fwyn  uchelach  bri, 

Myddfai  sydd  yma.  Wyla  ar  ei  fedd, 

A chais  ei  ail  i gydio  yn  ei  gledd. 

Yr  oedd  ei  Gymru  yn  baradwys  gain, 

A’i  gwylltedd  yn  ogoniant  pur  o’i  flaen ; 

Ei  bryniau  ynghlwm  wrth  yr  wybrennau  ban, 
A’r  tanbaid  wawl  o’i  cylch  fel  môr  di-lân, 
Dragwyddol  lanw,  yn  golchi  llawer  byd, 

O ! ’r  oedd  yn  hardd,  yr  oedd  yn  deg  i gyd. 

Ei  wlad,  ei  genedl,  A,  rymusaf  eiriau ! 

Byw  oedd  i berlewygol  swn  yr  enwau. 
Cyífrodd  ei  galon  wrth  yr  adsain  filwaith, 

A thrwy  galonnau  fìl  fe  chwyddai  ’r  effaith. 
Un  oedd  ei  galon  ef,  pan  deimlai  i hunan, 

A greai  deimlad  ymhob  bron  tu  allan. 

Ei  wlad,  ei  iaith,  ei  arwydd-eiriau  oeddynt, 

A mynnai  barch,  a mynnai  nodded  iddynt, 

Ei  hun  eu  noddwr,  a’i  aden  lydan  drostynt. 


592 


GWAITH  ISLWYN. 


Ac,  0,  y mae  peroriaeth  yn  yr  enw 
“ Fy  ngwlad,”  sydd  uwch  na  bloedd  y byd  a’i  dwrw. 

Oes,  Walia  ! y mae  ynnot  swyn  sy  ’n  clymu 
Dy  feibion  wrthyt,  gan  eu  rliwymo  i’th  garu. 

Hyf  wylltion  fryniau ! doder  fy  mhreswylfa 
Rhwng  eich  cysgodion  pell,  rliamantawl  drigfa, 

Lle  lioffa  ’r  daran  rolio  yn  ei  mawredd, 

A natur  ar  ddistawrwydd  wastraffu  ei  hyawdledd. 

* 0,  caffwyf  grwydro  hyd  eich  llethrau  tawel, 

Yn  ddedwydd  mwyach  gyda  ’r  oen  a’r  awel. 

A,  Myddfai  ! blentyn  anian,  blentyn  Cymru, 

I ti,  pa  boen,  pa  fwyniant  gwell  na  syllu 
O’r  bryniau  draw  ymhlith  y claer  wybrennau, 

Ar  ddolydd  Gwalia  ’n  fras  gan  fyth-lifeiriol  ddiliau, 

Tra  llaw  y gwanwyn  yn  eu  llorio  â blodau? 

I ti,  pa  gerdd  mor  fwyn  â thôn  yr  awel, 

Pa  gynghan  fel  ei  hodlau  hi  gerllaw  afonig  dawel  ? 

A syn  addolit  ar  y bryniau  hyfion, 

Tra  siglai  ’r  daran  eu  colofnau  cryfion, 

Ofnadwy  rwysg,  a’u  bannau  moel,  fel  byddin, 

Yn  syinud  ffwrdd  ar  arch,  ar  ysgwydd  y daeargryn. 

Yr  oedd  dy  natur  yn  farddonol  drwyddi, 

A natur  yn  farddoniaeth  oll  i ti ; 

Yr  afon  deg  a nefoedd  o ser  ynddi, 

A’i  chyfoeth  o drysorau  llawer  11  i ; 

A’r  mynydd  fry  ’n  goresgyn  y cymylau 
Wrth  ddringo’r  wybrol  riw  tua  gloewach  nennau,  [iadau; 
Barddoniaeth  oedd  o lawysgrif  Duw,  y gwreiddiol  gymer- 
Dy  awdlau,  ’r  dolydd  heirdd ; a’th  feirdd,  y bryniau. 

Ar  dawel  draeth  dy  feddwl  anian  chwyddai 
Ei  llanw  o ogoniant  fore  a nawn, 

Ac  yno  ei  goludoedd  aml  adawai 

Adgofion  fil  am  Dduw  yr  argraff  lawn. 

I ti  yr  oedd  gan  froydd,  ser,  a chreigiau 
Eu  mor  o ystyr  oll  a’u  mil  tafodau. 

A ! nid  yw  natur  fud,  nyni  sy  fyddar ; 

Nyni  sy  ddall,  mae  natur  oll  yn  hawddgar. 

0,  pwy  anghofia  ’i  areithyddol  ddawn, 

Oedd  fel  y môr,  yn  ddwfn,  llydan,  llawn. 

A phwy  na  chludwyd  ar  ei  lanw  pur 
I lannau  ebargofiant,  araul  dir. 


MYDDFAI. 


593 


Arweiniai  ’r  clorf  i fyd  uwchlaw  y ser 
Yng  nghlaer  oleuni  ’r  Seren  Fore  der. 

Paradwys  arall,  Eden  yn  y nef, 

Oedd  swyn  ei  araeth,  swyn  ei  fywyd  ef. 

Ac  0,  pa  ryfedd  fod  ei  olwg  draw 
Ar  fydoedd  eraill,  gwynfa  deg  uwchlaw, 

Efe,  na  theimlodd  yma  fawr  mwynhad, 

Ond  lludded  blin  heb  seibiant,  a thrymder  heb  ryddhad? 

“ Y dyn  Crist  Iesu,”  hollalluog  Geidwad, 

Ei  angau,  a’i  fuddugol  adgyfodiad, 

Ac  adgyfodiad  byd  o feirwon  ynddo, 

Achubiaeth  byd  o golledigion  drwyddo, 

A,  dyn  a’i  bwnc ! y môr  a lyncai  ’i  ddoniau, 

Gan  guddio  traeth  ei  feddwl  byth  â llanw  o ryfeddodau. 

Fel  nen  o ser,  paradwys  aml  ei  rhos, 

Y meddylddrychau  drwy  ei  bregeth  dlos ; 

A siriol  fel  y bore  caed  ei  wedd 
I’r  dyrfa  pan  ddadblygai  faner  hedd. 

Ei  fêl-frawddegau,  fel  wybrennau  Mai, 

Dyhidlent  fenditli,  rhinwedd  i leshau. 

Hyd  faes  y gair  ymlaen  arweiniai  ’r  llu 

Gan  wlawio  rhos  athrylith  yn  dryfrith  ar  bob  tu. 

A nerth  ei  feddwl,  swynion  aml  ei  ddawn 
I’w  eiriau  roddent  effeithiolrwydd  llawn. 

Mil,  mil  o lygaid  nofient  mewn  tynerwch 
Adwyau  glain  i ífrydiau  edifeirwch ; 

Ac  aml  rudd  teg  liwiog  gan  ieuenctid 
Dan  rin  ei  ddawn  â deigryn  tecach  wlithid. 

Fel  cwmwl  o wybrennau  teg  y ẁynfa, 

Dyferai  nefol  wlaw#  mwynder  dros  y dyrfa, 

A thynnai  i ìawr  wawl  o seraífaidd  burdeb, 

A thrydan  o wybrennau  anfarwoldeb. 

A chodai  ffrwd  o ddagrau  glwys  i fyny, 

Drwy  nerth  ei  feddwl  a’i  sugndynol  allu, 

Un  modd  a’r  lleuad  yn  pentyrru  ’r  tonnau 
Mynyddfawr,  trwy  naturiol  ddylanwadau, 

Nid  fel  yr  awel,  yn  eu  cynddeiriogi 

Trwy  chwythu  a chodi'  twrdd  yn  wallgof  a chrochwaeddi. 

Cenhadwr  heddwch  ! swydd  o nefol  ry  w, 

O nefol  roddiad  a chymhwysiad  yw. 

2 p 


594 


GWAITH  ISLWÝN. 


Pa  angel,  O ! pa  gerub  clisglaer  fr y 
Na  rwydd  adawai  y baradwys  gu, 

A’i  goron  a’i  ogoniant  ynddi  hi, 

Am  fantell  protfwyd,  swydd  cyhoeddwr  hedd, 
Cyhoeddwr  by wyd  y tu  draw  i’r  bedd  ? 
Odidog  waith  ! a’i  safle  wrth  y groes, 

Dy  safle  di,  0 Myddfai,  drwy  dy  oes. 

A thros  ardderchog  faes  clasurol  ddysg 
Aml  grwydrai,  fel  gwenynen  plith  y rhos 
A’u  gwrid  sy  ’n  euro  gruddiau  teg  yr  ardd, 
A’u  bronnau  ar  dorri  gan  ystor  o fcl. 
Arwrfardd  mawr  yr  oesoedd,  sydd  a’i  ddawn 
Yn  fwy  mawreddog  na  tharanllyd  nerth 
Achilles  o flaen  caerau  Ilion  gynt, 

Pan  grynai  ’r  duwiau  a Hector  ger  ei  fron ; 

A Yirgil  bêr;  a mil  mildlysog  feirdd 
Ei  Gymru  hofl', — adwaenai  hwynt  i gyd. 
Treuíiasai  lawer  awr  o felus  gof 
Mewn  bydoedd  eraill  gyda  Milton  fawr. 

Ond  beirdd  y Beibl  ei  anwylion  oent, 

Beirdd  bro  y diliau,  bro  T llifeiriol  laeth. 

Ar  drumau  beilch  Judea  aml  y bu 
Yn  gwrando,  wedi  ei  ysbrydoli  oll, 

Ar  gerdd  Esaiah  o seraffaidd  awen 
A mab  Hilciah,  beirdd  o urddiad  Duw. 
Darllennai  ’n  aml,  a’i  galon  oll  ar  dân, 
Farddoniaeth  tragwyddoldeb  yn  eu  cân 
Edmygai  ’u  hehediadau  uchel  ter, 

A’u  meddylddrychau  o fyd  uwchlaw  y ser. 

A mynych  wylai  dan  gysgodau  ’r  nawn, 

Wrth  weld  Ezekiel,  o arddercho^  ddawn, 

A dagrau  yn  eneinio  ’i  odlau  tu, 

Tra  ’n  cofio  ’i  wlad  ar  lannau  Cedar  li. 

A mil  telynau  Israel  yn  wylo  ar  helyg  fry. 

Tywynnai  gwawr  serchawgrwydd  ar  ei  wedd, 
Fe’i  lluniwyd  i fwynhau  melusion  hedd. 

Ar  nawn  tawelaf  wedi  claddu  ’r  dydd 
Ym  mhorffòr  ddyfnder  y gorllewin  prudd 
Pan  gasglai  ’r  teulu  ’n  llawen  a chytun 
Gerllaw  y tân,  a’i  chwedl  gan  bob  un, 

O ! pan  eisteddai  yn  y gadair  fawr, 

Y fflam  ei  ganwyll  o gartrefol  wawr, 


MYDDFAI. 


595 


Adfy  wiai  oll,  a thaflai  ’i  galon  brudd 
Ei  baich  i lawr  yn  ysgafn  fel  y dydd, 

Tra  gwawr  o londer  yn  goleuo  ’i  rudd. 

Bedd  ! bedd  ! O swynol  air  i’r  fynwes  glwyfus  flin, 

Y balmaidd  gwsg ! dros  oesoedd  pair  yr  olaf,  hwyaf  hûn. 
A,  Myddfai  ! gorfFwys  yn  dy  fedd, 

Os  nad  oes  yno  rwysg,  mae  yno  hedd. 

O,  pwy  fu  ’n  gweini,  gyfaill,  arnat  ti, 

A phwy  a gaed  i ddal  dy  ben  i’r  lan 
Pan  blygai  yn  ystorom  angeu  du 

I lawr  i’r  dwfn  fedd,  fel  deilen  wan? 

Pan  oerai  ’th  fynwes,  a phan  wywai  ’th  wedd, 

O ! a oedd  yno  a lefarai  hedd? 

Fe  suddai  ’th  galon  yn  dy  fynwes  brudd 
Dan  rym  yr  ergyd  olaf,  hyd  y bedd ; 

O,  pwy  a gaed  i’th  adgofFhau  o’r  dydd 

Y cwyd  yn  ysgafn  ac  yn  iach  ei  gwedd, 

A’i  holl  archollion  wedi  ’u  llwyr  iachau, 
Archollion  siom  a chyfeillgarwch  gau? 

A!  do,  gobeithiaist  aml  waitli  cyn  hyn, 

Rhy  lawn  o obaith — dyna  bechod  dyn, 
Gobeithiaist  pan  y teithit  lwybrau  ’r  glyn 
Gael  gwenau  iluoedd  o gy feillion  cun  ; 

Bu  Un  yn  tìyddlawn,  do,  fe  lynodd  Un ; 

A digon  gaed,  ’r  oedd  Hwnnw  ’n  f wy  na  dyn. 

Mae  Cyfaill  sydd  â’i  gariad  yn  parhau 
Yn  angeu,  a thu  di  aw,  mewn  nefol  Fyd ; 

Un  sydd  yn  ymyl  fyth  i esmwythâu 

Y fynwes  drom,  a gwneyd  y bedd  yn  glyd. 

A’i  engyl  ddoent  yn  dorf  i’th  gludo  di 
Trwy  ogof  angeu  i’r  baradwys  fry. 

A,  dywed  im  sydd  yma  ar  lan  dy  fedd 
Yn  wylo  gyda  ’r  awel  drom  ei  chân, 

A nos  o brudd  gy mylau  ar  fy  ngwedd, 

Fy  nghyfaill,  dywed,  pwy  o’r  dyrfa  lân 
A’th  gy farfuant  ar  y glannau  gwell 
Tu  draw  ’r  Iorddonen,  glannau  ’r  Ganan  bell? 

Ym  mhlith  y fintai  gy ntaf  oni  chaed 

Y serafF  o Lwynfl'ortun  oll  mewn  hwyl, 

A’i  fawl  i gyd  am  rinwedd  iawnol  waed, 

Yn  gwahodd  ei  fy  wgraffydd  tua  ’r  wyl? 


596 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  angel  perffaith  mwy,  heb  unrhyw  íFael, 

Na  deigryn  ar  dy  rudd,  na  chwmwl  ar  dy  ael. 

Af  adref ! a gadawaf  di  fan  hyn, 

Paham  yr  wylwn  dan  gymylau  ’r  glyn, 

Lle  nid  oes  neb  yn  wylo  ond  y byw. 

Ýstafell  gwsg  i’r  corff  blinedig  yw, 

I huno,  a thawelwch  yn  ei  doi, 

Nes  gfeilw  Duw  daranau  ’r  Farn  a’i  thwrf  i’w  ad-ddeffroi, 
A’tli  alw  allan  i’th  goroni  draw, 

Ehwng  torf  o engyì,  tra  ’r  byd  ar  dân  islaw. 

0 ! pe  bai  teimlad  yn  gwresogi  ’r  bedd, 

Ac  ambell  air  yn  torri  ei  erchyll  hedd, 

Erchyll  i’r  byw  yn  unig,  gwn,  fy  mrawd, 

Gwn  na  achwynit  ar  y fangre  dlawd 

Ei  bod  mor  unig  ac  mor  drom  ei  gwedd, 

Ti,  ’r  unig  yn  dy  fywyd,  Myddfai,  fel  yn  dy  fedd. 

A gwell  unigrwydd  tawel,  lle  nid  oes 

Wahaniaeth  oncl  mewn  enw  rhwng  brawd  a gelyn  croes. 

Byd  poblog,  hwn  ! ceir  milmyrdd  ar  bob  tu, 

Ond  trwyddo  teithio  ’n  nnig,  digysur,  wnaethot  ti, 

Y modd  y crwydra  ’r  welw  loer  drwy  ’r  nefoedd, 

Gan  wylo  a thristhau  rhwng  torf  o lawen  fydoedd. 

Mae  croesaw  llawn  a hedd  ym  mro  y beddau 
I’r  blin  siomedig,  aml  a thrwm  ei  ddagrau. 

Elusen  oedd  gorffwysdra  wedi  blino, 

A bedd  pan  nad  oedd  bywyd  i’w  ddymuno. 

Af  ar  dy  ol,  fy  mrawd,  af  yn  dy  gamrau 
Pan  ddêl  yr  awr,  y loewaf  o’r  holl  oriau, 

1 geisio  bedd  ar  lannerch  werdd  a thawel, 

A thristyd  yn  tyneru  llais  ei  hawel. 


PRIODAS/ 

CAED  yr  hawddgar  bâr  drwy  ’r  byd — hoff  wenau 
Ffyniant  a dedwyddyd; 

Un  teg  haf  fo  'r  hynt  i gyd 
Heb  auaf  yn  eu  bywyd. 

Ar  yr  heol  fawr  i’r  ail  fyd, — crefydd 
Fo’u  cryfaf  bwynt  hefyd, 

Y pwynt  cain  sydd  yn  arwain  hyd 
Fro  lonfawu*  anfarwol  wTynfyd. 

* Mr.  Daniel  Roberts,  Merthyr,  â Miss  Keturah  Lewis,  Eglwys  Newycld, 
Goriî.  15,  1862. 


ABRAM  YN  ABEETHU  ISAAC. 


597 


ABRAM  YN  ABERTHU  ISAAC. 

TYU  Abram  mewn  disgwyliad  hir 
' Am  fab  yn  ol  addewid  wir ; 

O’r  diwedd  ganwyd  iddo  ef 
Ei  Isaac  hoff  trwy  wyrth  y nef ; 

Mawr  oedd  ei  hoen  wrth  gael  y rhodd 
Anwylaf  hon,  trwy  ryfedd  fodd, 

Ond  mwy  ei  obaith  am  leshad, 

Ac  helaeth  fendith  trwy  ei  had, 

Tra  lioff  y sylwai  ar  ei  wedd 
Wrth  grymu  ’n  dawel  tua  ’r  bedd; 

Ond  hoffach  rhagolygai  ’r^wr 
Y byddai  yn  genhedlaeth  fawr. 

Isaac  ydoedd  fab  ei  henaint,  nod  disgwyliad,  colofn  nerth  ; 

Ni  chyfrifai  yn  ogymaint  berlau  o anhraethol  werth; 

Cafodd  ar  ei  enedigaeth  ail  fodolaeth  iddo  ’i  hun, 

Yn  addfedrwydd  ei  ddynoliaeth  fywyd  i’w  waeleddawg  lun. 
Hoffai  sylwi  ar  y baban  yn  ei  egwan  foreu  lun ; 

Pan  y daeth  yn  hoewlanc  heini  hoffai  sylwi  ar  y dyn. 

Anwyl  ydoedd — dyn  neu  faban,  cryf  neu  egwan — iddo  ef, 

Yn  eu  gilydd  hoff  ymglyment  fal  dolennau  cadwyn  gref. 

Hwy  feddiannent  wir  dduwioldeb  yn  ei  phurdeb,  yn  ei  gwraidd  ; 
Oeddynt  un  mewn  duwiol  deimlad,  hefyd  un  mewn  nefol  aidd ; 
Hoff  gan  Abram  archiad  Isaac,  Isaac  iddo  yntau  ’n  was, 

Oedd  y ddau  o dan  lywodraeth  egwyddorion  dwyfol  ras. 

Pa  ryfeddod  fod  anwyldeb  yn  eu  hasio  hwy  mor  gun? 

Yr  oedd  Isaac  yn  gy wirddrych  o’r  foreuol  wedd  ei  hun. 

Pan  edrychai  yn  ei  wyneb  gwelai  ’r  dull  oedd  arno  gynt, 

Iddo  ’r  ydoedd  ei  gymdeithas  yn  ail  fwynhad  o’i  fabol  hynt. 

Ond  er  mor  anwyl  ydoedd  ef, 

Nid  oedd  ond  un  o roddion  nef 
Yr  hon  ofynnai  Duw  yn  ol, 

O’i  rad  ewyllys,  idd  ei  gôl 
Ei  hun,  yn  gyfiawn  a di-gam 
Er  profi  crefydd  Abraham, 

Yr  hwn  â’i  lais  a alwodd  ef 
I wrandaw  ar  ewyllys  nef. 

Mal  ufudd  was  i air  ei  Ri 
Atebodd  yntau, — “ Wele  fi 
Yn  barod  ’nawr  i gredu  ’r  oll 
A addewi  im,  neu  yn  ddi-goll, 


598 


GWAITH  ISLWYN. 


Os  arclìîad  gaf,  ymostwng  i 
Yr  archiad  hwnnw  o’th  enau  di.” 

Diau  disgwyliai  ’r  duwiol  dad 
O enau  Duw  addewid  fad, 

Neu  sicrwydd  o’r  addewid  gref 
Gynt  a gyhoeddodd  iddo  ef, 

Pan  droes  yn  llon  o dŷ  ei  dad, 

Er  prawf  o’i  ffydd,  i estron  wlad, 

Gan  adaw  ’r  fan  oedd  anwyl  gynt, 

A dryllio  rliwymau  ’i  fabawl  hynt. 

Ond  O ! mor  anhebygol  yw 
Disgwyliad  dyn  i fwriad  Duw  ; 

Os  amì  mae  ’r  naill  yn  addaw  hoen, 

Mor  aml  mae  ’r  llall  yn  peri  poen  ! 

Pan  archodd  Duwdod,  0 ! mor  glau 
Troes  obaith  cu  yn  obaith  gau. 
Gwrandawodd,  nid  addewid  fwyn, 

Ond  uthr  orchymyn,  dygn  i’w  ddwyn, 
Nad  allsai  lai  na  gy rru  lioen 
O’i  fynwes,  lai  na  pheri  poen, 

A chodi  braw  i lywio  sedd 

Y fynwes  gynt  lìe  llywiai  hedd. 

A ! wedi  ’r  haf  a’i  ffrwyth  di-goll 
Oer  auaf  ddaeth  i wy  wo  ’r  oll, 

Gan  lwyr  ddiwreiddio  ’r  mwynder  llon, 
A phlannu  drain  yng  ngwraidd  y fron. 
Braidd  na  ddywedai  ef  ar  goll, — 

“ I’m  herbyn  i y mae  hyn  oll.” 

Ond  os  nad  ydoedd  archiad  Duw 
Yn  unol  â theimladau  briw 

Y patriarch,  a i gydwybod  ef 
Cydunol  oedd  ewyllys  nef. 

Gorchymyn  oedd  a ddrylliai  galon  ddur, 
Dwfn  glwyf  gan  hynny  roes  i fynwes  bur 
Y fath  serchoglawn  dad  ag  ydoedd  ef, 

Er  maint  ei  barch  i union  arch  y nef 
Oedd  cleddyf  ym  mhob  gair,  a saeth  i’w  fron 
Ym  mhob  llythyren  ddu  o’r  gy fraith  hon  ; 

“ Cymer  cly  fab ,”  nid  bwystfìl  o un  rhy  w, 

Na  gelyn  chwaith,  na  ’r  cyfaill  mwyaf  gwiw, 
Na  dieithr,  er  fod  Abraham  ei  hun 
Mor  gymwynasgar  idd  y dieithr  ddyn  ; 

“ Yr  awr  hon,”  heb  ohirio  i’r  awr  ail, 

Na  chaniatau  diwrnod  iddo  gael 


ABRAM  YN  ABERTHU  ISAAC. 


599 


Myfyrio  neu  ystyried  beth  a wnai, 

Pa  un  ai  gostwng  ai  anufuddau ; — 

“ Dy  unig  fab,”  etifedd  ei  ystad, 

Ac  addewidion  y cyfamod  mad, 

Ei  unig  fab  o Sarah,  fwynaf  un ; 

Nid  Isrnael,  ond  yr  “ unig  fab  ” ei  hun, — 

“ Yr  hwn  a hojfaist  ” uwch  pob  arall  dílyn, 

“ A hoífaist  ” fel  dy  enaid  hoff  dy  hun ; — 

“ Dos  rhagot  i Foriah,”  rhan<ìir  pell, 

Yn  araf,  gan  fyfyrio  ’r  weithred  hell; 

“ Ar  allor  boeth  offryma  ef  i mi,” 

A llosg  ei  gorff  yng  nghroth  y ffaglau  cry, 

“ Ar  fryn  a ennwyf  wrthyt,”  nid  mewn  cell, 

Ond  acw  ban  ar  frig  Moriah  bell, 

Mewn  man  cyhoeddus  lle  canfydda  ’r  nef, 

A dyn,  ac  angel,  ei  aberthiad  ef. 

Pa  warth  ar  grefydd  a ddygasai  hyn, 

Offrymu  unig  fab  ar  amlwg  fryn? 

A pha  wael  engraifft  i holl  ddynol  ryw, 

Aberthu  mab  gan  anwyl  was  i Dduw  ? 

Yng  ngwyneb  hyn,  mor  ryfedd  oedd  i’w  ffydd 
Orchfygu  ’r  ofnau  oll,  a chael  y dydd. 

Pa  anatebadwy  resymau  amrywiol, 

Allasai  ’r  credadyn  eu  dwyn  yn  naturiol 
Yn  erbyn  yr  archiad  o enau  y Duwdod, 

Er  llunio  esgusawd  i lwyr  anufudd-dod? 

Pe  buasai  y patriarch  yn  wrthwynebol 
O gnawdol  dueddfryd  i’r  arch  awdurdodol, 

Gallasai  resymu, — “ A y w ’r  Gorchymynnydd 
Yn  fod  digyfnewid,  yn  holl-uniawn  farnydd? 

Os  yw,  pam  yr  archodd  i mi  drochi  ’m  dwylaw 
Yng  ngwaed  fy  anwylfab,  a’i  greulawn  labyddiaw 
A llymfìn  y gyllell,  ei  daraw  mal  gelyn, 

Heb  unrhyw  gyhuddiad  o drosedd  i’w  erbyn? 

O Dduw  ’r  trugareddau  ! a ydwyt  greulontd 
Ag  erth  ymddigrifo  yng  ngwaed  y diniwed  ? 

“ Pa  le  mae  ’th  uniondeb?  Pa  le  inae  ’th  drugaredd? 
Os  lleddir  fy  Isaac,  gwarthruddir  dy  orsedd. 

Pam  rhoddaist  ef  i mi?  A pham  y disgwyliais 
Hir  dymor  am  dano,  gan  wedi  y cefais 
Y rhodd  amhrisiadwy,  yr  wyt  yn  ei  gofyn 
Yn  aberth  i íffamau  â dwyfol  orchymyn? 


600 


GWAITH  ISLWYN. 


Pam  trwyddo  ’r  addawaist  im  fendith  a gwynfyd, 

A thitbau  ’n  diwreiddio  yr  haf  yn  ei  wendid? 

A droes  wir  grefydd  yn  hyllig  greulondeb? 

Pa  beth,  ai  llofruddiaeth  a brad  yw  duwioldeb? 

Ond  os  rhaid  cael  aberth  o’m  natur  syrthiedig 
Ai  nid  oes  ond  Isaac  yn  addas  i’w  gynnyg? 

Os  nad  oes  fyn  arall,  ai  nid  oes  ond  Abram 
I’w  daraw  â’r  gyllell,  i’w  losgi  ar  wenfflam? 

Ai  nid  oes  un  llwybr  i mi  fod  yn  ffyddlawn 
I arch  y Goruchaf  ond  trwy  fod  yn  greulawn? 

O Dduw  ! ai  ffyddlondeb  i ti  yw  llofruddiaeth, 
Datodydd  cylymau  a deddfau  naturiaeth? 

Od  yw  ’n  ddichonadwy,  gad,  gad  yn  fy  nghafael 
Fy  Isaac  anwylaf,  a chymer  fy  Ismael, 

O herwydd  pa  fodd  yr  edrychaf  yng  ngwyneb 
Fy  hoffus  gymares  ar  ol  y creulondeb? 

Beth  ! myned  at  Sarah  ’nol  lladd  ei  phriodf ab  ? 

Beth  ! tremio  ar  fam  ’nol  llofruddio  ’i  hanwylfab? 

Os  oes  y fath  gyni  yn  y rhagolygiad, 

Pa  gyni  anliydraith  fydd  yn  y cyflawniad? 

Pe  buasai  ei  haeddiant  yn  esgus  i’r  weithred, — 

Un  felly  nid  ydyw,  un  felly  ni  fuodd, 

I’th  holl  orchymynion  erioed  ufuddhaodd, — 

O ! pa  fawr  greulondeb  a fyddai  llofruddio 
’R  fath  blentyn  ag  Isaac  heb  achos  drwg  ynddo. 

A ! byddaf  fy  hunan  yn  wawd  i’r  cenedloedd, 

A’m  crefydd  yn  warthrudd  yng  ngolwg  y bobloedd.” 


Gwell  ganddo  fai  goddef  y gyllell  ei  hun 
Nag  idd  ei  anwylfab  gael  teimlo  ei  min, 

Ond  nid  oedd  amheuaeth  o fewn  ei  fron  friw, 
Rhy  uchel  i’w  ameu  oedd  archiad  ei  Dduw. 

Ar  ol  cael  yr  archiad  (feallai  trwy  sain 
Mewn  rhyw  weledigaeth  y noson  o’r  blaen) 
Cyfododd  yn  foreu,  ar  doriad  y wawr, 

Pan  wenodd  yr  huan  dadebrodd  fel  cawr ; 

Heb  aros  ei  weision,  yn  fywiog  ei  lun 
Cyfrwyodd  yr  asyn  ai  ddwylaw  ei  hun. 

Yn  brudd,  ond  yn  wrol,  cychwynnodd  i’r  daith, 
A choed  y poeth  offrwm  yn  barod  i’r  gwaith, 
Cymerodd  anwylfab  ei  i'ron  gydag  ef, 

A’i  ddeulanc  ufuddol  i archiad  ei  lef ; 

Heb  un  o’r  ymdeithwyr  ond  Abram  iawn  nod 
Yn  deall  pwy  ydoedd  yr  aberth  i fod. 


ABRAM  YN  ABERTHU  ISAAC. 


6QI 


I’w  wraig  ni  fynegodd  y diben  tra  phrudd 
Rhag  idd  ei  hanwyldeb  orchfygu  ei  ífydd; 

A,  Isaac  ! ychydig  a deimlit  o boen, 

Ni  wyddit,  ni  wyddit,  ti  ydoedd  yr  oen. 

Tra  teithient  hwy  yn  araf  yn  y blaen, 

Ardremiai  Isaac  ar  yr  agwedd  gain 
Orwychai  natur  ar  y werdd-las  ddôl 
Ar  ochr  y ffordd,  ac  weithiau  troai  ’n  ol 
Ei  dreiddgraff  drem  i hen  Feersebah  wlad, 

Er  cael  un  olwg  mwy  ar  dŷ  ei  dad. 

Tra  syllai,  ’r  hoffus  dŷ  yn  fychan  ai, 

Tra  teithiai  ’mlaen  y bychan  ai  yn  llai ; 

Ac  felly  ’n  llai  nes  iddo  fynd  yn  ddim, 

Nod  anweledig  idd  ei  lygad  llym; 

Ond  cyn  ei  guddio  hwnt  i’r  bryniau  ban 
A gydymchwyddent  rhyngddo  ef  a’r  fan, 
Meddyliodd, — “ Dacw  ’m  genedigawl  fro 
A thŷ  fy  nhad,  lle  caf  ’nol  dychwel  o 
Yr  yrfa  hon  wir  hoen  a mwyniant  maith, 

Digonol  daliad  am  ofidiau  ’r  daith  ; 

Ac  at  yr  oll,  ac  uwch  yr  oll  i mi, 

Caf  roesaw  mam  yng  nghôl  ei  breichiau  hi.” 

Y llanciau  hwythau  oeddynt  lon  eu  llun, 

Ond  pruddaidd  oedd  y patriarch  ei  liun ; 

Nid  llon  oedd  ef,  llon  nid  allasai  fod, 

Pa  loniant  oedd  i’r  fath  anedwydd  nod  ? 

Drych  oedd  ei  drem  o’i  boen  a’i  fewnol  bwys, 

A’i  wedd  sefydlog  o’i  fyfyrdod  dwys. 

Ond  pan  y clywai  ’i  fab  yn  son  am  dref, 

A’r  hoenfyd  wedi  dychwel  gaffai  ef 
Yng  ngholedd  breichiau  ei  anwylaf  fam, 

A ! treiddiai  dychryn  trwy  ei  fron  fel  fflam 
Yn  ffioew  enynnu,  neu  fel  llymfìn  saeth 
Yn  gwthiaw  trwy  ei  galon  ef  er  aeth 
A thradwys  boen.  Pa  ryfedd?  Gwyddai  ef 
Os  parchai  ’i  Dduw,  na  ddeuai  ’i  fab  i dref 
Byth  mwy,  ac  na  chai  i hwng  hoff  freichiau  mam 
Arfolliant  mwy,  na  nodded  cu  rhag  cam. 

Anwyldeb  fynnai  eilwaith  gael  y dydd, 

Ond  eilwaith  brwydrodd  a gorchfygodd  ffydd. 

Mor  feithion  oeddjmt  ddyddiau  ’i  ymdaith  brudd, — 
Yr  eiliad  fer  yn  awr,  yr  awr  yn  ddydd, 


602 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  dydd  yn  flwyddyn  braidd  ! Fel  hyn  mae  cur 
Yn  dal  y dringlyn,  gan  wneyd  byr  yn  hir. 

Er  mor  agored  oedd  ei  fewnol  glwy 
Pob  trem  ar  Isaac  a’i  agorai  ’n  fwy, 

Gan  gymaint  oedd  ei  gariad  at  yr  oen 
Pob  newydd  drem  a barai  newydd  boen. 

Ar  wyneb  hofl*  ei  fab  pan  edrych  wnai 
Ail  ymagorai’r  clwyf  oedd  agos  cau, 

A’r  archoll  fewnol  eisoes  oedd  yn  ddofn 
Ai’n  ddyfnach  gan  achosi  dwysach  ofn. 

“ Mhen  tridiau  y patriarch  edrychodd,  o hirbell  canfyddodd  y 
fan  f 

“ Aroswch,”  ’bai  ef  wrtli  y llanciau,  a ninnau  a ddringwn  i lan 
Cymerodd  holl  goed  y poeth  ofFrwm  i’w  gosod  ar  ysgwydd  yr  oen, 
Esgynnodd  i ddatod  y cwlwm  oedd  rhyngddo  a bywyd  o boen. 
Wrth  ddringo  i gopa’r  uchelfryn,  a chamu  dros  raddau’r  pellhad, 
Nid  rhyfedd  i Isaac  ymofyn  “Mae  oen  y poeth  ofFrwm,  fy  nhad  ?” 
Meddyliai, — “ Pa  beth  yw  ei  ddiben  fy  arwain  i glogwyn  y bryn, 
Er  cael  yr  holl  barotoadau — pa  les  ydynt  hwy  heb  y myn  ? 

Ond  rhag  i ddynoethiad  y diben  ar  unwaith  achosi  dwys  boen, 
Amlygodd  i Isaac  yn  raddol  mai  ef  oedd  yr  aberth  a’r  oen : 
Atebodd  y patriarch  tyner  â doethder  oedd  braidd  goruwch 
dyn, — [hun.” 

“ Am  oen  y poeth  ofFrwm,  fy  mhlentyn,  Duw  edrych  o’i  ras  iddo’i 
Er  hynny  yr  oedd  y gofyniad,  a’r  tyner  gyfarchiad,  “ Fy  nhai  ” 
O r newydd  yn  tanio  ’i  anwyldeb,  gan  ddifFodd  creulondeb  a 
brad ; 

A ! braidd  nad  atebai  i’r  holwr,  â hiraeth  gan  ddyfned  ei  glwy, 
“Na  alw’r  hwn  fydd  dy  lofruddiwr,  O Isaac,  yn  dad  i ti  mwy.” 

Ond  yng  ngorddwysder  ei  dufewnol  boen 
Ac  absenoldeb  pob  daearol  hoen 
Myfyriai  Abram  ar  addewid  Ner 
Y byddai  ’i  had  rliyw  ddydd  fel  rhif  y ser ; 

Yn  yr  addewid  hon  ymaflai  fFydd 
Er  ei  orfoledd  ar  yr  adeg  brudd. 

Er  hyn  nid  oedd  ei  sefydlogrwydd  hi 
Yn  hollol  gau  o’i  fron  amheuon  du ; 

Braidd  mewn  distawrwydd  na  chyfeiriai  ef 
At  reswm  er  esbonio  trefn  y nef, 

Gan  sibrwd  wrtho  ’i  hun, — “ Mae’n  sicr  y gall 
Fy  Nuw  gwblhau’r  addewid  hon  heb  wall 
Fel  pob  addewid  arall ; ond  a oes 
Modd  cael  y diben  trwy'r  fath  archiad  croes — 


ABRAM  YN  ABERTHU  ISAAC. 


603 


Croes  yn  fy  nhybiaeth  i,  a lladd  yr  had, 
Etifedd  unig  yr  addewid  fad  ? 

Yr  archiad  a’r  addewid  yn  ddiau 
Roed  gan  yr  un,  ond  amlwg  nad  yw’r  ddau 
Er  hynny’n  unol,  herwydd  sut  y gall 
Duw  fynnu’r  naill  heb  esgeuluso’r  llall  ? 

Beth  ! oni  rhowd  addewid  gan  fy  Ner 

Y buasai  hil  íÿ  mab  fel  rhif  y ser, 

Neu’n  amlach  fyth,  fel  tywod  man  y môr  ? 

A ! cofio  ’rwyf,  hyn  a addawodd  Ior. 

Ond  eilwaith  ef  a archodd  i myfi 
Aberthu’m  mab  ar  ben  Moriah  fry. 

Fy  mab!  fy  mab!  fy  unigfab!  O Dduw, 
Abertha’r  tad,  a boed  i’r  mab  gael  byw! 

Os  mai  w a fydd,  rhaid  marw  gydag  ef 
DJaddewid  d’hun,  a dryllio  trefniant  nef. 

Os  llwyr  ddiwreiddir  yr  hoff  wreiddyn  hwn, 
Ow  ! nid  oes  obaith  mwy  am  gangen,  gwn. 

Y sylfaen  yw,  os  dadymchwelir  hi 
B’le  rhoir  yr  adail  a addawaist  Di  ? 

Ond  ust ! ynfydu  ’rwyf  wrth  amheu  Duw 
Atalia,  reswm !” 

Meddyliodd  eilwaith, — “ Diau  dichon  Duw 
O waelod  bedd  ei  adgyfodi  ’n  fyw, 

Oblegid  onid  gwyrth  y gwyrthiau  oll 
Ei  lunio  ef,  a’i  eni  mor  ddigoll 
O fru  gwywedig  fam  yn  nawn  ei  dydd, 

Pan  oedd  o henaint  bron  yn  safn  y pridd  ? 

Yr  hwn  a greodd  yn  y groth  oedcl  gau 
A ddichon  adgyfodi  yr  un  mor  glau  ; 

Os  lleddir  Isaac  trwy  orchymyn  Naf, 

Isaac  yn  ol  trwry  ail  orchymyn  gaf.” 

Credadyn  oedd,  a dysgodd  ffydd  ef  i 
Ymostwng  dan  alluog  law  ei  Ri, 

Ac  nid  i ddadleu  mewn  amheuaeth  croes, 

Ond  ufuddhau,  os  rhaid,  trwy  lemaf  loes. 

Ni  phrofwyd  aur  erioed  rnewn  poethach  tân, — 
O hwnnw  ni  ddaeth  aur  erioed  mor  làn. 

Tra’n  dringo’r  bryn  oedd  gwedd  y mab  yn  llon, 
Ond  gwedd  y tad  fradychai  ofnau  ’i  fron, 

Da  gan  y naili  oedd  cyrraedd  pen  y daith ; 

Ond  pe  buasai’n  hirach  lawer  gwaith 
Diamheu  y buasai’n  llawer  gwell 


604 


GWAITH  ISLWYN. 


Yng  ngolwg  Abram,  er  ei  bod  mor  bell 
Ag  ymdaith  tri  diwrnod  o’i  hofF  wlad  ; 

Llawn  dri  diwrnod  eraill  hoífai’r  tad 
Eu  cael,  i beth  ? Och,  ai  i roi  amhaTch 
Ar  Dduw,  trwy  oedi  cwblhau  ei  arch  ? 

Nid  felly ; ond  i gael  am  dymor  mwy 
Hofì'  gwmni  Isaac,  cyn  eu  rhannu  hwy 
Dros  byth,  o leiaf  ar  y ddaear  hon. 

Y meddwl  am  ysgariad  rwygai  ’i  fron ; 

Ond  cariad,  gorfu  arnat  roi  y dydd, 

A’r  goron,  a’r  gogoniant  oll  i ffÿdd. 

’Nol  dringo  idd  y gosodedig  fan, 

A chodi’r  allor  gref  mewn  trefn  i lan, 

Mewn  geiriau  a amlygent  yr  un  pryd 

Y diben  erch  a’r  modd,  ill  dau  ynghyd, 
Dywedodd, — O ! mor  anhawdd  ydoedd  hyn — 
“ Fy  mab,  ti  ydyw  aberth  pen  y bryn  ! 

O Isaac  ! pe  y goddefasai  Duw 
Buaswn  farw  fy  hun  i ti  gael  b^rw ; 

Ond  ni  wna  hyn,  dewisodd  Ef  dydi, 

Bydd  farw  o’th  fodd,  er  cael  anfarwol  fri, 
Wrth  dy  aberthu  mewn  angeuol  boen 
Wyf  yn  aberthu  pob  daearol  hoen  ; 

Un  cysur  mwy  nis  meddaf  yn  y byd, 

Dy  golli  di  y w c )lli’m  holl  ynghyd  ; 

Ond  rhaid  ymostwng  i ewyllys  nef. 

Nid  wyt  rhy  dda  i’th  roddi  iddo  Ef 
A’th  roes  i mi ; yn  ol  ei  archiad  doeth 
Abertha  ’th  fÿwyd  yn  y fFaglau  poeth. 

Cryf  yw  fy  serch,  ond  cryfach  air  fy  Nuw, 

O,  fFarwel  Isaac ” 

Pwy  ond  yr  Anfeidrol  allasai  amgyfFred 

Y teimlad  dyryslyd  a ddaliai’r  diniwed 
Pan  arehodd  ei  dad  iddo  gymryd  ei  rwymo 
Yn  ddioed  ar  allor  a godwyd  â’i  ddwylo  ? 

Yr  ydoedd  y newydd  mor  brudd  a disymwth, 
Ac  angau’n  melltenu  i’w  wyneb  mor  safnrwth, 
Ac  yntau  mor  ieuanc  a hoew  yn  ei  fìodau, 

Yn  erbyn  ei  ladd  yn  dra  chedyrn  resymau. 
Edrychai’n  synedig,  gorchuddid  ei  wyneb 
A gíesni  angeuol  yn  lle  a’r  disgleirdeb 

Y funud  o’r  blaen  a belydrai  o hono, 

Cyn  derbyn  hysbysiad  o’r  dynged  oedd  iddo 
Gallasai  wrthsefyll,  a rhwystro  cyflawniad 


ABRAM  YN  ABERTHU  ISAAC. 


605 


Gorchymyn  ei  dad,  pe  yn  groes  idd  ei  deiralad, 

Heb  neraa.wr  o ymdrech,  o herwydd  gwywedig 
Oedd  Abram  gan  henaint  a phoen  estynedig. 

Gallasai  cìaer  ymbil  am  hollol  arbediad 
A’r  cyfryw  resymau  a rwygent  hoff  deimlad 

Y patriarch  tyner ; ac  hefyd  gallasai 
Ddiengyd  o grafanc  marwolaeth,  pe  ffoisai 

0 glogwyn  Moriah  lle  ’r  oedd  i’w  aberthu. 

Ond  Isaac  ni  fynnai  fel  hyn  wrthwynebu 
Ar  ol  iddo  feddwl  mai  Duw  oedd  yr  awdwr, 

Mai  aberth  y weithred,  mai  ’i  dad  yr  offrymwr. 
Ymostwng  a fynnai ; gan  godi  ei  ddwylo 

1 dyner  gofleidio  ei  dad  cyn  ei  rwymo 

Wrth  goed  y poeth  offrwm  ; a braidd  nad  estynnodd 
Ei  ddwylaw  a’i  draed  idd  y rhaffau  o’i  wiifodd. 

O ddeublyg  ufudd-dod  ! O undeb  ysblenydd 
Rhwng  Isaac  ag  Abram,  rhwng  rhodd  ag  offrymydd  ; 
Nis  gwyddom  p’un  fwyaf  o’r  ddau  i’w  rhyfeddu, 

Ai’r  mab  yn  ymostwng,  ai’r  tad  yn  aberthu. 

Mewn  cred  sefydlog  yn  ffyddlondeb  Duw 

Y cai  er  marw  yma,  eilwaith  fyw 

Fry  mewn  dedwydaach  gwlad,  uwch  cyrraedd  poen, 
Man  y teyrnasa  bythol  hedd  a hoen, 

Khoes  Isaac  dduwiol,  fel  ufuddaf  fyn, 

Ei  hun  wrth  draed  ei  dad,  yr  hwn  yn  syn 
A “ ymaflodd  ynddo  ” pan  mewn  cyflawn  oed, 

I’w  rwymo  draed  a dwylaw  wrth  y coed. 

Ar  ol  ei  rwymo  yno’n  wael  ei  lun, 

A chael  un  olaf  gusan  iddo  ’i  hun, 

Ac  un  i’r  fam,  cyfodai’r  gyllell  hir 
Oedd  yn  ei  law,  i roddi’r  marwol  gur 
A’r  ergyd  cyntaf,  heb  roi  ergyd  ail, 

Ac  heb  ystyried  (gan  mor  wan  y sail 
I’w  ddisgwyl)  y gallasai  calon  ddwyf 
Edifai  hau  ar  ol  y cyntaf  glwyf. 

Ar  unwaith  penderfynodd  ladd  yr  oen, 

Er  rhoddi  pen  ar  unwaith  idd  ei  boen ; 

Angeuol  boen ! ni  fynnai  weld  ei  waed 
Yn  araf  lif  porfforaidd  is  ei  draed. 

Wrth  godi  ’r  gyllell  uwch  law  gwddf  yr  oen, 

Ei  fyfyr  dwys  a barai  ddwysach  boen. 

Nid  oedd  ond  Duw  ddirnadai  ’r  mewnol  gur 
Ddyrwygai  ’i  enaid  yn  yr  ymdrech  bur, 


606 


GWAITH  ISLWYN. 


A’r  tanllyd  brofiad  ar  Moriah  fryn  ; 

Ni  phrofodd  neb,  ni  ddaliodd  neb  fel  hyn. 
Darluniad  oedd  o’r  aberth  eilwaith  fu 
Ar  allor  Duwdod  er  gwneyd  cymod  cu 
Ac  arddanghosiad  teg  o’r  ymdrech  ddwys 
Rhwng  Duw  a'i  Fab  pan  oedd  dan  ddwyfol  bwys 
Pechodau  ’r  eglwys  ar  Galfaria  fryn, 

Gerllaw  Moriah,  oesoedd  wedi  hyn. 

Wrth  godi  ’r  gyllell,  O ! pa  frwydr  gref 
O groes  deimladau  rwygai  ’i  fynwes  ef. 

Tra  archai  Duwdod  o’i  orseddfainc  fry, 

“ A duwiol  aidd  abertha  ’th  fab  i mi,” 

A thra  ’n  ei  fron  cydwybod  godai  ’i  lef 
Mewn  llw37r  gydgordiad  ag  ewyllys  nef, 
Gwrth-honnai  serch  nad  ydoedd  hyn  yn  iawn, 
Neud  mynnai  gael  y fuddugoliaeth  lawn 
Ar  y gelynion  hyn,  a braidd  o glwy 
Na  foddai  ’i  lais  ei  nefol  leisiau  hwy. 

Gorchymyn  Duw  ! rhy  uchel  oedd  ei  hawl 
Idd  ei  amharchu  am  holl  fydoedd  gwawl. 

Gwell  ganddo  fuasai  tremio  ar  y ser 
A’r  heuliau  fyrdd  trwy  ymherodraeth  Ner 
Yn  cyd-ddiffbddi  gan  ymhyrddio  trwy 
Yr  eangderau  i ddiddymdra  mwy, 

A bythol  anghof,  nag  i arch  ei  Dduw 
Ddioddef  gwarth  trwy  anufudd-dod  gwyw. 

Ond  eto  ’r  oedd  yn  gyferbyniol  i 
Orchymyn  Duw  anwyldeb  rhiaint  cu ; 

Os  ymostyngai  idd  y naill  heb  wall, 

Rhaid  oedd  dibrisio,  llwyr  ddibrisio  ’r  llall. 
Anwyldeb  tad  at  unig  fab  ei  fron, 

O,  rhyngddynt  hwy  pa  gadwyn  gref  oedd  hon ; 
Mor  anhawdd  oedd  ei  thorri  hi  yn  lân, 

Trwy  lwyr  wahanu  ’r  rhai  oedd  ddiwahan, 

Mewn  pur  anwyldeb  yn  ymglymu  ’nghyd 
Fel  unig  ddau  fai  ’n  cyfaneddu  byd  ! 

Darostwng  serch  ! gwaith  goruwch  rheswm  yw, 
Anghyrhaeddadwy  ond  trwy  ras  ein  Duw ; 

Gras  gafodd  Abraham,  a thrwyddi  hi 
Gorchfygodd  serch  i’w  fab  o serch  i’w  Ri. 

Wrth  godi’r  gyllell  braidd  na  synnai  holl 
Fyddinoedd  anwfn  yn  nhrigfannau  coll, 

A bythol  dân.  Ehedai  ’u  huchel  deyrn 
Dros  oror  uffern  o’i  gadwynau  heiyrn 


ABRAM  YN  ABERTHU  ISAAC. 


607 


Ar  chwai  adenydd  hwnt  i’r  tanllyd  lyn 
Nes  cyrraedd  clogwyn  derch  Moriah  fryn. 

Mor  uchel  ydoedd  ei  uffernol  hoen 
Pan  welai  ’n  wir  mai  Isaac  oedd  yr  oen, 

Ac  Abram  yr  offrymydd  ! Meddai  ef, — 

“ *N  awr  dacw  derfyn  i’r  addewid  gref 
Gynt  roed  i Adda  yn  fy  erbyn  i, 

Am  ‘ Had  y wraig  ’ a’r  hon  o enau  Rhi 
*N  ol  hynny  gadarnhawyd  iddo  ef 
Sydd  yma  ’n  dryllio  ’i  fab  â’r  gyllell  gref. 

Mae  Isaac  hoff,  yr  addawedig  had, 

Yn  rhwym,  a’i  wddf  dan  gyllell  lem  ei  dad ; 

Mae  ’r  arf  i lan  ! ’n  awr  dacw  ef  yn  troi 
Ei  fin  i lawr  â dirfawr  rym  er  rhoi 

Y ddyrncd!  Brysia  nesaf  eiliad  ! Caf 
Ar  honno  ’m  gwynfyd  ar  addewid  Naf.” 

Ar  hyn,  er  siomedigaeth  i’r  archdeyrn  uffernol, 

A gwirfawr  orfoledd  i’r  patriarch  duwiol, 

Pan  ydoedd  y gyllell  a gallu  ’n  dychwelyd 
I roddi  y ddyrnod  yn  unol  a’r  ddedíryd, 

Pelydrodd  o’i  amgylch  oleuni  nefolaidd 

Tra  clywai  chwyrn-chwyfiad  adenydd  angylaidd, 

Gwrtherchwyd  y ddedryd,  ataliwyd  y ddyrnod, 

Mewn  eiliad  gan  “ angel  y bythol  gyfamod,” 

Yr  Hwn  a grochfloeddiodd  wrth  weld  ei  ufudd-dod, — 
“Na  chyffwrdd  ag  Isaac,  atalia  y ddyrnod. 

O herwydd  gwn  weithian  trwy  hyn  i ti  ’m  hofni, 

Gan  ’nawr  na  wrthodaist  dy  unig  fab  imi.” 

Y gyllell  lem  finiog  a godwyd  i glwyfo, 

A’r  dwylaw  crynedig  ddefnyddiwyd  i rwymo, 
Ddatodent  y rhaffau,  rhyddhaent  yr  offrwm, 

’N  ol  derbyn  gorcliymyn  i dorri  y cwlwm. 

Mewn  ystyr  y&brydol  yr  ydoedd  arbediad 

Y mab  idd  y patriarch  feì  adgyfodiad 

O fedd  ; mewn  ewyllys  ’r  oecld  wedi  ’i  aberthu, 

Am  hynny  mewn  effaith  ’r  oedd  wedi  ailgodi. 
Dychlamodd  i fyny  oddiar  yr  allorfa ; 

A’r  cyntaf  gofleidiodd  ar  ol  y ddiang.'a 
Oedd  Abram,  yr  hwn  pan  o’i  amgylch  edrychodd 
“ Yr  hwrdd  yn  y drysni”  mewn  dalfa  ganfyddoedd  ; 
Offrymodd  yr  hwrdd  yn  boeth  offrwm  i Dduwducl 
Yn  lle  ei  anwylfab.  A ! ’r  oedcl  hyn  yn  gysgod 
O’r  liwn  a offrymodd  ar  glogwyn  Golgotha 
Yn  ddwyfol  boeth  offrwm  i ddyn  gael  diangfa. 

Ar  ol  iddynt  losgi  yr  offrwm  yn  fanlwch. 


608 


GWAITH  ISLWYN. 


0 gopa  Moriah  dychwelent  mewn  heddwch 
Gan  beraidd  ymgomio  a u gilydd  wríh  ddisgyn 
Ag  araf  gerddediad  hyd  ael  yr  uchelfryn, 

Nes  cyrraedd  y fan  lle  gadawsant  y llanciau 

Y rhai  oedd  yn  aros  yn  llon  eu  gwynebau ; 

Heb  un  yn  absennol  cychwynnodd  y teithwyr 

1 gyd  tua  ’u  cartref  fal  íFyddlawn  grefyddwyr. 

Ar  foreu  ’r  dydd  hwnnw  ychydig  feddyliai 

Y patriarch,  pan  ar  brydnawn  y dychwelai 
Yn  ol  y ffordd  lionno,  y buasai  ’i  anwylyd 
Ag  ef  yn  cyd-deithio  mor  llawen  a hyfryd. 

Nid  oedd  tri  diwrnod  eu  hoenfawr  ddychweliad 
Ond  megis  tair  awr,  gan  mor  llon  oedd  eu  teimlad ; 
Yr  oedd  eu  hymddiddan  fal  swyngerdd  melusber 
Yn  byrhau  y íîordd,  ac  yn  byrhau  yr  amser. 

Mor  fawr  oedd  eu  hoen  pan  ddaeth  gwlad  Feerseba 
Ar  unwaith  i’r  golwg,  a’u  hoífus  breswylfa ! 

Pan  o fewn  ychydig  i’r  tŷ,  Isaac  redodd ; 

Gan  adael  o’i  ol  ei  gyd-deithwyr,  prysurodd 
I fynwes  hen  fam  ; a thra  ymgofleidient 
Ym  mreichiau  eu  gilydd,  y rhelyw  a ddeuent. 
Uwch  dirnad  yw  ’r  syndod  a’r  llonder  a barodd 
Amlygiad  y tad  o’r  hyn  oll  a ddigwyddodd ; 

Ar  Isaac  edrychai  ’r  holl  deuiu  mewn  undeb, 

Fel  un  wedi  codi  o ddyffryn  marwoldeb. 


PRIODAS.* 

RHEFFYNAU  aur  orífennwyd, — a’r  ddau 


O wir  ddewis  unwyd, 

Y golomen  gylymwyd, 

Mae  ’n  hardd  ran,  mewn  euraidd  rwyd. 

Gŵr  doeth  o gywir  deithi, — gŵr  hyfawl 
O grefydd  ddiwyrni ; 

Enillodd,  fe  ’i  haeddodd  hi, 

Oedd  addas  i’w  ddyweddi. 

O,  nodded  Ior  eu  blynyddau, — a phan 
Orffenno  eu  dyddiau, 

At  engyl  dros  bont  angau 
I ddedwydd  hedd  aed  y ddau. 


Mr.  Thomas  â Miss  Fisher,  Glandare  Factory,  Aberdar. 


Y tìROES. 


609 


Y GROES. 

A ! PWY  ddychmygai  heddyw  wrth  ei  weled 
Dan  hoelion  dur  yn  wylc  ar  y groes, 

Ei  ddwylaw  ’n  wlyb  gan  waed,  a thorf  wargaled 
A’u  gwawd  yn  dyfnhau  ei  farwol  loes, 

A chlwyf  ar  glwyf  yn  agor,  enbyd  boenau, 

A llid  y nef  fel  môr,  a’i  eigion  holl  yn  donnau,  [enau 
Yn  chwyddo  ’i  lanw  dros  y pen  sydd  uwch  na’r  holl  wybr- 
Heb  unrliyw  gaer  i dorri  min  a grym  y gorlifiadau. 

O!  pwy  ddychmygai  wrth  ei  glywed  yno 
Mewn  dirfawr  ing  yn  llefain,  “ O fy  nhad, 

Mae’th  hawddgar  wên  ? Paham  ’rwyt  yn  ymguddio  ?” 
Tra  ’r  floedd  yn  deíFro  adsain  creigiau’r  wlad, 

Ac  ogof  ar  ol  ogof  yn  ei  hateb, 

“ Paham  ! Paham  !”  a Duw  yn  llennu  ’i  wyneb. 

Pwy  dybiai  mai  y Mab  ei  hun  sydd  yma 

Dros  ddynion  yn  gwaghau  ’i  wythienau  i gyd  ; 

A’i  galon  fawr  tan  ddyrnod  braich  Jehofah 
Yn  plygu  ac  yn  torri  dan  y llid  ! 

A ydych  yn  ei  adwaen,  chwi  nefolion? 

Ai  nid  y w llen  mor  ddofn  a hon  yn  dallu  arch-angylion  t 

A ! ’r  ydych  yn  ei  adwaen  yn  ei  waed ; 

A chyda  ’r  gwaed  yn  gweld  bendithion  fil 

Yn  llifo  allan,  afon  lawn  o ras 

Tua  phob  cyfeiriad,  gan  orchuddio  ’r  byd. 

Mae  yna  fwy  na  gwaed  i’ch  golwg  chwi, 

Ac  nid  yw  ’r  croesbren  yn  terfynu  ’ch  trem. 

Iawn  yw  y gwaed ! Ni  raid  dywedyd  hyn ; 

Mae  ’r  ddeddf  yn  ddistaw,  a fuasai  gynt 
Yn  ysgwyd  caerau  ’r  nefoedd  â’i  tharanau, 

Gan  fygwth  diorseddu  torf  o engyl, 

O ddynion  wedi  eu  gwneyd  yn  engyl  mwy 
Trwy  riniau  ’r  gwaed,  sy  ’n  lliwio  ’r  croesbren  fry. 

Iawn  y w y gwaed,  a iacliawdwriaeth  lawn ; 

A,  mor  afreidiol  im  hysbysu  hyn  ; 

Mae  llais  cyfiawnder  yn  y nef  o’m  blaen, 

A dinas  Duw  yn  crynu  gan  ei  floedd, 

“ Boddlonwyd,”  oddiar  ei  orsedd  fawr  ; 

2 Q 


610 


GWAITH  ISLWTN. 


Ei  orsedd  sydd  yn  gyfíawn  wrth  ryddhau 
Byd  llawn  o garcharorion,  tra  y ceir 
Ei  gallu  yn  seiliedig  ar  y groes, 

A’i  haur  golofnau  ’n  ddwfn  yn  y gẃaed, 

O’r  golwg  wedi  eu  sicrhau  am  byth. 
Gadarnaf  fainc ! pwy  all  ei  hysgwyd  hi  ? 
Gorseddfainc  gras,  gorseddfainc  iawnder  yw, 
Gras  trwy  gyfìawnder  yn  teyrnasu  mwy, 
Mae  gras  yn  gyfion  ar  orseddfa  o Iawn. 

Angylion  ! pam  mor  ddistaw  ? A,  y mae 
Y floedd  “ Boddlonwyd,”  o enau  Duw  ei  hun, 
Yn  fi)  rhy  bêr,  yn  fìl  rhy  lawn  o swyn, 

I neb  a’i  cly wo,  bydded  gerub  glân, 

Ymaflyd  yn  ei  delyn  arian  mwy, 

Nes  llwyr  ddistawo  ’i  hadsain  olaf  hi 
Trwy  holi  wybrennau  tragwyddoldeb  draw. 
Boddlonwyd  ! bioedd  o Sinai  danllyd  y w, 

O udgorn  barn,  a lawnder  yn  ei  chwythu. 

Ac  O,  pa  angel,  plith  aml  gorau  ’r  ser 
All  efelychu  tôn  Trugaredd,  pan 
Yn  syrthio  ar  wddf  Cyfiawnder  i’w  gofleidio, 
Ar  wedd  foddhaol  dangnefeddus  mwy, 

Ar  ei  ddychweliad  o’r  gyfryngol  frwydr ; 

Ei  lais  yn  fwyn  gan  drugarawgrwydd  pêr, 

Ai  hyfryd  arogl  o foddlonrwydd  llawn 
Yn  esgyn  hyd  y nefoedd  i’w  íoddhad 
O’r  aberth  brwd  ar  allor  pen  y bryn ; 

Ei  gleddyf  yn  ddiddefnydd  yn  ei  wain, 
Camedig  arf,  a’i  farwol  fin  yn  bwl 
’R  ol  taro  yn  erbyn  calon  Duw  mewn  cnawd. 
Pwy  efelycha  gân  coroniad  hon, 

Wrth  esgyn  i’w  gorseddfainc  wen  o ras, 

A’r  ddeddf  yn  edrych  arni  gyda  gwên, 

Gan  estyn  ei  theyrnwialen  haiarn  fry, 

Ac  engyl  Duw,  afrifol  dorf,  yn  crynu 
O’i  blaen,  pob  un  a’i  goron  yn  ei  law, 

Tra  hoeddai  allan — “ Ras  ! teyrnasa  byth  ! 

I’r  lan,  i’r  lan  a llifddor  cariad  mwy, 

A gollwng  fôr  dy  radau  dros  y hyd, 
Eisteddaf  mewn  gogoniant  ar  y lli. 

O caed  y byd  ei  gyfran  yntau  bellach 

0 hedd,  goílyngdod,  iachawdwríaeth  lawn ; 

1 mi  agorwyd  ífynnon  ddofn  o waed 
Dan  galon  Duw  ! ac  ni  sychedaf  byth ; 


Y GROES. 


611 


Teyrnasa,  Eas  ! Bydd  hollalluog  mwy. 

Teyrnwialen  iawnder  yw  ’th  deyrnwialen  di, 
Cyfiawnder  Duw  a’i  dododd  yn  dy  law. 

Ysgydwa  hi  o fdr  i fôr,  a thrwy 
Holl  oesoedd  amser,  nes  i’th  olaf  wyrth 
Waghau  y bedd,  a chael  y dorf  ynghyd, 

Anfeidrol  lu,  a’m  delw  arnynt  oll, 

Heb  ar  eu  gwedd  frycheuyn  hagr  mwy, 

Yn  newydd  Iwyr  feí  Adda  o ddwylaw  Duw. 

Hyd  dragwyddoldeb  cadarnhaf  dy  sedd.” 

Buasai  hi,  Trugaredd,  lawer  oes 
Yn  wylo  ’n  athrist  ger  yr  orsedd  hon 
(A  barotowyd  cyn  sylfaenu  ’r  byd), 

Heb  hawl  i esgyn  ar  eisteddfa  deg, 

Yn  wylo,  fod  ei  thrysorfaoedd  llawnion 

0 oes  i oes  yng  nghau,  heb  fodd  i’w  hagor, 

Yng  nghallu  Duw  ei  hun,  hyd  oni  ddaeth 
Yr  archoffeiriad  y tu  fewn  i’r  llen, — 

Yn  goch  o’r  groes,  a’i  werthfawrocaf  waed 
Dros  odre  ’i  wisg  yn  dyferynu  i lawr, — 

A’r  allwedd  ganddo  ! ’r  unig  un  a wnai ! 

Derbyniodd  hi  o law  y gyfraith,  pan 
Ddistawodd  ei  tharanau,  ac  y llannwyd 
Ei  holl  wybrenau  â thragwyddol  ddydd, 

Dydd  disglaer  o dawelwch  ac  o hedd, 

Na  fydd  machludiad  bythoedd  ar  ei  haul 
A gododd  rhwng  cymylau  Calfari 
Brydnawn,  pan  droes  y dydd  ei  hun  yn  nos. 
Gorffennwyd  ! ” Gorfoleddai  wrth  y gair 
Yn  awgrym  oedd  i’w  môr  o radau  mwy 
Lifeirio  a chynhyddol  fythol  lanw, 

A golchi  myrdd  o ynys  dywell  amser 

1 araul  lan  y paradwysol  dir. 

A dorrodd  hi?  y galon  eang  honno ! 

Lle  tarddodd  hedd-feddyliau  fyrdd  am  ddyn ; 

Yr  hoii  ym  mynwes  Duwdod  fu’n  ymchwyddo 
Nes  gwthio  allan  y priodfab  cun, 

Ei  wisgo  a chnawd,  ar  agwedd  gwas,  a’i  anfon 

I’r  blaned  bell  a distadl  hon,  yn  unig  fel  rhy w estron 
I gy rchu  y gwrthddrychau  i dre  i gofl  y fynwes  dirion 
A’u  cannu  yn  yr  olchfa  lawn  lifeiria  ’n  rhad  o’i  galon. 

Hi  dorrodd  ! Do,  tarawyd  hi  â gwialen 
Cyfiawnder,  fel  y graig  yn  Horeb  flin. 


612 


GWAITH  ISLWYN. 


Dewch,  wywedigion,  dyma  fedd  i’ch  angen ; 

A ! troes  diffaethwch  Calfari  yn  llyn  o ddwfr  i ddyn. 

“ Ar  uchel  le  ” agorwyd  yr  “ afonydd  ” 

Sy  ’n  gweithio  ’u  ffordd  o fro  i fro,  a’u  dyfroedd  yn  ddihysbydd, 
Gan  araf  chwyddo  dros  y byd  i’w  baradwyso  o newydd. 

Try  ’r  anial  maith  yn  Eden  mwy, 

O dan  eu  bywiol  ffrydiau  hwy. 

Agorer  iddynt  redfa  well 
Ar  fyr  trwy  galon  Asia  bell ; 

Eu  llanw  orchuddio  a chyfoeth  ne 
Arlethrau  beilchion  Himaleh. 


O,  chwyddwch  dros  gadwyni  Altai  fry, 
I ddyfrhau  tu  draw  yr  anial  du, 

A llonni  bron  Sibería  bradd  ddi-loer 
Sy  ’n  wylo  ’n  unig  yn  y gogledd  oer. 


Mae  ’r  pydew  ’n  ddwfn.  Amled  ei  rinweddau 
O,  llanwer  yma  holi  ddyfrlestri  ’r  byd  ! 

Mae  môr  islaw.  Ac  nid  yw  ’r  myrdd  o radau 
Gaed  eto,  ond  ffrydiau  o’r  cyflawnder  drud. 

Drud?  cabledd  yw  ! A,  gwelaf  haul  Calfaria  [wynfa, 
A’i  haeddiant  yn  sugndynnu ’r  môr  dros  aurgeulanau  ’r 
A balm  awelon  gras  o fry  yn  chwyddo  ’r  llanw  yma. 

O,  clyw  y fîoedd  o’r  loewach  lan, 

Tyrd  yma  ’r  eiddil,  yma  ’r  gwan, 

Ac  yf  hyd  lanw,  yf  heb  werth, 

Yf  fywyd  a thragwyddol  nerth. 

Fel  dyfroedd  oerion  i’r  sychedig  enaid 
Yw  ’r  ffynnon  falm  agorwyd  dan  ei  fron ; 

Wyf  dawel  mwy ! ni  theimlaf  un  angenrhaid 
Ar  ol  archwaetliu  bywiol  ddyfroedd  hon. 

Dilynaf  hi,  y ffrwd  o fythol  lawnder, 

Dros  lawer  craig,  trwy  ddyrysleoedd  amser, 

Nes  llifa  ymaith  dros  ddisgynfa  angau 
IT  môr  tragwyddol,  na  adnebydd  donnau ; 

Fywhaol  ffrwd  ar  grasdir  11  wm  yn  tarddu 
Nes  llifo  i’r  tawel  fôr  o hedd,  a minnau  arni. 


Y GROES. 


613 


Eisteddaf  a dechreuaf  ganu 

Yn  hapus  bythoedd.  Mae  pob  dafn  o hon 
Ei  hun  yn  ffynnon,  a thragwyddol  darddu 

Y mae — ’rwy  ’n  teimlo  ’i  gallu  ! — dan  fy  mron. 

Ar  godiad  tanbaid  haul  y dydd  diweddaf, 

Bydd  dyfroedd  hon  yn  tarddu  i’r  lan,  a thawel  fyddaf. 

Dros  grasder  amser  sydd  yn  wyw  gan  siomiant, 

Heb  wawr  un  llannerch  rôs  yn  euro  ’i  wedd, 

Yn  llawen  teithiaf  mwy,  tra  blodau  diflant 

Y ddaear  yn  gogwyddo  tua  ’r  bedd, 

I gyd  yn  wyw  ! A,  er  yr  anial  garw, 

Mae  yma  un  blodeuyn  nad  y w mwy  yn  marw  ! 

Ei  wraidd  ddyfrheir  foreuddydd  a phrydnawn 
Gan  ddyferynau  o lif  yr  afon  lawn, 

Sy  ’n  firydio  ar  ein  hol  trwy  ddiffaeth  ffyrdd 
I gadw  ’i  wreiddyn  fyth  yn  ir,  a’i  frig  yn  wyrdd. 

Do,  gwywodd  aml  flodyn  gwiw 
Oedd  ddwfn  ei  wraidd,  a theg  ei  liw, 

Holl  swynion  bywyd  ynddo  yngliyd, 

Aur  anfarwoldeb  ar  ei  wi  id, 

Flodeuyn  o baradwys  well 
Yn  wylo  am  ei  hinsawdd  bell ; 

Rhy  dyner  fìlwaith  oedd  dy  wedd 
I ddal  awelon  oer  y bedd. 

Ond  gyr  y blodyn  hwn  i lawr 
Ei  wraidd  yn  is  o awr  i awr ; 

O’r  nef  mân-ddarlun  teg  ei  wawr, 

Y gobaith  am  baradwys  Duw, 

Y gobaith  gwell  am  fywyd  yw. 

O ddwyfol  ffynnon,  mae  ei  dwfr  yn  oeri 
Sinai,  tra  ’n  darllen  ar  gyfrolau  o fwg 
Ddigofaint  Duw,  a’r  fellten  yn  amlygu 

Heyrn  lythyrennau  ’r  ddeddf  ar  lenni  o wg. 

Mae  ’i  frig  yn  oer  ! Ffwrdd  tawdd  y tew  goJofnau  \ 
A,  gwel  ei  ben  uwchlaw  mewn  gloew  wybrenau. 

Clir  yw  yr  wybren  uwch  ei  ben 
A golau  liyd  y drydedd  nen. 

Holl  heuliau  ’r  nef  o’u  nennau  claer 
Arllwysant  eu  pelydron  aor, 

Foddlonrwydd  disglaer,  ar  ei  frig, 

Heb  yn  eu  pelydr  liw  o ddig. 


Í14 


GWAITH  ISLWYN. 


Cyfiawnder  ar  y ffordd  tua  maes  y lladdfa, 
A’i  gleddyf  yn  disgleirio  ar  ei  glun, 

A llid  yn  duo  ’i  ael,  eisteddodd  yma 
Gan  syclied  am  foddlonol  waed  yn  flin. 
Archwaethodd  ! Yfodd  Iawn  yn  fôr  o lioni, 
A throes  yn  ol  gan  ado  ’i  gleddyf  ynddi. 


A N G A U . 

PA  beth  yw  angau  ? “ Beth  ? ” y w ’r  adsain  gawn 

0 enau  ’r  mawr  ei  ddysg,  a’r  mawr  ei  ddawn ; 
Ymdrechion  oesoedd,  troent  yn  feth, 

A’r  diwedd  ydoedd  dyblu — Beth  ? 

Canmoler  doethion  Groeg,  mawr  oeddynt  hwy, 

Ond  ar  oer  fin  y bedd  beth  ydynt  mwy  ? 
Anwybodusion  dall  a thlawd 
Yn  methu  gweled  cam  o’u  rhawd. 

Socrates  onest,  0 ar  d’  enaid  trist 
Na  thywynasai  gwawl  efengyl  Crist, 

Yr  hon  sy  ’n  dangos  angau  prudd 
Fel  bore  wawr  rhagorach  dydd, 

Gan  ysgrifennu  ar  y bedd, 

“ Mynedfa  i dragwyddol  hedd  ! ” 


ADG  YFODIAD. 

OADGYFODIAD  ! mae  y gair  yn  hedd  ; 
Lliniara  ddwysder  gwae,  siriola  ’r  bedd  ; 
Y mae  yn  cylchu  ’r  fynwent  brudd 
A disglaer  enfys  bytliol  ddydd. 

Yr  udgorn  dwyfol  gân — nid  amser  mwy  ! 

Y ser  yn  deilchion  mân  ymddrylliant  hwy ; 

Yr  udgorn  gân,  a’i  adsain  fydd, 
Tragwyddol  fywyd,  bythol  ddydd. 


HIRAETH. 

ONA  chawn  etifeddu  ’r  wlad  lle  nad  oes  flinder  mwy, 

Ond  canu  am  iachawdwriaeth  rad  rhinweddau  mad  ei  gl 

O dan  awelon  croes  y byd  ehed  fy  meddwl  fry ; 

Mae  acw  yn  hedd,  yn  hedd  o hyd.  Bro  dawel  ydyw  hi. 

A phan  y cwynaf  dan  y groes,  y mae  ’r  orffwysfa  draw ; 

Ni  theimlir  yno  faich  na  gloes,  ni  phrofir  yno  fraw  ; 


ABERTH  CRIST. 


615 


Lle  nid  oes  siomiant  byth  yn  bod,  na  chalon  afian  mwy, 

Ond  canu  i’r  Oen  dragwyddol  glod  am  hynod  rin  ei  glwy. 

Mae  yno  aniflannol  ddydd  heb  gwmwl  prudd  na  llen ; 

A thorf  brynedig  yno  bydd  o gylch  yr  orsedd  wen. 

Ni  dderfydd  yno  ’r  anthem  bêr  am  haeddiant  Iesu  a’i  glwy  ; 
Pan  losgo  ’r  byd,  pan  syrthio  ’r  ser,  yn  canu  byddant  hwy. 

O dyma  etifeddiaeth  lawn,  aniflanedig  ryw ; 

Cyfìawnder  haeddiant  dwyfol  Iawn,  cyfiawnder  Duwdod  yw. 


YR  YSGOL  SABBOTHOL.* 

AWN  tua  ’r  Ysgol  Sul,  awn  i gyd, 
Gwna  ni  yn  barod  erbyn  ail  fyd, 
Erbyn  ystorm  gorthrymder  pan  ddaw, 
Erbyn  taranau  angau  draw. 

Dewch,  dewcli,  unwch  o’i  phlaid, 

Dan  ei  hadenydd  mae  hedd  di-baid, 
Unwch  oll,  unwch  oll,  unwch  o’i  phlaid. 


ABERTH  CRIST. 

RHOES,  rhoes, 

Anfeidrol  aberth  drwy  ei  loes, 
A’r  ddeddf  o blaid  yr  euog  droes. 
Uwchben  y groes  ymdorri  wnaeth 
Y cwmwl  o anfeidrol  lid. 

Ac  arno  ’i  gyd  heb  arbed  daeth. 

O pwy 

A draetha  i oes  lwyddiannus  mwy, 
A’r  tâl  am  ddioddef  marwol  glwy ! 
Fe  ’u  codir  hwy  i entrych  nef, 

Y dorf  aneirif,  erbyn  hwyr, 

Ag  achub  llwyr  ddiwellir  ef. 

Iawn ! Iawn ! 

O felus  air,  mae  ’n  seinio  ’n  llawn 
Hyd  eithaf  nef  y nef  brydnawn ; 

Y gyfraith  gawn  yn  hedd  i gyd, 
Cyfiawnder  hefyd  wrtli  y groes 
Ei  gleddyf  droes  o blaid  y byd. 


Cyfansoddwyd  ar  gais  Mr.  J.  D.  Jones,  Rhuthyn,  i ateb  y dôn  llltijlemen  Form .’ 


616 


GWAITH  ISLWYN. 


MORGAN  HOWEL. 

MORGAN  HOWEL!  Pwy  yng  Nghymru  na  chlybu  am 
enw?  Pwy 

Yn  yr  enw  na  chydnebydd  ddyn  o riniau,  fwy  na  mwy? 
Ymherawdwr  y gy manfa, un  uwch  o’i  ysgwydd  na’r  holl  lu, 
Darfu  ei  isloerawl  yrfa,  huna  yn  y fynwent  ddu. 

Efe  oedd  efengylwr  o’r  iawn  ryw, 

Yn  rhannu  bwyd  i’r  enaid,  ac  yn  byw 
Ei  hunan  arno.  Yn  y cudd  a’r  c’oedd, 

I Iesu  Grist,  gweinidog  íFyddlawn  oedd. 

Pregethai  boenau  uffern  gyda  nerth, 

Pregethai  hedd  a hoen  y nefoedd  ferth ; 

Taranai  fel  o groth  Gehenna  gref, 

Pryd  arall  gwenai  fel  yng  ngwydd  y nef ; 

Ymsuddai  i ddyfnderoedd  anwfn  fawr, 

Ymgodai  ar  adenydd  dwyfol  wawr; 

Bygythiai,  crefai ; gwgai,  gwenai  ’n  fwyn, 

I alarmu  dyn  o liun  a marwol  swyn 
Ei  bechod,  ac  i’w  osod  ar  ei  draed 
Yn  effro,  a’i  edrychiad  tua  ’r  Gwaed. 

O fry  gollyngai  ’r  gadwyn  euraid  gref, 

I godi  ’r  gynulleidía  tua  ’r  nef. 

Dros  eang  gnydfawr  feusydd  cariad  Ior 
Yn  fynych  rhodiai;  edrych  ar  ystor 
Ac  ancliwiliadwy  olud  trefniant  gras 
Oedd  ei  liyfrytaf  waith.  Bu  fyw  yn  fras — 
Bywioliaetli  angel  oedd — ar  ddwyfol  wledd, 

Ac  arlwyadau  hael  efengyl  liedd. 

Teyrn  oedd  ef  yn  yr  areitlifa,  a’i  ddeiliaid,  y gwrandawyr  oll ; 
Pan  daranai,  crynai  ’r  dyrfa  fel  pe  yn  safn  pydew  coll ; 

Ei  effeitliJawn  Ànathema  greai  arswyd  drwy  y fron, 

Ond  ei  adfloedd  bêr  Dihangfa  a lonyddai  arswyd  hon. 

Wrth  gy hoeddi  gweinidogaeth  damnedigaeth  uwch  y llu, 

Ei  seraffaidd  ddrychfeddyliau  dreigient  fel  tân-donnau  hy ; 
Nes  oedd  adamantaidd  furiau,  cedyrn  dyrau  uffern  gref, 

Yn  ymysgwyd  gan  ryferthwy  ei  athryiith  danllyd  ef. 

Pan  gyfeiria  ’i  areitliyddiaeth  at  gyfundraeth  cyfiawnliad, 
Pwy  ddarlunia  weithrediadau  ein  teimladau  mewn  mwynliad ! 
Mor  gyfoethog  mewn  profiadau  nefol  oedd  ei  fynwes  gun, 

Mor  feistrolgar  y chwareuai  ar  organau  teimlad  dyn ! 


CYWYDD  FFYTDD. 


617 


A gorddyfnion  ddryclifeddyliau,  pwysfawr  fel  mynyddau  ’r  byd, 
Uchel  fel  rhodfeydd  yr  eryr,  chwareu  wnai  â difyr  fryd. 

Tra  y syllai  ar  ddwyfol-ddull  rhyfedd.  Faban  Bethlehem, 

Gwenai  ’r  Awen  yn  ei  arddull,  fìlamiai  ’r  serafF  yn  ei  drem. 

Braidd  na  thybiem,  wrth  ei  wrando,  fod  rhy  w Gerub  mawr  tu  cef n, 
Yn  dadlennu  ’n  ffyddlawn  iddo  ryfeddodau  ’r  ddrudfawr  drefn, 
Gan  dywallt  cefnllif  o feddyliau  i’w  fynwes  o ffynhonnau  nef, 
Yntau  wedyn  yn  ei  arllwys  ar  ein  traws  yn  afon  gref. 

Safai  beunydd  fel  rhyfelwr,  a phencampwr  ar  y mur, 

Gan  amddiffyn  athrawiaethau  a chyfreithiau  Seion  bur ; 

Pan  fai  perygl,  gwaeddai  ’n  uchel, — “ Ymarfogwch,  weision  Ior  ! 
Gwelwch  Satan  ar  y rhagfur,  gwelwch  uffern  wrth  y ddôr ! ” 

Arddanghosai  ’r  Groes  ogoned,  megis  sail  a baner  hedd,  [gwledd  ; 
A’r  “ grawnsypiau  mawrion  addfed  hongiant  arni  ” ’n  ddefnydd 
Gwledd  o basgedigion  breision,  a phuredig  loew  win, 

Gwledd  ddigonol  i anghenion  nef  a daear,  Duw  a dyn. 

Yn  y Groes  y cafodd  fywyd,  wrth  y Groes  y mynnodd  fyw, 

Hi  oedd  unig  nod  ei  ymffrost,  unig  sail  ei  obaith  gwiw ; 

Ei  fawreddog  ddrychfeddyliau, — anghymharol  berlau  ’r  oes, — 
Dreiglent  oll  fel  disglaer  rodau  amgylch  ogylch  Haul  y Groes. 

Pen  Calfaria ! dyma  gartref  ei  fyfyrdod  trwy  ei  oes, 

Yma  gwleddai  ar  yr  aberth,  yma  syllai  ar  y groes ; 

Gan  frwdfrydedd  ei  feddyliau,  hawdd  oedd  dwedyd  yn  ddi-len 
Jddo  dreulio  ei  flynyddau  ar  y mynydd,  wrth  y pren. 

Ei  gorff  yn  unig  drengodd.  Mae  ei  glod 
Yn  fyw,  ac,  fel  ei  enaid,  bydd  mewn  bod, 

Cof,  a thragwyddol  rwysg,  edmygedd  arch 
Tra  chrefydd  a theilyngdod  pur  mewn  parch. 

Nid  delw  farw  ga  ddynodi  ’r  fan 
Lle  tawel  huna  ei  ddaearol  ran, 

Ond  anfarwolion  wylant  nos  a dydd 
Gylch-ogylch  ei  orweddfa  dywell,  brudd, 

A dagrau  ’n  gwlawio  dros  eu  hathrist  wedd 
A feddalhant  ei  fyth-rewedig  fedd. 


CYWYDD  FFYDD. 

MYNEDFA  uwch  man  adfyd, 

Taith  ban,  uwch  artaith  y byd  ; 
Bhyw  glodus  ragwelediad 
0 nwyfol  wledd  nefol  wlad ; 


618 


GWAITH  ISLWYN. 


Neu  ymroddiad  mawreddog 
Ar  Grist,  a rhinweddau  ’r  grog 
Enaid  yn  bwrw  ei  hunan — 

Dir  bwys  ! ar  Waredwr  ban, 

Gan  ymddiried  trwy  gredu 
Ar  iawn  mad  y Ceidwad  cu — 

Yw  didwyll  íîÿdd  credadyn, 

A diwael  ddeddf  duwiol  ddyn. 

Oferedd  yw  íFydd  farwol, 
Neu  ffydd  y morwynicn  ífol : 
Ansawdd  hon  sy  ddienaid, 

A buan,  buan  hi  baid. 

Yng  nghroth  y tân  Satan  sydd 
Yn  credu  mewn  Creawdydd  ; 
Credu  mae  ei  deulu  dig 
Yn  y fíÿrnau  uffernig  ; 

Coeliant  ddull  hanfod  Celi 
Yn  y iawn  dreFn,  Un  yn  Dri. 

“ Mae  Duw,”  medd  yr  anuwiaid  ; 

“ Cyfaddef  â rhwyddlef  raid.” 

Ond  tra  credant,  rhegant  Ri, 

0 dan  eu  heiyrn  gadwyni. 

Yr  iawn  fFydd,  seren  hofF  yw, 
Ein  hodiaeth  huan  ydy w ; 

Llygad  i ddwyn  holl  eigion 
Bytholddrych  i’r  llewyrch  llon. 

1 goll  a ein  rheswm  gau 
Yn  ingol  lynclyn  angau  ; 

Eithr  ffÿdd  ar  ei  haruthr  fFo 
Er  hyn  ni  luddir  yno  ; * 

Tyr  holl  folltau  angau  hyll, 

Hi  a ysgwyd  ei  hesgyll, 

Mantella  mewn  tywyllwch, 

Hed  i'r  llen,  gan  adaw  ’r  llwch  ; 
Yna  eheda’n  odiaeth 

I drem  yr  anfarwol  draeth, 

Gan  dderchafu’r  nenlenni 
I’n  tremiad  a’n  nodiad  ni. 

0 ensawdd  nid  y w ’n  ansicr, 
Gair  Duw  yw  sail  y gred  sicr. 

Ni  syflir  hon  o’i  satìe 
Trwy  ofer  nwyd,  tra  fo  ’r  ne ; 
GorfFwys  ar  Geidwad  cadarn 
Diau  y bydd  wedi  barn. 


CYWYDD  FFYDD. 


619 


Er  grym  tân,  er  garm  tonnau 
Gnodawl  boen  y gnawdol  bau, 
Cywir  astud  y w ’r  Cristion 
Trwy  y ffydd  dieilfydd  hon. 

Trwy  ei  drych  edrych  adref, 
Tremia  ’n  hy  hyd  drumiau  nef. 
Heibio'r  ser  e brysura, 

HeibioT  scr  heb  aros  a, 

Trwy  dyn  gred  tra  dan  y groes 
I hael  annedd  ol  einioes. 

O rwng  blwng  yr  angau  blin 
A dieflig  âl  dyflin 
Hi  rydd  drem  o’r  euraidd  draeth, 
Mir  olwg  uwcli  mòr  alaeth. 
Cadwyn  ydyw,  yn  eydio 

Y duwiol  â’r  freiniol  fro 
Orfras,  lle  trig  mewn  arfri 
Ei  gwrthryeh  uchelwych  lii. 
Ergydia  yr  orgyden 
Drwy’r  llid  y tu  draw  i’r  llen, 

Ac  hyd  ddolennau  ’r  gadwyn 
Wr  heinif  a i’r  nef  fwyn, 

I fro  werdd  y gerdd  ddi-gaeth, 

A chyfan  oruchafìaeth. 

Da  nawd  credadyn  ydyw, 
Dirion  wr,  ei  darian  yw, 

Ehag  picellau  ’r  fall-allu 

0 ias  fíwrn  ddwrys  ufíern  ddu ; 

O’i  amgylch  ogylch  heigiant, 

I’w  enaid  niwaid  ni  wnant. 

Hyll  chwa  o bicellau  chwyrn 
Drecha  a’i  aes  yn  drachwyrn. 

Y saethau  tanllyd  sythion 

A barant  fraw  brwnt  i’w  fron, 
Ddiawchir,  arbylir  ban 
Dorrant  ar  draws  ei  darian. 

Yr  unig  aes  i’r  enaid 

Yw  ’r  iawn  ffydd,  yr  hon  ni  phaid. 

O rasau  da,  rhes  hi  dyn 
A’i  cheinlaw  idd  ei  chanlyn, 
Gobaith  ydyw  effaith  hon, 

A chariad  y w ei  choron  ; 

01  brasder  aT  ffloewder  fflwch 
Dyfera  edifeirwrch ; 


620 


GWAITH  ISLWYN. 


Haeledd  pur  a tlìosturi 
Yw  ei  pheríFaith  effaith  hi ; 

Rhydd  i’r  Cristion  nwyflon  nerth, 
Eryr-nwyd  ac  arwr-nerth ; 

Ar  y môr,  hir  ymaros 
Rocída  hi  i ni  yn  nos 
Gwasgfeuon,  helbulon  byd, 

A phrofion  hyfion  hefyd  ; 

Gwedd  f’  Arglwydd  welaf  clrwyddi, 
Dwg  dangnef  y nef  i ni ; 

Ddwyfol  rodd,  hyfawl  wreiddyn 
Ffyddlonder  a dewrder  dyn, — 

Mor  drist  yw  bod  yn  Gristion 
Ar  enw,  heb  rinau  hon ! 

Diddadl  ffydd  yn  y Duwddyn 
A’n  cyfiawnha,  cofìwn  hyn. 

Ni  ro  Dduw  i ni  ryddhacl 

0 gryf  ingol  grafangiad 
Ing,  a phech,  angau,  a phyd 
Enynbwll  annwn  enbyd, 

Heb  inni  bwyso  beunydcl 

Ar  hoff  iawn  y Mab  drwy  ffydd. 

Iawn  gred  yw  ’r  rhedle  drudlon, 
Ffordcl  hyfryd  ar  hyd  yr  hon 
Y nawf  bendithion  y nen 

1 dir  ing,  i dre  angen, 

Er  enwog  gyfoethogi 
Ein  daear  anhygar  ni, 

A dwyn  eneidiau  dynion 
Yn  ol  i hedd  anwyl  Ion. 

Brasder  a llawnder  yn  lli 
O ogoniant  ddwg  inni. 

Mwy  ’n  addas  er  f’  amnocldi 
Yn  Ner  boed  fy  hyder  i ; 

A phan  yng  ngherth  ryferthwy 
Angau  a’i  byd  ing  y bwy, 

O fy  Ngheidwad,  fy  Nghudwr, 

Pan  yn  wan  o dan  y dŵr, 

Pan  ddaw  ffrydiau,  dagrau  ’r  don, 

A gerwinder  y wendon 
Hyd  fy  ngrucld,  O ! boed  fy  nghred 
Dclewrwych,  a’m  holl  ymddiried 
Ynnod,  ti  hoffusnod  ffydd, 

F}'  Nhad,  fy  rhad  Wareclyddj 


Y GWEDDNEWIDIAD. 


621 


Y GWEDDNEWIDIAD. 


I.  Yr  Ymgnawdolíad — Gwaeledd  ymddanghosiad  allanol 
y Gwaredwr — Achlysuml  amlygiad  ei  ogoniant 
mewn  gwyrthiau — Êi  hoffder  o anian — Cydymdeim- 
lad  anian  âg  ysbryd  duwiolfrydedd-Cysegredig- 
rwydd  y mynyddoedd  fel  mangreoedd  o amlygiadau 
dwyfol. 

ISELED  Brenin  Caersalem, 

Bythol  Lyw  hon,  yn  Bethlehem  ! 

Yn  dclyn  bach  mewn  cadachau, 

Duw  a geir  wedi  ’i  waghau, 

Duw  yn  nelw  a dull  dynoliaeth 
I’w  deddf-le  dioddefawl  aeth. 

Rhaid  oedd,  i’w  fwriad  addas, 

Guddio  ’i  fawredd  â gwedd  gwas, 

Fel  nad  ofnai  bai  y byd 
Am  arall  ei  gymeryd. 

0 fyd  y tlotaf  ydoedd 
A gŵr  dirmygedig  oedd. 

Dn  boen,  gofidiau  beunydd 
Rif  y ser  i’w  yrfa  sydd. 

Heb  gartref  cawn  ef  a wnaeth, 

Ie,  i fyd  gartref  odiaeth. 

Ond  ambell  awr  well,  rhyw  wyrth, 

Gollyngiad  gallu  engyrth, 

A gyhoeddai  o’r  gaddug 
Mai  Ior  oedd  dan  y mawr  hug ; 

Elfennol  stormlef  anian, 

Diau  ai  ’n  fud  yn  y fan. 

Anian  gyfan  a gofiai 
Ei  iawn  lef,  ac  yn  ol  ai — 

Yr  un  a phan  yr  enwodd 
Ar  ei  fainc  y ser  o’i  fodd  ; 

Tawela  ’r  gwynt  i’w  alwad, 

Yn  ol  gyr  elfennawl  gad. 

Ei  natur  wael,  gwael  ei  gwedd 
Agenai,  a’i  ogonedd 
Heibio  y llen  ambell  awr 
A lifai  yn  oleufawr. 


622 


GWAITH  ISLWYN. 


Urddunant  Natur  ddenai 
Ei  galon,  yn  hon  mwynhai 
Olwg  ar  ei  Dad  eilwaith, 

Ail-gofio,  cymuno  maith. 

Anian  ei  hun  yn  unig 
Ger  ei  burdeb  oedd  heb  ddig. 
Addas  i gymdeithas  Duw 
Oedd  hon  heb  ogwydd  annuw. 

Llawer  hwyr  a’r  lloer  arian 
Uwcli  y byd  yn  dyrchu  ban, 

A’r  bryniau  i’r  wybrennawl 
Eangder  dyfnder  di-dawl 
Dwyfol-lonydd  yn  diflannu, 
Unigrwydd  distawrwydd  bob  tu, — 

Y gwelid  ef  yn  gwyliaw 
Siriol  drefn  y serlu  draw, 

Oedd  un  a wyddai  ’u  henwau, 

O fan  is  eu  hail-fwynhau. 

Hawdd  i’m  Ner  oedd  eu  mwynhau, 
Sylfaenydd  eu  hoesawl  fannau. 

Hir  addolai  ’r  arddeliad 

O allu  dwys  llaw  ei  Dad. 

Ger  eu  Hawdwr  gwnai  ’u  gwridiad 

Y nef  a’i  myrdd  yn  fwy  mad. 
Neroedd  uwch  ein  nefoedd  ni 
A ddelent  i’w  addoli. 

Tra  hoíf  ydyw  Natur  a’i  hedd, 

O f wriadau  duwiolfrydedd  ; 

A’i  bryniau  a bêr  enwir 
Fel  borau  gaerau  y gwir, 

Fel  engyl  yn  ymyl  nef 
Arweinian  tua’r  wiwnef. 

Ior  erchai  ’i  batriarchiaid 
Dihalog  i’w  gofio  gaid, 

0 ganol  difenwol  fyd 

1 wyddfa  fel  newydd-fyd, 

O dawelwch  diwaelod 
Enwog  le  i seinio  ’i  glod. 

A wneddyw  ar  fynyddoedd 
O’n  tu,  O pa  faint  oedd  ! 

Atebai  o frig  Tabor 
Ac  o leithig  unig  Hor. 


Y GWEDDNEWIDIAD. 


623 


Fe  drefnai  Sinai  yn  sedd 
I gynnal  ei  ogonedd 
Anfarwol,  ac  adferyd 
Ei  gyfraith  berfFaith  i’r  byd. 

Syw  cofio  Pisgah  hefyd 
Araul  fan  yn  yr  ail  fyd. 

A dewisodd  bryd  Iesu 
Yn  y corff,  eu  bannau  cu ; 

Tan  oer  loes  tynnu  i’r  lan, 

Gweddio  yno  ’i  hunan. 

il.  Yr  haul  yn  machlnd—Iesu  a thri  o’i  ddisgyblion 
wedi  cyrhaeddyd  pen  mynydd  Tabor—Yr  olyg  a 
oddiyno  —Dinìdedd  y Mab  yng  nghanol  ei  weith - 
redoedd  gogoneddus  ei  hun — Y disgyblion  “ wedi 
trymhau  gan  gysgu”  yn  cael  gorffwys  ar  drum 
cyfagos, 

Lleddfai  ’r  cymysg  derfysg  dig, 

Anian  glywid  yn  unig. 

0 olwg  cuddiai  ’r  heulwen 
Dan  fôr  o borffor  ei  ben. 

Y llewin  fyd  â llen  fawr 
Gaerai  i rnewn  bob  gorawr. 

Yn  eu  taith  yr  ennyd  hon 

Ar  riwiau  Tabor  eon, 

lesu  a thri  o’i  weision 

Ffurfiau  llwyd  rnal  breuddwyd  bron, 

Ar  eu  hynt  sefynt  yn  syn 
Gei  ei  uchelaf  goryn, — 

Pedr  ac  Iago  ac  Ioan 
Yn  ei  iach  gy feillach  fan. 

Pa  gerdd,  O pa  gywirddawn 
Ddarlunia  ’r  olygfa  lawn? 

O’i  hwyrhau  mwy  swynfawr  oedd, 

1 gyd  mwy  edmyg  ydoedd. 

Pa  wylltedd  yn  y pellder, 

Pa  saib  gyda  thymp  y ser, — 

Crib  oesawl  cyrrau  Basan 
Yn  myned  ar  led  i’r  lan ; 

A’r  niwl  fel  coron  eilwaith 
Mwy  gwych  a gemog  o waith ; 

Bannau  goruwch  bannau  byth 
Trwy  y gofod  tragyfyth, 


624 


GWAITH  ISLWYN. 


Ymeangu,  ymhongian, 

Aml  big  mewn  cymylau  ban; 

Ei  guchiog  drumiau  gochid 
I fawr  rwysg  ag  olaf  wrid 
Yr  huan,  a’i  serth  riwiau 
Ail  llif  o aur  yn  pellhau. 

Tua  T deau  tra  diwen 

Y dyrchai  Gilboa  ’i  ben. 

Hermon  gwyn  ei  goryn  gaid, 

Ban  o degwch  bendigaid. 

Enwau  cun  ym  mlaen  ac  ol, 

Ac  Un  mwy  yn  y canol ! 

Anian  trwy  Ganan  i gyd 
Oedd  ddwyfawl ; naw^s  o ddeufyd, 
Gyda  ’i  thawel  aw7elon, 

Porth  y nefoedd  ydoedd  hon. 

Engyl  nef  yn  gartrefol, 

Wnai  ’n  wyn  bob  dyífryn  a dôl. 

Er  ceined  a gwyched  gwedd 
Anian  a’i  holl  ogonedd, 

Addas  oedd  iddi  suddo 
0 ddiderfyn  fryn  i fro 
I’r  ddofn  nos,  ar  addfwyn  wedd, 

I’w  Naf  fwynhau  tangnefedd  ; 

I’r  ddofn  nos  er  addef  ei  Naf 
Yn  natur  dyn  yr  hynotaf ; 

Bhag  ei  wedd  troi  ’i  mawredd  mad 
A’i  chlod  i dir  machludiad. 

Rhyfedd  gweled  ar  ofwy 

Y Mab  }7n  edrychwr  mwy ! 

Hynod  im  ganfod  y gŵr 

A’r  gwaith  yn  fwy  na  ’r  gweithiwr. 
Adail  y ser  yn  daí  sydd, 

Mor  dlawd  mae  ’r  adeiledydd  ! 
Olwyn  anian  yn  ddi-lesg, 

A’r  llaw  fu  ’n  ei  lluniaw  ’n  llesíj. 
Gwelwn  y rhod  yn  treiglo  ’n  rhydd, 
A’r  llaw  lu  ’n  ei  Iluniaw  ’n  llonydd. 

Ar  drum  cysgodfawr  o draw 
Ei  weision  gaent  orfFwysaw. 

Efe’n  Hin  mewn  gerwin  gur 
Yn  llefain  yn  y llafur, 


Y GWEDDNEWIDIAD. 


625 


Yn  rhwym  o dan  yr  amod 
A wnai  i Dduw  cyn  ei  ddod, 
Hwythau  mewn  per  gyweithas, 
Drwy  haeledd  rhyfedd  ei  ras, 

Yn  rhodio  neu  ’n  huno  ’n  ol 
Ewyllys  oedd  rydd  hollol ; 

Y diail  Fugail  dan  faich 
A’i  ddefaid  oll  yn  ddifaich  ; 

Ag  addwyn  ras  eu  godde 
Dwyn  y llwyth  du  yn  eu  lle. 

Yn  yr  Ardd  ni  waharddai, 

Addfwyn  Oen,  eu  goddef  wnai. 
Gadawai  hwynt, — y gwaed  i’w  hau, 
Gadawai  hwynt, — gwaedai  yntau. 


iii.  Crist  yn  gweddio—GwedclL  yn  ei  chysylltiad  ddyr- 
chafiadau  ysbrydol  ac  àg  amlygiadau  offafr  Duw — 
Y Gweddnewidiad — Ymddanghosiad  Moses  ac  Elias 
“ mewn  gogoniant,ì — Y gogoniant  cyfryngol  gor- 
uwch  darluniadaeth  y darfelydd — Llewyrclúad  y 
disgleirdeb  nefol  yn  dihuno  y disgyblion—Eu  syn- 
dod  a’u  gorfoíedd. 

Yr  unigedd  rhyfeddawl 
O’i  fewn  a ddeffroai  fawl. 

Ystyrion  y distawrwydd 
Diau  roent  gymhelliad  rhwydd. 

Dewis  holl  lwydd  mantais  lle 
I edryd  ei  fryd  adre. 

O’r  addolfyd  arddelfawr 
Tua  ’r  nef  troai  yn  awr. 

A dwylaw  ’mhleth  adolwyn 
Ei  Dad  â dymuniad  mwyn. 

Ar  wedd  wylaidd  rhoi  ’i  ddeulin 
Ar  y llawr  er  oerfawr  hin. 

Gwrandaw  ’r  weddi  weddiai, 

Agor  nef  â dagrau  wnai ; 

Eitha  dwys  ceir  wrth  ei  dôr 
Yr  Atebydd  ar  Tabor. 

Rhoddodd  fawredd  ar  weddi, 

A’i  waith  oll  cydblethai  hi. 

Yn  ei  hadsain  elai  ’n  wyl 
Ei  gyrchiad  at  bob  gorchwyl, — 

Ei  gynor  i ogonedd, 

A’i  ddôr  i nefolaidd  hedd 
2 R 


626 


GWAITH  ISLWYN. 


Palas  cymdeithas  ei  Dad ; 

Ei  hynodawl  fynediad 
Iw  lawn  ing — nid  elai  ’n  ol 
Hyd  ei  boenau  dibenol ; 

Pan  y llefai  rhoddai  ’i  rhan 
I symud  baich  Gethseman. 
Dwyfolach  dwysach  deisyf 
Yn  y cur  oedd,  “llefain  cryf.” 

Enwog  fynyddau  anian 
Yn  y niwloedd  bythoedd  ban 
Ddwyreant  i heirdd  riwiau 
Eu  nef  bell,  o’r  dyfnaf  bau. 

0 gudd  ddyffrynnoedd  gweddi 
A hedd  ei  chysgodau  hi, 

1 fyd  uwch  y cyfyd  Ion 

Ei  blant  uwch  pob  helyntion, 

I’w  fynwes,  uchel-fannau 
Ael  y nef  i lawenhau. 

Prif  dyrau  temlau  teimlad 
A ddaw  fyth  o’r  weddi  fad. 

I’r  lan  oddiar  ei  liniau 
Galwai  Ior  Ef  i’w  eglurhau 
Yn  ei  forau  lawn  fawredd 
Trwy  fad  newidiad  ei  wedd. 

Fel  yr  huan  eirian  ai 
Ei  wyneb,  gordy  wynnai ; 

A’i  leufer  ogylch  lifai, 

A hwyr  nos  yn  fore  wnai. 

Heibio  bwriai  bob  arwydd 
O farwol  len,  erfawr  lwydd ! 

Ai  pob  tranc  i ddifancoll, 

Gwendid  yn  gadernid  oll. 

Yn  ol  i’w  ddwyfol  wedd  ai, 

Y dyn  i’r  duwddyn  doddai. 
Pelydron  ei  ogoniant 
Fel  môr  o ddydd  filmyrdd  ant 
Yn  ddiball  o’i  gorff  allan, 

A’i  wisg  oll  a’r  byd  sy  gan. 

Wybrennau  yn  olau  ynt 

Gan  eu  mad  dreiddiad  drwyddynt. 

O’i  amgylch  ef  y Nefoedd 

Mal  gwisg  gan  yn  hongian  oedd. 


Y GWEDDNEWIDIAD 


627 


Ymweddai  i’w  fintai  fach 
Fel  y mae  y mae  mwyach, 

♦ Gan  addurn  gogoneddawl 
Ei  waelaf  wisg  lif  o wawl. 

Rhydd  eilfyd  brawf  arddelfawr, 

Gyr  ei  weis  goreu  ai  wawr. 

Cedyrn  maith  y gyfraith  gynt 
O ganol  nef  ddisgynnynt ; 

Rhoddwr,  diwygiwr  di-wall, 

A dirient  o fyd  arall. 

Moses  â’i  law  rymusol 
A gipiai,  gyrhaeddai  ’r  rhol 
Ddwyfol  o ganol  y gwg 
Doai  y byd  â duwg ; 

Elias  hefyd,  gloai 

Ddôr  wybr  pan  i weddi  ’r  ai ; 

Heddyw  is  ser  y ddau  sant 
Gwiw  a gawn  mewn  gogoniant. 

Bu  rhyfedd  iddynt  brofi 
Rhyw  nef  ar  ein  daear  ni, 

Ie  ’r  trwyadl  bortread 
O hynny  fydd  y nef  fad. 

Disgleirdeb  eu  hwyneb  hwy 
O’u  rhyfedd  freintfawr  ofwy 
Gynyddai  ’n  ogoneddawl, 

Gwychach  oedd  eu  gwisgoedd  gwawl. 
Iddynt  ail-ogoneddiad 
Urddolfawr  oedd,  ailfawrhad. 
Rhyfedd  ogonedd  gwiwnef 
Ai  ’n  uwch  yn  ei  bresen  Ef. 

Yngr  ngwawl  y cyfrynp;awl  fri 
Darfelydd  dry  i foli ; 

O fawr  barch  dyferu  ’i  bin, 

Goddelwi,  plygu  ’i  ddeulin ; 

I’w  derfyn  sydyn  neshau, 

Dibyn  anfeidroldebau. 

Byd  uwch  amwib  dychymyg 
A egyr  mwy  ei  gwr  myg. 


(j*28 


GWAITH  ISLWYN. 


Y ter  ogoniant  araul 

Oedd  uwch  na  chanolddydd  haul 
Gylchynnai,  wysiai  ’i  weision 
I wynfa  ’r  olygfa  lon ; 

Ar  y gwlith,  O fendith  fad, 
Dihuno  gan  dywyniad 
Urddasol  fawredd  Iesu, 

Coneddiad  eu  Ceidwad  cu. 

Synnu  ble  ’r  oent  dros  ennyd 
Ym  mha  fan,  ie,  ’mha  fyd ! 

Syn  ofyn  ai  y nefoedd, 

Ai  sang  i lys  engyl  oedd. 

0 y lloniant  a’u  llanwodd, 

Y nef,  y tangnef  a’u  todd, — 

Ei  weled  ef  fu  waelaf 

Yn  dragwyddol  nerthol  Naf ; 

Y gŵr  dan  ofidiau  gant 
Is  ei  groes  a garasant, 

Tan  y wyrth  a’r  taen  o wawl 
Addefynt  oll  yn  ddwyfawl ; 

Y wyneb  oedd  yn  marn  byd 
Yn  wael  ac  oll  yn  wywlyd, 

Fel  yr  haul  fe  elai  ’r  oll 

Yn  degwch  mwy  na  digoll. 
Addefynt  gwrdd  o ddeufyd 

1 harddu  heb  ranu  ’i  bryd. 

Y ddoe  y wisg  ydoedd  wyw, 
Rhedawl  ysblander  ydy w ; 
Gwyneb  ni  thry  neb  yn  awr 
Rhag  rhod  ei  wyddfod  haeddfawr. 

Gweledigaeth  hiraethol 
Eglwys  Naf,  gwel  oesau’n  ol, 

Yn  merthedd  a mawredd  inir 
Ei  ddelw  a sylweddolir. 

Yno  wele  ei  Hanwylyd, 

Mae  ’n  hawddgar  oll,  di-goll  i gyd. 
Bron  ffydd  ar  y mynydd  mad 
A geir  yn  glaf  o gariad. 

Ni  chaed  dilwydd  arwydd  o 
Ei  ddinod  agwedd  yno. 
Tragwyddol,  dwyfol,  difeth, 

Du  nos  ar  hyd  Nazareth  ! 


Y GWEDDNEWIDIAD. 


629 


Ar  ol  edrych  ei  wych  wedd 
Hir  adeg,  a’i  anrhydedd, 

Draw  mwynhau  ardrem  newydd, 

Rhyw  hoff  awr  o ffenestr  ffydd, 

Oedd  anhawdd  gan  mor  ddenawl, 

Mor  ryfedd  ei  wedd  a’i  wawl, 

Droi  am  un  am  un  munud 
O’u  per  hwyl  i ganfod  pryd 
Ie  ’r  urddol  nefolion 
Fwyhaent  yr  olygfa  hon. 

Y ser  a’u  llu  sy  araul 
A dilen  yn  absen  haul ; 

Gerllaw,  eu  gwawr  a’u  llewyrch 
Huddir  oll  yn  welwaf  ddrych. 

Cyffredin  radd  i’w  haddef 
Engyl  yn  ei  ymyl  Ef. 

Er  hardded  gwychder  eu  gwedd 
A’u  gynau  gan  ogonedd, 

O wawl  uwch  efelychiad 
Oedd  yr  holl  fawreddau  rhad. 

Yn  y darlun  arddunawl 
Efe  oedd  y pwnc  o fawl, 

Addas  oedd  rhoi  y ddau  sant 
Yn  hudd  y gogoneddiant. 

IV.  Cynhygiad  Pedr—‘‘Ac  efe  eto'n  llefaru”  cwmwl  yn 
neshau—Hynodrwydd  y cwmwl  fel  arwydd  o bres- 
enoldeb  Duw—Y  disgyblion  wedi  myned  i mewn 
iddo  yn  ymbarotoi  i glyiced  Duic  yn  llefaru  — Y 
gorchymyn  dwyfol. 

Tristyd  yn  y byd  bob  awr 
Ordoa  ’n  llwybrau  diwawr  ; 

Er  dod  o bechod,  beichiau. 

Yma  o hyd  yn  mwyhau. 

Er  hynny  daw  i ran  dyn 
Eiliadau  nefol  wedyn, 

A lloniant  ambell  ennyd 
Gwyd  y fraich  uwch  baich  y byd. 

A phan  y daw  rhyw  ffyniant, 

Rhyw  awr  ragorfawr  o gant, 

Dymuniad  ein  bryd  mwynwedd 
Ydyw  parhad  y pur  hedd. 

A Phedr  pan  oedd  yn  edrych 
Ar  ddi-drai  fawredd  y drych, 

Diochain  fwynhad  uchod, 

Yno  fyth  dymunai  fod. 


630 


GWAITH  ISLWYN. 


“ I bob  un  y gwnawn  babell 
Yma,  0 pa  wynfa  well, 

Un  i ti,  canol-bwynt  holl 
Degwch  y nefoedd  digoll ; 

Un  i ti  sydd  yn  tywys 

Llu  ’r  gwawl  a th  gyfeiriawl  fys ; 

O nef  oll  y pennaf  Un, 

Ac  o’i  hanllesg  lu  ’r  cynllun.” 

Yn  y gair  ni  ymsyniai  ’r  sant 
A gynlluniai,  gan  y lloniant, 

Roi  meibion  gwynion  y gwawl, 
Puredig  rai  ysbrydawl, 

Drachefn  mewn  byd  o ddefnydd, 
Mewn  pebyll  serfyll  in  sydd. 

Ni  chofiai  ’n  ei  uchafìaeth 

Y corff  a’i  amodau  caeth, 

Ond  aros  heb  achos  byth 
Ei  gofìo  yn  dragyfyth, 

Preswyliaw  draw  ar  oer  drum 
Erch  ael-dro  yr  ucheldrum. 

Od  oedd  mewn  dyryswch  di-dawl 

Y gwas  ydoedd  esgusodawl. 
Dibechod  wendid  bychan, 

Hawdd  iawn  fu  faddeu  ’n  y fan ; 
Difai  i gariad  ofyn, 

0 fwynhad,  aros  fan  hyn. 

1 duedd  bur  da  oedd  bod 
Aros  o’i  achos  uchod. 

Ond  tra  ’r  oedd  yn  llefaru 
Ac  oll  mewn  perlewyg  cu, 

Ymledai  cwrnwl  hydeg 
I doi  yr  olygfa  deg. 

I mewn  iddo,  fawr  ofwy 
Yn  sydyn  pan  elyn’  hwy 
Ofnasant,  araf  nesu, 

Syndod,  gor-ryfeddod  fu. 

Meddwl  am  y ewmwl  cain 
Y dydd  hir  gaed  i ddarwain 
Eu  tadau  yn  gadau  gynt 
Hyd  gyrrau  ’r  wlad  a gerynt ; 
Dewisai  ’r  Duwdawd  osod 
I ni  y cwmwl  yn  nod 


Y GWEDDNEWIDIAD. 


631 


O’i  breswyl ; a bu  i’r  oesoedd 
O’i  wyddfod  cu  n addefiad  coedd. 
Gorbell  gwmwl  yn  gerbyd 
Gipiai  pan  ofwyai  fyd, 

Ar  Horeb,  erfawr  arwydd, 

Ei  farnol  osodol  swydd, 

Hen  drugareddfa  unwedd, 
Arwyddo  yno  ei  hedd. 

O’i  fawr  urddas  addas  oedd, 
Godidog  gysgod  ydoedd. 

Gedy  y byd  ar  godiad 
I gôl  arddunol  ryddhad  ; 

Delwedd  o arddunedd  yw, 

0 fyd  y pellaf  ydy w, 

1 nef  y nesaf  hefyd, 

Arwydd  rhagorlwydd  i gyd, 

A’i  lenni  arwyddluniant 
Drachefn  oesoldrefn  y sant, 

Ei  bod  yn  ormod  i ni 

Tra  isod  dreiddio  drwyddi. 

Ond  diddwl  gwmwl  o’i  gylch, 

A gwawr  hygar  o’i  ogylch, 

A golau  benbwygilydd 
Fel  borau  ddorau  ’r  wawr  ddydd, — 
Nid  fel  blin  gwmwl  Sinai 
Ddaliai  i fyd  ddelw  o’i  fai, 

Nid  arwydd  deddf  a dorrid, 

Nid  trysorfa  llymdra  a llid, — 

Trwy  hwn  nid  oedd  taranau 
A’u  gawr  yn  rhwysgfawr  barhau, 
O’i  ras  ei  hun  eilun  oedd, 

Di-lid  gordawel  ydoedd. 

Tabor  yn  ddiystoroin 

Oedd  hyfryd  â phryd  ddi-íFrom. 

Ynddo  ymbarotoynt 
Fel  eu  tadau  gorau  gy nt 
I wrando  ’r  mawr  Ior  a’i  arch ; 

Ac  Iehofa  wnai  ’u  cyfarch 
A llef  o’r  cwmwl  nefawl, 

Arddelaf  ei  hynaf  hawl, — 

“ Fy  anwyl  Fab  anfonais, 

Uchel  yw,  gwrandewch  ei  lais.” 
Geiriau  o’r  mawr  ragorawl 
Ogoniant,  hoeddant  ei  hawl. 


632 


GWAITH  ISLWYN. 


Ger  bron  hynod  wyddfod  Duw 
A gorddwys  air  y Gwir-Dduw, 

Mor  ddirym  a diddym  dyn  ! 

E beidia  fel  abwydyn. 

Rhoi  ’i  lef  o gant  y nefoedd 
A’n  daear  gain  adsain  oedd  ; 

A’i  eres  arch  roddai  ’r  ser 
I ddu  amdo  diddymder. 

Yn  swn  gorchymyn  y Sant 
Eitha  isel  syrthiasant 
Ar  eu  hwyneb  heb  obaith 
O fraw  maith  ymadfer  mwy. 

Ond  hawdded  idd  y Duwddyn 
Eu  hadfer  o’r  isder  hyn  ! 

Os  caiff  â’i  fys  eu  cyffwrdd 
Eu  hofn  ffy  ’n  y fan  i ffwrdd. 

v.  Y Gwedclnewidiad  yn  cynnwys  prawf  o’i  ddwyfol 
fabolaeth—Ac  o ragoroldeb  Crist  ar  yr  holl  broff- 
wydi  a fu  o’i  flaen,  a’i  uchelach  awdurdod—Y 
gyfraitli  ym  mherson  Moses,  a'r  proffwydi  ym  mher- 
son  Elias,  yn  dwyn  tystiolaeth  iddo—Testyn  yr 
ymddiddan,  ‘ ‘ Ei  ymadawiad  ef” — Dydclordeb  y 
testyn  o farwolaeth  Crist  iluy  nef—Ymddibyniad 
eu  dedwyddwch  amo—  Anfarwoldcb  yr  enaid  yn 
dyfod  i’r  golwg  yn  ymddanghosiad  Moses  ac  Elias  — 
Dynoliaeth  weddnewidiedig  Crist  yn  rhagddanglios- 
iad  o ogoniant  “ Y corff  afydd.” 

Os  gwelsai  rhai  ar  ei  wedd 
Huliad  o bell  ddwyfoledd 
Duwdawd  yn  y cnawd  cyn  hyn, 

A!  mwyach  nid  amheuyn’. 

Iddyn’  niwl  ei  ddynoliaeth 
A’i  llen  yn  dryloew  oll  aeth, 

A’i  bur  ddwyfoldeb  araul, 

Yn  wychach,  hoewach  na  ’r  haul ; 

“ Hwn  y w fy  Mab  ! ” ni  fu  mwy 
Le  i hud  anghoeliadwy. 

Os  bu  ’i  urddas  heb  ei  arddel, 

Cafwyd  uchelaf  sicraf  sel. 

Gwaelod  erthygl  diwrtheb 
Gaed  yn  awr  nas  ysgwyd  neb 
Yn  eu  credo,  Creawdwr 
Fydd  yn  dragywydd  y gŵr. 

A pheidiodd  y proffwydi 
011  yn  awr ; mae  ’u  gwell  i ni. 

Anfonodd  Ion  o’i  fynwes 
Ddau  bennaf  o’r  harddaf  res, 

Ddau  dyst  mai  Ef  oedd  destun 
Eu  lioll  ddatguddiad  ei  Hun. 


Y GWEDDNEWIDIAD. 


633 


Gwelid  hwy  ar  ofwy  rad 
Gyda  ’r  tragwyddol  Geidwad, 

Y canol-bwnc  cynnal-bur 
O’u  pell  ddatguddiadau  pur. 

Yr  oeddynt  hwy  ’n  fawreddig, 
Un  ar  fellten-goch  froch  frig 
Horeb,  a’r  ddeddf  ddiwyraw 
Yn  dân  o lid  yn  ei  law, 

Y llall  yn  beiddio  holl  lid 
Addolwyr  na  arddelid ; 

Ond  darfod  mewn  diderfyn 
Swyddog  mae  ’r  ddau  enwog  hyn. 
Un  swyddog  in  sy  heddyw, 

A Duwdod  mewn  dyndod  yw. 
Yma  o lwg  Carmel  ai, 

Gwelodd  a synnodd  Sinai. 

Darfod  wnai  ’i  fawrwych  dyrfau, 
Tabor  oedd  bwynt  i barhau. 


GorhoíF  gaer  y ffigyrau, — 

Gwiw  i ffydd  ei  hadgoffhau, 

Ei  rhodfa  mewn  hir  adfyd 
Er  oesau  borau  y byd, — 

Tua  Cheidwad,  gweladwy 
Oedd  ei  chyfeiriad  mad  mwy. 

Moses,  mewn  hanes,  mwyn  oedd, 

0 fyd  llareiddiaf  ydoedd, 

Deddfwr  ond  hynod  addfwyn 
A modd  hael  i gydymddwyn ; 

Ond  mwynach  i’n  dymuniant 
Neu  fwy  ’i  sel  ni  fu  y sant 
Na  phan  yn  gweld  gorffeniad 

1 ddifyr  hedd  ei  fawrhad ; 

Adeilad  proffwydoliaeth 

O fawr  nawdd,  o’i  ddwylaw  ddaeth, 
E fwynhai  ei  weld  y fan  hyn 
Yn  ymdoddi  am  y Duwddyn. 

I ddal  enw  is  boddlawn  oedd, 
Erioed  gweinyddwr  ydoedd. 

Un  o ach  uchelach  oedd 
Yr  Iachawdwr,  uwch  ydoedd 
Yn  ei  berson  a’i  burswydd 
Yn  ei  bêr  lawnder  a’i  lwydd. 


GWAITH  ISLWYN. 


634 


Ei  ganlynwyr  gaen’  lonydd 
I fwynhau  hofF  oriau  ffydd, — 

Ar  donnau  anghrediniaeth 
Canfod  golau-trumiau  traeth ! 
Canfyddant  acw  yn  foddawl 
Ei  ddyfod  trwy  hynod  hawl, 
Weithion  ei  ddanfon  gan  Dduw 
A’i  arddel  ef  yn  wir-Dduw. 

Oedd  hyfawl  i’w  ífydd  hefyd 
Fel  y gair  dwyfol  i gyd ; 

Archu  gwrando  arno  Ef 
A’i  ufuddawl  gyfaddef 
Yr  oeddid,  cyfarwyddaw 

Y byd  o lwyrfryd  i’w  law. 

Er  fod  Moesen  hen  yno, 

Ai  ’i  fawryd  i gyd  dros  go’. 
Gwylaidd  gerllaw  y gwelynt 

Y gŵr  daranai  ’r  ddeddf  gynt. 

Y dadguddiad  mawladwy, 

Beddai  ’i  fawl — y Mab  oedd  fwy  ! 

Yno  gwiwlon  y gwelent 
Ddau  dyst  mwy — ddau  Destament ; 
Mawrion  swyddogion  y ddau 
Yn  unol  eu  hanianau, — 

Efe  yn  y canol  fyth 
Yn  dal  y prifle  dilyth, 

A’i  lawnedd  yn  dolennu 

Y ddau  yn  un  cynllun  cu. 

Dygai  ’r  sylweddoliad  digoll, 

Hwynt  yn  un,  yntau  yn  oll. 

Addas  oedd  pwnc  y ddau  sant, 

Y groes  a agorasant 

I’w  meddyliau — modd  helaeth 
I ddwyn  yr  ergyd  pan  ddaeth. 

Y ddu  nos  oedd  yn  neshau, 
Dibenion  ei  ddrud  boenau, 

Eglurhad  di-gel  ar  hyn 
Roddai  eu  geiriau  iddyn’; 

Rhyw  dreiddiad  mawr  i drawddysg 
Iehova  ddaeth,  ryfedd  ddysg. 

Pwy  a ddywed  rifedi 
Ac  a draeth  bynciau  di  ri 

Y Nef ! Pa  destun  hyfawl 
Wahodda  fyth  newydd  fawl ! 


Y GWEDDNEWIDIAD. 


635 


Dorau  myfyr  egyr  hi 
Drwy  fydoedd  dirifedi. 

A,  ceinaf  bwnc  y nef  bêr, 

Y canol-bwnc  anwyl-ber, 

Yw  angau  y Cyfryngydd, 

Yn  ei  phwnc  mae  ’n  un  â ffydd. 
Ar  lan  anfarwol  einioes 
E geir  ail  fawrhau  y groes. 

Dyma  gun  destun  y daith, 

A rnawl  Caersalem  eilwaith. 

Dewis  “ ei  ymadawiad  ” 

O flaen  myrdd  filiynau  mad. 
Dyna  bwnc  nid  i un  byd, 
Addefawl  gan  y ddeufyd. 

Am  oesoedd  bu  ’n  destun  dwys 
O bryder  i Baradwys ; 

Drwy  y ser  pryderus  son 
Am  aberth  wnai  ei  meibion. 
Trobwynt  llwydd  a dedwyddyd 
Rhyw  lu  o fewn  yr  ail  fyd 
Fu’r  disgwyliad  mad  am  hyn 
A rodd  yn  foreu  iddyn 
O gerbyd  oesoedd  gorbell 
Fynedfa  i’r  wynfa  well. 

A’r  Iawn,  sef  y cyflawniad, 
Ydoedd  y pris,  pris  parhad 
Eu  trigiad  yn  y wlad  lwys 
A’u  rhodiad  yn  Mharadwys. 
Nefoedd  clau,  grawnsypiau  sant, 
Am  angau  ’r  groes  ymhongiant. 

Y groes  a gywir  esyd 
Faen  hawl  i anfarwawl  fyd. 
Salem,  palasau  eiloes, 

Gwelwch  eu  grym  gylch  y groes. 
Hyn  rydd  i rad  wlad  y wledd, 

At  ei  sail,  eto  ’i  sylwtdd. 

Defnydd  y dragywydd  gân 

A’i  swm  yw  ing  Gethseman. 
Cofìo  ’r  wylo  a’r  hoelion 
A fydd  gwledd  ddiddiwedd  hon. 

I’w  meddyliau  golau  gaid 
Tywynnawl  ar  hynt  enaid. 

Yn  awr  ni  phetrusai  neb, 

Awr  i weld  anfarwoldeb. 


036 


GWAITH  ISLWYN. 


Gwnelai  Tabor  agoryd 
Yr  ysbrydol  fythol  fyd. 

0 ryw  fyd  drwy  hyfryd  hynt 
Y ddau  eilwaith  a ddelynt, 

Yn  nerthol  heb  ol  y bedd 
Mwy  ar  eu  hygar  agwedd, 

Rhyw  liw  anfarwol  ieuanc 
Uwch  newidion  troion  tranc, 

Yn  hoenus  hwylus  eilwaith 

1 ddilyn  diderfyn  daith. 

Prawf  oedd  o’r  pur  Ryfeddod, 

Sef  bythol  anfarwol  fod. 

Gwyddfa  fu  ’r  olygfa  lon 
Di-niwl,  i weld  yn  hylon 
Forau  Barn  oddiarni, 

Forau  hedd  ein  hadwedd  ni, 

Hynod  forau  ’n  hadferiad 
O fedd,  i ryfedd  fawrhad. 

Draw  glaned  o’i  ragluniaw 
Ceir  hofF  ddull  y corff  a ddaw  ! 
Rhagluniad  o’r  goleuni 
Pur  fydd  am  ein  natur  ni. 

Troaf  i weld  y portread 

O’r  hyn  a fydd  ar  ddydd  rhyddhad. 


EFENGYL  FWYN,  EHED ! 

"'C'FENGYL  fwyn,  ehed ! nes  amgylchynnu  ’r  byd. 
Am  rin  yr  aberth  dwed,  yr  aberth  dwyfol  drud ; 
A chyda  thi  y newydd  aed 
Am  rym  ei  groes,  am  werth  ei  waed. 

Hyd  AfFrig  dywell  dos,  myrddiynau  yno  sydd 
O dan  gymylau  ’r  nos  yn  wylo  arn  y dydd. 

O ! agor  iddynt  ddorau  ’r  gwawl 
T ddydd  o fywyd,  dydd  o fawl. 

Gostega  ’r  byd  o’th  flaen ; myn,  yn  lle  rhyfel,  hedd  ; 

A blodau  cariad  taen  i baradwyso  ’i  wedd. 

A’th  faner  fawr  yn  hardd  ar  led, 

Efengyl  fwyn,  ymlaen  ehed  ! 


FY  MREUDDWYD. 


637 


FY  MREUDDWYD. 

T3REUDDWYDIAIS  freuddwycld  bêr.  A chyda  hi 
-L-'  Yr  oeddwn  ym  mharadwys;  ac  ar  lan 
Afonydd  by  wyd  a gorfoledd  pur, 

Yn  yfed  anfarwoldeb  a mwynhad. 

Tragwyddoledig  ein  hieuenctid  oedd, 

Ac  anfarwoldeb  mewn  llythrennau  aur 
Yn  ymddisgleirio  ’n  danbaid  ar  ein  gwrid, 

Ein  palmwydd,  a’n  coronau.  ’R  oecld  pob  awel 
Yn  llon  gan  adsain  rhyw  seraffig  gerdd, 

A’i  hanadl  yn  beroriaeth  ac  yn  hedd. 

Ond  er  mor  gytìawn  y gynghanedd  bêr, 

A’r  cyngord  er  mor  berffaith,  medrwn  i 
Ddosbarthu  ’r  lleisiau,  a dynodi  rhai 

0 blith  y lleill,  trwy  gynefindra  hoff 
A’u  tonau  pan,  yn  bererinion  llesg 

Yn  wylo  am  eu  gwlad,  y chwyddent  fawl 
Yr  Oen  a’u  prynodd  gynt  ar  Galfari, 

Ar  Galfari  â’i  werthfawrocaf  waed. 

0 ! ’r  golygfeydd  gylchogylch  oecld  ar  daen ; 

Ac  ar  bob  tu,  O ! ’r  myrdd  drigfannau  hedd  ! 
Rhyfeddu  ’r  oeddwn  nad  oedd  yno  fedcl 
Na  cholofn  brudd  i angau,  can’s  o fycl 
Llawn  o fynwentydd  erch  y daethom  ni ; 

Ac  oeddwn  wedi  ymarfer  cymaint  mwy 
A meddwl  am  y pridd,  a chrwydro  dan 
Gysgodau  oer  y glyn  mewn  efryd  dwys, 

Fel  braidd  y meiddiwn  ddychymygu  fod 
Un  byd  heb  fynwent,  na  gobeithio  cyrraedd 
Bro  lle  na  chyfaddefìr  rhwysg  y becld. 

Dywedodd  wrthyf,  a dywediad  òedd 
A wnaeth  fy  nef  yn  gan  mil  mwy  nefolaidd, 

Ac  ar  fodolaeth  am  y cyntaf  dro 
A seliodd  ddymunoldeb, — “ Byd  rhy  uchel 

1 saethau  angau  yw  y nef,  rhy  glaer 

I’r  nos  dragwyddol  hudda  ’r  fynwent  drom, 

A mil  rhy  clanbaid  i’w  cliysgodion  prudd. 

Y Bywyd  yw  ein  Pentywysog  ni, 

Yr  hwn  â gair  sy  ’n  anfarwoli  bydoedd, 

Tad  Tragwyddoldeb  ei  fawreddog  enw, 

A thragwydcloldeb  ei  breswjdfa  deg. 

Teyrnasa  ’n  frenin,  ie,  ar  frenin  braw, 

A’i  droecl  ar  wddf  y creulawn.  Ganddo  Ef 


638 


GWAITH  ISLWYN. 


Mae  agoriadau  uffern  ddofn  ei  hun, 

A phan  y myn  dadgloa  hi,  gan  ollwng 

Y carcharorion  o’u  cadwynau  ’n  rhycld, 

Afrifed  lu,  yn  anllygredig  mwy. 

Mae  adgyfodiad  yn  ei  ffafr,  a bedd 
Heb  obaith  adgyfodiad  yn  ei  wg.” 

A!  byd  heb  fedd,  heb  siomiant,  a heb  boen, 
Drychfeddwl  droai  unrhyw  fyd  yn  nefoedd! 

Gan  edrych  arni  hi,  f’anwylyd  hoff, 

Angyles  deg  yn  awr,  heb  ar  ei  hael 
Farwoldeb  mwy,  ymaflwn  yn  ei  llaw 
A oedd  mor  wyn  nes  y buasai  ’r  lili 
Yn  cywilyddio,  ac  yn  galw  ei  hun 
Yn  aflan,  gan  ogwyddo  tua  ’r  lli 
I geisio  dagrau  i wylo  am  fwy  purdeb. 

Ymaflwn  yn  ei  llaw,  fy  hun  yn  angel, 

A’m  gwedd,  a’m  cân,  a’m  geiriau  yn  angylaidd  oll, 
Ac  wedi  llanw  ein  phiolau  aur 

0 afon  bur  y bywyd — dafn  o’r  hon 
Pe  ei  dyhidlid  ar  y dyfnaf  fedd 
Ysgydwai  ’r  fan  â nerthoedd  anfarwoldeb, — 
Cydlawenhaem  â gorfoledd  mwy 

Na  ’r  hwn  a chwyddai  fron  yr  addfwyn  dad, 

Pan  orchymynnai  y pasgedig  lo, 

Y fodrwy,  a’r  newyddaf  oreu  wisg, 

1 roesaw  yr  afradlon  tua  thref, 

A selio  ’i  adgyfodiad  â gorfoledd. 

Mil  mwy  na  ’r  llondra  a orlanwai  ’r  llys 
Pan,  liwyr  y dydd,  wrth  ddychwel  dros  y parc 
A ledai  ’n  wyrddni  pur  o flaen  y palas, 

Y synnid  y ffyddlonach  frawd  gan  sain 
Yr  uchel  ddawns,  a’r  wybr  oll  o gylch 
Yn  darstain  gan  gynghanedd,  a’r  awelon 
O’u  hystafelloedd  fry  yn  gwrando  ’n  syn 
Heb  nerth  i gychwyn  i’w  difrodawl  hynt, 

011  wedi  eu  tyneru  gan  y swyn, 

Eu  gwyllted  wedi  ymdoddi  yn  fwyneidd-dra, 

A’u  penderfyniad — bod  yn  ddistaw  mwy, 
Oddieithr  rhoi  i’r  gyngan  ambell  chwydd, 

A cliludo  ’mhellach  y beroriaeth  hedd 
Ersynnu  ereill  a’i  phereidd-dra  hi, 

A chreu  trwy  ’r  ddaear  a’r  wybrennau  draw 
Un  cyffredinol  deimlad  o edmygedd ; 

Mil  mwy  na  ’r  mwyniant  a orlanwai  fron 


FY  MREÜDDWYD. 


639 


Y patriarch  hybarch,  h)7d  orlifiant,  pan 
Yng  Ngosen  deg,  y gwelai  o’r  teyrn  gerbyd 
Yn  disgyn  briflywiawdwr  bro  yr  Aifft, 

Ac  ar  ei  wddf  yr  wylai  londra  ’n  lli 
Wrth  adwaen  a chofleidio  ynddo  fab, — 
Cydlawenhaem  â llawenydd  mwy, 

A mwy  llawenydd  nag  a deimlem  pan 

Y cyfarfuom  am  y cyntaf  dro 

A’r  lan  y môr,  a’r  tonnau  oll  yn  fud, 

Yn  ofni  treiglo  ’n  drystfawr  tua  ’r  traeth 
Rhag  aflonyddu  ein  cyfeillach  bêr, 

A pheri  ini  flinder,  pan  yr  oeddym 
Yn  dechreu  talu  rhan  o’n  teyrnged  fawr 
I gariad.  deyrn  hawddgaraf,  a phan  oedd 
Dy  saethau,  serch,  yn  glynu  yn  ein  mynwes, 
A’u  blaenau  y pryd  hynny  oll  yn  falm, 

A rhyw  felusdra  ym  mhob  archoll  ddofn, 
Pob  archoll  yn  rhy  ddofn  i’w  dileu, 

Pan  deimlem  fyrlymiadau  ’r  ffynnon  lawn 
O gariad  pur  o fewn  ein  mynwes, — ffynnon 
A darddai  allan  a chyflawnder  mwy 
Gan  orddylifo  beunydd,  wedi  hyn; 

A phan  y teimlem  ein  calonnau  ieuainc, 

Ein  hewyllysiau,  a’n  gobeithion  oll, 

Yn  llwyr  ymwadu  â phob  personolaeth, 

Gan  wrthod  ymfodoli  ar  wahan — 

Un  enw,  un  galon,  un  ewyllys  mwy ; 

Pan  deimlem  gyntaf  aurlinynnau  serch 
Yn  ffurfio  rhyngom  y tragwyddol  undeb 
Nad  elli  di,  O amser,  ei  wanhau, 

Na  thi,  O fedd,  ei  dorri  fyth,  tydi 
Sy  ’n  torri  cytundebau  ’r  byd  o’r  bron, 

Gan  ddryllio  pennaf  gyfamodau  dyn. 

Llawenydd  oedd,  anfarwol,  a di-drai. 

O ! mor  wahanol  i’r  gorfoledd  gynt 
A fyrlewyrchai  fel  y fellten  chwim 
Gan  ffoi,  a chadarnhau  breniniaeth  nos ! 

Mor  felus  ein  bodolaeth  mwy  ! ac  0! 

Mor  hawddgar,  Anfarwoldeb,  oeddit  ti, 
Diddymdra  yn  erchyllach  nac  erioed, 
Melusdra  pur,  heb  ddafn  o chwerwder  oedd, 
Heb  siomiant,  tragwyddoldeb  o fwynhad, 

A heb  ochenaid,  tôn  a chwyddid  fyth 
Gan  saint  ac  archangylion  yn  gytun. 


040 


GWAITH  ISLWYN. 


Cydlawenhau  yr  oeddym  fod  ein  rhan 
A’n  hetifeddiaeth  yn  yr  hapns  fyd, 

Byd  hapus  anfarwolion,  lle  ni  chwyth 
Un  awel  oer  i wywo  blodau  hedd, 

Lle  na  adwaenir  ond  un  tymor  teg, 

Un  gogoneddus  Haf,  a Duw  yn  Haul 
I’w  dragwyddoli  â gwawl  ei  bresenoldeb, 

A lle  ni’th  enwir  di,  O Frenin  braw, 

Ond  fel  gormeswr  gorchfygedig — ti ! 

A greulawn  ddrylliaist  y llinynnau  aur 
Gylyment  ein  calonnau  ni  ynghyd, 

Gan  anfon  un  i’r  fynwent  yn  ei  blodau, 

A chladdu  ’r  llall  mewn  tristwch  cyn  ei  farw. 


Tra  chwarddai  mewn  gorlondeb  ar  ein  hael 
Un  o brydferthaf  wenau  anfarwolion, 
Arllwysem  ein  llawenydd  gorlifeiriol, 

A hoeddi  wnaem  ein  goruchafìaeth  lawn, 
Mewn  cân  a dynnai  sylw  ’r  engyl  fry 
Pan  dan  gysgodion  teg  y bywiol  bren 
Gwleddent  ar  oludoedd  anfarwoldeb. 

Cân  oedd  am  oruchafiaeth  ar  y bedd, 

A buddugoliaeth  oedd  yr  acen  fwyn 
A seiniwn  ym  mherffeithrwydd  lloniant,  pan 
Ddadglodd  y wawr  fy  amrant,  ac  y ffodd 
Fy  nef  a’m  holl  ddedwyddwch  gy da  ’r  nos. 


Y WENYNEN. 

TYHWNG  melfodrwyau  y Wenynen  lon 
Eheda  draw  yn  llawen  heibio  ’r  llys 
Gan  ddwyn  ystôr  aml  flodyn  gyda  hi. 

Pan  rodiwn  fore  heddyw  dros  y parc, 

I yfed  iechyd-roddawl  rin  y chwa, 

Hi  ddeuai  heibio  gydag  awel  dydd, 

Mor  llon  â’ r wawr,  a’i  bryd  ar  gasglu  mêl. 
Diwydrwydd  oedd  ei  si,  a’i  hagwedd  oll 
Gweithgarwch  wedi  ymgorffoli  oedd, 

Mor  foreu,  ac  mor  fywiog  ar  ei  thaith. 
Gerllaw  agorai  rhosyn  teg  ei  fynwes 
I wên  y wawr,  a balm  y bore  wlith, 


Y WENYNEN. 


64Ì 


Gorffwj^sai  arno  ’n  llon,  a rhwng  ei  ddail 
Ymguddiai  nes  ymsuddo  yn  ei  fêl. 

Rhyfeddu  ’r  oeddwn  na  fuasai  hi 
Yn  sylwi  fel  fy  hun&n  ar  ei  liw 
A oedd  mor  deg  nes  gwridai  ’r  wawr  o gwilydd 
Weld  blodyn  tlawd  yn  gwisgo  tecach  ael, 

Ac  ar  y ddaear  berl  na  fedd  y nef. 

Disgwyliwn  iddi  sefyll,  oll  yn  syn, 

I syllu  ar  ei  harddwch,  a thrachefn 
I syllu,  a thrachefn  gan  deced  oedd, 

A’i  si  yn  ddistaw  gan  edmygedd  mwy ; 

Ond  hi  ni  thremiai  ar  ei  ddengar  wrid, 

A’i  wawr,  er  hardded  oedd,  ni  thynnai  ’i  sylw. 

A dwedwn,  tra  y nofiai  drwy  y mêl, — 

“ Wenynen  fach,  wyt  ddoethach  na  mytì.” 

Drachefn  aethum  allan  y prydnawn, 

Brydnawn  drachefn  cyfarfyddais  hi 
Yn  casglu  ’r  diliau  mêl,  dan  lawenhau. 

A thybiais  fod  y blodau  heirdd  ynghyd 
Wrth  agor  eu  mêl-fronnau  iddi  hi, 

Yn  dwedyd, — Boddlawn  ŷm,  wenynen  fach, 

I ti  ymguddio  rhwng  ein  tlysion  ddail 
A gwledda  yno,  herwydd  gado  ’r  wyt 
Ein  harddwch,  nod  ein  hymffrost,  heb  ei  gy ffwrdd ; 
Nid  fel  y chwa  sydd  yn  anrheithio  ’n  gwrid, 

Gan  ddwyn  ein  gwawr,  a chyda  ’n  gwawr,  ein  holl.” 


Ac  wele  hi  yn  gorffen  gyda  ’r  dydd, 

Fel  y dechreuodd  gy da  ’r  dydd,  ei  thaith. 
Yn  llawen  mewn  mwynhad  prysura  adref 
I gyfoethogi  ei  thrysorfa  fêl. 

A dwedaf, — “ O na  bawn,  wenynen  fach, 
Ar  derfyn  pob  diwrnod  fel  tycli 
Yn  ddedwycld  ac  yn  llon,  dan  lawenhau 
Wrth  nesu  tua  ’m  cartref  gyda  ’r  nos. 
Brydnawn,  pan  eilw  y tywyllwch  uthr 
Ei  fyddin  o gymylau  fry  i’r  wybr 
ì amgylchynnu  gorsedd  nos  â braw, 

O,  na  bawn  ymwybodol  fel  tydi 
Fod  diben  fy  modolaeth  wedi  ’i  gyrraedd, 
A gwaith  y dydd,  oll,  gyda  ’r  dydd,  ar  ben. 
Anaml  y byddaf  fi  yn  foddlawn  pan 
Yn  dychwel  tua  ’m  bwth ; anamlach  fyth 
2 s 


642 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  gorfoleddu  ’n  uchel  fel  tydi ; 

A mwy  anaml  drachefn  yn  gyfoethog. 

Nid  ofni  di  y gauaf  llym  pan  ddaw, 

Y gauaf  llym  sy  ?n  peri  i bawb  ofni. 

Diwydrwydd  dry  yn  haf  dy  auaf  di, 

A’i  noethni  enbyd  yn  gynhesrwydd  pur. 

Pan  gwyna  ’r  dryw,  o dan  yr  awel  lem, 

Hyd  awr  machludiad,  am  ychydig  fara, 

0 drothwy  i drothwy,  yn  gardotyn  llwin, 

A phawb  yn  ddisylw,  a’u  calonnau  ’n  oer, 

Oer  fel  y gauaf — delw  oerni  ei  hun, 

Tydi  wyt  ddedwydd  yn  dy  gartref  clyd, 

A brasder  haf  lifeiria  ar  dy  alwad. 

Wyt  beríFaith  anibynnol  ar  y byd, 

Heb  angen  camu  dros  dy  drothwy  fêl 

1 ofyn  am  elusen  gan  gymydog. 

A gwenu  ’r  ydwyt  o’th  ystorfa  fras 
Ar  bob  diogyn  heibio  ddêl  ar  grwydr 
I geisio  gan  y gauaf  y digonedd 
Na  lif  ond  o gostrelau  aur  yr  haf. 

A gartref  mae  dy  gyfoeth  oll  yng  nghadw, 

Dy  hunan  yn  ei  wylio  a’i  fwynhau ; 

Heb  ar  wasgarfa  un  o’r  diliau  aur, 

Nac  ar  anturiaeth  ddafn  o’th  gy flawnder. 

Rhwng  melfodrwyau  fíl,  ehed  ! ehed  ! 

Wenynen  fach,  wyt  ddoethach  na  myfi  ; 

A’th  efelychu  fydd  fy  ymgais  mwy. 

Ni  ’m  twyllir  fyth  gan  ymddanghosiad  teg, 

Ond  gyda  thi  y galon  brofaf  bellach, 

A rhoddaf  i’r  egwyddor  fy  holl  sylw. 

A threuliaf  haf  fy  amser,  a’m  holl  nod 
I gasglu  golud  erbyn  tlotach  awr, 

A chnwd  toreithfawr  o rinweddau  da 
A grasau  gwell,  nes  llonni  gauaf  du 
Y bedd  ei  hun,  ac  fel  y byddo  mwy 
I mi  yn  haf  o obaith  ac  o hedd ; 

A thragwyddoldeb  yn  ymagor  draw 
Yn  olygfaoedd  o ogoniant  pur. 

A gwobrau  dy  ddiwydrwydd  yn  hongian  oll  o’th  gylcli 
Rhwng  dy  fodrwyau  heirdd  ehed  ! elìed  ! 

Ac  wrth  ehedeg,  llawen  bydd  fy  mod 
Yn  ddisgybl  i ti,  wenynen  fach. 


Y BARDD. 


643 


Y BARDD. 


'C'  I wisg  oedd  seml  fel  ei  Awen  gu, 

-L-'  A gostyngeiddrwydd  oedd  ei  uchaf  fri. 
Gwrthodai  ’r  byd,  ac  ymryddhâi  o’i  swyn, 
Gan  gynnal  beunydd  ei  gymdeithas  fwyn 
Uwchlaw,  â’r  lloer;  islaw,  â’r  edn  sydd 
A’i  delyn  fach  yn  llonni  temlau  ’r  gwŷdd. 


Ei  enaid  swynid  i addolgar  dymer 
Gan  lais  peroriaeth  a’i  hudoliaeth  gu, 

I chwyddo  cerdd  y cerub  gôr  mwyneiddber 
Dyrchafai,  gyda  ’r  dôn,  i’r  wynfa  fry, 

Lle  chwytha  sereiff  eu  tragwyddol  offer 
Nes  llanw  tragwyddoldeb  â phereidd-der. 

Ar  ael  y bryn  pan  gy da  ’r  cwmwl  gwibiai, 

A’r  wawr  yn  euro  bron  y dwyrain  draw ; 

O!  pwy  ddarlunia  y llawenydd  deimlai, 

Yr  hedd  anfarwol  brofai,  pan  gerllaw, 

Y brysiai  heibio  awel  fwyn  dan  ganu, 

Adeiniog  gôr  o’i  mewn  yn  per  delori. 

Ar  odreu  ’r  waun,  o flaen  ei  dŷ  ymledai, 

0 flaen  ei  dŷ  yn  wastad  ac  yn  wyrdd, 
Afonig  deg,  ond  wylaidd,  ymddolennai, 

A’r  awel  bêr,  ag  ysbail  gerddi  fyrdd, 

Yn  chwarau  ar  ei  glannau  paradwysaidd, 

Ei  cherdd  yn  llon,  a’i  hanadl  fyth  yn  falmaidd. 

Ni  welwyd  yn  ariannu  mynwes  dyfFryn, 

Yr  haul  ei  hun  ni  welodd  loewach  lli; 

Yr  haul,  a wel  o ddwyrain  i orllewin, 

Ni  welodd  afon  fwry  ei  rhad  na  hi. 

A’r  lloer  a wenai  pan  y gwelai  ’i  darlun 
Yn  crynu  ar  y lli,  yn  brudd  gyferbyn. 

Gw^asgarai  ei  brashaol  ddiferynau 

1 bob  blodeuyn  a wylai  ar  ei  glan, 

Pob  tlawd  flodeuyn  gan  syched  a alarai, 

A’i  ddyfrig  yn  wywedig  ac  yn  wan. 
Danfonai  aml  risialaidd  wydraid  ato, 

Nes  defFro  ’i  wên  drachefn,  a’i  acìfywio. 


.644 


GWAITH  ISLWYN 


A’r  rhosyn  yn  ei  wisg  o ruddwawr  berlau, 

A’i  wedd  i'renhinol  yn  urddasu  ’r  lli, 

Ymwelai  gy da  ’r  wawr,  a’i  chrisial  donnau 
Wrth  olchi  ’r  glannau,  yn  edmygu  ’i  fi  i, 

A brysiai  ffwrdd,  yn  eofn  rhwng  y creigiau, 

Gan  siarad  am  ei  l)uw,  y Môr!  a’i  cheraint  hofF,  y tonnau. 

Amgaerid  ei  breswylfa  hyd  y nefoedd 
A beilch  fynyddoedd,  muriau  natur  gref; 

I’w  huchaf  frig  yn  gy nnes  gan  goedwigoedd, 

Eu  hunig  wisgoedd,  llwyr  amgaerent  ef. 

A dysgent  iddo,  fry  o’u  huchelfaoedd 
I ddiystyrru  ’r  byd,  a cheisio  ’r  nefoedd. 

Pan  wenai  gwanwyn  er  eu  bannau  oerion, 

A’i  gwenau  yn  cynhesu  ’u  hoeraf  fan, 

Pan  ad-ddefFroai  ’i  chwyth  y coedydd  meirwon, 

Gan  archu  ’r  bywyd  tirf  o’r  gwraidd  i’r  lan 
I’r  uchaf  frig  i’w  guddio  mewn  gwyrddlesni, 

I adgryfhau  y cangau,  a’u  cysgodi 

Rhag  gwg  y gauaf  du,  sydd,  er  yn  marw,  yn  gwgu  ; 

A phan  ym  myrdd  o lwyni  ar  lechweddau 
Y beilchion  fryniau,  y defFroai  ’r  gân 
Mor  bêr  a swynol  nes  ymgrymai  ’r  bannau 
O’u  gwawl-orseddau  yn  yr  wybren  lân 
I wrando,  nes  i’w  celltaidd  fron  hiraethu 
Am  lais  i chwyddo  ’r  nefol  gerdd,  neu  dant  i’w  hefelychu 
Ac  uwch  eu  wybrol  uchder  hwy  tua  ’r  haul  i’w  har- 
ddyrchafu; 

Pan  dorrai  hun,  gauafol  hun  y llysiau, 

Gan  hongian  ar  ganghennau  ’r  berllan  flydd 
Aml  swp  blodeuog,  oll  yn  addo  fFrwythau 
A thymor  llawnach  a disgleiriach  dydd, 

Dy  ddydd  disgleiriach  di,  0 haf!  a’th  dymor, 

Pan  gân  y ddôl,  pan  chwardd  y bryn,  a thi  ’n  blaenori  ’r 
cydgor ; 

Pan  cyngherdd  ei  hadeiniog  delynorion 
Yn  llanw  ’r  wigfa  ag  addoliad  glân, 

Gan  agor  llygaid  teg  y blodau  tlodion 

Tra  ’n  cysgu  ar  gìustog  oer  yr  eira  mân, — 

O!  pwy  ddarlunia  hedd  y bardd,  tra  Anian 
Yn  rhoi  o’i  breichiau  ei  hoffusaf  faban, 

Y ddaear  lom,  i’w  mamaeth  deg,  y gwanwyn 
I’w  gwisgo  a’i  mynwesu  fel  ei  phlentyn? 


Y BARDD. 


645 


A phan  y deuai  ’r  haf  o lys  yr  huan, 

Yr  huan  sydd  yn  fythol  haf  ei  hun, 

O’i  oleuedig  lys  pan  droai  allan 

Ei  drem  yn  eirian,  angerddolaf  gun, 

Pan  ífoai  ’r  gwanwyn  rhag  ei  wyneb  tanllyd, 

Gan  roi  i fyny  ’r  byd  fel  llencyn  harddbryd 
I’w  arolygaeth  ef,  ragorach  athro, 

I ddwyn  ei  ddoniau  allan  a’i  berfFeithio, 

Addfedu  ’i  rawn,  a thynnu  ’i  rin  o hono; 

Pan  dan  ei  wres  angerddol  digalonnai 
Yr  afon  loew  wrth  chwilio  am  yr  aig, 

A phan  rhag  llid  ei  belydr  tân  ymguddiai 
Dan  nawdd  y goedwig  neu  ’r  grogedig  graig, 
Hyd  nos,  pan  ail-ddechreuai  ’i  phererindod, 

Yn  llaw  y lloer,  a’i  bron  yn  oer  i’w  gwaelod, 

Y lloer,  ei  hun  sy  yn  wylo  am  ei  phriod, — 

0!  pwy  ddarlunia  hedd  y bardd,  pan  felly 
Dilennai  Anian  ei  thrydanbaid  wedd? 

0!  pwy  ddarlunia  ’i  londer,  pan  i fyny 

Esgynnai  ’r  haul  yn  rhwysgfawr  tua  ’i  sedd, 

Ac  yn  ei  gerbyd  gydag  ef  yn  esgyn 

Y dydd,  sydd  gydag  ef  yn  codi  ac  yn  disgyn  ? 

Rhwng  rhyfeddodau  teg  y bore  ddydd, 

Y bore  ddydd  sydd  ol  1 yn  rhyfeddodau, 

Ei  anadl  yn  iachau  y galon  wan 

Sy  ’n  gwywo  dan  awelon  gorthrymderau; 

A’i  gorau  yn  addoli  ar  y brig, 

Gan  ddeffro,  ’i  addoli  ’r  wig  a’i  blodau, 

Nes  troi  yn  deml  i Dduw  bob  llannerch  werdd, 
Pob  teimlad  pur  i Dduw,  i Dduw  bob  cerdd, — 

O ! pwy  all  grwydro  rhwng  ei  geinion  llon 
Heb  deimlo  ’i  fron  yn  llanw  gan  hyfryddwch, 
A thros  yr  ymyl  yn  ymchwyddo  ’n  fawl 
I Dduw,  yn  gân  ddi-dawl  o ddiolchgarwch  ? 
Dihunwch,  feirddion,  gyda  ’r  bore  ddydd, 

Fel  beirdd  y gwŷdd,  y pluog  feirdd,  dihunwch. 
Ddeffroes  deg  y bydoedd,  effro  byddwyf 
Pan  elwi  di,  a chyda  thi  y dringwyf 

Y bryn  ar  d’  alwad,  i addoli  yno, 

I weld  y nos  yn  gadaw  ’r  nef  dan  wylo, 

Yn  gadaw  ’r  nef,  fel  Adda  ’r  ardd  yn  gado 
Ac  i ganu  am  y dydd,  nes  yn  yr  haul  y delo. 


GWAITH  ISLWYN. 


646 


Ar  ol  i’r  wawr,  ar  íloedd  yr  huan,  gychwyn 
Ei  hun  yn  effro  i ddeffroi  y byd, 

A gosgordd  aur  o belydr  nef  yn  canlyn, 

Ac  ar  ei  grudd  yn  chwarau  ’r  tecaf  wrid, 

0!  ’r  fath  berlewyg  drwy  ei  fynwes  deimlai 

Y bardd,  pan  gycla  hi  dros  fryn  a dôl  y crwydrai. 

Rhoes  natur  lygad  angel  i Arlwynor, 

Nes  gwelai  natur  yn  angylaidd  oll, 

Rhyw  fendith  ymhob  hin,  ac  ymhob  tymor 
Gyflawniad  o gyfundrefn  fawr  ddi-goll. 

Mawrygai  ’r  haul,  nid  am  ei  orddisgleirdeb, 

Ond  am  ei  fod  o Dduw  yn  danbaid  ardeb. 

Edrychai  tua  ’r  bryniau  addurnedig 
A choronedig  ag  ysblander  dydd, 

Eu  seiliau  yn  y creig  yn  garcharedig, 

Mor  ansyfledig  yn  y dyfnder  cudd, — 

Edrychai  arnynt  oll  fel  arwydclluniau 

0 allu  ymherodraeth  Duw,  a bythol  rym  ei  eiriau. 

Y Duw  sydd  a’i  lywedraeth  yn  ymestyn 

Dros  fycloedd  fìloedd,  a thrwy  oesoedd  fyrdd, 

0!  pwy  gynhwysa  ’i  feddwl  ef!  Pa  linyn 
Fesura  ei  amcanion,  blymia  ’i  ffyrdcl, 

Ei  ffyrdd  sy  ’n  anchwiliadwy  fel  ei  hunan, 

Nes  rhydcl  efe  o hono  ’i  hun  wawl  eglurhaol  allan  ? 

Pan  lenna  niwl  yr  huan,  pwy  a ddywed 
Yr  wyla  anian  mwyach  byth  dan  len? 

Ti  ’r  Dwyfol  Haul ! na  fydclwyf  mor  wargaled 
A galw  ’n  gwmwl  ar  dy  orsedd  wen 
Bob  goruchwyliaeth  lem  a chwytho  droswyf. 

Fy  Nuw!  gwna  fì  yn  foddlawn,  nes  atat  fry  y delwyf. 

Dysgasai  ’r  bardd  ar  dymor  teg  ieuenctyd, 

Nid  yw  ieuenctyd  yn  aml  yn  dysgu  hyn, 

Pa  fodd  i dclwyn  yn  esmwyth  feicliiau  adfyd, 

Pa  fodcl  i ysgafnhau  aml  groesau  ’r  glyn. 

Yn  forau  cymylodd  seren  ffawd;  yn  forau 

Y dysgodd  yntau  wenu  dan  gy mylau. 

1 uchelfeydd  dadgucldiad  aml  y dringai, 

Efengyl  iddo  roes  yr  aden  gref, 

Y ddaear  yn  y dyfnder  pell  ddifiannai 
Y ser  ni  welai,  ’r  oedd  yr  oll  yn  nef, 

Yn  nef  mewn  gobaith  llawn,  nef  mewn  disgwyliad; 

Ei  etifecldiaeth  liardd  mewn  rhagwelediad. 


Y BAÜDD. 


647 


Oddiyno  ’n  deg  cydmarai  ’r  byd  ac  amser, 

A nefoedd,  tragwyddoldeb,  barn,  a Duw, 

Cydmarai  fôr  o lid,  â dafn  o londer, 

Tragwyddol  farw,  â thragwyddol  fyw, 

Gan  benderfynu  ’n  llwyr  o du  ’r  dyfodol 
Ymddygai  fel  yng  ngwyddfod  Duw,  ar  drothwy  ’r  byd 
tragwyddol. 

Yn  fynych  pan  yn  crymu  dan  flinderau 
A olchent  fel  llifeiriaint  dros  ei  ben, 

Edrychai  ar  gysylltiad  amgylchiadau 

Y ddaear  hon,  â rhai  y nefoedd  wen. 

“Yr  un  Rheolwr  acw  sy  ’n  teyrnasu,” 

Dywedai  gan  gyfeirio  uwch  yr  haul, 

“ Yr  un  eangfawr  drefn  sy  ’n  gweithredu, 

Os  drwg  y cyntaf  fyd,  bydd  dda  yr  ail ; 

Mae  gwobr  bywyd  oll  tu  hwnt  i angau, 

Tu  hwnt  i angau  mae  fy  ngwobr  i ; 

Er  amled  yma  yw  fy  ngorthrymderau, 

Bydd  lawer  amlach  fy  mwynderau  fry. 

Yn  dawel  bellach,  fry  y mae  fy  nghalon, 

Fy  Nghanan  deg,  fy  etifeddiaeth  wiw ; 

Fy  mrodyr  fry,  a fry  fy  holl  gy feillion, 

Yn  dawel  bellach  ! fry  y mae  fy  Nuw.” 

Fel  hyn  y canai ; cân  gorfoledd  ydoedd  ; 

Fel  morwr  ar  y llif  yn  cofìo  ’i  wlad 
Nes  ebargofio  ’r  don,  a swyno  ’r  gwyntoedd 
011  i ddistawrwydd  byr  â’ i odl  fad  ; 

Fel  angel  ar  hir  grwydr  yn  cofio  ’r  nefoedd 
Tra  ’n  olrhain  ser-balasoedd  pell  ei  Dad, 

Wrth  weld  y nef  o bell,  fel  hyn  y canai, 

Ac  yn  y gân  y nef  yn  agos  deimlai. 

Pan  na  fo  llygad  yn  agored  isod, 

Y ser  ddisgleiriant  ar  orseddau  ’r  gwawl ; 

A’u  corau  glwys  o engyl  ganant  uchod 

Pan  bydoedd  fyrdd  yn  fyddar,  odlau  mawl ; 

A’r  rhaiadr,  rhwng  y bryniau  pell  yn  chwysu, 

Ddisblea  ’i  rwysg  a’i  ryferthwyol  allu, 

Pan  nad  oes  ond  y creigiau  hurt  a’r  cwmwl  tlawd  yn  syllü. 

Y môr  dan  chwyddo  eilw  ei  gedyrn  luoedd 
O’u  gwersyllfeydd  islaw  ’r  ryfelgar  don, 

I fyny  geilw  eu  difrodawl  nerthoedd, 

I floeddio  “ I’r  gad,”  a chwareu  ger  ei  fron, 


648 


GWAITH  ISLWYN. 


Pan  nad  oes  draeth  i weled  a rhyfeddu, 

Na  phlaned  i fawrhau  i’r  ser  ei  allu, 

Dim  ond  y gwyntoedd  byrbwyll  yn  rhodresu, 

A’r  nos  ar  fron  y llydan  fôr  yn  cysgu, 

Heb  don  yn  ddigon  croch  i’w  deffro  a’i  haflonyddu. 

Arlwynor,  pan  yn  canu,  fyth  ni  holai 

Pwy  a’i  mawrygai,  pwy  ganmolai  ’r  gerdd. 

Ei  lais  yn  bêr  a gljrwid  pan  na  fyddai 

Gerllaw  ond  awel  dlawd  drwy  ’r  goedwig  werdd 
O flaen  y curwlaw  ’n  fíoi,  ac  wrth  bob  ogof 
Yn  bloeddio  “ Noddfa  !”  fod  y gwlaw  yn  wallgof. 

Mae  ’n  rhaid  i ser  ddisgleirio.  Seren  ydoedd 
Arlwynor  a’i  disgleirder  ynddi  ’i  hun  ; 

Tywynnai  nes  goleuo  ’r  holì  amgylchoedd 
Pan  na  fai  i’w  mawrhau,  edmygwr  un. 

Pe  cysgai  ’r  byd  hyd  ganol  dydd,  cyfodai 
Y wawr  fel  cynt,  a’r  haul  fel  cynt  ddilynai, 

Ac  iddo  ’i  hun  a natur  ymddisgleiriai. 

A phwy,  ag  sydd  yn  ofni  Duw,  yn  disgwyl 
Ei  wobr  a’i  fawryd  mewn  disgleiriach  rhod, 

O ! pwy,  ond  sydd  ag  hunan  iddo  ’n  anwyl, 

Na  nef  na  Duw  ’n  fwy  anwyl,  fynnai  fod 
Yn  aruthr  beth  yng  ngolwg  pìantos  amser  ? 

Yn  llyfu  ’r  byd  f'el  hyn,  fy  enaid,  fyth  na  ’th  weler. 

Arlwynor  a adwaenai  uchelfrydedd, 

Uchelfryd  am  dragwyddol  fywyd  oedd, 

Coronau  ’r  saint,  a phalmwyda  eu  hanrhydedd, 
Canmoliaeth  Duw,  ac  nid  gwerinol  floedd. 

Ni  feddai  ’r  ddaear  iddo  ddymunoldeb, 

Cyrhaeddai  ei  uchelfryd  dragwyddoldeb. 

Dan  wylo,  gyda  ’r  cwmwl  gwyn 
Fe  hoffai  wibio  dros  y bryn 
A’i  olwg  tua  thecach  byd  ! 

Flaen  llysoedd  heirdd,  dewisai  ef 
Y bryn,  agosaf  fan  i’r  nef, 

A’i  gŵyn  parhaus  am  wybr  fwy  clyd, 

A thecach  byd. 

Oddiar  ei  glogwyn  balchaf  hoffai  edrych 
Ar  deyrn  y gwawl  yn  deffro,  oll  yn  dân, 

Ei  drem  yn  fywyd  oll,  a’i  dalcen  claerwych 

Yn  t’wynnu  ’n  deg  drwy  ddôr  y dwyrain  glân  ; 


Y BAEDD. 


649 


A thwrf  olwynion  ei  ddydd-gerbyd  harddwych 
O bell  yn  llwfrhau  y nos,  gan  wasgar  llenni  ’r  entrych ; 
A delw  deg  y borau  llon 
Yn  crynnu  ar  y don, 

Gan  euro  ’i  bron. 

A hoffai  edrych  ar  y loew  afonig 

O’r  graig  orgelitaidd  yn  ymdorri  ’n  rhydd, 

Gan  ymson  am  ei  chadw  yn  gaethedig 

Gyhyd,  a threulio  ’i  dyfroedd  i wylo  am  y dydd. 

O ! hoffai  ’i  gwrando  ar  ei  gwibdaith  unig 
Yn  blino  ’r  awel  bêr,  y blodau  teg,  a’r  gwŷdd 
A daflent  oll  eu  noddawl  freichiau  drosti, 

A thaer  ofynion  am  breswylfa  ’r  weilgi, 

Lle  ’r  oedd  ei  henw  ’n  darfod,  a’i  hanes  yn  terfynu. 

Ni  chaed  y glyn  crisialaidd  heb  ei  swynion, 

Deniadau  íil  ddisgleiriant  ar  ei  li ; 

Hardd  gylch  o rôs  yn  euro  ei  odreon, 

A rhwng  eu  gwridiau,  aml  lili  gu 
Mor  deg  a santaidd  nes  y byddai  ’r  wendon 
Argyhoeddedig  o’i  gwylltineb  eon, 

Yn  llwfrhau,  gan  suddo  ’n  ol  i wylo  yn  yr  eigion. 

A theimlai  ’i  galon  ysbryd  gwrolfrydig 
Pan  welai  ’r  goedwig  dal  yn  dringo  fry  ; 

A’r  dderwen  hybarch,  gref,  ei  hun  yn  goedwig, 

A phob  gwyrdd  gang  yn  deml  i adar  lu, 

O fry  yn  syllu  ar  ei  delw  fawreddig 

A’i  chawraidd  ddarlun  yn  urddasu  ’r  lli, 

A dwedai, — “ F’  athrawes  wyt,  dderwen  fawreddog  ! 

Ac  O ! fel  tydi  na  bawn  yn  sefydlog.” 

Y greadigaeth,  deg  ei  gwawr,  oedd  iddo  ’n  gartref  clyd, 

A’i  holl  wrthrychau  fach  a mawr  yn  berthynasau  o un  fryd. 
Aelodau  ’r  un  gymdeithas  hardd, 

A hwy  cymunai  megis  bardd. 

Ymlonni  ’r  oedd  pan  ddelai  Mai, 

Dan  wrido  ’n  deg,  a llawenhau 
I euro  bron  y lannerch  dlos, 

A gwlawio  ei  hawddgaraf  rôs, 

A gwisgo  natur  yn  ei  mantell  werdd, 

A deffro  swyn  y goedwig,  sain  y gerdd 
Pan  dawdd  ireidd-dra  rew  y gro, 

A phan  amranta  dros  y fro 
Y gwlithog  emau,  ail  i ser, 

A’u  llygaid  yn  fwyneidd-dra  per. 


650 


GWAITH  ISLWYX. 


Pan  ymddanghosai  ’r  lleuad  dlos  ar  fron  yr  wybren  dawel  fry, 
Yn  drist,  er  yn  frenines  nef  a’r  nos,  fel  tyner  frawd  cysurai  hi, 
A’i  wên  a sychai  ’r  deigryn  prudd 
Gymylai  ei  mwyneiddiaf  rudd. 

Pan  dros  y gorllewinol  gaer 
Disgynnai  ’r  dydd-lywiawdwr  claer, 

A phan  y cauai  ’i  lygaid  llon 
Rhwng  gwyrddwawr  gauadlenni  ’r  don, 

Arlwynor  o’i  arsyllfa  fry 
A wyliai  ei  chyfodiad  hi, 

A fry  anadlai  odl  bêr 

I’w  chyfarch,  gyda  thorf  o ser. 

“ O leuad  dlos, 

Deg  fanon  nos, 

Rhwng  ser  yn  orseddedig  fry, 

Addolgar  fydoedd  ar  bob  tu, 

Anfeidrol  gôr  yn  llawenhau, 

O,  pam  yr  wyli  di? 

O,  pam  yr  wyli  i drist-hau 
Y côr  seraffig  fry? 

“ Deg  loer,  paid  a galaru  ; 

O paid  ; rhy  gannaid,  rhy  gu 
Ydyw  ’th  ael  di,  a’th  olau, 

0 flaen  nef  i’w  haflunhau. 

Soddi,  ymguddi  o’m  gŵydd 
Yn  nagrau  dy  unigrwydd. 

“ Yng  ngrym  eu  cariad  atat  ti 
Disgynna  ’r  ser  o’u  nennau  fry, 

1 orfoleddu  yn  dy  wawl, 

Mawrygu  ’th  wedd,  a chathlu  ’th  fawl. 

Bydd  lawen,  leuad,  gyda  hwy, 

Ac  una  yn  eu  hanthem  mwy. 

“ Ond  gweddus  ifc,  ymddifad  lom 
Y deigryn  llawn,  y galon  drom. 

“A  ! gwelaf  nad  yw  ’r  bydoedd  fry 
Heb  alaeth,  fwy  ’n  daear  ni, 

Mae  rhai  yn  wylo  heblaw  dyn. 

Cymylir  disglaer  ael  y ser, 

Ac  wylant  ar  eu  thronau  ter, 

Fod  gweddw  athrist,  welw  ei  llun, 

Yn  crwydro  drwy  y nef  ei  hun, 

A’r  llusern  arian  yn  ei  llaw 


Y BARDD. 


651 


Yn  chwilio  conglau  nefoedd  draw 
Am  wrthrych  ei  ffyddlondeb  cun, 

Yn  brudd,  ac  wrthi  ei  hun.” 

Un  borau  llon,  tra  nofiai  ’r  awel  beraidd 
Fry  drosto  ar  arianwawr  lif  y dydd, 

A’i  hanadl  gan  aroglau  fil  yn  falmaidd 

Arlwynor  drwy  ei  ardd  ymgrwydrai  ’n  brudd ; 

Fel  cwmwl  dros  ei  wedd  ymdaenai  prudd-der, 

Ac  nid  oedd  yn  ei  lygad  belydryn  o siriolder. 

Y blodau  oll  o gy lch  a wenent  arno 

Gan  gydymdeimlo  'n  fwyn,  a’u  lliwiau  teg 
Ddisbleid  ger  ei  fron  ; o’u  mynwes  iddo 
Anadlent  eu  haroglau  mwyaf  chweg. 

Ond  disylw  oedd  o’u  gwahoddiadau  tawel ; 

Nid  yfai  anadl  chweg  y wawr,  na  balm  yr  awel. 

Ond  un  blodeuyn  teg,  a lon  gyfarchai 

Ei  droed,  rhwng  arwelyau  lieirdd  y lili  a’r  rhos, 

Y tecaf  ymhlith  mil,  ei  sylw  dynnai 

Tra  ’n  athrist  cerddai  drwy  ’i  baradwys  dlos. 

Edrychai  arno,  a thrachefn  edrychai, 

Ac  wedi  methu  edrych  mwy,  i wylo  ymneillduai, 

A thrwy  ei  ddeigryn  llawn — ei  lygad  mawr  ddisgleiriai, 
Fel  tanbaid  haul  drwy  wybren  wlawog  t’wynnai. 

O flodyn  teg  dy  wawr ! ” dywedai  ef  dan  wylo, 

O flodyn  per  dy  sawr ! mae  ’th  wedd  yn  awr  yn  defíro 
O dan  fy  mron,  adgofìon  prudd 
O decach  fíawd,  a gloewach  dydd. 

Adliwia  ’th  wawr,  mor  deg,  ei  hawddgar  wrid  i mi ; 

A theimlaf  drwy  dy  rogl,  mor  chweg,  felusdra  ’i  gwefus  hi. 

O,  wyla,  flodyn,  yn  y bedd 

Mae  swyn  ei  min,  mae  gwrid  ei  gwedd. 

Dy  fynwes,  lawn  o fêl,  tydi  egori  i’r  boreuddydd  hardd, 

Efelly  yr  agorai  hi  ei  chalon  lawn  o serch  i’w  bardd. 

A’m  mynwes  iddi  hi,  yr  un  mor  rad, 

Oedd  lawn  melusion  serch  a balm  mwynhad. 

Pan  wyt  fìinedig,  bronnau  ’r  rhos  egorent  i’th  gofleidio  ’n  gun  ; 
A hithau,  fy  angyles  dlos,  lonyddai  ’mron  pan  fyddwn  flin ; 

Ac  O ! mor  hapus  oedd  fy  rhan 
A’m  pwys  ar  fynwes  deg  fy  Ann ! ” 


652 


GWAITH  ISLWYN. 


“AWN  HYD  BETHLEHEM.” 

GOLLEDIG  ddyn  ! 0 ! ar  dy  rudd 

Na  weler  mwyach  ddeigryn  prudd, 
Na  digalondid  yn  dy  drem; 

Tyrd  gyda  mi,  dan  lawenhau 
A chanu  ’n  iach,  yn  iach  i wae, 

A’n  mynwes  oll  yn  hedd,  ein  dau 
0 ! awn  hyd  Bethlehem. 

Golledig  ddyn!  bydd  lawen,  bydd 
Yn  llawen  fel  yr  wyt  yn  rhydd 
O rwymau  ’r  gospedigaeth  lem. 

0 ! gwened  gobaith  ar  dy  rudd, 

O ! t’wynned  yn  dy  drem. 

Gwel  ragwawr  y tragwyddol  ddydd 
Yn  torri  uwch  rhandir  Bethlehem. 

Er  colli  y baradwys  gu 
A Duw,  a nefoedd,  gyda  hi, 

0 ! bydded  llon  dy  drem. 

Ar  ol  mae  Eden  fwy  ei  bri, 

Baradwys  Ior  ! Ac  nid  yw  bell, 

I weld  ei  haul  a’i  bywyd  hi 
O ! awn  hyd  Bethlehem. 

Am  hawl  i’r  etiíeddiaeth  well 
O ! awn  hyd  Bethlehem. 

O ! pwy  sy  ’n  wylo  dan  ei  loes  ? 

O ! pwy  sy  ’n  gruddfan  dan  ei  groes  ? 

Gan  siomiant  pwy  sy  ’n  drist  ei  drem  ? 
Fy  mrawd  }^w  ef ! Ac  awn  ein  dau 
Ynghyd,  dan  uchel  lawenhau, 

Ein  dau  hyd  Bethlehem, 

Mewn  hyder  cael  ein  llwyr  wellhau 
Ynghyd  ein  dau  hyd  Bethlehem. 

Heb  deimlo  ’n  lleddfu  min  y loes, 

Yn  ysgafnhau  trwm  bwys  y groes, 

O ! pwy  edrychodd,  pwy  a droes 
Erioed  tua  Bethlehem? 

Ni  theimla  ’r  fynwes  arall  loes, 

Ni  wel  y llygad  arall  groes — 

Y llygad  welodd  Bethlehem. 

Fry  dacw  seren  yn  neshau 
O’r  dwyrain  deg,  dan  lawenhau, 

Chwardd  gobaith  yn  ei  threm. 


YR  IESU  A WYLODD. 


653 


Ac  wele,  ceisio  Ceidwad  mae, 

Y Oeidwad  gaed  ym  Methlehem. 
Orboblog  Asia  ! danfon  di 
Dy  gynrychiolwyr  gyda  hi 
011,  tua  Bethlehem. 

Brys,  ddoethion  ! cyfarfyddwn  chwi 
I ganu,  i foli,  ym  Methlehem. 


“YR  IESU  A WYLODD.” 

IDWY?  yr  Anfeidrol!  0,  a fu  y llygaid 
A oleuasant  fil  o heuliau  cannaid 
A chreol  drem,  oll,  oll  yr  unrhyw  forau, 

A fu  eu  heurlif  hwy  ’n  eneinio  beddau! 

O beth ! a oes  mewn  dwyfol  lygaid  ddagrau  ? 

Rhaid  i’r  ddynoliaeth  wylo;  i Dduw  ei  hun 
Drist-hau  a cholli  dagrau  ar  agwedd  dyn. 

A,  collodd  fwy  na  dagrau  “yn  y cnawd;” 

Yr  oedd  y Duwdod  yn  y dyn  yn  dlawd: 

A Theyrn  y nef  ar  ddynol  dduil  yn  wawd. 

Mae  ’r  baban  bach,  cyn  gweled  dim  yn  eglur, 

Yn  wylo  ’n  fedrus.  Y mae  wylo  ’n  natur. 

Mae  ’r  hen,  ar  ol  i hwyrnos  amser  lennu 

Y ser  sy  ’n  edrych  allan  drwy  ’r  fFenestri, 

Yn  wylo  fel  o’r  blaen,  a’i  ddagrau  gloewon 
Ar  ian  y bedd  yn  drwm  eu  llif,  fel  afon 

Yn  chwyddo  gan  drymhau  gerllaw  yr  eigion. 

Disgleiriaf  eigion  fyddi,  Feddrod  du, 

Os  liifa  i’th  fron  ein  holaf  ddeigryn  ni. 

Ein  holaf  ddeigryn!  A,  ddedwyddaf  ddydd 

Y tawdd  i’r  bedd,  gan  adael  ar  ein  grudd 
Ddigwmwl  londer  i dywynnu  drwy 

Hir  ddydd  y nef,  a gwawr  na  wywa  mwy. 

A,  ddisglaer  rudd,  na  hedodd  cwmwl  drosto 
Ym  myd  y gwawl,  dan  ddagrau  oer  mae  ’n  gwywo, 
A chyn  bod  henaint  agos,  yn  heneiddio. 

Hynotaf  olwg!  mae  yr  Iesu  yn  wylo, 

A’r  nef  i gyd,  tra  ’r  engyl  yn  eneinio 

Y sêr  a’u  dagrau  i syllu  yn  dyner  arno. 

Mae  ’n  fwy  wrth  wylo  yma  na  phan  ydoedd 
Yn  galw  i fyny  dorf  o danbaid  fydoedd 


654 


GWAITH  ISLWYN. 


0 wenclid  a diddymclra,  i addurno 
Y gwagle  draw,  a bod  yn  dystion  iddo. 

Dos,  ddyn  anedwydd,  tua  ’r  bedd  dan  wylo, 

Aeth  mwy  na  dyn  o’th  flaen  trwy  ddagrau  yno. 
Distewch,  greuloniaid ! teg  i minnau  weithian 
Ar  lan  fy  medd,  glan  bedd  fy  arall  hunan, 

Waghau  y cwmwl  a orlethol  brudd-der 

Sy  ’n  pwyso  ar  y fron,  trwy  gafod  fwyn  a thyner. 

Agora  llanw  o ddagrau  f’  aeliau  heno, 

A’r  bedd  yw  ’r  traeth  11  e hoffant  dorri  arno; 

Agenog  lan,  nad  oes  un  trai  o honi, 

Na  digon,  wedi  i oesoedd  wylo,  iddi. 

Dall  yw  y llygad  nad  oes  deigryn  weithiau 
Yn  lledclfu  ’i  lewyrch,  yn  ireiddio  ’i  aeliau  ; 

Beryglus  wybren  nad  oes  gafod  ynddi, 

Na  chwmwí  fyth  mewn  prudd-der  yn  ei  llennu. 

O ! y mae  dagrau  yn  santeiddio  ’r  olwg, 

A thra  cymylo  ’r  byd  daw  ’r  nef  yn  amlwg. 

Mae  ’r  ser  yn  loewach,  tecach  yr  wybrennau 
Pan  welom  hwynt  trwy  gafod  drom  o ddagrau. 

0 ! deced  wTyt,  ti  wawr  yr  Adgyfodiad 
O lan  y bedd  pan  syllom  ar  dy  godiad, 

Olygfa  hardd!  tra  ’n  liygaid  fel  y borau 
Mewn  môr  o wlith  yn  agor  eu  hamrantau. 

O,  na  atalier  addoer  lif  fy  nagrau, 

Ni  fynnwn  lygad  sych  tra  ’n  crwydr  ym  myd  y beddau. 
Ofnadwy  gosp,  fynd  trwy  y byd  heb  w7ylo, 

A gweled  bedd  yn  agor,  heb  otídio, — 

Yn  agor  ac  yn  cau  ar  drysor  bywyd, 

011  mewn  un  dydd,  oll  rnewn  un  angladd  hefyd. 

I’r  fynwes  drom,  0,  ’r  fath  ryddhad  yw  deigryn 
Ar  ol  ei  wrthddrych  obry  i’r  bedd  yn  disgyn. 

Mor  deg,  mor  weddus  yno  yw  ei  weled 
A’i  dyner  li  yn  sennu  ’r  beddfaen  caled. 

Nid  caled  chwaith;  mae  ’n  w7ylo  mewn  distawrwydd, 

Ac  yno  saif  o’i  wrthddrych  fyth  yn  arwydd, 
feaif  fytli  i ddadgan  ei  rinw7eddau  yno 
I’r  dieithr  grwydr  yn  ei  ddagrau  heibio. 

Pan  nacl  oes  gan  y byd,  na  chais  na  chof  am  dano. 

Na  pheidiwyf  wylo,  rhag  i’r  maen  ei  hunan 
Ymdoddi  i’r  bedd,  ac  wylo  ei  íÿnor  allan. 


YR  IESU  A WYLODD. 


655 


0!  tardded  odd  y íFynnon  rhwng  f’  amrantau 
Fyth  newydd  lif  i wlitho  newydd  feddau, — 

Mae  ambell  fedd  yn  newydd  fyth,  heb  wywder  ar  ei  flodau. 

Adwaenaf  ddyn  a’i  galon  wedi  gwywo 
Wrth  yfed  anadl  oer  y bedd,  na  oínai  heno 
TJn  croes,  un  anffawd  gwaeth  na  methu  wylo. 

Heb  ddagrau,  A!  ’r  fath  angeu  fyddai  teimlo 
Ar  lan  y bedd, — y beda  sydd  fel  y blodyn 
Oleua  ’i  fron,  yn  ffres;  agored  fel  y rhosyn 
Degeiddia  ’i  rudd,  rhy  deg  i’r  fath  anghenfìl! — 

Daeth  un  ymlaen  a gwawdiai  ’i  ddeigryn  eiddil ; 

Dywedai  wrtho,  yn  y fan  distawodd, 

A’r  oll  ddywedai  oedd, — “Yr  Iesu  a wylodd.” 


“ Yr  Iesu  a wylodd.”  Iawn  ei  efelychu  ! 

Holl  ddyled  dyn  yw  gwneothur  fel  yr  Iesu. 

Ar  feddrod  cyfaill,  crefydd  bur  yw  wylo. 

Bu  dagrau  o’r  nef  ar  fedd  cyn  hyn  yn  nofio. 

Anuwiol  edrych  ar  y bedd  heb  ddagrau, 

Heb  brudd-der  yn  tywyllu  yr  amrantau. 

“Yr  Iesu  a wylodd,”  teilwng  yw  i ninnau 
A santaidd,  wedi  ’r  gafod  hon,  esmwytho  ’r  bedd  â dagrau. 

Fe  wylodd  ef,  do, — pan  drwy  ogof  angau 
Y gwelai  y ddisgieiriach  lan  yn  olau ; 

Pan  welai  ’r  beddrod  drwyddo,  a ffordd  yn  tywys 
Ymlaen  i ganol  nef  o’i  eigion  echrys ; 

Pan  welai  obry  ’r  marwol  rydlyd  ddrysau 
Yn  llamu  oddiar  eu  heyrn  golynau, 

A’r  caeth  yn  rhydd,  a bywyd  yn  goleuo 
Ei  rudd  drachefn,  a’r  bedd  vn  a<jor  iddo 
Nad  yw  yn  agor  ond  i yfed  dagrau 
A disychedu  ei  hun  â newydd  ffrydiau, 

Yn  agor  i ail-gau  ar  anrhaith  o ocheneidiau. 

“Fe  ’i  hadgyfodir,”  meddai  ef,  ac  eto 
Ar  rudd  ei  adgyfodiad  mae  yn  wylo. 

O!  y mae  un  yn  gwylio  bedd  bob  borau, 

Ac  nid  yn  gwylio  ’r  awr  a ddryllia  ’i  ddorau 
I ollwng  ei  anwylaf  o’i  ddyfnion  brudd  ororau, 

Na!  gwylio  ’r  borau  oer  yr  egyr  unwaith  eto 
I’w  dderbyn  yntau  i mewn,  a chau  am  oesoedd  arno. 


656 


GWAITH  ISLWYN. 


YR  ADGYFODIAD. 

YMDDRINGAF  i’r  wybrennau  fry  hyd  risiau  ’i  addewidion  ef, 
Teg  foreu  anfarwoldeb  sy  yn  gwawrio  dros  fynyddau  ’r  nef. 

Un  tìfagl  yw  ’r  greadigaeth  fawr,  anfeidrol  fflam  yn  ennyn  fry, 

A choch  y w ’r  nef  a i thanllyd  wawr,  a heuliau  y w ei  chynnud  lii. 

Mil,  mil  o fydoedd  lysg  o’i  blaen,  a’u  hulw  dy wylla  ’r  nef  uwchben ; 
Marworyn  du  yw’r  huan  cain,  mae’r  sêr  yn  wylo  ar  fronnau’r  nen. 

Tra  thwrf  cerbydau  Ior  gerllaw, 

Caleda  ’r  wy bren  laes  gan  fraw ; 

A cheula  ’i  môr  o hylif  ter 
Yn  balmant  i osgorddlu  ’r  ser. 

Chwydd  ar  ol  chwydd  o’r  ddwyfol  gân 
Fry,  clyw  yn  lledu  ’r  wybren  dân! 

A,  dyna  ’r  Brenin  yn  ei  swydd, 

Mae  ’r  farn  a’r  Barnwr  yn  ein  gŵydd. 

Ar  fainc  o berlau  yn  ymyl  Duw, 

Arch-angel  o oruchel  ryw 
Ddechreua  weithrediadau  ’r  dydd, 

A bloedd  yr  adgyfodiad  rydd. 

Cwyd  udgorn  bywyd  at  ei  fìn, 

Aruthrol  udgorn  Duw  ei  hun; 

Anfeidrol  dwrf  ! brawycha  ’r  nen, 

Gogwydda,  a syrth  y goron  o ser  oddiar  ei  phen : 
Disgynnant,  fyrdd  ar  unwaith,  gyda  ’r  llef 
Fel  cawod  drom  o berlau  drwy  y nef. 

Uwchlaw  ehed  yr  adsain  gref 
O fyd  i fyd,  o nef  i nef ; 

A thyr  fyddardod  angeu  ’i  hun, 

A chwyd  a gwrendy  y fynwent  flin. 

Fel  euog  flaen  ei  farnwr  dua  ’r  haul, 

A nos  dragwyddol  orífwys  ar  ei  ael ; 

Fel  lamp  mewn  tymestl,  derfydd  ar  ei  hynt, 

A ditìfycíd  fel  y ganwyll  yn  y gwynt. 

Siomedig  loer!  ar  ol  ei  hirfaith  alar, 

A goddef  gwawd  y nef,  a thraha  blin  y ddaear, 

Rhwng  tanau  fyrdd  yn  rhynu,  a’i  bron  o eira  ’n  oer, 
Diflanna  fyth  o:i  thawel  rôd,  siomedig,  unig  loer, 


YR  YSBIADUR. 


657 


I chwilio  yng  ngolau  flaglau  ’r  farn  ain  fedd  diddymdra  per, 
Diflanna  hwnt  yn  angladd  fawr  y ser. 

Dydd  angeu  ’r  greadigaeth  gref, 

A dydd  diffoddiad  lampau  ’r  nef, — 

Mae  ’n  gwawrio  o’r  orseddfainc  draw, 

A chwmwl  ar  ei  ol  ni  ddaw. 


GLAN  EBBWY. 

O dawel  eigion  dy  orweddfa  gudd 
Tywynna  gwawr  yn  oleu,  er  yn  brudd, 

Gwawr  a gyrhaedda  hyd  y tanllyd  forau 
Y cyfyd  Haul  rhwng  niwìoedd  erch  y beddau. 

Mae  trefn  Duw  a’i  breichiau  am  dy  lwch, 

Mae  addewidion  ar  dy  fedd  fel  gwlith  y wawr  yn  drwch ; 
Ac  fel  y ser,  o’r  nef  sy  ’n  gwylio’th  gell, 

Yn  oleu,  er  yn  uchel, — yn  sicr,  er  ymhell. 


AETH  BLWYDDYN  HETBIO. 

Aeth  blwyddyn  heibio  o’th  gwsg,  anwylaf  un  î 
Ar  lan  dy  fedd,  O ! parcher  dagrau  ’r  blin 
Sy  ’n  ceisio,  eto  ’n  methu,  cysgu  ei  hun. 

Aeth  blwyddyn  heibio  ! Pe  mesurid  hi 
A chadwen  teimlad,  byddai  ’n  oes  i mi, 

Dechreuad  eiloes  y w ; aeth  heibio  ’r  gyntaf, 

Ar  lan  y beddrod  hwn  y bu  ’i  hanadliad  olaf. 

A,  Flwyddyn  lesg  ! Hir,  araf  fu  dy  gamrau, 

Ond  ’roedd  yr  hin  yn  wleb,  a throm  fu  ’r  gawod  ddagrau. 


YR  YSBIADUR. 

YR  Ysbiadur  roes  y bydoedd — pell 
Yn  y pur  uchafoedd 
011  i ddyn — yr  allwedd  oedd 
Yn  drysor  cudd  drwy  oesoedd. 

Planedau  golau  gyda  ’u  gilydd — gaf 
Trwy  ’i  gyfwng  ysblenydd 
Yn  chwareu  fel  chwiorydd 
Uchel  eu  dawns  gy lch  haul  dydd. 

2 T 


G58 


GWAITH  ISLWYN. 


I bellafoedd  y diball  ofod — sylla 
Tros  holl  waith  y Duwdod, 

Ni  wna  pellder  un  palldod 
Drwy  bell  anfeidrolder  bod  ! 

Gloewder  ddalla  ’r  gweledydd  ; — angel  y w 
Yng  ngwlad  y tragywydd  ; 

Blina  ar  rwysg  ysblenydd 
Yr  holl  ser  gerllaw  y sydd. 

Nos  fud  wna  ’n  lwysaf  adeg ; — nos  yw  ’m  dydd, 
Nesa  ’m  Duw  i’m  gofeg ; 

Goleudymp  engyl  gloewdeg ; 

Dinas  Duw  y w y nos  deg ! 

Yr  hyn  yw  ’r  Beibl  at  olrheiniad — crefydd 
Yw  ’r  drych  cryf  i’r  cread ; 

Teyrnas  Ior  ddaw  trwy  ’i  neshad 
I’n  gŵydd,  fel  ail  ddatguddiad. 


F Y NGARDD. 

MAE  ’nhestyn  cu  yn  peri  imi  feddwl 

Am  euroes  fu,  heb  gamwedd  a heb  gwmwl ; 

Mae  ’n  dwyn  i’m  hymyl  ryw  ddi-ail  oríFennol 
A’i  buredd  megis  puredd  cylch  serenol ; 

’Rwy  ’n  coíio  rhywrai  elwid  yn  angylion 
Arferent  rodio  gyda  mi  hyd  finion 
Rhyw  afon  bêr  ei  sain,  fel  gwir  gyfeillion, 

A’u  llygaid  megis  heuliau  o ddisgleirdeb, 

A’u  gwisg  yn  blygion  fyrdd  o anfarwoldeb. 

Rhwng  “ dyn  ” a “ gardd,”  O ! mae  rhyw  hen  berthynas 
Sy  ’n  dwyn  i’m  cof  fy  nheg  foreuol  urddas, 

Fy  ngenedigaeth  fraint,  ar  lannerch  dawel 
Lle  ’r  oedd  yr  oll  yn  hardd  o orwei  i bell  orwel. 

Ai  adgof  am  y wiw  berthynas  forau 

Sy  ’n  gwneyd  yr  ardd  i mi  y lannerch  orau? 

Ai  hyn  sy  ’n  gwneyd  im  dyfu  perth  mor  dewfrig 
O gy lch  y lle,  rhag  pob  difrodwr  hyllig? 

Nis  honnaf  hyn,  ond  tybiaf  fod  a fynno 
Adgofìon  Eden  â phob  garddwr  eto. 

Ple  bynnag  y sefydlo  dyn  ei  drigfod — 

Pa  un  ai  gwych  ai  gwael  fo  ei  breswylfod — 


FY  NGARDD. 


659 


Mae  ’n  dyfod  yno  yn  ganol-bwynt  addas, 

A buan  iawn  fe  wena  gardd  o’i  gwmpas 
Fel  rheidrwydd  cynta ’i  natur. 

Er  symudo 

I fyw  i ddinas  fawr,  nid  erys  yno 

Heb  “chwareu”  gardd  yn  rhywddull  flaen  ei  annedd 

Er  na  fo  onid  mymryn  o amgylchedd. 

Mor  werthfawr  iddo  ydy w prin  dyfolion 
Ei  gyfyng  lawnt,  pan  ddelo  gwanwyn  tirion 
A’i  bwyntel  aur  i liwio  ’r  unig  rosyn 
A’r  lili  weddw  wyla  wlith  gyferbyn ! 

Mor  werthfawr  y gwyrddolion  adblanedig 
O ardd  ei  riaint  mewn  pell  ddyffryn  unig, 

Wrtli  syllu  arnynt  cofìa  ’r  alltudiedig 
Am  sain  y gog,  ac  anthem  fyrdd-blethedig 
Y ddwyfol  eos  a arferai  ganu 
Mewn  coedwig  ddofn  a wnai  dawel  lennu 
Hen  gartre  ’i  febyd  llon ; fe  ddaw  i’w  adgo 
Aml  wyneb  teg  na  chawn  fyth  mwyach  yno ; 

Mae  ’n  gweld  y berth  o gelyn  oedd  fwy  iesin 
Dan  eira  Rhagfyr  nag  yn  nhes  Mehefìn. 

Neu  os  na  ellir  lawnt,  fe  wna  ’r  dinesydd 
Ry  w ddynwaredu  ’r  ardd  o fewn  ei  geurydd. 

Fe  ddyrcha  yn  ei  ffenestr  glaer  fwaog 
Flodeu-ddal  hardd,  ac  aml  i gawg  godidog 
Yn  dal  ei  briod  ffodyn,  a’u  haroglau 
Yn  dwyn  y wlad  i gof  bob  hwyr  a borau. 

Rhowch  i fardd  fwth  a gardd,  rhowch  im  hardd  eisteddfa ; 
Cangau  coed,  oesau  oed,  plethwch  yn  orseddfa. 

Rhowch  y byd  gau  i gyd  idd  y gŵr  a’i  caro ; 

Bwth  a gardd  foddia  fardd,  dyna  ddigon  iddo. 

Mudaf  hwnt  tua  ’r  ffwnt  pan  fo  ’r  gwres  yn  greulon  ; 
Dwyfol  draw  y w y gwlaw  oera  ’r  llosg  belydron. 

Ni  welais  i olygfa  ’rioed  mor  hardd 
A ffwnt  yn  chware  cawod  yn  yr  ardd, 

Rhyw  ddynwaredol  gwmwl  oddi  isod — 

Mae  fel  pe  ’n  gwawdio  ’r  cymyl  gweigion  uchod. 
Amoeriad  hyfryd  dros  y cyfan  rydd, 

Mae  megis  gwlith  y nos  ar  dân  y dydd. 


660 


GWAITH  ISLWYN. 


Mae  anian  wrth  ei  bodd.  Mae  fel  pe  bai 
Yr  oll  yn  fywyd,  ac  yr  oll  yn  Fai. 

Ymfeinia  ’nghlyw  o dan  y per  fwynhad, 

Mi  gly  wa  ’r  blodau  ’n  canu  am  y wlad 
Lle  nid  y w blodau  ’n  gwy wo.  Clywaf  si 
Fel  pe  bai  engyl  yn  fy  ymyl  i. 

Nefolaidd  oerder ! braidd  na  wnelwn  i 
Ryw  grefydd  deg  o’th  dawel  hanfod  di. 

Pan  chwery  íFyntiau  ’r  Palas  Crisial  gwych, 

0 ! gallai  engyl  synnu  wrth  y drych, 

Wrth  gyfoeth  dyfais  eu  hieuangaf  frawd, 

Gan  oíýn, — “ Beth  a fydd  pan  ddyrch  i rawd 

Y tragwyddolion,  uwch  cadwynau  cnawd  ?” 
Mae  ’r  oerdir  yn  adfywio  f’  awen  i, 

Cawoda  ei  henglynion  ar  bob  tu 

1 lonni  ’r  clywgar  flodau — 0 ! maent  hwy 
Yn  deall  iaith  fy  ngwên  a’m  hawen  mwy. 
Marmoraidd  ddelw  ’r  serchior  Cupid  llon 

0 dan  y gafod,  dry  yn  enaid  bron — 

Gwel ! mae  ’n  anadlu  bron  ! a’i  lemaf  saeth 
A’i  ddyfn  swynion,  i ddwy  fynwes  aeth. 
Edrychai  Gweno  yn  fy  ngwyneb  syn 

A chaethion  oem  ein  dau  i’r  serchior  gwyn, 

A ninnau,  ie,  ’n  dau,  heb  wybod  hyn. 

Adeiliais  im  fy  hun  dan  gysgod  bryn 
Dŷ  wrth  fy  modd.  Nid  yw  yn  fawr,  er  hyn 

Y mae  yn  ol  fy  hofíaf  archwaeth  i, 

Yn  sylweddoliad  o hen  freuddwyd  cu. 

Mae  gennyf  ardd  tu  ol,  a lawnt  tu  blaen 
Yn  Eden  o wyrddolion  teg  ar  daen. 

Caiff  cadfridogion  wrando  seinio  ’u  clod, 

A rhodio  ar  yr  enfys  fel  eu  rhod, 

A byw  ar  fawl  fel  awyr,  a mwynhau 
Gogoniant  fel  eu  hetifeddiaeth  glau  ; 
Rhagorach  hawddfyd  fìlwaith  fydd  i mi 
Fesuro’m  lawnt  yn  deg  rodfaoedd  cu, 

Rhai  ’n  union,  rhai  yn  grynion,  rhai  yn  groes, 
A rhai  o luniau  ífyrdd  ein  marwol  oes ; 
Olwyno  ’r  rhysod  coch  ar  ferfa  law 

1 deg  addurno  ’r  llwybrau  troiog  draw 

Sy  ddigon  hoen  i mi.  Caiíf  Prydain  Fawr 
Newidio  ei  gweinyddiaeth  heb  im  ddawr; 
Caiff  Ffrainc  ddymchwelyd  ei  gormesol  deyrn, 
A siglo  ’r  byd  wrth  daflu  ’i  thrymion  heyrn, 


FY  NGARDD. 


661 


IV  gwisgo  drannoeth,  ’n  ol  ei  harfer  hi, 

Anghyfnewidiol  fydd  fy  ymchwil  i — 

Addurno  ’m  lawnt,  gwrteithio  ’m  cefn-ardd  gu. 

Mae  rhywbeth  newydd  yn  yr  ardd  o hyd, 

Rhy w egin  newydd  fyth,  rhy w newydd  bryd  ; 

Rhy w greol  wyrth  o’r  impiad  cynta’  rioed ; 

Rhy  w santaidd  wên  ar  flodeu  hen  eu  hoed 
Fel  rhai  ’n  par’toi  i farw ; ereill  sydd 
Mor  ieuainc  â phelydron  gwawr  y dydd ; 

A rhai  o ganol  oed,  yn  sobr  eu  gwedd 
Fel  rhai  yn  dechreu  meddwl  am  y bedd. 

Mae  rhywbeth  newydd  yn  yr  ardd  bob  dydd, 

Mae  ’n  arlun  im  o datguddiadau  ífydd 
Sy  fythoedd  yn  darganfod  pethau  gwell 
Ym  myd  yr  ysbryd — byd  y pur,  y pell. 

Tyrd  gy da  mi,  fy  Ngweno  gu,  i’m  gardd, 

A gwybydd  beth  sy  ’n  swyno  calon  bardd ; 

Gwel  acw  ’r  gwinwydd  dringol — plygu  ’n  drwm 

Y maent  gan  aml  i rawnswp,  ddwyfol  glwm ; 

Dyferant  gan  addfedrwydd,  wylo  ’n  brudd 
Mae  ’r  gwinrawn  am  nad  oes  a yfo  ’u  sudd ; 

’Rwy  ’n  caru  y pren  ceirios,  a’r  pren  per, 

Fel  amrywiaethau  gallu  creol  Ner; 

Ond  pennaf  destyn  y farddonol  ddawn, 

Yw  ’r  pren  afalau  yn  ei  flodau  llawn, 

Y mae  yn  fyd  o harddwch  ynddo  ’i  hun, 

A theimla  yr  edrychydd  bron  yn  flin 
Fod  tegwch  mor  ddi-ail  i roddi  lle 

I ffrwythau  gwiw  mor  fuan ; mynnai  e 
Ei  gadw  yn  ei  flodau  llawn  o hyd, 

I gael  rhyw  ddrych  i weled  gwyneb  pryd 
Hawddgarach  gwrthrych  fry  yn  nef  y nef — 

Merch  Seion  gynt  a’i  cyffelybai  ef 
I bren  afalau  ym  mysg  prennau  ’r  coed 
A’i  ffrwyth  i’w  harchwaeth  y melusa  ’rioed, 

Tra  ’n  yfed  o’i  afalau  neithdar  nef 

Cai  ddiogelwch  bythol  o “ dan  ei  gysgod  ef.” 

Nis  gwn  pa  un  sydd  fwyaf  i’w  fawrliau 

Ai  ’r  prydferth  ai  ’r  defnyddiol  yn  fy  ngardd ; 

Ond  prin  y gellir  gwahaniaethu  ’r  ddau ; 

Mae  ’r  hardd  mor  ffrwythlawn,  mae  y ffrwyth  mor  hardd. 


662 


GWAITH  ISLWYN. 


Nis  gall  y pys  roi  ’u  íFrwyth  i’n  byrddau  llon, 
Cyn  bwrw  allan  liwiau  ’r  enfys  bron 
A thalu  idd  eu  hirion  gynnal-goed 
Trwy  ’u  gwisgo  â’r  prydferthwch  tiysa  ’rioed. 
Os  prydferth  yw  y blodau  ar  bob  llaw 
Maent  hefyd  yn  ddefnyddiol — iechyd  ddaw 
O’u  hyiryd  beraroglau,  fel  pe  bai 
Angel  yn  ysgwyd  ei  adenydd  clau 
Gan  donni  ’r  awyr  las,  a pheri  fod 
Rhyw  lanw  o iachusrwydd  pur  yn  dod ; 
Difroda  ’r  haint  y ddinas,  ond  pan  ddaw 
I ymyl  banc  o flodau,  cilia  draw. 

Pan  fyddo  ’r  blodau  mewn  dadblygiad  llawn, 
O’u  haml  ogonedd  diliau  mêl  a gawn. 

Ceir  cyfoeth  arwyddluniol  yn  yr  ardd 
Gogyfer  â gwahanol  droion  oes, 

Ceir  gwnllion  i’r  briodas-allor  hardd 
O liwiau  ’r  wawr,  a rhai  at  droion  croes. 
Rhowch  flodau  llon  eu  lliw  ar  ael  y fun 
Wnaeth  fore  heddyw  gartref  iddi  ei  hun 
Wrth  fodd  ei  chalon. 

Dacw  newydd  fedd 
A gauwyd  ddoe  o dan  yr  ywen  brudd, 

O,  dodwch  arno  flodau  trist  eu  gwedd 
A dyfodd  anian  erbyn  niwliog  ddydd 

0 gydymdeimlad  a’r  ddynoliaeth  sy 
Yn  gwneyd  ei  goreu  i’w  gwrteithio  hi, 

A thynnu  allan  y prydferthion  cudd 
Ym  mynwes  hadau  hon  yn  cysgu  sydd ; 
Rhowch  flodau  trist  ar  ael  y weddw  lom, 

Y blodau  hynny  sydd  yn  siarad  siom ; 

Ac  eto,  er  i auaf  erch  eu  cau, 

Yn  agor  eilwaith  yn  y gwanwyn  clau, 

Gan  addo  draw  yr  adgyfodiad  cun, 

A’r  gallu  ddaw  â bore  gwell  i ddyn. 

Pan  bêr  anadlo  gwanwyn  fywiol  rin 

1 ddeffro  ’r  blodau  o’u  gauafol  hun 

I fywyd  newydd  o brydferthwch  cu, 

Pan  ymgryfhao  ’r  haul  yn  raddol  fry, 

Mor  ddedwydd  im  yw  gwylio  ’r  gwenyn  llon 
Yn  sugno  mêl  o aml  flodeuog  fron ! 

Gan  efelychu  eu  rhagofal  pur, 

Gofelais  daenu  blodau-wely  nur 


FY  NGARDD. 


663 


Yn  union  flaen  eu  cwcli,  ei  drwsio  ’n  dda, 

A’i  gadw  ’n  iach  o bob  rhy w chwynnol  bla. 

Y fath  ddedwyddyd  yw  eu  gwylio  ’n  araf 
Anturio  allan  at  y rhos  agosaf, 

Heb  ar  y cyntaf  ond  cusanu  ’n  frysiog 

Y wefus  goch  fel  rhai  hyd  eto  ’n  ofnog 
Ac  yna  cilio  ’n  ol ; ond  ymhyfhau 

Yn  fuan  mae  y gwiw  gasglyddion  clau 
A suo  im  eu  diolchiadau  chweg 
Am  barotoi  y fath  baradwys  deg, 

Ac  nid  oes  yn  yr  ardd  flodeuyn  prid 
Na  fynnant  hwy  gusannu  ’i  fêl  i gyd 
A’i  gludo  idd  eu  cwch  â’r  swynol  su 
Sy  ’n  gytôn  â holl  seiniau  anian  gu. 

Os  yn  yr  ardd  y syrthiodd  dyn  o’i  ogoneddus  fainc  i lawr, 

Y mae  yr  enw  gardd  ynglyn  â’ i iachawdwriaeth  fawr. 

Yn  Eden  deg  os  tynnodd  dyn 
Anfeidrol  ddyled  arno  ’i  hun, 

Yng  Ngethsemane  tâl  a gaed 

Myrdd  mwy  na  thâl  mewn  chwys  o waed. 

O ardd  yr  ing  a’r  chwys  o waed,  cei  le  ’n  yr  anthem  iddo  ef ! 

Pob  dafn  o’r  gawod  ddwyfol  gaed  dry  ’n  fôr  i nofio  myrdd  i’r  nef. 

Mewn  gardd  enillodd  angau  ’r  dydd,  fe  ’i  maeddwyd  ar  ei  ddewis 
lawr ; 

O fedd  mewn  gardd,  yn  fythol  rydd  cyfodai  fy  Ngwaredwr  mawr. 

I’m  gardd  pan  rodiaf,  tua  ’r  pasg, 

Adgofìaf  yr  anfeidrol  wasg 
O’m  hachos  i fu  ar  fy  Nuw ; 

Mae  ’r  blodau  ’n  wylo  wrth  fy  nhraed 
Fel  pe  yn  cofio  ’r  chwys  o waed 
A dorrodd  o’i  anfeidrol  friw. 

I’m  gardd  pan  rodiaf  gyda  gwawr 
Y Sul,  mi  gana  am  Iesu  mawr 
Yn  dod  o’r  bedd  yn  fyw, 

Yn  dod  o’r  bedd  yn  Dduw ! 

Pan  godai  ’r  pen  o’r  tywyll  fedd 
Fe  godai  ’r  teulu  oll  un  wedd, 

Aneirif  deulu  Duw. 


' 064 


GWAITH  ISLWYN. 


Gardd  yw  y nef,  ac  iddi  hi 
Cyn  blanfa  y w ein  daear  ni ; 

Yn  ein  hanialfyd,  er  mor  wyw, 

Y tyfìr  blodau  tecaf  Duw. 

0 goed  yr  anial  hwn  y llunia  ef 

Yr  harddaf  ddodrefn  sy  ’mhalasau  ’r  nef. 
Dan  drymder  hiraeth,  llymder  siom, 

Mi  wylais  lawer  cawod  drom 

Ar  ol  y blodau  dyfais  i 

Yng  nghysgod  twymna  ’nghalon  gu  ; 

Ond  nid  wyf  ü yn  wylo  mwy, 

1 ardd  sy  well  adblannwyd  hwy. 

0 ! tyfu  maent  â llwydd  di-ffael 
Gyferbyn  a’r  tragwyddol  haul. 

Awelon  afon  bywyd  sy 

Yn  chwareu  fyth  eu  clychau  fry. 
Addfedwyf  finnau  yr  un  modd, 

Na  syched  pechod  fyth  fy  nodd, 

A phan  y’m  torro  angau  i lawr 

1 engyl  boed  yn  bêr  fy  sawr, 

Yn  ddigon  per  i’m  rhoi  o ri 
Tragwyddol  flodau  ’r  wynfa  fry. 


F Y RHOSYNAU. 

! MAE  ’m  rhosynau  yn  fy  adwaen  i, 


Gan  ddiolch  im  drwy  bêr-aroglau  cu 
Am  ofal  maith  fy  llaw.  Ymdrecha  rhai 
O ’mlodau  nur,  fyw  ’n  hir,  i mi  fwynhau 
Eu  ceinder  yn  yr  hwyr.  Mae  ambell  un 
Yn  llonni  y “ dydd  byr  ” a Rhagfyr  oer  ei  hun 
Yn  tìl  prydferthach  am  fod  arno  wên 
Wrth  wywo  yn  hwyrfrydig,  marw  ’n  hen. 

0 Chwefror ! brysia  ymaith  ! Ebrill  glau, 
Cyflyma  ’th  hynt,  a thithau,  ddwyfol  Fai ! 

1 mi  gael  eilwaith  weld  fy  mlodau  llon 
Yn  adgyfodi  eilwaith  ger  fy  mron. 

Mae  llawer  wedi  rriarw,  ond  mae  mil 
Yn  aros  eto  o’u  hadblanedig  hil, 

Mor  debyg  idd  eu  rhiaint,  fel  nad  wy 
Ar  ol  yr  hen  yn  teimlo  galar  mwy. 


DISTAWRWYDD  Y PREGETHWR. 


665 


DISTAWRWYDD  Y PREGETHWR.* 

BOED  ysgafn,  feirdd,  eich  sang,  a sobr  eich  gweddi ; 

Ty  warchen  gysegredig  danoch  sy  ! 

A thi  yr  awel,  O ! na  chwyth  mor  hy ! 

Llwch  sant,  prynedig  Iwch,  gysegra  ’r  bedd. 

Henry  ! mor  bêr  dy  hun, 

A’th  hedd,  mor  felus  yw, 

Ac  0 ! mor  hapus  fry  dy  ysbryd  cun 

Yn  nhrigfa  pob  hapusrwydd — mynwes  Duw  ! 

Ni  faidd  y byd  dy  hawlu,  y byd 
Erioed  ni  ’th  hawliodd  di, 

Rhy  fychan  oedd  ei  oll  i lanw  ’th  fryd, 

Y nef  ei  hun  oedd  nod  dy  ymgais  gu. 

Bri,  cyfoeth,  mawl,  dirmygit  hwy  i gyd ; 

Ac  uwch  yr  haul — nef-dueddedig  fod! — 

Cyrhaeddi  dy  uchelfryd  ; uchel  fryd 
Am  fri  uchelach  fyth.  Yr  oedd  dy  nod 
Na  ’r  ser  yn  uwch,  na  íÿddai  uwch  y ser 
I ti  nid  uchel  fyddai.  Buot  fyw 
Y puraf  fywyd,  yn  nhwrf  eilfydoedd  ter, 

Y nef  yn  d’  ymyl,  ac  yn  d’  ymyl — Duw. 

Henry  ! yr  wyt  yn  ddistaw.  Ni  chaf  air 
Er  gwylio  ’th  fedd  am  oesau.  A!  mor  fud, 

Ond  llawn  o eiriau,  llawn  o eiriau  aur 
Er  hyn,  yw  dy  weithredoedd  aml  a drud. 

Dy  riniau  o’th  gy meriad  yw  y drych, 

Ac  ni  raid  ofni  pwy  a’i  gwel ; na  phwy 
O engyl  puraf  eilfyd,  er  mor  wych, 

Fesurant  yno  ddelw  dy  fuchedd  mwy. 

Dy  goffadwriaeth  yw  ’th  areithfa  gu, 

A’r  hen  effeithiau  y pregethwyr  mwy, 

A nerthol  dy  hyawdledd  ynddi  hi, 

A gloew  dy  enwogrwydd  ynddynt  hwy. 

Myfi  ni  ’th  folaf.  Arall  sydd  a ’th  fawl — 

Yr  eglwys,  ac  a’th  fawl  yn  well  na  mi ; 


* Y Parch.  Henry  Jones,  o Laneirwg. 


666  GWAITH  ISLWYN. 

Gwasanaeth  i enwogrwydd  rydd  yr  hawl, 

Anfarwol,  yna,  yw  ’th  enwogrwydd  di. 

O ! pwy  ’n  f wy  gwasanaethgar  yn  ei  oes, 

A phwy  ymdrechodd  gymaint  i fawrhau 
Yr  hwn,  dros  ddyn  fu  ’n  gwaedu  ar  y groes, 

Dros  ddyn  yn  gwaedu,  a thros  ddyn  yn  yfed  gwae. 


Henry,  yr  wyt  yn  ddistaw,  distaw  fel  dy  feddrod  du 
Sydd  hyd  ei  waelod  yn  ddistawrwydd  pur. 

Mae  ereill  yn  llefaru  drosot  ti, 

Oes,  ereill  gawsant  drwot  farwol  gur, 

A balm  iachaol  hefyd  drwot  ti, 

Y balm  a lif  fel  afon  lawn  dros  lethrau  Calfari. 

Oes  ! yn  y fynwent  hon  drysorau  drud 
A brynwyd  gan  y Mab  dan  ddwyfol  glwy 
A dirfawr  swm  goludoedd  Ior  i gyd, 

Trysorau  y cyfamod  ydynt  hwy, 

A dacw  fedd  lle  dan  gysgodion  prudd 

Y gorfFwys  un  o honynt.  Dy  fedd  di 

O Gwilym,*  trysor  mil  rhy  ddrud  i’r  pridd, 

Ac  i’r  oer,  ddiserch  fynwent,  mil  rhy  gu. 


Dy  seren  deg  fachludodd  cyn  i’th  ddydd 
Braidd  gyrraedd  y cyhydedd.  Aeth  i lawr 
Yn  danbaid  dros  orllewin  amser  prudd, 

Ac  anfarwoldeb  yn  teghau  ei  gwawr ! 

Machludodd ; ond  i godi  ’n  decach  fry 

Yn  nwyrain  hawddgar  tragwyddoldeb  pell ; 

O dan  orllewin  mwy  ni  chuddir  hi — 

Nid  oes  orllewin  i’r  ffurfafen  well. 

A,  dedwydd  fuot,  gyrraedd  porthladd  hedd 
A hafn  anfarwoldeb,  cyn  i’th  wedd 
Adnabod  rhychau  henaint  prudd,  a chyn 

I nychdod  blin  gael  mantais  i’th  arwain  tua  ’r  glyn 
Yn  araf,  eto  ’n  erchyll.  Tyner  fu 

Y law  a’th  drawodd — llaw  dy  Geidwad  cu  ! 
Rhagluniaeth  falmaidd  oedd ; ystorm  o hedd  oedd  hi ; 
Bu  daw  !*f*  ac  ymagorodd  porthladdoedd  nef  i ti. 


* Y Parch.  William  Lewis,  o Laneirwg. 
t Tawelwch. 


i’m  cyfaill  peredur. 


667 


Y R IEIJANC  HEN. 


Wrth  edrycli  ar  fy  agwedd  yn  y drych, 

A methu  cael  y gwrid  rhosynog  fu, 

A gweld  bob  newydd  forau  newydd  rych, 

O ! braidd  bryd  hynny  nad  amheuwn  i 
Gywirdeb  cofnodiadau  ’r  Beibl  mawr 

0 ddydd  fy  ngenedigaeth,  dywyll  ddydd, 
Nodiadau  ag  sydd  eto  ’n  loew  eu  gwawr, 

Yr  inc  heb  sychu  bron,  a’r  lawsgrif  sydd 
Fel  gwaith  y ddoe. 


A myrdd  o ser  disgleiriaf  bri. 

0!  ar  dy  ben,  awenol  frawd, 

Ei  chorn  i gyd  gwaghaed  ffawd. 

Ymro  i wasanaethu  Duw, 

Ymro,  gwasanaeth  odiaeth  yw. 

Y nefoedd  weno  ar  dy  waith, 

A’r  nefoedd  a derfyno  ’th  daith. 

Cysegra  ’th  awen  fyth  i Ner, 

A bydded  fel  dy  enw  ’n  bêr ; 

Angyles  deg,  anadled  hi 
Fyth  yn  awyrgylch  Calfari. 

Na  ddisgwyl  di  am  wenau  ffawd, 

Twyll  ydyw  hi  a’i  gwên,  fy  mrawd; 

Am  wên  y nef,  O,  disgwyl  di, 

Mae  bywyd  yn  ei  gwenau  hi. 

Mewn  meddiant,  clod,  gwatwargerdd  yw, 
A’r  llawryf,  yn  y llaw  sy  wy w ; 
Gwatwara  ’r  disgwyliadau  chweg, 

A gwy  wa  flagur  gobaith  teg. 

Anrhydedd  araul  mwyniant  llon,  O pwy 
Erioed  a’u  gwir,  a’u  llawn  fwynhaodd  hwy? 
O bell  tryloew  fel  y cwmwl  ynt, 

A ffoant,  fel  y cwmwl  yn  y gwynt. 

Mae  ’r  gorwel  fyth  yn  agos,  fyth  yn  hardd, 
Efelly  coron  clod  i drem  y bardd ; 


I’M  CYFAILL  PEREDUR. 


•EREDUR  hoff!  addurner  di 


GWAITH  ISLWYN. 


<m 

Ond  saf,  Peredur,  saf ! Na  cheisia  hwy, 

Po  fwy  y ceisi,  ymbellhant  yn  fwy, 

Os  mynni  ddilyn,  teimli  ’r  mwyniant  cu 
011  yn  y draíferth  ac  nid  yn  y bri ; 

Yr  ymdrech  yw  y wobr,  ac  nid  y goron  deg ; 

Y llafur  yw  y taliad,  ac  nid  y moliant  chweg. 

Peredur,  O ! bydd  foddlawn,  di, 

Ar  fynwes  deg  dy  Fargaret  gu; 

Cysuron  daear  hulio  ’ch  ffyrdd, 

A gwlawied  nef  gysuron  fyrdd. 


YNGLYNION  GNODAU.* 

GNAWD  i ddialgar  gofio, 

Gnawd  i garwr  ddrwgdybio, 
Gnawd  i bregeth  adaw  ’r  co. 

Gnawd  i yfwr  sych  geg, 

Gnawd  i ragrith  wyneb  teg, 

Gnawd  i ddiathrylith  goleg. 

Gnawd  i lwfr  wangalon, 

Gnawd  i flin  aml  gwynion, 

Gnawd  i Gymro  dant  a thôn. 

Gnawd  i ymddifad  ddagrau, 

Gnawd  i dduwiol  weddiau, 

Gnawd  i wely  esmwythau. 

Gnawd  i wenieithwr  chwant  swydd, 
Gnawd  i ymroddgar  lwydd, 

Gnawd  i asyn  ystyfnigrwydd. 

Gnawd  i wron  ddifrodi, 

Gnawd  i hael  eluseni, 

Gnawd  i frwnt  feio  y ci. 

Gnawd  i brydydd  arwyrain, 

Gnawd  i olud  adain, 

Gnawd  i Wyddel  chwain. 

Gnawd  i rudd  ogoned  ros, 

Gnawd  i falch  godwm  agos, 

Gnawd  i euog  gashau  ’r  nos. 


Gnawd,  cy fystyr  ag  arferol. 


YNGLYNION  GNODAU. 


0Ö9 


Gnawd  i awen  dylodi, 

Gnawd  i athrofa  goethi, 

Gnawd  i ífol  ganmol  ei  gi. 

Gnawd  i awdl  y gadair, 

Gnawd  i bryddestwr  anair, 

Gnawd  i farwnad  pen  ffair. 

Gnawd  i fardd  ddychymygu, 

Gnawd  i bwyllog  arafu, 

Gnawd  i olygydd  enw  du. 

Gnawd  i’r  enfys  aml  liwiau, 

Gnawd  i goeg  aml  eiriau, 

Gnawd  i ragrith  y ddau. 

Gnawd  i don  ewynu, 

Gnawd  i garwr  wenu, 

Gnawd  i’r  hen  ganmol  a fu. 

Gnawd  i aur  wyro  ’r  ddedryd, 

Gnawd  i foddlawn  ddedwyddyd, 
Gnawd  i bryddest  hyd. 

Gnawd  i falcher  ddwyn  gw’radwydd, 
Neud  gwael  ffugio  sancteiddrwydd  ? 
Gad  i’th  gymydog  ei  swydd. 

Gnawd  i fyrbwyll  fachnio, 

Neud  gwae  y drwg  yw  cofìo  ? 

Y dymestl  ddyd  werth  ar  do. 

Gnawd  i ymchwilgar  wrando, 

Neud  corach  sy  ’n  ymchwyddo  ? 
Doeth  yw  tewi  er  bod  co. 

Gnawd  i’r  doethaf  ddistawrwydd, 
Neud  ffol  ni  ŵyr  ei  ogwydd  ? 

Beia  dy  frawd  yn  ei  ŵydd. 

Gnawd  i hogyn  gynghori, 

Neud  gwyrth  i fardd  gy foethogi  ? 

Po  amla  ’r  aur  gore  ’r  bri. 

Gnawd  i esmwyth  wedd  anfwyn, 
Onid  y iach  sy  ’n  achwyn  ? 

Tydi  â’r  law  wen,  taw  a’th  gŵyn. 


670 


GWAITH  ISLWYN. 


SYR  ROBERT  PEEL. 

GLYW  didwyll  mewn  gwleidiadaeth — gweledig 
Oleudwr  ein  talaeth, 

Piler  hon,  pa  le  yr  aeth, 

Hyglod  addurn  gwladyddiaeth  ? 

Erch  huddo  llewyrch  addien, — a gloewder 
Ein  gwladol  íFurfafen, 

Di-wawl  yw  ’n  llenorawl  nen 
Ar  ol  y disglaer  haulwen. 

Enwog  a noddfawr  yn  ei  gyneddfau, 

A thra  enwog  ei  deithi  a’i  riniau, 

A digyfeisor  am  landeg  foesau, 

O,  mor  nodedig  plith  mawrion  dadau ! 

Athrylith  a’i  ther  olau — bendigaid 
Daniodd  ei  enaid,  huan  o ddoniau. 

Ei  lys  oedd  lys  elusen, 

A llorf  ’i  ffyddloniaid  llên. 

Seren  fawr,  a gwawr  ei  gwedd 
Yn  eirian  gan  ogonedd  ; 

Hyd  y nen  lledai  ’n  hynod 
Ar  wybren  ddisgleirwen  clod ; 

Gwae ! i’r  beddrod-gysgodion 
Gaddugo  a huddo  hon. 

Bydd  drahaus  y bedd  drwy  hyn, 

Par  foledd  i’n  prif  elyn. 

Agored  adail,  lawn  o gardodau 
A môr  o drysor  i dorri  eisiau ! 

Yma  arllwyswyd,  cawodwyd  cedau 
Hyglod  i’r  rheidus,  a gwlawiwyd  rhadau. 

Cwynion  yn  fywiog  ganau — a droid, 

A hoen  gyfrennid  i unig  fronnau. 

I’r  dduwies  rhyddid  ei  hurddas  roddai, 

A’i  chwaer  fwyn  heddwch  ei  arf  a noddai. 

Eres  haul  ydoedd,  i’r  oes  a ledai 
Ddydd  o lawenydd,  a’i  wedd  a lonnai 
Ei  wlad,  a’r  awel  hedai — dan  chwiban 
Ei  glodydd  eirian  drwy  ’r  gwledydd  yrrai. 

A’r  adsain  ar  gain  gynnydd 
Ar  ol  yn  oes  oesoedd  sydd. 


SYR  ROBERT  PEEL. 


671 


Gy wired  oedd  i’r  goron, — gywired 
I’n  hawddgaraf  Fanon  ! 

Drwy  ymlyniad  tad  at  hon 
Argoeliai  deyrngar  galon. 

Ac  angel  yn  y cyngor — i gynnal 
Gogoniant  ein  goror ; 

Acw  drwy  ei  ddydd  cadwai  ’r  ddor 
Yn  ddiogel  ddiegor. 

Gw^awdiai  ’n  dawel  y gelyn, 

A barrau  y dorau  ’n  dyn. 

A dygai  fyd  i’w  deg  farn, 

Ysgydwai  ’n  hynys  gadarn 
Nes  amgylch  ogylch  agor 
Ei  mil  porthladdoedd  i’r  môr. 

A throdd  byth  ei  thirwedd  bêr 
Fel  India  o gyflawnder. 

Digaerai  y deg  oror 
Fel  un  maes  o flaen  y môr. 

Ac  archodd  i’r  don  gyrchu 
Dros  bellder  y dyfnder  du 
Olud  y byd  i’w  wlad  bêr, 

A’i  mynediad  mewn  hyder 
Heibio  ’r  holl  wledydd  heb  raith, 
Hyd  derfyn  y byd  hirfaith. 

Galwodd  o benrhyn  golau 
Y môr  i ddig  ymryddhau, 

Ac  anfon  fel  o’r  cynfyd 
Ei  borth  yn  rhad  dros  y byd. 

Ei  âch  derbyniai  o uchder  bonedd, 

Ond  ei  fawTr  enw  dyfai  o rinwedd, 

Ei  ddawn  a’i  rodiad  oedd  ei  anrhydedd; 
Teilyngdod  pur,  dyna  fur  ei  fawredd. 
Uchel  ei  barch,  uwchlaw  bedd,  gogoniant 
Uwch  ebargofìant,  uwch  bâr  y geufedd  ! 

Hawdd  i filoedd  ei  foli, 

Hawdded  tôn  heddy  w i ti ! 

Tonau  per,  tannau  parod, 

Fyrdd  gawn  i;th  eglurlawn  glod. 
Gwlith  i fyg  oleuo  ’th  fedd 
Lonnant  dy  farwol  annedd. 

Gleiniau  mân,  gloew  yn  eu  mysg, 
Gemau  ’r  amrantau  'n  gymysg 


072 


GWAITH  ISLWYN. 


Ddagrau,  li,  ddygir  i lan, 
Ddisdyllir  ddwysed  allan 
O’r  galon  i argoeli 
Môr  di-draeth  ein  halaeth  ni. 
A thawel  yr  awel  red, 

Yn  dawel  ei  chŵyn  dywed 
Uwcli  y fan,  a chaf  yno 
Loewaf  frig  lili  y fro 
Yn  methu  dal  gan  alar. 

Y lloer,  gun  ei  lleuer,  gâr 
Wlawio,  i bêr  dyneru 

Y gro  coeth,  ei  dagrau  cu. 

A delwedd  o’i  nodwedd  wna 
Aml  flodyn  mal  haf  leda 
Ger  y bedd,  anhawddgar  bau. 

Y rhosyn  teg  ei  rasau, 

Rhoed  beunydd  ardeb  hynod 
O ser  disgleirder  ei  glod. 


YR  YMFUDWR  A’I  GARIAD. 

Y Mab.  IV  /TAE  ’r  llong  yn  barod  yn  y porthladd  draw, 
1VX  jyjae  ’r  Hanw  yn  ei  rym, 

Cly  w ’r  gloch  ddiwedda  ’n  canu — rho  dy  law, 
Rho  ’th  fíarwel  im. 


Y Ferch.  Fy  llaw  a roddaf  it ; hi  fu  cyn  hyn 

Yn  dwym  gan  gariad  cu, 

Mae  heddyw  ’n  oer,  mae  fel  yr  eira  n wyn 
Mewn  môr  o ddagrau  neithiwr  golchais  hi. 

Fy  nghalon  wedi  ei  llongddryllio  sydd 
Ar  draeth  ystormus  siomedigaeth  brudd ; 

’Rwyt  tithau,  f’  unig  fywyd-fâd, 

Ar  hwylio  i estronol  wlad. 

Cydgan.  O ! creulon  fu  ’n  huno  ar  fore  mor  llon 

I’n  hysgar  mewn  nos  mor  ofnadwy  a hon. 

Y Mab.  Cly w gân  y morwyr,  nerthol  wŷr,  wrth  dynnu’i  mewn  â 

breichiau  dur 

Yr  olaf  raff  sydd  rhwng  y llong  â’r  tir. 

Y Ferch.  Ond  O ! mae  ’r  gadwyn  sy  ’n  ein  huno  ni 

Yn  ddigon  hir  i fyned  gy da  thi 


YR  YMFUDWR  A’l  GARIAD. 


673 


Dros  foroedd  pella  ’r  byd 
Nis  gall  y don 
Ond  gloewi  hon. 

Rhyw  dderwen  gref  yw  serch, 

Ni  all  ystormydd  erch 

Ond  gyrru  ’i  gwreiddiau  ’n  ddyfnach 

I eigion  mynwes  merch. 

Cydgan.  O ! pam  na  fyddai  cariad  farw 

Ar  awr  mor  oer,  ar  storm  mor  arw  ! 

Y Mab.  Ti  wyddost  mai  tylodi  llym 

Sydd  yn  fy  ngyrru  i ymfudo 

0 ! nid  oes  dim  ond  hynny — dim 
Ond  newyn  yn  ei  farwol  rym 

A allai  beri  im  dy  ado. 

Mae  eang  fyd  tu  hwnt  i’r  don, 

Paradwys  deg  y gweithiwr  llon, 

Caf  le  i’r  fraich  haiarnaidd  hon 
I weithio  er  dy  fwyn ; 

Breuddwydiais  neithiwr  freuddwyd  claer 
Fy  mod  wrth  droed  y mynydd  aur, 

Mi  welwn  f’  hun  ar  frig  y don 
Yn  dod  yn  ol  i’r  hafn  hon 

A chennyf  gy foeth  fwy  na  rhi. 
Prydnawn  nefolaidd  ydoedd,  tawel 
Angylion  ganent  yn  yr  awel ; 

Yr  oeddit  ar  y lan, 

Yn  íFyddlon,  er  yn  wan, 

Yn  edrych  fythoedd  tua  ’r  fan 
Lle  collaist  d’  olwg  arnaf  íi ; 

Mi  neidiais  ar  y draethell  hon 
I’th  guddio  bythoedd  yn  fy  mron. 

Y Ferch.  Breuddwydiais  innau  freuddwyd  blin. 

Yr  oedd  blynyddau  wedi  treiglo 

A minnau  ’n  marw  wrthyf  f’  hun, 

Fy  olaf  awr  oedd  honno ; 

Mi  ’th  welwn  di  at  fy  ngorweddfa  ’n  dod 

1 ’ngolwg  i mor  brydferth  ag  erioed, 

Er  bellach  yn  dri  ugain  oed ; 

Anghofìais  yno  ’mhoen  a ’maich 
Wrth  hyfryd  farw  ar  dy  fraich. 

Pa  fodd,  pa  fodd,  drugarog  Dduw, 

Y gallwn  heb  ein  gilydd  fyw ! 

2 u 


Cydgan. 


GWAITH  ISLWYN. 


674 

Y Mab.  Ffarwel,  ffarwel ! Mae’r  olaf  gloch  yn  canu, 

Un  funud  eto  cyn  ein  llwyr  wahanu ! 

Ffarwel,  anwylyd  ! Gohaith,  hedd,  ffarwel ! 

Ffarwel,  ddedwyddwch  ! 0 ddedwyddwch  llon, 

Bydd  farw,  trenga  ar  y draethell  hon  ! 

Y Ferch.  Nis  gallaf  ddweyd  yr  olaf  air 

Pe  rhoddid  imi  fyd  o aur ; 

Ddydd  bywyd,  dos ; 

Tyrd,  fythol  nos ! 

Mi  grwydraf  bellach  wrthyf  f’  hun 
Heb  yn  fy  wybren  seren  un. 

0 ! pam  yr  wyt  mor  swynol,  serch, 

I’n  denu  i’r  fath  anial  erch  ? 

Y Mab.  Ust ! Beth  yw  ’r  goleu  newydd  sydd 

Yn  gwawrio  ar  fy  ysbryd  prudd  ? 

O bwrw  ’th  goelbren  gyda  mi, 

Mi  weithia  ’th  fordaith  dros  y lli 
Rhydd  cariad  a dedwyddwch  im’ 

Byw  allu  nefol,  wyrthiol  rym. 

Y Ferch.  Mi  ddof  dan  ganu  yn  dy  gôl, 

Mi  awn  drwy  angau  ar  dy  ol. 

Cydgan.  Mae  clychau  ’r  nef  yn  canu,  awn  ynghyd 

Fel  engyl  dedwydd  a newydd  galon  tua  ’r  newydd  fyd; 

Mae  ’r  don  yn  suo  addewidion  pur 

Am  undeb  maith  i ni  mewn  rhyw  ddedwyddach  tir. 


Y BUGAIL  A’I  GI. 

MEWN  bwthyn  clai  ar  fynydd  pell  ’roedd  bugail  tlawd  yn  by w 
Yng  nghwmni  ’r  cwmwl  du  a’r  storm  o olwg  dynol  ryw. 

Arferai  godi  gyda  ’r  wawr  i wylio  ’i  ddefaid  glân, 

Dihunent  hwy  wrth  swn  ei  droed  a’i  beraidd  gynnar  gân. 

Ond  eira  amser  erbyn  hyn  a gaed  yn  gwynnu  ’i  ben ; 

Ei  gam  oedd  fyr,  a’i  anadl  tyn  wrth  araf  rodio  ael  y bryn 
Arwyddai  fod  y nos  yn  dod, 

A’i  yrfa  bron  ar  ben. 

Ni  feddai  yno,  wrtho  ’i  hun,  un  cyfaill  ond  ei  gi, 

Bhagorach  câr  na  llawer  dyn,  ffyddlondeb  ydoedd  hwn  ei  hun, 
Gwell  na  chyfeillion  lu. 


ECHRYSLONRWYDD  RHYFEL. 


675 


Mor  hoíF  oedd  hwn  o’i  feistr  gwiw  ! 

Gadawai  ef  wrth  odrau  ’r  rhiw  i oríFwys  ar  ei  íFon 
Tra  ’r  ai  ei  hun  ar  ol  y praidd  i’w  cyrchu  ger  ei  fron ; 
Unigedd  maith,  a’r  “ dyddiau  blin  ” 

A wnaeth  y ddau  yn  awr  yn  un. 

Cyfarthai  ar  yr  awel  bron 
A chwythai  ar  oedrannus  fron 
Ei  feistr  cu ; 

Ei  gryglyd  ru  ar  hanner  nos 
Arwyddai  fod  yr  anedd  dlos 
Yn  gastell  digon  cry. 

Ond  un  prydnawn  dychwelyd  wnaeth 
O’r  storom  fawr,  yn  llesg  a llaith, 

Eisteddodd  yn  ei  gadair  fawr ; 

A bore  drannoeth  codai  ’r  wawr 
I ddeffro  ’r  greadigaeth  gref, 

Ond  methodd  mwy  ei  ddeffro  ef. 

Ei  hiraf  olaf  hun  oedd  hon 
A rhewodd  ffynnon  bywyd  dan  ei  fron. 

Y bore  ddaeth  ; a’i  ffyddlawn  gi 
Edrychai  yn  ei  wyneb  cu, 

Gan  ddisgwyl  y cyfarchiad  llon 
Arferai  ddod  o’i  enau  ef ; 

Ei  balf  a ddododd  ar  ei  fron 
Mor  ysgafn  a niwl  y nef ; 

Cyfarthai  gydag  isel  ofnus  lef 
Ond  bythoedd  nis  dihunodd  ef. 

Fe  lyfai  ’i  ddwylaw  yn  ddi-baid 
Ond  eira  angau  yn  eu  hoeri  gaid. 

Deallodd  y creadur  tlawd 
Ei  fod  heb  gyfaill,  câr,  na  brawd ; 

Ac  wrth  ei  draed,  mewn  hiraeth  llwyr 
Bu  yntau  farw  cyn  yr  hwyr. 


ECHRYSLONRWYDD  RHYFEL. 

MAE  ’r  frwydyr  drosodd,  a’i  tharanau  hy 
Yn  tawel  ddarfod  ar  y nefoedd  fry; 
Gwanhau,  gwanhau  ceir  twrf  y fagnel  bell 
Ar  hyd  ymylon  yr  olygfa  hell. 

Ac  ambell  belen  dros  yr  wybren  ílin 
Fesura  arwydd  prif  drueni  dyn 


676 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  linell  erchyll  o ddifaol  dân, 

A ddeifia  ’r  cwmwl  teg  fel  rhol  o wlan. 

I ble  yr  ei,  O fìlwr  blin  dy  wedd? 

Yn  ofer  yma  chwili  di  am  fedd! 

Gorwedda  i lawr,  a’i  ddryll  o dan  ei  ben, 

A thry  ei  olwg  olaf  tua  ’r  nen, 

Ac  nid  oes  neb  yn  dy f od ! C wyd  ei  law — 

A!  nid  oes  yna  onid  gwynt  a gwlaw; 

A thyn  hi  ’n  ol,  a gesyd  hi  yn  brudd 
I dwymno  ar  ei  galon  mwyach  sydd 
Ar  oeri  yn  dragwyddol.  Yn  ei  fron 
A’i  gwaed  a’i  dyfnion  glwyfau  cuddia  hon. 

“ Pa  beth  a wnaethum  fel  yr  haeddwn  hyn?” 
Ymgwyna  ’n  brudd  a’i  waed  o’i  gylch  yn  llyn, 
A’i  aeliau  ’n  rhuddwawr  gan  y marwol  li, 

A’i  oll  yn  gwaedu  ar  allorau  bri 
Ei  fywyd,  a’i  drefniadau  teg  i gyd, 

A’i  fyrdd  gobeithion  yn  un  aberth  drud, 

A disgwyliadau  teulu  cyfan  mwy 
Yn  pruddaidd  edrych  ar  ei  farwol  glwy, 

Ac  yna  ar  eu  bedd  tragwyddol  hwy. 

<£  Pa  beth  a fu  fy  mhechod  fel  y’m  caed 
Yn  gorwedd  yn  y diwedd  yn  fy  ngwaed, 
Ymhell  o dý  fy  nhad.  a’m  priod  wiw 
Aml  fôr  a maith  gy fandir  o fy  nghlyw?” 

Bydd  dawel,  Filwr ! Rho  dy  farwol  faich 
I huno  ar  gydwybod  fel  ar  fraich, 

Yr  unig  fraich  a feiddia  wthio  ’i  hun 
Rhwng  bydoedd  ereill  a siomedig  ddyn. 

Tu  draw  i lawer  môr  y trigant  hwy 
Y gofyn  Iawnder  ganddynt  waed  dy  glwy. 

O fewn  eich  llysoedd,  dedwydd  ydych  chwi, 
Sy  ’n  dwyn  y camwedd  dan  yr  enw  bri, 

Eich  glythoedd  esmwyth  tynnwch  at  y tân, 

A chyda  ’r  offer  per  tarewch  y gân, 

A’r  cauadlenni  o borfforaidd  wawr 
Gollyngwch  dros  y ffenestr  amliw  fawr, 

A hongier  pennaf  ysplanderau  ’r  byd 
O’ch  amgylch,  arwyddluniau  rhwysg  i gyd. 

A ! syniwch  rywbeth  am  y dyrfa  fawr 
Sy  ’n  gorwedd  heno  ar  y rhewJlyd  lawr, 

Yn  tawel  farw  yn  eu  gwisgoedd  gwaed, 

Heb  ond  y graig  ddeifiedig  dan  eu  traed, 


ECHRYSLONRWYDD  RHYFEL. 


677 


A gwyntoecld  nef  yn  gwywo  dan  eu  cwyn, 

Heb  seren  fry  a ddeffry  er  eu  mwyn, 
Anfonedigion  eich  uchelfryd  chwi, 

Eich  cyflogedig  weision,  feibion  bri. 

Pwy  roes  y Rhyfel,  beiriant  erch,  ar  waith  ? 

Ac  ym  mha  le  y gwnaed  y farwol  raith, 

A phwy  a’i  seliodd  hi  ? Tyrd  yma,  gwel 
A y w y lladdfa  hon  yn  dwyn  dy  sel ; 

Derbynia  ’th  ran  o’r  gwaed — dy  ran  o bwys 

Y barnol  faich  a’r  cyfrifoldeb  dwys. 

Y gwirion  Filwr  ! Pam  buasit  ti 
Yn  teimlo  digter  at  yr  estron  du 

Na  welaist  wawr  ei  wyneb  hyd  y dydd 

Y cyfarfuoch  dan  y gawod  rudd — 

Y gawod  waed  a leidiai  ’r  cadfaes  prudd  ? 

Paham  y chwyddai  gorfyn  fynwes  un 
Ar  ol  pob  aberth  ac  ymdrechfa  flin 

Na  feiddia  edrych  goruwch  bedd  di-faen 
Na  allai  cariad  fyth,  er  rhodio  ’n  ol  a blaen, 

Ei  nodi  ar  y ddiofrydig  waen — 

Na  meithrin  gobaith  gael  ei  enwi  mwy, 

Na  bod  am  ennyd  y tu  faes  i’w  glwy, 

Na  disgwyl  yn  y diwedd  awr  o hedd 
I estyn  i law  cyfaill  ddim  a fedd — 

Dim  cymaint  ar  ei  ol  a darn  o gledd ! 

O,  am  ba  beth  gadawai  ef  ei  wlad 
A’i  deulu  hoff,  ei  nefoedd  o fwynhad, 

A swynion  cariad  ar  ei  ol  i gyd, 

A’r  hon  sydd  iddo  ef  yn  fwy  na  ’r  byd  ? 

Gadewch  ef  yma ; mae  ei  blentyn  màd 
Yn  dechreu  per-feistroli  ’r  enw  “ tad  ;” 

Y mae  gobeithion  ei  foreuddydd  gy nt 
Yn  troi  ’n  sylweddau  am  ei  lawen  hynt, 

Per  freuddwyd  mebyd  am  ddedwyddwch  pell 
Yn  torri  gyda  rhagluniaethau  gwell, 

Gan  euro  cylchoedd  bywyd  bob  yr  un, 

A’i  wisgo  oll  â dymunoldeb  cun  : 

Gadewch  ef  yma.  Na  ! mae  rhaith  y llys, 

A chanmil  lleisiau  ’r  wlad  yn  gofyn  brys, 

Mae  ’r  offer  erch  yn  barod  ar  bob  llaw, 

A’r  llongau  ’n  aros  yn  y porthladd  draw ; 

Dos  ymaith,  was  y miloedd,  myned  raid ; 

Ac  os  na  ddeui  ’n  ol,  nef  Duw  ! fe  ddaw  dy  waed. 


678 


GWAITH  ISLWYN. 


Mor  hyf  a gorwych  gynau  oedd  ei  wedd ! 

Fe  godai  gyda  ’r  wawr  fel  herodr  sedd 
A’i  wisg  yn  llachar  oll,  a’i  fron  ar  dân 
Gan  farwol  nwyfìant  y filwrol  gân. 

Paham  oedd  raid  ei  wisgo  â’ r fath  wawr 
I’w  ddenu  ymaith  tua  ’r  lladdfa  fawr, 

A throi  ei  fyriwes  gan  ysplander  drud 
Yn  íîiam  o rwysgedd,  tua  maes  y llid, 

A hoddi  ei  feddyliau  ar  ei  awr 
Ddiweddaf  byth,  yn  nhonnau  ’r  gydgerdd  fawr  ? 
Fel  hyn  y barnwyd  y buasai  ef 
Gymhwysaf  i wynebu  ’r  ymdrech  gref — 
Gymhwysaf  i anghofio  ’i  hun  a’r  nef. 

A ! degan  anwybodaeth  ! Sylli  di 
Ar  fellt  dy  gleddyf,  ar  dy  wisg  o fri, 

Ac  ar  allanol  addurniadau’th  radd, 

A’th  newydd  arf,  y borau  cyn  dy  ladd  ? 

Dwed,  onid  wyt  yn  teimlo  fod  dy  wlad, 

A’th  filoedd  brodyr  yn  ei  broydd  mâd, 

I gyd  i’r  milwr  yn  garedig  iawn, 

Ei  wisgo  megys  â disgleirder  nawn  ? 

A ! ateb  ini  heno  pan  y bydd 
Yr  oll  yn  nofìo  ar  y tonnau  rhudd. 

Tri  ugain  mil ! ardderchog  oedd  eu  gwedd ! 
Gallasai  ’r  nen  oleuo  ar  eu  cledd 
Ei  huchaf  res  o fellt,  a’r  gwawrddydd  pell 
Droi  yn  ei  ol  o flaen  y borau  gwell 
A ífurfid  â’u  hysplander  hwynt  ar  hyd 
Y bryniau  crynol  o symudoí  bryd. 

Gallasai  ’r  nefoedd  ddal  eu  hun  fel  drych 
Goruwch  y fath  ddisgleirder  maith  a gwych. 

Ond  braidd  y cred  Marwolaeth  erbyn  hyn 
Mai  ef  a biau  anrhaith  ael  y bryn ! 

0 ! echryslonrwydd  Rhyfel ! Gormod  y w 

1 ysbryd  barn  ei  hun  ac  angeu  gwyw. 

Nesha  y bedd  yn  araf ! Cymer  hwy 

I eigion  mawr  o hedd  ar  unwaith  mwy, 

Fel  un  a ofnai  rifo  ’r  yspail  maith — 

A ofnai  feddwl  am  ei  erchyll  waith. 

Gorwedda  y trueni  erch  a maith 
Ymhell  tu  allan  i holl  gy lchoedd  iaith. 

Fel  ambell  uchder  o ogoniant  ter, 

Fel  dwyfol  fraich  a groga  dros  y ser ; 


ECHRYSLONRWYDD  RHYFEL. 


679 


Fel  ambell  feddwl  o gerubaidd  bryd, 

A gerdd  ymylon  y tragwyddol  fyd, 

Nas  gellir  ond  eu  gweld  a’u  synio  'n  fud 
Mewn  enaid-ddyfnder  yn  y mewnol  fyd, 

Lle  y mae  geiriau  a phob  cysgod  sydd 
Yn  bythol  ddarfod  yn  y dwyfol  ddydd ; 

O,  felly  y ceir  ambell  annwfn  dru, 

Ac  ambell  eigion  o erchyllrwj^dd  du, 
Arswydol  olygfeydd  o wywdra  maith, 

Rhy  bell,  rhy  ddyfnion  byth  i blymiad  iaith. 
O’r  braidd  y gall  y meddwl  noeth  ei  hun 
Ymddal  ar  ymyl  y gwelediad  blin. 

Mae  ’r  storm  o waed  yn  gyrru  ieithoedd  byd 
Dan  graig  distawrwydd  yn  dragwyddol  fud. 

Dod  am  dy  galon  dyner,  fron  o ddur, 

A selia  ’n  awr  ífynhonnau  ’th  deimlad  pur, 

A bydd  yn  hyf  i rydio  ’r  llynnoedd  gwaed, 

A chlwyfo  rhai  bob  ennyd  dan  dy  draed, 

A thyred  gyda  mi  i faes  y llid, 

Fel  bronnau  uíFern  sydd  yn  waed  i gyd, 

Y gallai  hon  ei  wisgo  ef  i gyd 

Ger  bron  ei  theyrn  ellyllig,  fel  ei  gwrid. 

Mil  ar  ol  mil  o glwyfedigion  gwel, 

Bob  un  yn  dal  ei  law  lle  mae  y bel 

Neu  ’r  farwol  saeth,  neu  ddarn  y cleddyf  dur 

A dorrwyd,  dorrwyd  yn  y galon  bur. 

Rho  imi  ddiosg  fy  hanfodol  hun, 

Dduw  ’r  nefoedd  ! na  âd  imi  fod  yn  ddyn, 

A gweled  y fath  fôr  o wae,  bob  ton 
Yn  llanw  calon  wag,  ryw  isel  fron 
A draethwyd*  i bob  gwae  yr  ennyd  hon. 

Na  chlywer  ynnof  gur  fy  nghalon  lawn, 

Sy  ’n  curo  fel  wrth  ddôr  tragwyddol  iawn. 

Ac  O ! na  chofiwyf  uwch  y lladdfa  hon 
Fod  fFynnon  o dynerwch  dan  fy  mron, 

Rhag  wylo  fy  modolaeth  fFwrdd  i gyd 
Mewn  deigryn  erfawr  allai  godi  ’r  byd. 

A ! dyma  ddrych  i ellyll  ddal  ei  hun 
Heb  grynu  yn  ei  wydd ; ac  eto,  dyn 
A gawn  wrtli  wraidd  yr  holl  welediad  blin. 
Ar  hyd  y brif-fFordd  cyfarfyddwn  hwy, 
Dorfeydd  o fFoaduriaid  dan  eu  clwy, 

Rhai  ’n  siglo  a rhegfeydd  gy nteddau  ’r  bedd, 


* Shored — Traeth,  traethu. 


680 


GWAITH  ISLWYN. 


Ac  ambell  un  yn  cwympo  ar  ei  glecld, — 

Rhai  ’n  gyrru  ar  eu  gwaed-liwiedig  feirch, 

A rhai  bob  tu  yn  glynu  wrth  y seirch, — 

Rhai  ’n  rhwygo  ’u  gwaedlyd  wisg  i gau  y clwy, 

Neu  mewn  gwallgofrwydd  yn  ei  ledu  ’n  fwy, — 

Rhai  ’n  torri  yr  angeuol  bel  o’u  traed, 

Ac  ambell  un  ar  weddi  yn  ei  waed. 

Tyrd  eto  ’mlaen,  pell  yw  y cadfaes  prudd, 

A theithio  raid  dros  lawer  milldir  rudcl ; 

Men  ar  ol  men  o feirwon  ddaw  ymlaen, 

A llawer  magnel  fawr,  prif  beiriant  brad, 

A yr  yn  ol,  yn  mygu  oll  i’r  gâd. 

Y storom  bylor  donna  las  y nef, 

A’r  wybren  droir  gan  ei  sawyr  ef. 

Ai  dyma  ’r  pentref  teg  a welsai  ’r  wawr 
Fel  bron  o wynfa  yn  gwyl-wynnu  ’r  llawr  ? 

Tyrd,  eistedd  arni,  a bydd  fawr  a llon, 

Ogoniant ! eistedd  ar  y garnedd  hon, 

A thorf  o weddwon  ac  amddifaid  syn 
O’th  amgylch  ar  y cerig  oerion  hyn, 

A llu  o blant  yn  llefain  ar  eu  tad 
Yn  noethion  hyd  eu  henaid — mamau  mad 
Yn  troi  yn  wallgof  byth  o faes  y gâd. 

Ogoniant ! eistedd  yma  fyth,  a’th  draed 
Yn  gorffwys  ar  geuledig  fainc  o waed, 

A doed  y byd  i’th  weled  ar  dy  fainc, 

A’r  oesoedd  heibio  â chlodforol  gainc. 

Pa  fodd  yr  awn  ? Y mae  y meirw  yn  cau 

Y brif-ffordd  fawr,  a’r  gwaed  yn  gorddyfnhau ; 
Ymgolla  ’r  llwybyr  draw  mewn  tref  o clân, 

A môr  o fwg  yr  dros  y nefol  drân. 

Fel  gwlad  o farwor  ar  y gwynias  lawr 

Y gorwedd  mwy  y goedwig  eang  fawr. 

Rhaicl  troi  o amgylch  hyd  y meusydd  gwyw, 

A aml  aml  rychir  gan  y ffrydiau  by  w. 

Dewch,  dewch,  drueiniaid  gweddwon,  gyda  ni, 

Blant  hanner  noethion,  a chwiorydd  cu, 

A’r  nefoedd  rhwygwch  â’ch  alaethus  lef, 

Ac  os  na  chlyw  y byd,  fe  glyw,  fe  gofia  ’r  nef. 

O,  faes  y lladdedigion  ! Mor  eang  ac  mor  faith  ! 

Barn  ! onid  mwy  na  digon  gwlad  gyfan  i’r  fath  waith 
Ofnadwy  ’r  golygfaoedd  mewn  un  prydnawn  a wnaed, 
Mynyddoedd  ar  fynyddoedd  o wywdra  ac  o waed. 


ECHRYSLONRWYDD  RHYFEL. 


681 


Agorwyd  pyrth  marwolaeth  oll  fel  i dderbyn  byd, 

A thaflodd  colledigaeth  ei  ragbyrth  ffwrdd  i gyd. 

Ei  ragarwyddion  araf,  nych  }7sbryd,  gwaeledd  gwedd, 
Sydd  yn  rhybuddio  ’r  tlotaf  o agoshad  y bedd. 

Fel  â llifeiriaint  sydyn  eu  torrwyd  oll  i lawr, 

Disymwth  daeth  y gelyn,  fel  nos  ar  draeth  y wawr. 

I mewn  y daeth  fel  afon,  fel  pe  y troesid  byd 
O flaen  ei  farnau  dyfnion  yn  adwy  fawr  i gyd. 

Pell  gadwyn  o ddyffrynnoedd  a daenwyd  mewn  un  dydd 
O amgylch  i’w  heithafoedd  yn  wely  i ddistryw  rhudd. 

I’r  ellyìl  mawr  ymorwedd  aml  ddyfnder  erch  mewn  gwaed, 
Neu  edrych  yn  ei  fawredd  trwy  ’r  niwloedd  rliudd  a wnaed. 

O am  luniedydd  ffyddlon,  a dynnai  ’r  drych  di-wawr, 

Hyd  at  y byw  a’r  galon,  a hongia  i maes  yn  awr, 

A barai  weld  yr  aelod  ar  ol  ei  gado  ’n  wyw — 

Braich  gref — draw  ar  y gwaelod  yn  crynu,  ac  eto  ’n  fyw, — 
A allai  daflu  ’i  chryndod,  fel  bywyd,  ar  ei  len — 

Barasai  i lawer  syndod,  fuasai  gynt  mor  wen — 

Nes  peri  i tithau  ’i  chanfod  yn  duo  hyd  y gwaed, 

Tra  llun  rhyw  gadiarch  uchod  ar  ddisgyn  arni  â’i  draed. 
O am  luniedydd  uchel  a dynnai  ar  ei  len 
Wirionedd  erchyll  Rhyfel,  A,  nid  y rhwysgfawr  ben 
Yn  gyrru  heibio  ’r  rhesau,  gan  floeddio,  hardd  a gwych ; 
Ac  nid  y llachar  rengau  yn  goroleuo  ’r  drych, 

Ac  nid  “y  tro  ysplenydd,”  a’r  gwych  wrolwaith  draw, 

Ac  nid  y rhuthr  dieilfydd  er  clwyfau  bron  a llaw, — 

Ond  tyfol  fryniau  ’r  meirwon,  a’r  byth-lydanol  ddrych 
Ar  grugiau  y marchogion,  dan  ddrylliau  ’r  harnais  gwych, 
A gobaith  mil  o weddwon  yn  cwympo  ar  bob  awr, 

A’u  cyfaill  mwyaf  ffyddlon  yn  gwingo  ar  y llawr ; 

Ac  er  ei  ddiaelodi,  a’i  roi  dan  fôr  o draed, 

Y fagnel  yn  ei  nodi,  ac  yntau  yn  ei  waed 
Yn  gwaeddi  ar  greulondeb,  ar  ddistryw,  byd  a nef, 

A’r  belen  dân  yn  ateb  i mewn  i’w  galon  ef. 

Hyn  yw  gwirionedd  Rhyfel,  ac  O,  na  cherfid  ef 
Yn  nyfnaf  liwiau  ’r  gorwel  a bythol  wawr  y nef, 

Pe  y goddefai  ’r  nefoedd  i’r  gwae-ddarluniol  bin 
Gael  yn  eu  dwyfol  wawroedd  ei  drochi  fyth  i hyn. 

Na  roed  y bywyd-luniau  i blaid  y frwydyr  fawr, 
Gyferbyn  â’u  calonnau  i hongian  onid  awr. 

Aroswch,  nentydd,  ar  y bryniau  draw  ! 

Mae  eisiau  eich  gwelyau  ar  bob  llaw 
I’r  ffrydiau  cyfoethocach.  Seren  glaer, 

Paid  dithau  godi  y wahanlen  aur 


682 


GWAITH  ISLWYN. 


Na  gollwng  dydd  y nefoedd.  Mae  y byd 
Yn  gorfoleddu  yn  y dyfnach  gwrid — 

Y gwawr  o waed — gwyd  i’w  goleuo  hwy 
I araul  fryniau  anfarwoldeb  mwy. 

0,  echryslonrwydd  Rhyfel ! Pennaf  prawf 
I’n  golwg  mwy  ar  donnau  ’r  gerdd  a nawf. — 
Rhy  erchyll  yw  ei  faes  taranol  ef 
I gennad  cariad,  cennad  gras  y nef, 
Hedd-gennad  y graslonaf  Iesu,  ddod 

0 fewn  ei  gy lch  â geiriau  ’r  dwyfol  Fod. 

Efe  a welir  yn  y farnol  gell 

Yn  dysgu  ’r  euog  am  y ffordd  sy  well ; 

Ar  hyd  ymylon  holl  ddyfnderoedd  gwae, 
Eigionau  pechod,  ac  arferion  gau, 

A gyfarfyddir  yn  ei  swydd  o hedd 
Yn  rhodio  fyth,  gan  drwsio  ar  y bedd 
Lamp  anfarwoldeb,  a rhoi  gair  y nef 

1 losgi  yn  ei  borth  tywyllaf  ef ; 

Yr  hwn  sy  ’n  cynrychioli  gras  yr  Ior, 

A rhad  ei  weinidogaeth  fel  y môr, 

Yn  dal  agorion  yr  anfarwol  fyd, 

A hedd-lythyrau  gorsedd  Ior  i gyd ; 

Yr  hwn  sy  ’n  rhoi  i’r  galon  dduaf  wnaed 
Ryw  fywyd  arall  byth  â dwyfol  waed, 

Gan  droi  y cwmwi  oddiar  dynged  dyn, 

A bryniau  ’i  dragwyddoldeb: — Ryfel  blin  ! 

Ni  faidd  efe  neshau  o fewn  dy  drân — 

Dy  amgylch  o daranau  ac  o cíân. 

O,  rhodder  in’  heno  nos  ddyfnaf  y nef, 

Ym  mhyrth  y cymylau  mae  ’r  dymhestl  gref 
Yn  aros  i’w  harwain  i lawr  ar  y byd, 

A gyrru  o fynwes  y nefoedd  i gyd 
Adgofìon  y gâd  â’i  tharanau  ei  hun, 

A chipio  adseiniau  y rhyfel  rhy  flin 
Rhag  cyrraedd  o honynt  orseddfainc  yr  Ior, 
Rhag  wylo  o amser  ei  ddeigryn — y môr. 

Draw  hongier  y nos  goruwch  bryniau  y llid, 
Holl  arled  y nefoedd,  fel  elor  wisg  byd. 

Rhy  erchyll  y gwae  i welediad  y ser, 

Cenhadau  bytholfyd,  claer  dystion  ein  Ner; 

A,  llawer  golygfa  o bechod  a llid 
Ddaliasant  cyn  yma  yn  ddistaw  a mud  ! 


ECHRYSLONRWYDD  RHYFEL. 


683 


0 íFenestr  oruchaf  y nefoedd,  a saf 
Gyferbyn  â gorsedd  dragwyddol  eu  Naf, 

Ugeinmil  o weithiau  syllasant  i lawr 
Ar  lawer  golygfa  ofnadwy  ei  gwawr ; 

Ond  trwy  y cymylau  a’ u holltau  di-wawr 
Ni  feiddia  un  seren  ymddangos  yn  awr. 

Cyfìawnder  ei  ser-ddifíoddiadur  a ddyd 
Ar  lampau  y nefoedd  goruwch  y fath  fyd. 

A oes  yr  un  angel  y nos  erchyll  hon 

Yn  cyffwrdd  y ddaear,  fel  awel  y don  ? 

Mae  oriau  ar  fyd  pan  y cyfyd  y nen 
Ei  ser  a’i  hangylion  tu  acw  i’r  llen, 

Heb  ado  ond  pechod  a barnau  a llid 

1 lanw  ffordd  amser  a llywio  y byd. 

Ac  nid  yw  hyn,  yr  oll  o’n  hamgylch  sydd, 

Ond  porth  y gwae  a’r  ymddifadrwydd  fydd. 
Ehed  yr  haul  dros  lawer  blwyddyn  faith, 

A phasia  genedlaethau  yn  ei  daith 
Cyn  colli  golwg  ar  effeithiau  prudd, 

A chanlyniadau  yr  echryslawn  ddydd. 

Fe  daen  cysgodion  y mynyddoedd  hyn 
Dros  haul  cenhedlaeth  arall.  Codir  llyn 
Y gwaed  ymgronawl  hwn  a’i  donnau  rhudd 
A llawer  cafod  lawn,  ry  lawn  o ddagrau  ’r  prudd. 

Ehed  y newydd  gyda  brys  y wawr : 

O,  famau  pell,  ymddifaid  fil  yn  awr, 
Ymbarotowch,  bob  calon  unig  lom, 

I dderbyn  mwyach  nös  dragwyddol  siom. 

O,  bydded  braich  rhyw  angel  tyner  mwy 
O dan  eu  henaid  pan  y teimlont  hwy 
Eu  holl  ategion  a’u  daearol  hedd 
Yn  cwympo  amgylch-ogylch  hyd  y bedd  ; 

Tra  lleufer  tanbaid  dros  y wlad  a’r  dref 
Gan  ysbryd  Rhyfel,  fel  pe  mynnai  ef 
Roi  golau  i’r  ymddifaid  weld  eu  clwy, 

A lamp  i’r  weddw  uwch  eu  beddau  mwy. 

Clyw  wyfrau  ’r  pellebyr  ar  gryndod  i gyd, 

Fel  pe  y trosglwyddai  air  olaf  y byd, 

A’r  olaf  air  glywir  gan  lawer  a fydd 
Yr  olaf  ddeallir  hyd  derfyn  eu  dydd. 

Fellt ! fellt ! pam  eich  gwlychir  yn  nhonnau  y môr, 
Rhai  fry  a oleuech  genhadau  yr  Ior, 


684 


GWAITH  ISLWYN. 


A’r  engyl-osgorddion  mor  danbaid  a gaed 
Yn  rhodio  y nefoedd  tra  bydoedd  dan  draed  ? 
Paham  y dadguddiwyd  yr  ysgol  i ddyn 
Sy  ’n  dringo  ’r  cymylau  a’r  storom  ei  hun, 

Y rhoed  i’w  wialen  a’i  arch  eiddil  ef 
Wahanu  ’n  dragywydd  fôr  asur  y nef, 

Nes  rhodiai  i ochr  y duwiau  a’r  haul 
A thramwy  fel  angel  y melltbarth  di-draul  ? 

Ai  nid  oedd  o’r  blaen  daigonolrwydd  rhy  fawr 

0 ífyrdd  i newyddion  ar  fyd  mor  ddi-wawr  ? 
Gweddusach  oech  chwi  i newyddion  y nen, 

A’r  ddwyfol  ohebiaeth  tu  acw  i’r  llen, 

Tu  draw  i’r  wahanlen  gymylau  a ddyd 
Iehofa  yn  blygion  o amgylch  y byd, 

Na  faidd  ond  yr  haul  ar  orseddfainc  y nawn 
Ei  throi  hi  o’r  neilldu,  neu  ’r  dymhestl  lawn. 

Paham  mor  awyddus,  wrolion  y gad, 

1 anfon  ond  enw  y bachgen  i’w  dad  ? 

Ai  nid  oes  ond  aden  y fellten  a wna  ? 

Ust,  ust,  a oes  allu  o’r  nefoedd  a â ! 

Mae  llong  yn  yr  hafn  yn  aros  y gwynt — 

Rhy  araf  ei  hwyliad,  rhy  hirfaith  ei  hynt ! 

O,  gallai  ’r  amddifad  fwynhau  llawer  hun 
Tra  byddai  hi  ’n  aros  yr  awel  a’r  hin, 

A galíai  obeithio  aml  fore  a hwyr, — 

“ Caf  ledu  y bwrdd  iddo  eto,  pwy  ŵyr !” 

A gwelid  cymylau  a gwenau  o hedd 
O’i  chalon  newidiol  yn  lliwio  ei  gwedd ; 

Na  ! lleibier  ífynhonnau  ei  bywyd  mewn  awr, 
A gwywed  mewn  eiliad  ei  gweddi  a’i  gwawr, 
A rhoer  yr  elorwisg  i lawr  ar  y bwrdd 
Cyn  byddo  y wawr  a’i  gwên  decach  yn  cwrdd. 
Ewch  ynte,  fellt  buain,  a thorred  y dydd 
Ar  fyrdd  o aelwydydd  bedd-oerion  a phrudd. 
Arloeswch  y llwybyr  dros  fynydd  a dôl 
I’r  daran  a’r  Duw  sydd  i ddyfod  ar  ol. 

Gwlyb  yw  y borau,  rian  lon, 

Bydd  dawel  ger  yr  aelwyd  hon. 

Y mae  y ffordd  yn  oer  a llaith, 

Bydd  hapus  heddyw  gyda  ’th  waith, 

A chân  y dôn  y carech  chwi 
Ar  oriau  per  ei  harfer  hi, 

Pan  fyddai  ’r  haul  o dan  y don, 


ECHRYSLONRWYDD  RHYFEL. 


685 


A natur  oll — oll  fel  un  dyner  fron, 

A chysgod  y mynyddoedd  pell 
Yn  disgyn  fel  o fydoedd  gwell. 

Clych  ar  ol  clych — bydd  dawel ! Erfawr  lu 
Yn  llenwi  yr  ystrydoedd  ar  bob  tu  ! 

Y mae  dy  galon  lawn  fel  ton, 

Yn  codi  ac  yn  chwyddo  ’r  fron, 

Na  ddylai  chwyddo  ond  i dderbyn 
GorfFwysiad  angel  teg  gyferbyn. 

Dos  ynte  allan  gyda  r llu. 

Yng  nghysgod  hwyr  fe  ’i  gwelwyd  hi 
Yn  dychwel  dan  dragwyddol  glwy, 

By th  byth  ni  rodiodd  allan  mwy. 

Dyneraf  nefoedd  ! er  pob  gwae  a llid 
Gawn  yn  ymhongian  bythoedd  dros  y byd, 

Ac  yn  cofieidio  ’i  gaerau  a’i  wag  rodres, 

Gan  guddio  ei  fynyddoedd  yn  eich  mynwes — 

Ai  hyn  sydd  i barhau  ? Dywedwch  chwi, 

Sy  ’n  gweld  y pell  a’r  dwyfoi  ar  bob  tu, 

Ai  nid  oes  seren  o addewid  lon 
Yn  tramwy  draw  ar  flaen  y blaned  hon, 

Gan  ddisgwyl  am  ei  hadeg  ? Onid  oes 
Ar  fryniau  amser,  er  y gwyntoedd  croes, 

Ryw  lamp  aniffoddedig,  arwydd  gwan 

0 ddyddiau  gwell  a heddwch  yn  y man  ? 

Y mae  y ser  yn  edrych  ar  y byd, 

Yn  para  i’w  ofwyo  ef  i gyd, 

Fel  pe  bai  ganddynt  eto  feddwl  mawr 
I’w  sylẅeddoli  ar  y bel  ddi-wawr, 

Ac  fel  pe  byddent  yn  ei  wylio  ef, 

1 ryw  ddibenion  gwell,  dros  Dduw  a’r  nef. 

A welwyd  Duw  yn  rhodio  trwy  y byd, 

Yn  unig  ac  yn  addfwyn  ac  yn  fud, 

Ar  ymdrech  anghydmarol  i’w  leshau 
A’i  ddwyn  i fyny  o gysgodion  gwae, 

A’i  seilio  ef  goruwch  y ser  ryw  bryd 
Fel  gorsedd  ei  ogoniant  uwch  pob  byd  ? 

A daflwyd  dros  ei  Dduwdod  wisg  o gnawd, 

A droes  efe  euogrwydd  gwae  a gwawd 
Holl  faich  y byd,  fel  diflyg,  drosto  ’i  hun, 

Yn  unig  i oleuo  tynged  dyn, 

A throi  ei  dragwyddoldeb  tywyll  ef 
Yn  ddydd  diderfyn  dros  uchderau  ’r  nef  ? 


686 


GWAITH  ISLWYN. 


A fu  ei  chwys  fel  dyferynau  drud — 

Fel  dyferynau  gwaed  uwchben  y byd  ? 

Ac  O,  ai  hyn  yw  ffrwyth  yr  ymdrech  ílin, 

Ai  dyma  ’r  oll  a syrth  i ran  prynedig  ddyn ! 

Prysura  ymlaen  yn  dy  rod,  y blaned  dywyJlaf  dy  wawr, 
Mae  oesoedd  dedwyddach  yn  dod,  a’u  borau  yn  nesu  bob  awr. 
O ganol  myrddiynau  y ser  dewisodd  y nefoedd  dydi 
Yn  gartref’  i gariad  eu  Ner,  a’i  radau  anfeidrol  eu  rhi. 

Fe  roddodd  ei  fywyd  cyn  hyn  ar  riwiau  llifeiriol  y gwaed, 

A rhuddwyd  uchelion  y bryn  o’r  rhychau  ofnadwy  a wnaed ; 
Bu  ddirfawr  ei  bryniad  ar  bren ; gwneir,  gwneir,  fe  derfynir 
Fe  fythol  symudir  y llen  orchuddiai  ddyfodol  y byd.  [y  llid  ; 

0 forau  hapusaf  i ddyn ! a ddygwyd  i mewn  gyda  llef 
Angylion  y wynfa  ei  hun  a seren  ddiweddaf  y nef, 

Y seren  a gododd  mor  dêr  i arwain  y bywyd  i’r  byd, 

A aeth  i orffwysfa  y ser  ’rol  awr  o wasanaeth  mor  ddrud. 

Fe  dorrodd  y wawr  gyda  hon — y wawr  sydd  yn  gofyn  y byd 
A’i  holl  hanesyddiaeth  o’r  bron  i dorri  ar  hyd-ddo  i gyd, 
Nes  byddo  ei  borau  yn  llawn,  a’r  tragywyddoldeb  a fydd 
Yn  agor  i dderbyn  ei  nawn — i dderbyn  cyflawnder  ei  dydd. 

Bu  ryfedd  i engyl  y nef  eu  galw  uwchben  y fath  fyd, 

1 chwyddo  y gân  ag  un  llef,  fod  Brenin  o hedd  yn  ei  gryd ; 
Fod  eto  ar  ol  yr  holl  wae,  rhyfeloedd  yr  oesoedd  a’u  llid, 
Rhy w faner  o hedd  yn  neshau,  y deyrnas  sy  ’n  gariad  i gyd. 

Tad  tragwyddoldeb  a ddaeth  yn  faban  eiddilaf  ei  lun, 

A gwisgo  ein  natur  a wnaeth,  fel  arwydd  cyfamod  â dyn, 
Fel  arwydd  tragwyddol  o hedd,  o’i  fwriad  i uno  y byd 
A’r  bydoedd  tu  acw  i’r  bedd,  yn  deyrnas  o gariad  i gyd. 

Jerusalem  ! O,  ryfedd  fu  dy  rari, 

Ei  dderbyn  ef  â thyner  lef  i’r  lan ; 

Rhyfeddol  fu  dy  fraint,  goruwch  pob  gwyrth, 

Gael  agor  i dywysog  nef  dy  byrth, — 

Tywysog  bywyd  a thragwyddol  hedd, 

Yr  oedd  graslondeb  yn  tyneru  ’i  wedd, 

A dagrau  o deimladrwydd  ar  ei  rudd, 

Yn  fwy  na  ’r  nefoedd  oll,  ac  eto  ’n  brudd ! 

Ogoniant ! dy wed  ar  ba  fainc  o aur 
Eisteddaist  ti  mor  ddwyfol  ac  mor  glaer 
Ag  ar  yr  ebol  hwnnw  ? Nid  oes  draw 
Ond  cangen  lawn  o flodau  ymhob  llaw ; 

Na  chawell  saethau  mwy,  na  chleddyf  blin, 


ECHRYSLONRWYDD  RHYFEL. 


687 


Na  chalon  ga  ddioddef  onid  un ; 

Na  baner  ond  a gyfyd  Ior  ei  hun 
Am  dano  ’i  hunan  mwyach,  natur  dyn  ! 

Ferch  Sion,  cân ! Dywedwch  wrthi  hi, 
Fynyddoedd  santaidd  draw,  a’r  nefoedd  fry, — 
“ Dy  frenin  sydd  yn  dyfod,  ly w y nef, 

A’i  deyrnas  o dangnefedd  gydag  ef. 

Y mae  yn  addfwyn,  a’i  orseddfainc  gun, 

A’i  gallu  a’i  sylfeini  ynddo  5i  hun, 

A’r  oll  o’r  gwaed  ollyngir  dros  ei  sedd, 

Ei  galon  ddofn  ei  hun — ei  hun  a’i  medd. 
Tywysog  heddwch  yw,  ac  iddo  ef 

Y rhoed  y byd  a gorsedd  fawr  y nef. 

Fe  ddygir  gwledydd  a phegynau  ’r  byd 
I droi  o fewn  ei  deyrnas  ef  i gyd.55 
Dywedwch,  addewidion  dyfnion  Duw, 

Pa  bryd  y daw  pob  cenedl  a phob  rliyw 
O dan  ei  ddwyfol  faner  ? O,  pa  bryd 

Y daw  y borau  yr  agora  5r  byd 

Byrth  y cenhedloedd  iddo  fel  y gwnaeth 
Jerusalem  gynt  ar  ei  brynol  daith ; 

Fe  ferchyg  ar  y nefoedd  aur  yn  awr, 

A dwg  y nefoedd  gydag  ef  i lawr. 

Dydd  mawr  y diarfogiad  dros  y byd — 

Dydd  troad  arfau  rhyfel  gau  i gyd 
Yn  oíferjmau  hedd — fe  ddaw,  fe  ddaw, 

A chwydd  o gariad  gwyd  y nefoedd  draw. 

Ar  derfyn  pob  dydd  o ryfeloedd  a châd, 

Pob  erchyll  brydnawn  o orthrymder  a brad, 

Fe  glywodd  y nefoedd  ar  derfyn  y dydd 
Ochenaid  yr  haul  dros  y tonnau  pell  rhudd, 

Pan  gydocheneidiai  â’r  bryniau  a5r  môr 
Am  jubili  natur  a meibion  yr  Ior, 

Pan  gyfyd  gweithredoedd  ardderchog  ei  law 
Yn  rhyddion  a phur  ar  y nefoedd  gwell  draw, 
O’r  fflam  a gyneuir  ar  orsedd  eu  Ner — 

Y fflam  a all  newid  y ddaear  a’r  ser, 

A llosgi  y byd  hyd  y dyfnder  y daeth 
Pla  pechod  hyd  ato  gan  ddifa  5i  holl  waith; 

Pan  na  cha  yr  huan  oleuo  un  byd 
Ond  fyddo  yn  deml  i5r  Anfeidrol  i gyd, 

Na  disgwyl  yn  brudd  am  y fachludol  awr, 

Na  theimlo  un  pryder  i ddilyn  y wawr. 

Dileir  terfynau  teyrnasoedd  y byd, 


688 


GWAITH  ISLWYN. 


A bydd  fel  y nef  yn  agored  i gyd 
I santaidd  eneidiau,  angylion,  a Duw, 

Ei  dramwy  o amgylch  fel  un  wynfa  wiw. 
Cyd-toddir  y cyfan  i’r  deyrnas  o hedd 
A daen  hyd  y bydoedd  tu  acw  i’r  bedd. 

Terfynau  marwolaeth  ofnadwy  ei  hun 
Ni  welir  yn  atal  tramwyad  y dyn  ; 

Fe  gerdd  lle  y mynno  yn  nheyrnas  ei  Dduw, 

Y deyrnas  a una  bob  ansawdd  a rhyw. 

Bydd  newydd  y ddaear,  a newydd  y nef 

0 dan  ei  lywodraeth  a’i  luman  hael  ef. 

Teg  fwa  o oesol  gyfamod  a ddyd 

Rhwng  nefoedd  a nefoedd,  rhwng  byd  pell  a byd. 
A throir  arf-dyroedd  y bobloedd  bob  un 
Yn  demlau  tawelwch  i heddwch  ei  hun. 
Dinasoedd  y ddaear  orweddant  i gyd 
Ar  dangnefeddusrwydd  yn  dawel  eu  pryd, 

Heb  gaerau  o’u  hamgylch,  heb  gysgod  bryd  hyn 
Ond  arlen  y nefoedd  ac  ymyl  y bryn. 

A’r  ser  ni  ddihunir  ag  adsain  un  llef 

Ond  fyddo  ’n  sancteiddrwydd — yn.  foliant  i’r  nef. 

Pob  milwr  a rydd  ei  ryfelwisg  ar  dân 

1 ddifa  adgofion  y rhyfel  yn  lân, 

A’i  arf  yn  y goelcerth  a dawdd  hyd  y carn, 

A blodau  oleuant  rudd  feusydd  y farn. 

A sychir  ffynhonnau  gelyniaeth  i gyd, 

A heddwch  a leinw  holl  oesoedd  y byd, 

A lledir  y byd  dwyfoledig  ei  wedd 
Fel  gwên  anherfynol  o gariad  a hedd. 

Dymunol,  0,  dymunol  fel  y wawr, 

A’i  gwên  raslonaf  ar  ei  thyner  awr, 

Dymunol  fel  paradwys  fydd  dy  wedd, 
Grwydredig  fyd,  pan  lif  banerau  hedd 
Ar  hyd  dy  fryniau  oll,  a rhandir  du  y bedd. 

Fe  ga  y rhian  aros  byth,  a bod 
Ar  fraich  ei  dewisedig,  heb  i glod — 

Y clod  sy  ’n  byw  ar  waed  a distryw  rhudd — 
Ddwyn  mwy  y dafnau  bedd-oer  ar  ei  grudd. 

A daw  yr  hwyl  i mewn  i’r  aber  tawel 
Yn  bur  a thangnefeddol  fel  ei  hawel. 
Brenhiniaeth  heddwch  gyda  gallu  ddaw, 

A’i  seren  well  i ddyfnder  Affrig  draw ; 

Gwedd  natur  a’i  theyrnasoedd  is  i gyd 
A ail  ddychwelir  gyda  Phen  y byd. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


689 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 

i. 

“ Yng  nghyjlawnder  yr  amser.” 

BETHLEHEM,  bytholai  hi — ei  seren 
A fu  siriol  arni ; 

Rhyfeddol  wawr  fu  iddi 
Gwedi  nos — “Duw  gyda  ni.” 

Ac  yno  ’n  gy  flawn  canwyd — ei  tliestyn, 

A’i  thystiawl  lu  welwyd 
Yn  y wawr  a gain  eurwyd 
A’u  cyrhaedd-bell  linell  lwyd. 

Y dyner  addewid  a’n  rhyddhaodd 
Yn  rhin  yr  heddwch  i’n  rhan  arwyddodd 
Forau  y ddaear,  pan  erfawr  dduodd 
Ac  am  olau  ein  ífawd  y cymylodd  ; 

O dir  ei  wenau  Duw  a’i  harweiniodd, 

Heibio  yr  oesau  yn  ei  law  brysiodd, 

Ar  lun  Naf  yma  safodd, — deg  derfyn  ! 

Yn  nelw  y Duwddyn  ei  niwl  a doddodd. 

A’r  brid  addewid,  bêr  ddydd, 

Oedd  Dduw,  y mawr  Addawydd. 

Duw  y guleuni  ar  deg  olyniaeth 
Y Nef-Benadur  yn  faban  odiaeth, — 

Ei  dawel  eni,  gâr  dielyniaeth, 

I’w  hynaws  yrfa  o fynwes  arfaeth, — 

Camp  Duwdod  cwmpawd  helaeth — ei  gariad 
0 enwog  fwriad,  ar  iawn  gyfeiriaeth. 

Newydd  anwylaf  ! Pa  ddawn  ehelaeth 
Gawn  i ehedeg  â’ r bêr  Genhadaeth 
I’r  bellaf  oror ! Pwy  ga  ’r  ílaenoriaeth 
O agor  dôr  y fawr  iachawdwriaeth, 

Taro  y dôn,  dwyn  trydaniaeth — bywyd, 

Y newydd  i’r  byd  am  lawn  ddarbodaeth? 

Os  canodd  oesau  cynnar — draw,  weled 
Rhyw  olau  tiriongar 
Addewid  bell  i’r  ddaear, — dylem  ni 
Addoli  yn  ddialar. 

2 x 


GWAITH  ISLWYN. 


690 


Pwy  a gawn  at  ragddawn  rydd 
A dwyfawl  dannau  Dafydd — 

Gywrain  gamp,  grynai  i gyd 
Ag  urddolfawr  gerdd  eilfyd — 

A ddyd  in’  y newydd  dant 
Yn  miloedd  graddau  ’r  moliant? 

“ Gwelsom  ei  seren  ef  yn  y Dwyrain.” 

Cennad  ter  yn  uchder  nen 
Roddes  Ior,  ai  wydd  seren. 

Dewis  swydd  duwies  iddi 
Wnai  Ion  wrth  ei  hanfon  hi. 

Dug  “ y doethion,”  deg  deithiau, 

Liw  nos  gan  ymlawenhau, 

O fryniau  y horau  ban, 

Gwlad  haul  a golud  dilan, 

A thoriad  y wyrth  araul 

Y tir  y coronir  haul — 

Hyd  y man  caed  brawd  i minnau — y man 
Bu  dymuniad  oesau, 

Yn  ddyn  bach  mewn  cadachau — gan  forwyn 
Ar  fynwes  addwyn  heb  eirf  na  seddau, 

Heb  roesaw  yn  ei  breseb 
Na  dôr  yn  agor  gan  neb. 

Duw  yn  y cnawd,  ein  cân  yw, — a’r  prifnod 
Yng  nghlod  yr  angel  ydyw. 

Bu  dorau  y byd  arall, 

Eilfyd  y bywyd  di-ball, 

0 ogoniant  i wir  lwyddiant  yr  ail  Addaf, 

Yn  ddifolltau  ar  golynau  o’r  aur  glanaf, 

1 r angylion  i’w  rheng  olaf — agor 

Ogylch  ein  byd  gwaelaf 
Newydd  fawl  y drefn  ddwyfolaf, — chwarau 
A thelynau  ’r  Genhadaeth  lawnaf. 

Gweis  oeddynt,  negesyddion 
I’r  hael  genadwri  hon. 

Y swydd  fu  urddas  iddynt ; 

A’u  batheiniau  gorau  gynt, 

Arwyddion  nefol  raddau 
Tan  glod,  ddiosgent  yn  glau, 

Eu  gwneyd  yn  ras-genhadon 
A chôr  hedd  i ddechreu  hon, 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


691 


I ddwyn  y foreugerdd  aur 
Ar  gu  nodau  ’r  Genhadaeth. 

Od  wylodd  un  o deulu 

Y nef  lân,  dirionaf  lu 
Erioed,  bu  n awr — yr  adeg 

Y daeth  dydd  cenhadaeth  deg 
Araeth  yr  angel  eurwawr 
Fyth  i ben  gy da  ’r  wen  wawr. 

Galw  y cenadon  cyntaf. 

Aeth  yr  Iesu,  ei  thrysor, 

Yn  y rnan  hyd  fìn  y môr. 

A’i  addwyn  braidd  a wahoddodd 
I leiaf  rai  ’r  fraint  haelaf  rodd 

0 ddwyn  goruchel  ddoniau — ’r  Genhadaeth 

1 heulwawr  dalaeth  y mel  a’r  diliau, 
Difyrwaith  gras  hyd  forau — ’r  eangiad, 
Hyd  agoriad  yr  hollfyd  i’w  gyrrau. 

Trwy  odiaeth  alwad  tra  eu  detholai, 

Y laswawr  don  tra  eu  glwys  ordeiniai, 
Heibio  ’r  ddwys  awel  braidd,  braidd  y suai ; 
A llais  ei  Ior  y inôr  ni  ymyrrai, 

Hyd  ei  ewyn  ymdawai, — i’w  eigion 
Arian  ei  lifion  o’r  niwl  a yfai. 

“ Teyrnas  Ion  yn  ter  neshau  ! ” — hyn  ydy  w 
Eu  cenhadaeth  forau, 

Sylwedd  y cyntaf  seliau — a dorrwyd, 

Nes  eu  hagorwyd  â difloesg  eiriau. 

Ior  a dywynnodd  mwy  ar  eu  doniau, 

Ac  eurodd  edyn  eu  cyrhaeddiadau 
A dwyfol  danbeidiaf  olau — y wyrth  ! 

Oleua  hyd  engyrth  waelod  angau. 

Ar  eu  hynt  araf  tirion  y torrai 

Dydd  y Genhadaeth,  a’r  “ deuddeg”  nodai 

I ddwyn  y deyrnas  a sylfaenasai 

Hyd  olaf  oror  y wlad  lifeiriai 

O laeth  a mêl,  hen  lwythi  a’i  molni. 

Agor  ei  faner  gymodgar  fynnai 
Yn  y syw  Ganan,  lle  y disgynnai 
Llawer  addewid,  fel  lloer  a ddeuai, 


692 


GWAITH  ISLWYN. 


Olau  hanerog,  a’i  rhagflaenorai, 

Ar  edyn  oesoedd  tra  y dynesai. 

I’w  frodyr  e fwriadai — y blaenffrwyth, 

Heibio  ei  dylwyth  o flaen  byd  elai. 

A thrwy  egwyl  y deg  a thrigain — nôd 
Y Genhadaeth  fìrain, 

A lled  a gallu  ei  hadain 
A’i  nen  i gyd  fu  ’r  Ganan  gain. 

Ei  hadenydd  gadwynwyd, — ei  hodiaeth 
Ehediad  gyfyngwyd 
I'r  fro  gan  Ior  fawrhawyd — y Seion 
A’i  addewidion  erioed  ddiodwyd. 

A chyn  agor  ei  chynhygion — i’r  byd, 

A’r  bêr  lechwedd  Seion 
Torrai  ei  hysbryd  tirion — i wylo 
Am  awr  y gado  a’i  môr  o gedion  ; 

Yr  awr  y rhoddai  ei  Rhi 
Ryddid  y ddaear  iddi ; 

Byd  o faes,  heb  ado  fyth 
Ataliad  i’w  rhad  dilyth, 

Na  môr  dan  ddòr  o ddwyrain 
I deneu  gwr  y don  gain. 

Gyda  ’r  awel  ei  golwg  a droai 

Tua  ’r  gwledydd  pell  hwnt,  a’r  goleudai ; 

Glan  ar  ol  glan  i’w  golwg  olynai 
Hyd  yr  ewynol  fôr*  draw  daranai, — 

Y byd  unigol  paganol  gwynai, 

Heb  ar  ei  eiddiledd  un  braidd  ddaliai, 

I fedd  o lennol  dwyll  ymfoddlonai, 

Heb  uwch  ei  fedd  o haeledd  a wylai. 

Eu  poenau  a’u  gwaeledd  pan  y gwelai, 

O’i  haddien  fynwes  y cais  ddanfonai, 

Mynych  oedd,  paham  na  chai — roi  helynt, 

A dwyn  iddynt  y Gair  adnewyddai 
Eu  henaid,  a’u  dihunai 
I fyw  byth  heb  gofio  bai. 

'•  Dileu  pechocl  trwy  ei  aberthu  ei  hun. 

Neshâi  terfyn  Seion — y pryd  hyn, 

Parod  oedd  angylion 
Tŷ  Dafydd  yn  toi  ’i  defion, 

Duwiol  hil,  i adael  hon. 


* Môr  y Canolclir. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


A ! er  ei  gwarth  ceir  ei  gwedd 
Yn  hygar  mewn  unigedd. 

Y Genhadaeth  gun  oedid, — ei  hadeg 
O hyd  a beilhaid 
Gan  Dduw,  a’r  gain  addewid 
I fyd  llawn,  nes  darfod  llid ; — 

Rhaid  oedd  i’r  nefoedd  yn  ol 
Ei  gweddus  fri  tragwyddol, 

Ofyn  dros  elyn  seiliau 
A gwir  rym  i drugarhau, 

A chynnyg  heddwch  union 
Ym  maith  rwysg  a grym  ei  thrôn. 

Beiddiai  dyn,  fel  gelyn  gau, 

Reolaeth  Ior  a’i  hawìiau ; 

A throes,  trwy  aruthr  rysedd, 

Ei  fryd  ar  syflyd  y sedd 
Dragwyddol,  a rheoli 
Fel  Ior  ar  ei  hadfail  hi. 

Rhoes  le  deddfau  Ior,  i’w  nwydau  a’u  hawenau  yn  ei  wyneb ! 
Troes  o uchder  ei  gy fiawnder  acw,  a mwynder  y cymundeb 
A fwynhâi  pan  ei  galwai,  ei  dihunai  nodau  Eden ; 

Ior  ddirmygodd,  gwrthryfelodd,  a theilyngodd  fythol  angen. 

Ior  welodd,  barnodd  y byd 
I boen  tragwyddol  bennyd. 

I’r  nef  mewn  taranau  aeth, — am  y bai 
E fawr  enynnai  dros  ei  frenhiniaeth ; 

Gemai  â ser  uchder  hon, 

A chaerai  am  ei  choron ; 

A’i  holl  Dduwdod  cysgodai 
Oesoedd  fil  ei  sedd  ddi-fai. 

O wydd  dyn  ei  wedd  a dodd, 

A’i  fellt  y nef  a holltodd 
O’i  flaen,  tra  i’w  ddwyfawl  lys, 

Elai  â mawredd  dilys. 

Yn  ei  holl  urdd  ni  allai 
Y nefoedd  byth  faddeu  bai ; 

Na  chodi  y pechadur 

O’i  erch  boen  yn  ei  braich  bur ; 


GWAITH  ISLWYN. 


694 


Na  dwyn  yr  enaid  annnw 
I addas  gymdeithas  Duw, 

I fwynhau  rheiddiau  ei  rhad 
A gorwedd  yn  ei  gariad 
A’i  hedd  mwy,  heb  ddiddymhad 
Du  ethryb  y dieithriad — 

O’i  uchel  wydd  nes  sychid 
A g Iawn  llawn  eigion  y llid. 


Cyn  anfon  cenhadon  hedd 

A geiriau  o drugaredd 

I’r  holl  fyd,  rhaid  rhoi  ’r  llef  fawr — 

Ei  ddeddf  a’r  orsedd  haeddfawr 
O’r  newydd  gadarnhawyd, — a’i  hawliau 
TJchel,  hyd  frigau  ei  ehlod  fawrygwyd. 
Dur\/m  ei  holaf  daran — ar  ddwyfawl 
Ehangiad  hollawl  ollyngwyd  allan. 


A phan  y eaed  gwaed  a gwerth 
Er  ein  cadw,  rin  cydwerth, 

Fel  llawn  deyrn  fe  allai  ’n  Duw 
Gynnj^g  i’r  euog  annuw 
Lawnaf  gymod,  a bod  byth 
Yn  deilwng,  yn  Ion  di-lyth. 

A’i  holl  genhadon  ellynt 
Ar  eu  nefol  oesol  hynt 
Arganmol  y ddwyfol  ddawn, 

A dwyn  yr  amod  uniawn 
Yn  hyf,  ar  dirion  ofwy — 

“ A Ner  cymoder  chwi  mwy, 

Mewn  Iawn  mae  ’n  foddlawn  i íýd — truanaf 
I’w  heddwch  haelaf  mwyach  ddychwelyd.” 


Deuai  ’r  ddwyfol  fythol  fainc — trwy  ’r  iawn  mawr 
I’w  ras  haeddfawr  yn  danbaid  orseddfainc. 

A throid  cadernid  Duw, 

A myrdd  yniau  ’r  mawr-Dduw, 

Ei  gyfraith  a’i  heffaith  hi 
A’r  lwyddawl  reol  eiddi, 

Dygid  cyfìawnder  di-goll, 

Awdurdod  y Duwdod  oll, — 

Ran  odiaeth,  yr  un  adeg 
0 du  y Genhadaeth  deg. 


ir  GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


695 


Daeth  yr  awr  ddirfawr  i ddwyn 

Y ddeddf  gan  Oen  oedd  addfwyn, 

I fyned  i galedi 

Diarbed,  i’n  harbed  ni. 

Y rhad  gâr  adawai  ’i  goron, — aml  fawl 
Mil  fyrdd  o nefolion, 

A Duw  ’nghyd,  am  dynghedion 
Galar  y ddaear  brudd  hon. 

O gallai  trwy  deg  ollwng 
Ei  holl  fawredd  rhyfedd  rhwng 
Dyn  unig  â dig  ei  Dad, 

Ynnill  nôd  ei  ddymuniad — 

Dwyn  tangnef  y nef  yn  ol, — cymodi 
Duw  y goleuni  â byd  gelynol ; 

O gallai  hyn  ag  holl  hawl 
A defnyddiau  dwfnhaeddawl 
Ei  aberth,  beiddiai  nerthoedd 

Y ddau  fyd  i gyd  ar  goedd ; 

A ! dirmygai  drem  agwrdd 
Annwfn  i gyd,  ofnau  gwrdd 

Y pennaf  olaf  elyn, 

A’i  rym  yn  deg,  er  mwyn  dyn. 

Y bai  gymerai  er  mwyn 
Diorchuddio  drych  addwyn 
Duw  mewn  hedd  ar  orsedd  rad, 

O fodd  am  dangnefeddiad, 

Yn  deisyf  ein  dewisiad 
Mwy  o drefn  y cymod  rhad. 

Edifeirwch  fel  Duw  fwriodd — o’i  wydd, 

A’i  waed  ni  ataliodd, 

Ei  rin  yn  gawodydd  rodd 
Hyd  yr  allor  a’i  drylliodd. 

O’i  galon  ífyddlon  y ffodd 
I’n  cadw,  pan  y cododd 
Ior  ei  gledd  am  ryglyddawl 
Aberth  o fytholwerth  hawl. 

Ataliai  â chymod  di-lyth 
A nodai  y Farn  â’i  waed  fyth ; 

A grym  Iawn  gor-rwymai  hi — wrth  “ y pren,” 
Gwerth  prid  ein  cymodi ! 

Lle  gyda  ’r  gwaed  caed  yn  codi 
Gwell  oesoedd  a nefoedd  i ni. 


GWAITH  ISLWYN 


696 


Amor,  0 ddydd  y cymod, 

Mae  Duw,  ie  Duw,  yn  dod 
O’r  nef  i dangnef  â dyn, 

011  yn  ol  i gól  gelyn. 

Nid  gelyn  byth  ! Daw  golau 
I lwysoì  neful  lanhau 
Eto  holl  faes  ei  natur, 

Fel  y bo  yn  ddwyfawl  bur 
I Dduw  roi  reiddiau  ei  ras 
A’i  dethol  i’w  gymdeithas — 

I fyny  pan  anfonir 
Cenhadon,  gweision  y gwir, 

I ddinasoedd,  ynysau 
Daear  oll,  er  diwair  hau 
Grasau  nef,  a groesaw  ’n  ol 
Elynion  afradlonol — 

Cymell  y gelyn  pellaf 
I ryfedd  dangnefedd  Naf, 

Ymadael  heb  amodau 
A’i  fuchedd  o gamwedd  gau, 

Dilyn  hedd  Duw  o lawn  nôd, 

Dan  obaith  ei  adnabod 
Fwyfwy,  a’i  dduwiol  fyfyr 
Hyd  y bedd  roi  ’i  fywyd  byr 
Yn  wasanaeth  gysonawl 
I Ion  fyth,  a’i  oll  yn  fawl. 

O fan  ddiweddaf  einioes, 

Galwa  ef  tua’r  gref  groes 
Ar  unwaith,  rym  taranol 
Y felldith  heb  rith  ar  ol ! 

Duon  lengau  beiau  ’r  byd 
O’u  hoesoedd  pellaf  esyd 

0 flaen  ei  groes,  fel  un  grym, 

A ! nid  oedd  onid  diddym 

1 bwys  ei  Iawn  llawn,  a llif 
Torrawl  ei  haeddiaint  dirif. 

Darfu  byth  holl  dyrfau  barn, 

Eilfyd  o anfeidrolfarn 
A ddifíoddwyd,  claddwyd  cledd, 

Do,  olaf  arf  dialedd. 

“ A’r  ddaear  a grynodd." 

Acw  ar  ogwydd  y gwelid  y creigiau 
A llidiol  wylltedd,  â lledawl  holltau, 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


697 


Eres  ddifancoll  o’u  gorseddfeinciau, 

Duw  Ion  a gododd  y byd  yn  gadau, 

Gallu  wybrennawg,  a llu  y bryniau, 

Taran  dorfawr,  holl  natur  yn  dyrfau, 

I hoeddi  allan  trwy  erfawr  ddulliau 
Hawl  y Gŵr  hynod  aml  ei  goronau, 

Anherfynol  uwchddynol  haeddiannau 

Y person  a waedodd — pris  eneidiau  ! 

Enhuddwyd  y mynyddau, — braw  a’u  todd, 

A tharanodd  natur  o’i  thronau. 

Y mawr  huan  fachludai  o ganol 

Ei  frenhiniaeth ; a’r  sedd  fawr  enynnol 
A gaed  yn  euro  brig  y don  hwyrol, 

Heibio  hi  tynnai  ei  gerbyd  taniol 
Ar  unwaith,  a’i  lamp  grynol — gwnai  soddi 
Ei  dain  oleuni  is  y don  lennol ! 

Wedi  llawn  gyrraedd  â braich  ei  haeddiant 
Agorion  heddwch,  a dwyn  gwir  noddiant 
Duw  a’i  holl  eiddion  o du  11 wyddiant 

Y Genhadaeth,  gwawr  odiaeth  gwarediant, 

Marw  i gynnal  ei  dramawr  ogoniant, 

Beddu  ei  elyniaeth  mewn  boddloniant 

A mynnu  ei  ddymuniant — prynu  byd, 

Ei  fryd,  awr  hofF,  esyd  ar  orfFwysiant. 

Seliwyd  y bedd,  tra  ’i  seiliau 
Oeraidd  oll  yn  ymryddhau. 

(iNid  yw  Efe  yma.” 

A ! buan  y cododd  yn  Ben-Ceidwad 
Ag  eofn  nodwedd,  heb  gyfnewidiad, 

Er  ei  ddrych  hyfawl  a’i  orddyrchafìad 
A’i  eirian  goron,  yr  un  ei  gariad, 

A’i  fore,  fore  fwriad — galw  dynion, 

Fyd  o elynion,  fod  ailuniad — 

Rhyngom  mwy  trwy  ’i  angau  mad — â’r  Barnwr, 
Hedd  i droseddwr  di-haedd  drwy  suddiad, 

Hedd  tragywydd  trwy  gauad — y camwedd 
Yn  rhyfedd  lawnedd  ei  fawr  foddloniad. 

Pa  eiriau  nodant  lawnder  Pryniawdwr, 

Dihafal  radau  dwyfol  Waredwr 
Yn  codi  o’r  bedd  ! Llawn  Dangnefeddwr 
Bellach  ydyw,  a diball  Iachawdwr, 


69S 


GWAITH  ISLWYN. 


Cyflawn  o haeddiant,  ac  O,  £el  Noddwr 
A braich  ei  allu  uwch  pob  archollwr, 

Ar  hyf  luyddion  yn  orfoleddwr, 

0 allu  angau  yn  fawr  Ollyngwr ! 

Fyd  ! gwel  dy  Adgyfodwr — â mawredd 
Goruchaf  agwedd  mwy  na  Gorchfygwr. 
Eiriolwr  mawr  ei  hawliau — -dry  ’n  bennaf 
A llais  uchelaf,  y llys  uwch  heuliau. 

Diodid  ein  Brawd  ydyw 

O’r  un  cnawd,  Brawd  i bob  rhy w ; 

Oruchaf  Gyfathrachwr, 

Dyn  a Duw  ynghyd  yn  dŵr 
O nawdd  i ddynion  eiddil 
Helaeth  amrywiaeth  yr  hil. 

Er  hyn,  o fawr  drueni 
Am  ei  nawdd  ni  wyddem  ni. 

Byd  oedd  heb  wybod  heddyw 
Ei  ddyfod,  a’i  fod  yn  fyw. 

Ei  radau  trysoredig 

Er  yn  ddi-clrai,  ynddo  drig; 

A ni  yn  marw  o newyn 
011  heb  wybod  darbod  hyn. 

Efe  yn  ddyfroedd  o fywyd — gloewfawr, 
Heb  glaf  i gymeryd, 

Neb  braicld  a godai  ei  bryd 
Na  ’i  phiol  mewn  hoff  hewyd. 

Y gollfarn  wedi  ’i  barnu 
“ Yn  y cnawd,”  a’i  dyrnawd  du, 

A gweinion  fyrdd  dan  gy ni 
Heb  wybod  ei  darfod  hi  ! 

“ Ewch  i'r  hollfyd.” 

Dadleniad  y Genhadaeth 
A dydd  hon  o’r  diwedd  ddaeth. 

I’r  Olewydd,  mynydd  ei  ddymuniad, 

Ei  dyner  wyn  o cìan  ei  arweiniad 
Gesglid  ar  ei  fwynaf  olaf  alwad, 

1 wrando  gair  yr  hynocl  agoriad 
Dydd  y warediaeth,  diwedd  ar  oediad 
Y Genhadaeth  odiclog  ei  nodiad. 

Bu  eu  santeiddiaf  fwynaf  glustfeiniad 
I eiriau  dedwydd  yr  awdurdodiad — 


Y GEN  HADAETH  GRISTIONOGOL. 


699 


! Ewch  allan,  allan  at  bob  cynhulliad, 

Bywyd  cyhoeddwch,  bod  y cyhuddiad 
Oesol  drosodd,  a sail  y dyrysiad. 

Heddwch,  heddwch,  yw  y gwahoddiad, 
Maddeuant  helaeth,  nid  moddion  taliad ; 

Ar  edifeirwch  cywir  adferiad.” 

Wledd  uchel,  ail  heddychiad ! — fod  Duw  Ion, 

Ie  dan  goron,  i gyd  yn  gariad. 

Nefoedd  a’u  mael  feddai  mwy, 

Awdurdod  Duw  a’i  ardwy. 

Brenhiniaeth  fawr  y nennau, 

Iehofa  roes  i’w  fawrhau, 

Ei  tharan  drom  a’i  thrôn  draw, — a’i  llywiad 
I ddaliad  ei  ddeheulaw. 

0 nen  y nerth  brenhinawl 
Gyrhaeddasai,  rhoddai  ’r  hawl 
l’w  anwyl  weision  weini 
Maeth  y Genhadaeth  i ni. 

Anfonai  hwynt  o’i  fynwes — 

Y blaenaf  o’r  uchaf  res, 

Ag  holl  odidawg  allu 
Gorsedd  o drugaredd  gu. 

A rhad  Genhadaeth  yr  hedd 
Eurid  â breiniol  fawredd  ; 

Fel  deddf  o’r  brif  orseddfainc, 

Ag  hawl  o anfeidrawl  fainc, 

Hawl  i sylw,  a theyrnlys  Ion 
Yn  nodi  ei  chenhadon  ; 

A nodded  brenin  iddi, 

Ior  a’i  nerth  i’w  harwain  hi, 

A barnu,  barnu  y byd 
A gwarthus  fodd  a’i  gwrthyd. 

Rhoddwyd  iddo  fawreddau — y nefoedd 
Yn  afon  ddilannau ; 

Llywyddiad  gallueddau — teyrnasoedd 
Eitha  ’r  ynysoedd,  a throion  oesau, 

Fel  y gallai  a ddewisai,  noddi  ’i  weision, 

Gwylio  drostynt  yn  eu  helynt  fel  anwylion, 

A dwyn  pob  anghrediniaeth 

1 fawr  iawn  goll,  i farn  gaeth. 


700 


GWAITH  ISLWYN. 


A dal  yn  Brynwr  dilyth, 

A bod  i eneidiau  byth 
Hyd  holl  amgylchiadau  ’u  hynt 
Yn  nawdd,  yn  ddigon  iddynt 
I bwyso  arno  fel  Ior, 

Rhag  angau  ar  ei  gyngor, 

Nes  eu  dwyn  i'w  fynwes  deg 
Ar  ei  edyn  ry  w adeg ; 

A chael  y goruchelion 
Yn  ei  law,  gallu  ’r  nef  lon, 

Ac  holl  luoedd  nefoedd  Naf 
Ar  ei  achos  goruchaf, 

A ’u  hadenydd  yn  donnau 
Fore  a hwyr  i’w  fawrhau. 

Digadwynai  ef  deg  adenydd — hon 
A’i  henaid  ysplenydd ; 

Gan  y nefol  ddwyfol  ddydd 
Goleuwyd  brig  Olewydd. 

Ar  ei  adenydd  mor  eiraid-wynion 
Heibio,  o liwgar  gyfoethog  blygion, 
Eang  ei  olud,  aml  ei  angylion 
Gwmwl  heulog  â mawl  o awelon 
Chwylai  o’r  goruchelion, — i fyny 
Esgynnai  Iesu  a gwên  i’w  weision. 

0 gyfaill  gwerth  ei  gofio ! 

Hyd  y farn  rhyw  gennad  fo 

1 ddwyn  ar  gof  ei  ddoniau, — a chodi 
Uwchadwyth  eneidiau 

I’r  oesoedd,  ddrych  ei  rasau 
Ar  y groes  yn  trugarhau. 

Dechreu  yr  Jerusalem. 

E fynnai  ’n  flaenaf  annerch 
A’i  dal  hi  i’r  genedl  erch 
Roesai  ei  law  ar  y groes  lem  ! — “Dechreu,’ 
Agor  ei  seliau  yn  y Gaersalem 
Ddaliodd  y rhyfedd  olwg 
Y duai  ’r  haul  drwy  ei  wg. 

Ati  e droes  eto  drem, — do  obaith 
Eitha  gras  eilwaith  i Gaersalem. 

Bu  ei  hun  tra  ’n  gun  gennad 
Drwy  ei  oes  der  dros  ei  Dad, 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


701 


A ! bu  yn  aml  uwcb  ben  hon 
Yn  wylo  droi  yn  âlon 
Arddelwyr  ei  addoliad, 

A’i  wadu  gan  deulu  ’i  Dad, 

Yn  addig  gan  ei  eiddo — O farn  lem 
Gael  Salem,  Salem  yn  erbyn  Seilo  ! 

Y Salem  droesai  olwg 
Mal  i weld  mewn  aml  i wg 
Ei  fawrdd  yn  llifeiriaw 
Hyd  yr  oll  o’r  nefoedd  draw  ! 

Eilwaith,  eilwaith  etholai 
Ei  mur  fyth  er  ei  mawr  fai 
Fel  pennaf  foreuaf  rawd — cylch  borau 
I lwys  gamau  angyles  ei  gymawd. 

O brawf  o wiwdeb  rhyfedd 

0 ras  Cenhadaeth  yr  hedd  ! 

Archu  dwyn  ei  haddwyn  hedd, 

Agorion  ei  thrugaredd, 

1 ddwylaw  ei  ddialwyr, 

A’i  bywyd  i waedlyd  wŷr. 

Dwyn  y gwaed  a gaed  o’i  gur 
O rym  i olchi  ’r  amhur, 

Rin  odiaeth  anirnadwy, 

A’i  haeddiant  oll  iddynt  hwy, 

Er  gwynnu  ’r  euog  anhael 
Eilwaith  yn  ei  effaith  hael. 

Gado  pur  rin  ac  ol  y gwaed  prynol 
Yn  llonydd  yno,  yn  llawn  haeddiannol, 

I’w  heuog  enaid,  ie  o ganol 
Eu  drygeddau  gael  gwledd  dragwyddol, 

Llef  o Dduw  oll-faddeuol, — dedwyddwch, 

Cennad  o heddwch,  ac  iawn  dyhuddol, — 

Mawredd  hon,  moroedd  ei  hedd, 

Yw  ’r  achos — ei  goruchedd — 

Tua  ’r  henwlad  gan  y cariad  y tueddiad  at  ei  eiddo, 

Troes  ei  wyneb  i’w  creulondeb  fel  ei  ateb  nefol  eto. 

Os  cyfrennid  hedd  a rhyddid,  i’r  rhai  welid,  awr  ei  waeledd, 
Yn  ei  wawdio,  ei  gernodio,  poeri  arno,  pa  ryw  ornedd 
Na  faddeuir  pan  y dygir,  y dilennir  ei  dylanwad 
I baganol  fyd  truanol,  is  eilunol  oesol  leniad  ? 


02 


GWAITH  ISLWYN. 


Estroniaid  ! os  trueni 
Huddai  eich  holl  oesoedd  chwi, 

Y byd  o anwybodaeth, 

Y borau  i’w  ddorau  ddaeth, 

Borau  o radau  di-rif ; 

Y llyfrau  tywyll  afrif 

A reswyd  gan  yr  oesoedd, 

A’r  farn  i dy  gyfrif  oedd, 

Guddia  Naf  dan  sicraf  sel, — maddeu  hon 
I wynion  a duon  â nen  dawel. 

Maddeuwyd  camwedd  eon — y Salem, 
Sydd  iselaf  weithion 
Ei  suddiad  mewn  troseddion, — lawenai 
I’w  hoen  elai  a’i  Seilo  dan  hoelion. 

Genhadon  minion  y môr ! 

Eu  harosiad  â’i  thrysor 
Yn  y Ganan — gwiw  ennyd 
Awr  bêr  i adferwyr  byd 
I orífwys  oedd,  rhyw  hoíF  saib 
Hyd  eu  heilswyad,  dawel-saib 
I ganu  ’n  iach  i geinion 
A heuliau  teg  eu  gwlad  hon, 

I ail-weled  ei  lled,  llif 
Ei  diliau  mel,  a dylif 
Ei  bendithion,  a’u  llonni 
A’i  gwledd  beraroglau  hi — 

Libanus  a’i  heul-ben  ef 
A’i  donnau  hyd  y wiwnef — 

Uchelion  Seion  a’i  sail 
Un  oedfa,  cyn  i’w  hadfail 
Reibiau  llid  ar  y bell  hynt 
Eu  cyrraedd  fel  swn  corwynt. 

Oedd  awr  i dirion  ddirwyn 
Oddiam  holl  weddau  mwyn 
Anwyldeb,  dymunolder, 

Aml  linynau  tidau  ter 
Cariad,  i’r  reddf  genhadol 
Am  ei  nawd  eu  rhwymo  ’n  ol. 

Taweliad  y Genhadaeth 
Cyn  llanw  o fôr,  môr  ei  maeth, 

Ei  Sabbath  hi,  awr  seibiol 
Cyn  y maith  ddyddwaith  o’i  hol ! 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


Addewid  y Tad. 

Acw  fel  ennyn  y fììam  y cyflawnwyd 
Yr  addewid  anwyl  a ddisgwyliwyd, 

Yn  dân  i fewn  yr  Ysbryd  anfonwyd, 

A’i  allu  a’i  oleuni  ’r  lle  lannwyd, 

A’r  wyl  a anfarwolwyd — i filoedd, 

Bywyd  i luoedd  heb  arbed  wlawiwyd. 

Newyddfyd  o gynheddfau — agorwyd, 

Rhyw  gaer  fawr  o wyrthiau 
Furiodd  y faner  forau, 

TJchder  nef  i’w  chadarnhau. 

Lluddiodd  gwyrth  arall  heddyw 
Wyrth  Babel  oruchel  ryw. 

Yn  y nerthol  wyrthiol  wynt, 

Duw  a’i  fawl  fel  dwyfolwynt, 

Teml  ieithoedd  holl  bobloedd  byd 
Grynodd  gan  agor  ennyd, 

A’i  weision  a ddewisynt 
Ei  rhiniau  oll  ar  un  hynt 
Daliai  ’i  genhadon  dilyth 
Yr  allwedd  fawr  i’w  ilwydd  fyth. 

Wele  leiaf  feibion  Galilea 
Yn  agor  dwyfol  gariad  Iehofa, 

A’i  hoff*  olud  i luoedd  Pamphyiia, 
Haeddiannol  aberth  i dduon  Lybia, 

Holl  esill  tywyil  Asia, — â didawr 
Eiriau  ehedfawr  yr  unrhyw  oedfa. 

O ddwysaf  gyfaddasiad ! 

Ei  geiriau  byw  glyw  pob  gwlad. 

Iaith  epil  Ethiopia 
Er  mwyn  hon  ymgrymu  wna, 

A rhydd  ar  allor  heddwch — agorion 
Pob  gair  o ddiddanwch  ; 

Dylif  o hynod  elwch 

Darda  i’w  phoethaf  lymaf  lwch. 

I bob  gwlad  mae  ’r  cenhadon — yn  barod 
Fel  y borau  tirion 

I’r  byd,  a’u  holl  ddarbodion — fel  dyfroedd 
A dawn  y moroedd  yn  donnau  mawrion. 

Eigion  ydyw  ’r  Genhadaeth 
A môr  o drysor  heb  draeth. 


704 


GWAITH  ISLWYN. 


Y merthyr  cyntaý. 

Rhaid  agor  y diwygiad, 

Dwyn  i mewn  ei  doniau  mad, 

A dadguddiad  egwyddor 
Ei  llwydd  maith,  aìlwedd  ei  môr, 

Y newydd  rym  i’w  nawdd  roed — 

Y daw  cynhauaf  dioed 
O waed  ei  diniweidion, 

A rhyddid  o erlid  hon. 

Iawnwyrth  ei  Hior  ail  gwyd  ei  merthyron 

0 wedd  eilwaith  yn  fyd  o dduwiolion. 

Ei  allu  uchel  drysora’u  llychion 

Fel  hadau  oloesau  mwy  dilysion, 

Fel  gwanwyn  bywyd  cyfycl  eu  cofion, 
Achos  Seilo  o’u  llychau  iseiion 
Frasheir,  lleufer  Seion — ymddyrcha, 
Gorymeanga  â grym  eu  hingion. 

Duw  a arweinia  eu  gwaed  i’r  wyneb 
Yn  iachawdwriaeth — uched  y wireb 
Eu  gwaed  a wnaed  yn  wiwdeb, — cadernid 
A gaera  wendid  er  pob  gerwindeb. 

Ei  bore  seiliau  gawsant  bur  seliad 
Gan  Stephan,  a’i  hanian  fawr  ddihuniad. 

A thorrodd  ei  ferthyriad — er  ei  mwyn 
Rym  y gadwyn  rwystrai  ’i  ymgodiad. 

A bedclai  ei  labyddiad — ragfarnau 
A seliau  oesau  i’w  hisel  lysiad. 

Mawr  lyn,  a môr  ei  haelioni — gloewaf 
A glywyd  yn  torri, 

A glan  ei  theg  oleuni 

I’n  huchel  ddawn,  chwalodcl  hi. 

Gwasgarwyd,  lledwyd  y llu, — yn  y llid, 

A lledwyd  gair  Iesu  ; 

Agoriad  o’u  gwasgaru 

1 engyl  efengyl  fu. 

Ar  led  gan  erlidiad — ai  ’r  praidd  borau, 

Iesu  eu  geiriau,  ar  wasgariad  ; 

Yn  eu  mysg  pob  disgybl  mad 
A gawn  yn  danllyd  gennad. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


705 


Arwydclion  o’i  llwydd  mawreddus — dorrant 
Trwy  ’i  dorau  coneddus ; 

Ar  esgyniad  ei  rhwysg  hoenus — gwelai 
A’i  hudgorn  a alwai  dŷ  Cornelius. 

Gwawr  cynhauaf  haelaf  hon, — deuai  hi 
Heibio  i clorri  ’r  flaen-ysgub  dirion. 

Bu  hyfryd  i’w  hysbryd  hi 
Milwaith,  ryw  ail  ymholi 
Am  y fan  safai  annedd, 

A rhad  hynt  y brawd  o hedcl,*  * Peclr. 

Fu  yn  agor  dôr  ei  dawn 

0 led  y pen  i dlodiawn, 

Dwyn  i gof  y doniau  gawd 

1 gamol  y mawr  gymawd, 

A gwawr  ei  synedig  wedd 
Droi  hefyd  y grecl  ryfedd 
Tua  ffordd  benffordcl  y byd, 

Heb  gwynfan,  i baganfyd. 

O Jan  a drodd  oleuni 
Nefoedd  y nefoedd  i ni, — 

Odiaeth  im  fai  gwrando  ’i  thôn 
Ryw  lonydd  hwyrol  hinon. 

Rhyddhai  Ior  ei  addewid — yma 
Rhag  amod  ei  gwenclicl, 

Lleoldeb  a holl  waeldid — Iddewaeth 
O wan  arwyddiaeth  gadwynai  ’i  rhydclid. 


Y brid  addewid  a dclaeth 
O’i  chelawl  oruchwyliaeth, 

0 gaer  yr  holl  fìigyrau 
Ymffurfynt  gynt  i’w  hamgau. 

Y gras  a ddisgwyliasid 

1 lawr  drwy  oesau  o lid, 

A’r  gwawl  o bell  ragwelynt 
Llu  y seintiau  gorau  gynt ; 

Y dwyfol  feddwl  dyfai 
I fyd  yn  obaith  di-fai ; 

Dawn  y clywyd  proffwydi 
Ar  lan  dwyfoleiddwawr  li 
Ardalau  ysprydoliaeth, 

Aml  dro  yn  clymuno  ’i  maeth, 
Mewn  ing  fel  am  iawn  yngan 
2 Y 


706 


GWAITH  ISLWYN. 


Ei  henw  hi  mwy,  heb  un  man 
Welecl  ei  hanfarwolwecld 
Ar  gyflawn  gy wirlawn  wedd ; 

Y bu  cçnhadon  bywyd 
A’u  holl  efrydiaeth  gyhyd 
Uwch  ei  phen,  a’r  gorlenni 

0 hyd  am  ei  henaid  hi ; 

A’i  ffurf  yn  gwmwl  i fìÿdd, 

Heibio  hon  fel  niwl  beunydd ; — 

Y drwyadl  awr  darawai, 

Ac  o’i  llenwaith  ymaith  ai ! 

Owel  hi  ’n  dod  o’r  defodau, 

Ei  mir  ddull  yn  ymryddhau  ; 

Yng  nghol  sant  angyles  yw, 

Duwdod  o gariad  ydyw  ! 

Ei  hoff  wir  fyth  a’i  ffurf  fyw — 

Y Genhadaeth  gain  ydyw. 

A chân  o hedd  cychwynnodd, 

Tua  bycl  y tristyd  trodd. 

Edrychai,  gwelai  ein  gwarth, 

Iselion  ein  hoesolwarth, 

Cenhedloedd  luoeclcl  ar  lawr 
Byd  fel  ar  wywlyd  elawr 
Yn  mynd  ar  osgordcliad  maith 
Heibio,  i fedd  anobaith. 

A’i  cham  bur  a brysurai 
Am  ei  nod  cyfìymu  wnai, 

Ar  frys  a r adferfawr  fraint 

1 gyfîwrdd  y digofaint, 

Dodai  ’i  bys  ar  y did  bwysig, — bywhau 
A’i  diail  radau  fyd  eloredig. 

Ni  saif  ar  ei  hynaws  hynt — nes  oero 
Y ser  ar  eu  helynt ; 

Ei  rhadau  yn  awr  ydynt 

Mor  llawn  â’r  dycld  gorlawn  gynt. 

A ! deil  ei  clyfroedd  dilyth 
Ar  y llanw — llinell  bell  byth. 

Galw  y cynllun—Genadwr. 

Ymgwynai  braidd  am  gennad — a lanwai 
Ei  haelionus  fwriad ; 

Fai  ’n  gynllun  o’i  dymuniad 
Uwch  myrdd,  o’i  meddylddrych  mad 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


707 


Am  arwr  a gymerai 
Ei  holl  ysbryd  i fyd  fai 

0 ’i  delw  yn  ymgnawdoliad  ; 

Dynnai  mwy  ei  hedyn  mad 
Allan  oll  i’w  llawn  allu, 

Nofìai  o gy lch  ei  nef  gu 

Fel  angel  uchel,  wlychai 
Bob  syniad  fwriad  di-fai 
A dagrau  ’r  haelfrydigrwydd 
Y gras  hael  amlyga  ’r  swydd  ; 

Gwron,  geisiai  agoriad 
Mynyddoedd,  glynnoedd  pob  gwlad, 
Allweddau  y borau — byd 
I’w  chwilio  a’i  ddychwelyd ; 

1 air  Ior  fyn  agoryd 
Pagan  borth  pob  pegwn  byd  ; 

Heb  rwystrau,  bolltau,  na  byd 
Uwchlaw  ei  uchel  hewyd. 

I roi  y galwad  a’i  diargelai 
Iesu  o ganol  ei  lys  ddisgynnai, 

Ag  hynod  hewyd  yn  gennad  deuai 
Yma  ’i  hun  unwaith  mwy,  ymenynnai 
Ei  ddwyfol  wyneb  oni  ddiflannai 
Canolddydd  cyfan.  Ond  nis  taranai 

0 aur  gerbyd  bywyd.  O,  nis  beiai 
Yr  addig  elyn,  o’r  gwraidd  ei  galwai. 

O’i  euog  adwyth,  hardd  yr  ymgodai 

Yn  nefoedd  hon  ; ei  phrif  drôn  feddiannai, 
Ei  chân  uchaf  chwenychai, — ar  arch  Naf 
Draw  i’w  heangaf  gylchoedd  y dringai. 

Ysbryd  hon  ei  fawr  asbri  a daniai, 
Mawredd  ei  enaid  fel  môr  ddihunai 

1 ddwyn  ydd  arch  mor  addien  a ddyrchai 
Ar  don  amser — o’r  gilfach  grebachai  * 
Ymeangiad  ei  mael,  a ymhongiai 

Am  ei  haeledd  fel  craig,  a gymylai 
Ei  huchel  leufer  o’i  hamgylch  lifai — 

I ryw  wlad  newydd  beunydd,  ymboenai 
Yn  Iesu  a digon  nes  ei  dygai 
Hyd  odreu  ingol  y byd  a drengai ; 

A fflam  ei  seraffaidd  aidd  ddyhuddai 


Yr  oruchwyliaeth  seremoniol. 


708 


GWAITH  ISLWYN. 


Y mawr  ddig  ar  un  tymor  a ddygai ; 

A erlidiodd,  arledai — fyth  mwyach, 

A gallu  dwysach  nag  y llidiasai, 

A’i  sel  yn  ddyfnach  seiliau, — ysplenydd 
Dros  y ífydd  newydd  fyth  y cyneuai. 

Ymysgwyd  ger  Damascus — ymesgyn 
Mae  asgell  fawreddus 

Y Genhadaeth  hiraethus — ymryddhau 
I’w  hwybrennau  a’i  borau  hoenus. 

A gwyrth,  ei  harchelyn  gwel, 

I’w  chyngor  yn  archangel. 

A chryman  uwch  i’r  mwyn  haf, — Paul  a rydd 
Awch  newydd  i’w  chynhauaf. 

Dihunodd  Duw  ei  enaid 

Fel  mewn  bedd  yn  gorwedd  gaid 

I newydd  fyd  a’i  ddeddf  fawr — 

Haeledd  a rhad  hyd  elawr, 

Gwneyd  da,  bod  yn  gennad  hedd 
Hyd  lanw  o bob  rhadlonedd, 

Bod  ar  frys  i dywys  dalJ, 

Ar  ing  i adfer  anghall, 

Ymholi  fyth  am  waelion 

Y drych  o genhadwr  hon, 

Hwylio  brig  y don  aml  bryd, 

Clustfeinio  yno  ennyd 

Ar  lefau  y parthau  pell 
Yn  nghosbau  barn  anghysbell, 

Dyddhau  pyrth  y gwledydd  pell 
A’i  gamau  yn  ddigymhell, 

Heb  gartref  haddef  iddo 
A dull  y byd ; lle  y bo 
Trueni,  cyni,  y cawn 
I’w  goflaid  aelwyd  gyflawn. 

Y swydd  dan  bob  hinsoddau 
A ddwg  ei  haul  i’w  dyddhau, 

A’i  mad  hin  oll  am  dani, 

A’i  Duw  a’i  holl  gyda  hi. 

Dewis  goethedd  dysg  Athen, 

A mawr  rym  ei  Homer  hen — 

Enaid  ail-seiliai  anian 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


70t> 


A’i  ddoniau  gwrdd  yn  ei  gân, 

Daflai  nerth  y rhyferthwy 
A gwyrdd  y môr  i’w  gerdd  mwy ; 

A llên  Rhufain  gain  i gyd, 

Yn  gy fan  dygai  hefyd 
Sinai  a’i  holl  gysonedd 
011  yn  rhod  cynllun  yr  hedd ; 

A rhoddai  ei  ddirfawr  eiddion 
Yr  un  awr,  ar  allawr  hon. 

A sodda  deyrnas  addysg 
Yn  y nefol  ddwyfol  ddysg. 

Orontes  ar  eu  hyntoedd — a’i  gwelodd, 

A galwai  ei  ddyfroedd, 

Fel  hynt  angel  uchel  oedd 
A’i  nwyf  i gyd  o’r  nefoedd. 

Y llong  genhadol  gyntaf—”  Oddiyno  a fordwyasant  i Cyprus." 

Ei  llong  gyntaf  ollynga, — adenydd, 

Y don  a gymera ; 

Hwyl  y nef,  gorlawenha 
Ynysoedd  minion  Asia. 

I hedd  ton  ymdawdd  y tir, 

Am  leithedd  ton  cymhlethir 
Ei  ymylon,  gem  heulwawr 
I fys  nef  yw  Asia  ’n  awr. 

O’i  hwyl  aml  wlad  a welir, 

Heddyw  daw  aml  newydd  dir 
Aml  ynys,  ymyl-lannau 
Yn  null  niwl,  yn  llawenhau 
Yn  ddifeth  weld  rhywbeth  draw 
Ag  arwyddion  gwawr  iddaw — 

Oedd  fel  haen  o ddwyfol  hinon 
A gwên  Duw  yn  gwynnu  y don. 

Awel  ar  ol  awel  lon 
A lanwai  yr  hwyl  union, 

A’u  su,  fel  cerddi  Seion, 

Fel  perorgylch  amgylch  hon. 

Llon  oent  gael  ei  llenwi  hi 
A dwyn  y waneg  dani. 

Iawn  oedd  i anian  addef 
Swyn  helaeth  cenhadaeth  nef. 


710 


GWAITH  ISLWYN. 


Uchanedig  ei  chenhadon, 

A heddwch  Duw  oedd  uwch  y don. 
Ymgwyd  ar  donnau  llwydion 
Cyprus  gythryblus  ei  thrôn. 

Bu  lawen  addien  iddi 
O nef  ton  ei  chanfod  hi, — 

Gwlad  arall  i’w  diwallu, 

Ail-ofcd  i’r  cymod  cu  ! 

I’w  hanian  fwyn  pa  swyn  sydd 
Dan  awyr,  fel  gwlad  newydd? 

Glaniodd  meibion  goleuni 
Fel  engyl  o’i  hymyl  hi. 

Ger  Salamis  ei  gwiw  rasol  luman 
O fad  ewyllys  a chw^^fìwyd  allan. 

Taith  ar  fyd  tywyll  a gwag  y pagan 
Heddyw  goronodd  ei  haiddgar  anian. 

Fel  engyl,  nefol  yngan — a gedwynt 
Yno  pan  gofynt  pa  hoen  gyfan, 

Y trysor  mawr  fel  moroedd 

0 lawnder,  i’w  hadfer  oedd. 

Darfu  nos  Paphos — y pyrth 
A grynynt  gan  goronwyrth 
Gweision  hedd,  gau  swynyddiaeth 
Fel  brau  fwg  o’r  golwg  aeth. 

Gwener  a’i  theml  gan  wyrth  uwch 
(Fu  o gof  â'r  nef  gy fuwch) 

A adawyd,  llwyd  yw  ’r  lle — fu  ddilaith 

1 fawl  unwaith,  ie  fel  y wiwnef. 

Hefyd  Antioch  a fedai  o’u  hyntoedd 
A’u  doniau  hyfawl,  olud  y nefoedd ; 
Jehofa  alwai  eneidiau  filoedd 
Yno,  a gwlad  i fôr  ei  goludoedd; 

Yswyd  arferion  oesoecíd, — clan  gymod 
A gwawr  y Duwdod  ailgread  ydoedd. 

Agorwyd  ei  phorth  hawdclgaraf 
Oedcl  yn  uwch  yn  nhrugarecld  Naf, 

Fel  dôr  môr,  i dderbyn  mwy 
Afrifawl  ddirfawr  ofwy, — 

A’r  geiriau  o fawr  gariacl 
“ Yr  ydym” — 0 rym  y rhad  ! 

“ Yn  troi  i bob  pwynt  ar  hyn 
A galwad  at  bob  gelyn.” 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


711 


Yma  ein  Ner  i’w  mwynhau 
Droes  ei  môr  dros  y muriau. 

I Iconium  bu  ’n  canu 
Y dôn  fwyn.  Eden  ni  fu 
Decach  na  ’r  darn,  oedd  garn  gynt, 

Ar  eu  taith  a wrteithynt. 

Hygaraf  olwg,  ddwyn  Groegwyr  fìloedd 
I’w  dorau  o ìywyd  yn  dyrfaoedd, 

Ar  unwaith  hefyd  o’u  barn-eithafoedd 
Iddewon  lawer  yn  addwyn  luoedd ; 

Ei  chlod,  uchel  ydoedd, — a’i  baner  hael 
Uwch  eon  afael  braich  y nefoedd. 

Du  eigion  erledigaeth 
Gwgu,  ymgynhyrfu  wnaeth. 

Ond  ar  ei  donnau  dirym, 

Arch  nefoedd,  mawr  oedd  dy  rym. 
Creigiau  hwn  oll,  cregin  ynt 
Oferawl  ger  dy  fawr-hynt. 

Daw  heibio  â grym  diball, — heibio  ’r  â 
Hi  brysura  i aber  oes  arall. 

I air  ei  ras  yr  Ior  rydd 
Bennaf  dystiolaeth  beunydd. 

Eneidiau  i’w  genhadon, 

Fel  gwlith  borau  bryniau  bron 
Dorrant  yn  emfyd  eurwawr 
A gwyrth  wiw  o groth  y wawr. 

Ni  hudid  ei  chenhadon 
I adael  hael  fwriad  hon 
Eu  prifwaith,  er  eu  profi, 

Fawr  rwysg,  âg  uchddynol  fri ; 

Gwell  oedd  o filoedd  y swydd  fad 
Diau  i floedd  dwyfoleiddiad. 

Mal  engyl,  ymyl  angen — a gerynt, 
Rhagorach  tyngedfen 
Na  rhodio  unrhyw  Eden — 

Duwiau  ” yn  wir  â’u  dawn  wen. 

Hoff  yr  egyr  ei  dyfroedd  i Phrygia, 

A’i  golau  etyl  filoedd  Galatia 


712 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  llwybr  dinistr.  a’i  llaw  bêr  a daena 
Olud  Seion  i Laodicea. 

Ac  haul  a esyd  uwchben  Colossa 
O uchel  lad  byth  rnwy  na  fachluda. 

A Hierapolis  ni  ddibrisia, 

Y tirion  afonydd  trwy  hon  fynna. 

Eden  ail  esyd  i anial  Asia, 

Ac  ar  aml  fan  Pren  Bywyd  a blanna ; 

Ar  ei  duwiau  anwir  hi  dywynna 
Olau  y nefoedd — fel  niwl  a nofìa 
Ymylau  y dydd,  eu  mawl  a dodda 
Dros  orwel  anghof,  ac  un  Jehofa, 

Duw  ’n  gwisgo  ’r  nefoedd  i gyd,  gy hoedda 
Un  Duw  i dywys  y byd  adawa. 

Angel  glwys  paradwys  rodia — ei  maith 
Gyrrau  eilwaith,  a’i  haml  gaerau  alwa 
I foliant  na  adfeilia, 

O’r  naill  fyd  i eilfyd  â. 

Gwyrthiau  dorrant  fel  o groth  y daran, 

Am  eu  hurdduniant  uwch  mawredd  anian ; 

Ati  ni  honnai  y tân  ei  hunan 
Allu,  angau  ei  hun  ni  all  yngan  ! 

Gwenwyn  du  drig  yn  wên  dan 
Ei  hygar  fraich,  bu  egwan 
Yr  addig  wiber  iddi, 

Donnau  erch  am  dani  hi. 

Y Genhadaeth  dan  gnydiau 
Asia  gun,  ni  cheisia  gau 
Llaw  ei  haeledd  rhyfeddol, 

Ni  wel  hyn  ond  niwl  o’i  hol, — 

Syllu  ’n  mlaen,  ymledaenu 

Fel  haul,  neu  afrifawl  lu 

Yn  amledd  rhyfedd  ei  rhad, — cael  meibion 

Eraill,  a choron  arali  i’w  chariad ; 

Rhoddi  fyth  ei  harwydd  fawr, 

Agor  drws  i’w  gwir  drysawr 
Ddyfod,  troi  newydd  afon 
I bob  gwlad  o rad  yr  Ion. 

Dod  i Ewrob. 

Oedd  awr  wiw  lonydd  ! Pwy  a ddarlunia 

Y borau  tawel  yr  ymbartoa  ? 

Heddyw  hon  ddihuna — Ewrop  fawr 
O fedd  dirfawr  yn  ufudd  dyrf'a. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


713 


Angel  hon  i’w  hengyl  hi 
I’r  lan  yn  der  oleuni 
O niwl  ne£  dan  lawenhau 
Redodd  a’i  agoriadau. 

Pa  fodd  yr  ant  ? Pwy  fydd  ryrn 
Heddyw  i’w  dyrnaid  diddym  ? 
Diarbed  fyd  i’w  herbyn, 

Nwydau,  holl  ddyfnderau  dyn  ! 

Ac  0,  rhagfarn  fel  creigfyd 
A’i  seiliau  er  horau  ’r  byd 
Yn  isel  o dan  hen  oesoedd — 
Buddiannau  uwch  fel  byddin  oedd, 
Urdd  yr  anfad  offeiriadaeth — bob  un 
Yno  a’i  eilun  fel  ei  gy nhaliaeth. 

Ond  y gair  dilon  “ digalonni  ” 

Acw  nid  addef  un  cennad  eiddi ; 
Golau  oll  lle  galwo  hi, — nid  yw  croes, 
Nid  yw  einioes,  ennyd  i’w  enwi. 

0 niwloedd,  glynnoedd  pob  gwlad 
Codant  yng  ngrym  eu  Ceidwad 

1 lan  i’w  gorchwyl  hynod, 

Fel  yr  haul  i’w  nefol  rod, 

Heb  un  gau  ymddibyniaeth 
Am  ennyd  ar  fyd  mor  ddi-faeth. 

Iesu  a’i  groes  y w eu  grym  ! 

Oes  o ddorau  sy  ddirym 
011  i’r  ryfedd  allwedd  hon 
Agora  greigiau  geirwon 
Y galon, — dôr  ei  Horeb, 

Dry  hon  yn  afon  er  neb. 

Swm  y dôn  sy  am  dano, 

I gyd  am  ei  felus  go, 

A garodd  nes  rhagori 
Ar  ein  holl  ddigllonder  ni, 

Nes  ei  farw  ! marw  i’r  moroedd 
Fyth  yn  chwilio  ynddo  oedd 
Am  adwy,  dorri  mwyach — i lenwi 
Pob  gelynol  gilfach 
O ing,  i fyd  eangach 
Dwyn  torfoedd  ar  ddyfroedd  iach. 


714 


GWAITH  ISLWYN. 


Hyn  yw  yr  oll  o’r  newydd 
A holl  sail  y gallu  sydd 
I droi  y byd,  herio  bâr 
Duaf  anwfn  a daear. 

A digon  yw  dy  gun  nerth 
I’r  diben,  O,  rad  aberth  ! 

Dy  loes,  dy  gariad  di-lan 
A dyr  y galon  daran. 

Ewrop  a glywa  ei  glod 
Yr  Oen,  y Prynwr  hynod ; 

A chalon  lond  ei  mynwes 
Teimla  ’r  dwyfol  raddol  wres, 

Ar  wddf  y Prynwr  addfwyn 
A,  syrth  i dragwyddol  swyn ! 
Dirgelwch  Duw  ar  galon 
Ddynol,  yw  y ddawn  hael  hon. 

Tir  Groeg. 

A thôn  nef  i Athen  aeth, 

Dewis  gadair  dysgeidiaeth, 

Ydoedd  ai  chain  adsain  oll 
I deg  hyawdledd  digoll. 
o gryd'byd  gysegredig,  _ 

Yno  bu  ’i  dawn  er  pob  dig 
Goruwch  yr  oll  fel  gwreichion 
O orsedd  ryfedd  yr  Ion. 

0 thaniai  Demosthenes 

Wlad  faith  ar  unwaith  â’i  wres, 

Bu  gyfuwch,  bu  uwch  ei  aidd 
Ar  ei  hoíF  nef  seraffaidd, 

Uchderau  iachawdwriaeth, 

Gennad  Ior  i ddor  hon  ddaeth. 

Achaia  ogylch  heuir 
A geiriau  Duw  ; hawddgar  dir 
A fu  i’r  Genhadaeth  fawr ; 

Yr  Iesu  oedd  ei  thrysawr, 

Ei  goludoedd,  nefoedd,  Naf, 

Am  oesoedd  fu  rymusaf 

1 ddal  eilunaddoliaeth — goreuog 

I’r  eitha  ar  enwog  gaer  athroniaeth. 

Rhufain. 

I Rufain  hefyd  ar  y fwyn  ofwy 
Ebrwydd  ymledodd,  a’i  bwrdd  mawladwy 
Huliai  i’w  myrdd,  a’i  sel  mwy — am  oesoedd 
O’i  hol  ydoedd  anileadwy. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


715 


A’r  swydd  rad  dros  y ddaear  ehedant, 

Engyl  o heddwch  trwy  eang  lwyddiant, 

Duwiau  oesoedd  o’u  nefoedd  dywysant, 

Draw  eu  haddolwyr  a’u  diarddelant, 

Cenhedloedd  acw  anadlant — o’u  rhyddhau 
O lwythi  oesau  a’u  gorlethasant. 

Ei  dyfodiad,  archiad  i fydoedd — newydd 
Yn  awyr  yr  oesoedd 
Ymgodi  ’n  edmyg  ydoedd, 

Gair  Duw  am  ail  gread  oedd. 

A chododd  gorwech  adail, 

Dwyfolaf  sicraf  ei  sail, 

O derfysg  pobloedd  dirfawr, 

0 dryblith  y felldith  fawr. 

O’i  diluw  ar  aml-dduwiaeth — un  Duwdod 
A rodiai  hynod  fannau  crediniaeth. 

Heddyw  ynysoedd  aml  a ddynesant 
Ei  cherddi  addwyn  o bell  a’u  swynant ; 

Gwylio  y llanw  a’r  golau  a’u  llomiant, 

Awelon  o fwyn  anadl  anfonant, 

0 aml  benrhyn  eu  hedyn  genhadant, 

Fel  eu  gwiw  weddi,  fel  eu  gwahoddiant. 

Ymyl  y don  a emant — â’u  dagrau, 

A’u  breichiau  dros  y tonnau  estynant. 

Prydain. 

Borau  odiaeth  i Brydain 
A ddug  hi  â’i  newydd  gain. 

Cân  yr  hedd,  cynnar  iddi 
Y bu  ei  swyn  addwyn  hi. 

Iddi  hithau  ar  ei  thonnau  deuai  golau,  diogelwch, 

Modd  i seinio  am  ei  chofio  oedd  wyw  yno  heb  ddiddanwch. 

Yn  forau  yr  arferodd — fy  nhadau 
Y melus  ganau,  a’u  mawì  esgynnodd 

1 lys  Ior,  ac  aml  i sant — fu  anwar 
Elai  yn  gynnar  i lawn  ogoniant. 

Angel  rhad  y Genhadaeth 

1 hon,  wedd  hylon,  pan  ddaeth, 

Deimlai  mwy  ar  ofwy  rydd 


716 


GWAITH  ISLWYN. 


Fel  un  mewn  haddef  lonydd 
Ddifaedd,  wedi  cyrhaeddyd 
Artref  a bair  tro  fo  byd. 

Anwyl  ei  dilyn  tan  haul  Idalia, 

Dilyn  y fawlgerdd  hyd  lan  y.  Yolga, 

O galon  Ewrop  hyd  Ethiopia 
O’i  mawr  oludoedd  un  môr  a leda ! 

O lawn  nerth  ymlaen  a, — daw  a’i  baner, 

Daw  a’i  haml  londer  hyd  ymyl  India. 

Ar  fynydd  Mars,  ar  fìnion — y Tiber 
Ateba  ’i  disgyblion, 

0 gy lch  ei  mad  genhadon 
Yno  cyfyd  hyfryd  dôn. 

Y Forum,  mainc  hoff  arawd, 

1 ddawn  hon  yn  santaidd  wnawd. 

A chyn  ehedeg  fry  o’i  chenhadon 
Eneiniai  Iesu  ei  hun  yn  weision, 

Ie  cyn  darfod  dydd  eu  trallodion, 

Hwy  a ganfyddynt  eu  hegwan  foddion 
Wedi  ail-lunio  byd  o elynion, 

A rhes  o dduwiau  ar  orsedd  eon 

Yn  ddistaw  mewn  braw  ger  eu  bron, — a’u  mawl 

Drwy  fyd  ethawl  yn  darfod  weithion. 

Awr  lonydd,  draw  ar  lannau — y Tiber 
Tybiaf  â chymylau 
Hynaws  hwyr,  weld  yn  neshau 
Un  o’i  hodiaeth  genhadau. 

A’i  lais  oll  o nefol  sain 
Ar  ogwydd  pedwar  ugain, 

Fel  hyn  y nefol  hanes 
A rydd  â dwyfolaf  wres, 

I’r  awel  â mawr  hewyd 
Ddyfnion  adgofion  i gyd. 

•“  Y Iesu  a’m  dewisodd, 

Nef  ei  drem  arnaf  a drodd, 

Y clywais  ei  lais  di-lid 

A wnai  fy  mythol  newid. 

Denol  un  o dan  ei  loes 
Ofynnodd  a gai  f’  einioes 
Foreuddydd  fy  nydd,  a wnawn 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


717 


Lynu  yn  ei  ol  uniawn 
0 fodd,  a gwneyd  fy  haddef 
A’m  harosfa  gydag  Ef, 

Gado  ’r  byd  i gyd  i’w  gais ; 

A’r  hwn  aml  hwyr  yr  hunais 
Ar  fynydd  oer,  a’i  fynwes 
Yn  y gwlaw  fy  unig  les. 

Ni  achwynem,  ochenaid 
Nych  oer  gydag  ef  ni  chaid. 

Nid  oeddym  onid  deuddeg 
A llai  llu  o’i  du  yn  deg. 

Cofìaf  yr  ‘Uchystafell’ 

Lle  caed  arwydd  gwaed  myrdd  gwell ; 

Ar  ei  ol  aethum  ar  hyd 
Heolydd  Salem  wywlyd, 

Mud  oem — i’w  hoff  ardd  ym  dug, 

Unig  oedd  dan  y gaddug.” 

O,  ai  ei  fawl  glywaf  fi 
011,  a’i  hanes  yn  Jlenwi 

Mil  o wledydd,  fôr  o gynnydd  ! fawr  ogoniant ! 
Digon  ernes ! marw  i’w  fynwes  yw  ’m  herfyniant. 

Canrifoedd  ! ac  ni  arafai — ei  llwydd, 

Hyd  y llys  y dringai, 

Uchelion  feibion  di-fai 
O fewn  y Senedd  fynnai. 

Rhufain  fawr  ddiderfyn  fedd 
O’i  gwerswyll  hyd  ei  gorsedd. 


II. 

Sel  yn  oeri. 

PA  fodd  yr  oerodd  ar  hyn — y fflam  fawr 
O aidd  dirfawr  ydoedd  ddiderfyn  ? 

Gwanhai  edyn  aur  y Genhadaeth ; 

Ehediad  hygar  y gadwedigaeth — 

Uwch  eigion  oesau,  a’i  chweg  hanesiaeth 
A hir  gollir  dan  nos  o fawr  gy llaeth ; 

Hir  oerai  yr  arwriaeth — a fynnai, 

Ie  a welai,  dan  ei  reolaeth. 

Agorwyd  eigion  o lygredigaeth 
Llawer  mwy  by gy thiol  i fodolaeth 


718 


GWAITH  ISLWYN. 


Ei  haidd  diwyraw  a’i  phur  athrawiaeth 
Na  thon  lawnaf  y cethin  elyniaeth 
Ddeuai  yn  eon  agwedd  anuwiaeth, 

Ledai  ogylch  yn  noeth  erledigaeth. 

Fel  arch  Duw  o’r  diluw,  daeth — i fyny 
A bri  a gallu  o bob  argyllaeth 
A ledid  gan  erlidiaeth — tw  allan, 

Bu  ddigeulan  ei  buddugoliaeth. 

Pabyddiaeth. 

Ond  o’i  mewn  codi  y môr — guddiai  hon, 

Yr  eon  eigion  fu  ’n  hir  yn  agor — 
Pabyddiaeth  ! Pwy  a’i  bedda, 

Onid  hon?  Pa  gennad  a 
A’i  hathrawiaeth  odiaeth  hi 

0 ganol  y drygioni 

1 anuwiol,  heb  newid 

Ei  henw  bron  a’i  hanian  brid? 
Gordagai  ’r  llygredigaeth 

Y gair  oedd  ddiwair  a ddaeth 
A dawn  ddiamod  inni 

A rhad  gyfiawnhad  i ni. 

A gawn  ni  byth  egwan  obeithio 
I genhadon  aml  hon  ddarlunio 
Pr  pagan  oedd  a’r  pegwn  eiddo 
Rai  o swynion  yr  Iesu  yno, 

O’i  Iawn  ai  haeddiant,  ddigon  iddo, 

Ryw  gainc  ffyddlon  o’r  dôn  am  dano, 

Pwy  wyr,  er  y mawr  wyro — na  welodd 
Ddigon,  na  chafodd  gân  i’w  chofìo  ? 

Ar  y nos  o ddychryn  hir 

Y golau  ddiogelir. 

Muria  Rhi  am  air  ei  ras, 

A rhydd  aml  wyliwr  addas 
Ar  hyd  gaer  hyfryd  y r hedd, 

Gaer  unig  y gwirionedd. 

Rhai  “ tadau  ” yn  olau  wnaeth 
Hyd  eigion  llygredigaeth, 

Goleudai  ansigledig 
Hyd  oesau  o donnau  dig. 

Luther  a chyfiawnhad. 

Cyfundraeth  athrawiaeth  yr  Ion 
O’i  thrai  gyda  Luther  eon 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


719 


Ymgyfyd — am  ei  gofìon 
Fel  am  wynfa  heda  hon  ! 

Fel  angel  mawr  ei  gwelaf, 

Ac  udgorn,  udgorn  ei  Naf, 

Yn  ei  ddilys  ddeheulaw, 

A’i  rôl  yn  ei  lwyddol  law 
Heb  gredoau  gau  o’i  gy lch, 

Haul  hygar  heb  niwl  ogylch. 

Ffurfafe'n  yr  hoíf  air  fwyfwy — a gaed, 
Trwy  ’i  godiad  mawladwy, 

O’i  thywyìliad  uthradwy, 

A’i  niwl  maith  yn  olau  mwy. 

Y gair  sydd  i’w  agoryd 
I andwyol  farwol  fyd, 

Rhydd  ydyw,  euraidd  aden 
Yn  arfer  yn  uchder  nen. 

Cyfìawnhad  rhad  i bob  rhyw. 

Rhad,  rhad  Waredwr  ydyw. 

Cenhadaeth  Leyden. 

Boreuol  ydyw  bri  Leyden, — bore 
Y bwriodd  ei  seren 
Ar  engur  ddyfnder  angen, 

Du  wae  paganfyd  di-wên. 

Bu  hynod  i Amboyna — ei  derbyn 
Heb  erioed  ofyn,  a bryd  Java 
A rhyfedd  air  Jehofa — oleuwyd, 

A’i  hoff  rym  yswyd  duwiau  Formosa. 

John  Elliot,  “apostol  yr  Indiaid. 

Amerig,  oesoedd  drigai — ei  hunan 
Yn  mynwes  anian,  tra  mwyn  ei  swynai 
Y dôn  o hedd  ; dihunai — ar  y don 
O’i  breuddwydion,  i’r  gân  beraidd  hedai 
Hyd  ei  glan  deg,  a luniai 
Adsain  nefolsain  di-fai 
I alwad  efengylaidd 
Elliot  fawr  erfawr  ei  aidd. 

Yr  Indiad  droed  o’i  randir, 

O’i  ly  wodaeth  helaeth  hir  ; 

Rhag  y gwawd  a’r  dyrnawd  dig 
Droai  ’i  gadau  i’r  goedwig, 


720 


GWAITH  ISLWYN. 


Arfeiddiol  orberfeddion — Amerig, 

Mnriau  rhy  echryslon 
I neb  byth  ond  meib  hon — ganlyn  yno 
A goleuo  i’w  siomiedig  luon. 

Ar  eu  hol  y per  alwad — anfonwyd, 

Tôn  o fynwes  cariad, 

0 dwymlawn  gydymdeimlad 
Bêr  eiriau  fel  tonau  tad. 

Cariad,  cydymdeimlad  oedd, 

A thad  ar  unwaith  ydoedd, 

O’u  gwewyr  yn  eu  gwahodd 

1 waith  a byd  wrth  eu  bodd, 

I ryfedd  etifeddiaeth 
Ceurydd  sy  uwch  cyrraedd  saeth. 

I’w  alwad  rhad  bu  aml  dro 
Gôr  o Indiaid  yn  gwrando 
Geiriau  Duw  yn  gariad  oll ; 

A dygid  â swyn  digoll 
Is  rhyfedd  hynawsedd  Ner, 

O galon  yn  don  dyner 
Ddeigryn  ar  ol  deigryn  dwys, 

Fel  perlau  i fawl  purlwys 
Y gŵr  brydnawn  a garodd 
Nes  er  eu  helw  farw  o’i  fodd. 

Swyn  yw  y groes  a newid — y fynwes 
Sy  faen  o gadernid ; 

Ei  diorthrech  lech  o lid — a dawdd  hon, 
Ail  afon  o edifeiriol  oíìd. 

Cenhadaeth  Halle. 

O Halle  a olau  hon, — agor  wna 
Eurddor  India  ar  y ddwyreindon. 

Diioygiad  Cymru. 

O,  ar  fy  ngwlad  yr  efengyl  odiaeth, 

Ac  ar  ei  hadain  gain  feddyginiaeth, 

Godai,  hyd  agor  y gadwedigaeth, 

Ie  hyd  olaf  fannau  y dalaeth. 

Ei  baner  gweler  mewn  buddugoliaeth, 

Yn  tyner  chwyfio  tan  oruchafiaeth ; 

Oddiar  fìl  o froydd,  arfoliaeth 
Gwiw  a ymesgyn,  fawl  digymysgaeth, 

Bro  o foliant  lle  y bu  rhyfeliaeth, 

Heddyw  gweddio  lle  ’r  oedd  gaudduwiaeth, 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


721 


A Duw  yr  heddwch  yn  lle  derwyddiaeth. 
Nid  ofer  fu  cariad  y Genhadaeth, 

Ni  huliai  ’n  ofer  y per  ddarpariaeth. 

O hu  yn  dywell,  yn  rhaib  andwyaeth, 

Ar  aden  y warediaeth — fel  gwynfa 
Yr  ymddwyrea  o ’i  thrwm  ddirywiaeth. 

0 fewn  fy  ngwlad,  cenhadon 
Ardderchocaf  haelaf  hon 

A fagwyd,  do,  ar  lwydion 
Fynyddau  dienwau  hon. 

A wlad  a fu  oludog — dy  gnydiau 

0 genhadon  enwog ! 

Duw  y gras  o blaid  y grog — a’u  galwai, 
Dewisai  aml  dywysog. 

Onid  oedd  dy  fryniau  di 

1 lan  yn  myd  goleuni, 

Bob  tu  yn  magu  i’r  môr — afonydd 

1 fyned  a’u  trysor — 

0 gyrraedd  llawer  goror 

A bro  deg — yn  bur  i’w  dôr ; 

A’r  ffynnon  dan  dôn  bob  dydd — yn  gwahodd 
Y gwyw  dan  y mynydd, 

A’i  chariad  ar  rediad  rhydd 
Yn  dal  ei  dafn  i’r  dolydd, 

Eiddil  hynt,  am  feddalhau 
A’i  rhad  bob  isel  reidiau ; 

A’r  awel  tua  ’r  rhiwiau — yn  brysio, 

A’i  breision  aroglau 
Yn  bur  o’r  gerddi  borau, 

Ei  hunan  heb  eu  mwynhau  ? 

Y duedd  hael  a dywys 
A ífyddlawn  hyfrydlawn  frys 
Anian  pan  y derbyniodd 
Ddawn  deg  i redeg  a’r  rhodd 

1 arall  cyn  ei  hoeri, — 

Onid  oedd  ei  hysbryd  hi 
Agweddiad  o egwyddor 

O reddf  Cenhadaeth  yr  Ior, 

Ger  bron  ei  chenhadon  hi — a gawsant 
Hwnt  ar  ogoniant  natur  eu  geni, 

Fegid  ger  y llifogydd 
A gwyllt  drôn  yr  afon  rydd  ? 

2 z 


T 22 


GWAITH  ISLWYN. 


Eofn  oeddynt  fel  y gorfyiwddau 
A ysgydwynt  eu  cryd  â ’u  cysgodau 
Borau  eu  heinioes,  feibion  y bryniau, 
Etifeddion  urdduniant  y tonnau 
Hwnt  glywynt  o’u  gwelyau. — I’r  nefoedd 
A’u  dydd,  mawr  ydoedd  eu  hymroadau. 

Fy  nhadau  o brif  nodwedd ! — eich  enwau 
Gylchynir  â mawredd, 

A gwên  o fawr  ogonedd 

0 uwch  byd  oleua’ch  bedd. 

Llef  y daran,  nerth  y llif-doriad — oedd 
Eiddynt  at  gyhoeddiad 

Y farn  fawr  ! Fel  ei  gwawriad 

1 fyrdd  bu  eu  pregeth  fad. 

Eto  gwyddynt  agweddu 
Eu  harawd  i’r  cymawd  cu. 

Angylion  efengylaidd — oent  bellach, 

Ni  bu  dÿnerach  gan  neb  dôn  euraidd 

Y cariad,  gwahoddiad  hedd 
Yn  ol  ei  holl  anwyledd. 

Daniel  * draw  a dywynnodd, — y fore 
Seren  fawr  a gododd 
Ar  wagder  y dyfnder  dodd — Gymru  cyd, 
A duwiol  hewyd  y wlad  oleuodd. 

A’r  uchel  ei  ddarfelydd, 

Yng  nghof  hon  eang  a fydd 
Ei  le,  a fu  oleuad 
O wawr  ddisgleirfawr  i’n  gwlad. 

Evans  ! f o’r  cysawd  hefyd 
A geir  mor  ddisglaer  i gyd, 

Williams  l yn  uchel  welaf, 

Mawr  oedd  yn  nefoedd  gair  Naf. 

Ei  feddwl  mawr  orfyddai — y byd 
O wybodaeth  welai ; 

Dawn  suddol,  dadansoddai, — gwirionedd 
I’w  esgyrnedd  noethfawredd  fwriai. 

O tharana — athronydd — 

Rhyw  ddirfawr  ddisyfl-lawr  sydd 
Dano,  nid  taniad  ennyd, 

Seilio  ei  bwnc  fel  sail  byd. 


* Howland,  Llangeitho.  f Christmas  Evans. 


X W.  Williams,  Wern. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


723 


Elias  * fawr  a ly wiai — ei  fìloedd, 

Dan  fawl  a’u  banerau, 

Y munudyn  amneidiai 
Am  yr  oll  yn  fílam  yr  ai ! 

A ! darfu  y gŵr  dirfawr 
Droai  â’i  fys  y dorf  fawr. 

Golud  y nefoedd  i’n  gwlad  hynafol, 
Newydd  dyfíant  o rinweddau  dwyfol, 

Diau  mad  heddyw  ’r  teimlad  ymdoddol 
Uwch  ei  pharadwys  o heddwch  fírydiol. 
Daeth  yn  Eden  bob  dôl, — yn  ardd  y nef, 

0 rasau  y wiwnef  mor  rosynol. 

Esgeuluso  ’r  Oenhadaeth. 

Ond  0,  pa  fawr  andwyaeth 
O ddwfn  esgeulusdra  ddaeth 
I’r  eglwys,  pa  orffwyso ; 

A’r  Gair  o fytholber  go 
Yn  archu  fírwyth  cynyrchiol 
Oni  ddaw  daear  yn  ddôl 
Baradwysawl,  a mawl  mwy — ar  gynnydd 
Hyd  ei  gwledydd  yn  hyfryd  glywadwy? 
Angel  y fad  Genhadaeth 
O’i  olau  rod  i ble  ’r  aeth? 

Pa  fodd  anghofìodd  ynghyd 
Olaf  air  ei  Hanwylyd  ! 

Yn  hir  y cofiwn  eiriau 
Rhyw  gâr  digymhar  wrth  gau 
Ei  lygad  â gwael  agwedd 
Ar  y byd  yn  nôr  y bedd. 

Ar  unrhyw  egwyl  pwy  i’w  anwylo, 

Pa  gywir  gyfaill,  pwy  geir  i’w  gofìo, 
Fythol  mor  haeddiannol,  i’w  myrdd  uno 

1 gadw  yr  olaf  air,  hedd-air  eiddo 
O fewn  ei  chariad,  a’i  fynych  euro 
A’i  huchelaf  efrydion,  a’i  chwilio 
Eilwaith  ac  eilwaith  hyd  nes  y cilio 
Pob  niwlen  egwan  oddiam  dano, 

Nes  yn  feddwl  dinifwl  y nofìo 

O flaen  ei  henaid  fel  huan  yno 
I’w  haelaf  waith  i’w  hwylio, — i uchaf 
Faes  gloewaf  ei  hoes  i’w  goleuo  ? 


* John  Elias. 


724 


GWAITH  ISLWYN. 


Yr  Iesu  anwyl,  0,  air  i’w  swyno ! 

Dylai  o hewyd,  ie  diluwio 

Daear  â’i  gyfoeth — Brawd  i’w  hir  gofio, 

A fu  yn  dawel,  a’r  nef  yn  duo 

Ger  eigion  y gwae  a’r  graig  yn  gwywo, 

Dan  lymion  hoelion  yn  ein  hanwylo ; 

Duw  yn  gaddug  o lid  yn  ei  guddio, 

Na  fynnai  wedyn  fyth  gy fnewidio 
Ei  farwol  groes  am  nefoedd  i’w  roeso 
Onid  allodd,  iawn  fodd  y nef  iddo, 
Ddwyn  pechadur  wedi  ’i  lawn  buro 
Fry  gydag  ef  tua  ’r  nef  tan  nofio 
Afon  ei  waed,  heb  arf  i’w  niweidio. 

Oni  ddylem  yn  dyrfaoedd  wylo 
I’w  frodyr,  ei  frodyr  ofer  ado 
Heibio  ’r  oesoedd  fynd  gan  ddibrisio 
Ei  olaf  air  am  ffyddlawn  lafurio, 

I daenu  ei  hanes  nes  dihuno 
Y byd  drwy  undeb  hewyd  i wrando  ? 
Oni  ddaw  egwyl  i hon  ddiwygio, 

Borau  i’r  eglwys  pan  beraroglo 
Fyd  a’i  haeledd ; pan  gydymagweddo 
Mwy  o’i  hoferedd,  pan  yr  ymfwrio 
I ffurf  lwyr  diwyro — ’r  awdurdodiad, 
Am  ei  gof  mad  pan  ymgyfamodo  ? 

Onid  yw  ei  air  yn  dal 
Eto  â grym  diatal  ? 

Ai  amheuawl  ei  hawl  ef, 

Y cryna  caer  y wiwnef 
Ger  ei  fron,  a gorfryniau 
Nef  y nef  yn  llawenhau 
Glywed  o’u  bannau  gloewawl 
Hyd  fyth,  fynediad  ei  fawl, 

Engyl  ar  ol  engyJ,  lu 
A’i  faner  fawr  i fyny? 

Ei  air  ! beth  y w seiliau  ’r  byd 
I nerth  hwn,  ond  tarth  ennyd  ? 

Gair  brenin  y brenhinoedd, 

Ei  awdurdod,  Duwdod  oedd. 

Dieilfydd  grefydd  y groes, 

I lan  anfarwol  einioes 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


725 


Arwain  ar  ei  hadain  hedd 
Anheilwng  yn  ei  haeledd, — 

Pa  arwydd,  pa  egwyddor 
Gydgasgla,  gymera  ’i  môr 
I mewn  i gyd — mwyn  y gair 
A’i  cynnwys,  onid  cunair  ! 

Cariad  ! Rhad  ! Ie,  Ior  oll 
Wedd  deg,  yn  haeledd  digoll. 

Ei  gwedd  a’i  nodwedd  i ni, 

A’r  meddwl  o rym  eiddi, 

Y mawr-beth  fyth  a’m  herbyd — 

Yw  Ion  yn  galon  i gyd. 

Duw  a gwyd  i’r  enaid  gwan, 

Ar  ddull  o roddi  allan, 

Fendithion  breision,  heb  rif, 

Yn  ddilan  fythol  ddylif. 

Pa  fodd,  os  rhoddodd  i’m  rhan 
Goflaid  i euog  aflan 
O lawnion  fendithion  Duw, 

Ie  ’i  hunan  i annuw, 

O chefais  fy  nyrchafu 

0 goll  ar  ei  haden  gu, 

Pa  fodd  na  chawn  fy  noddi 

1 ail  ddelw  o’i  haeledd  hi? 

Fy  enaid  tlawd  ar  finion 
Môr  haeledd  diddiwedd  hon, 

Ar  y lan  heb  feddiannu 
O’i  hanian  ryw  gyfran  gu  ! 

Ai  ymddylifiad  o rad  gwaredol 
Ar  fy  enaid,  fael  anherfynol, 

Heb  ymddylifìad  cydsymudiadol 
O’i  hegwyddorion  mwynion  a mewnol? 

Ai  budd  i mi  heb  ddim  ol — o’i  rhad  mwyn 
Ynnof  fel  addwyn  nwyf  efelyddol? 

O,  a yfaf  o afon — y bywyd, 

Heb  awydd  hiraethlon 
Gyf’rwyddo  gwyw  efryddion, 

Yn  aml  lu  at  ymyl  hon? 

O rad  cu  Ior,  wedi  cael 
Fy  hunan,  pam  wyf  anhael, 

A’r  fendith,  y fendith  fawr, 

Ar  eilfodd  anfeidrolfawr 


726 


GWAITH  ISLWYN. 


Bob  tu  yn  lledu  fel  llawn 
Fôr  eilwaith  at  farwoliawn, 

Yn  ddi-lan  tu  allan  i 
Welediad  maith  fy  nhlodi, 

Heb  ol  munudol  i neb 
Godi  erioed  o’i  gwiwdeb ; 

Fel  môr  yn  newydd  o’i  ddorau, — ar  ol 
Gorhulio  â’i  donnau 
Aberoedd  gwlad  un  borau, 

Am  wlad  uwch  yn  ymledhau. 

Dyferyn  cun  i un  oedd, 

Dyferyn — ond  o foroedd. 

Onid  ydyw  ffydd  credadyn, — nad  oes 
Ond  un  ffordd  i elyn 
Ddyfod  at  Dduw,  i ofyn — maddeuant — 

Trwy  hynod  haeddiant,  trwy  Iawn  y Duwddyn ; — 

Nad  oes  a iawn  dywysa — yr  enaid 
Ar  union  i’r  wynfa 
Onid  un  lusern,  daena 
Ar  ei  lwybr  anfarwol  ha; 

I wyn  a du,  fyth  nad  oes 
Onid  un  Ceidwad  einioes, — 

Onid  yw  y gred  yn  dwyn 
Ar  a’i  meddo,  rwym  addwyn 
I anfon  i estronfyd 
Faeth  y wybodaeth  i’r  byd, 

Ymroi  â mawr  hewyd — i ddwyn  y wawr 
Heibio  i gwynfawr  dywyll  baganfyd  ? 

A all  efe  syllu  fyth, 

A dal  o’i  uchder  dilyth 
Yr  olwg  ry  ehelaeth 
Ar  fyd  di-fywyd  di-faeth, 

I gyd  dan  dymhestl  gadarn 
Heb  angor  ar  fôr  o farn 
Anfoddlonder  digter  Duw, 

Ddinistr  cenhedloedd  annuw  ? — 

O’i  graig  uwchlaw  ’r  goreigion — 

Newydd  fyd  ei  noddfa  hon — 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


727 


Ei  law  oni  ddyrch,  a’i  lef 
Ar  y boddlu,  rybuddlef? 

A huna  efe  ennyd 

Ar  ei  graig  nawdd,  tra  bawdd  byd  ? 

E allai  i’r  môr  tywyllaf 
O gerth  ddigofaint  a gaf 
Ostwng  i’r  dyfnaf  dristyd 
Olau,  hyd  fannau  ail  fyd 
Gyrhaeddai,  gwawr  o heddwch 
A droai,  oleuai  lwch 
Gronynau  ’r  beddau  di-ball — i forau 
A dorau  bywyd  arall ; 

A’u  harwain  i gyfeiriad 
Uniawn  yr  oleulawn  wlad, 

0 ganol  eu  holl  gyni 
Ar  fyrder  i’w  haber  hi, 

Heibio  creigiau  anobaith 

1 fewn  i’r  orfFwysfa  faith. 

Ai  distaw  a didostur 
Yr  edrych  o’i  fawrwych  fur? 

O,  rhoed  ei  lef  o’i  euraid  lan, 

O’i  graig  yng  ngolwg  yr  egwan, 
l\y w awgrym  wan  o’r  wiwgred 
Uwch  yr  aig  yn  graig  a red. 

Hirgloch  gwae  oni  erglyw  ? 

Brawd  o’i  gnawd  mewn  eigion  y w ! 

O ddurder  y byddardod 
Sydd  gloawl  fythawl,  er  fod 
011  dan  y nef  yn  llefain 
Ag  unawl  ddeisyfawl  sain  ; 

Y íloedd  dros  foroedd,  dros  fyd 
Digofaint  a gydgyfyd, 

Nerthol  waedd  am  gy nhorthwy 
Yn  eu  henbyd  adfyd  hwy. 

Hir,  mewn  hedd  byddar  oem  ni, 
Byddar,  a byd  yn  boddi, 

Pobloedd,  gwyw  luoedd  pob  gwlad 
Yr  oll  un  llongddrylliad  ! 

A chennym  ond  ei  chynnal 
Aruwch  y dwfn  erch,  ei  dal 
Wych  obaith,  lamp  achubai 
Euog  fyd  ar  graig  a fai. 


728 


GWAITH  ISLWYN. 


Gwawr  y Genhadaeth . 

Ymorfoledda,  y fad  Genhadaeth  ! 

A ! darfu  nos  dy  araf  hanesiaeth. 

Yn  dy  fawrhydi,  yn  dy  fôr  odiaeth, 

Tro  heddyw  allan  a r ter  ddiwylliaeth, 

0 dy  eiddilwch,  i’r  dydd  ehelaeth, 

Y dydd  i’r  byd  fwynhau  dy  ddarbodaeth, 

Y dydd  ysgydwa  â dy  ddysgeidiaeth 
Golofnau  crynol  eilunaddoliaeth, 

Y dydd  a wel,  ie,  diwedd  alaeth, 

Diwedd  pob  gau  gredoau  a duwiaeth, 
Oleua  ’u  harwyl  heb  ol  a hiraeth, 

Gly  w eu  holaf  eiddilaf  addoliaeth  ; 

Y dydd  droa,  a dawdd  o’u  dirywiaeth 

1 ddirif  lwyddiaint,  i ddarfelyddiaeth, 

I gynllun  di-eilun  profFwydoliaeth, 
Ororau  ’n  daear  o’r  hir  andwyaeth. 

O dawel  ymneillduaeth — dihuna; 

Allan,  O rhodia  yn  llawn  warediaeth. 

Ail  wawriad  y dydd  olaf  ddaeth, 

Ar  wybren  deg  y fawr  brynedigaeth 
A fu  ei  hedyn  erioed  fwy  odiaeth 
Uwch  y byd  ! I achub  aeth, — clywaf  hi 
O’i  muriau  ’n  torri  i’r  mawr  anturiaeth, 
Yr  anturiaeth  helaethawl 
A fyn  y ddaear  i fawl 
Yn  gysegr  oll,  gan  geisio 
Pob  aíìan  bagan  lle  bo 
Ar  bob  glan  a ban  o’r  byd 
Hyd  foroedd  i’w  hadferyd. 

Carey. 

Coronir  Carey  hynod 
A’r  pennaf  ddisgleiriaf  glod. 

Y prif  o’i  rhif  i’w  fawrhau 
Ar  raniad  ei  choronau. 

Rhoes  law  fad  i’r  Genhadaeth 
Haddef  mwy,  noddfa  a maeth, 
Canlyn,  ei  derbyn  i dŷ — yn  dyner 
O dan  faner,  a’i  dwyn  i fyny 
Eilwaith  i nefoldaith  fawr, — ei  hedryd 
O gaer  adfyd  i lwyddiant  gwaredfawr. 

Adgyfodiad  i’r  Genhadaeth — a gaed 
O’i  godiad  ehelaeth, 

Ei  lef  yn  greol  a aetli 
Drwy  awyr  ei  dirywiaeth. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


729 


Un  oedd  o’r  dynion  haeddawl 
Gwyd  Ner  o íwynder  i’w  fawl, 

Well  engyll  a ollyngir 
Ar  olau  gaerau  y Gwir, 

Y rhai  â dirfawr  hewyd 

0 fedd  a ddihunant  fyd ; 

A alwant,  a’r  byd  eilwaith 

Red  ar  uwch  tynged,  uwch  taith, 

A bannau  o ddibenion 
Yn  ei  wydd  fel  bryniau  Ion. 

Dihunai  ei  drydaniaeth 
Yr  eglwys  mor  ddwys  na  ddaeth 
Marweiddiol  dymor  iddi — hyd  heddyw, 
Dydd  ei  hadgyfodi 
I’w  rhod  o faith  fawrhydi, 

1 nef  ei  thynghedfen  hi, 

I’w  galon  fawr,  y fynwes — ydoedd  fyd, 
A’i  deddf  fawr  ddiormes — 

Bod  i’r  oll,  bywyd  o wres 
Yng  nghanol  byd  anghynnes. 

Anghyfannedd  ryfeddol — am  oesoedd 
Fu  y maes  cenhadol, 

E ledai  y glwyd  lwydol, 

A byd  dihewyd  o’i  ol 
Ag  ofnau  fìl  yn  dilyn ; 

Mir  oedd  ei  weld,  y mawr  ddyn 
Yn  hygar  yn  unigedd — ei  ddilan 
Feddyliau  o haeledd, 

Heb  yno  dlawd  na  bonedd — wnai  o rad 
Fyth  fwriad  o’r  fath  fawredd. 

Mad  agor  rhwymedigaeth 
Seion  nef  i’w  hoes  a wnaeth ; 

Yn  y man  hi  ymunodd — yn  llu  mawr, 

Am  ei  hoff  erfawr  feddwl  ymffurfìodd, 

Yn  wedd  o hewyd  oll,  yn  weddiau 
O du  llwyddiant  y bywyd, — allweddau, 
Mwyach  a yrrid  at  rym  a chaerau 
Dorau  mwy  engyrth  na  durym  angau ; 
Goludoedd,  arogliadau — deisyfìad 
O du  ei  gariad  a’i  deg  eiriau. 


730 


GWAITH  ISLWYN. 


Y llong  yn  barod. 

Mae  T llong  uwch  muriau  y lli — ar  fynwes 
Rhyw  fwyn  don  o heli, 

Incl  lawn  gawn  yn  gweini, — fel  am  dremiad 
Ar  gennad  ei  Geidwad  yn  ymgodi. 

Y don  sy  barod  yno, — pelydron 
Anwylion  yn  heulo 

Ei  bron,  heb  wynt  i’w  brynio, — pob  uthredd 
I engyl  hedd  mwy  ynghlo. 

Thomas  ei  gydwas,  a gawn 
Ar  y bwrdd,  oll  ar  burddawn. 

Gwenant  tra  Y creigiau  gwynion 
O’u  nefoedd  teg  i fedd  ton 
Yn  gostwng,  gostwng  i gyd, — a'u  gorawr 
Anwylfawr  onid  niwlfyd. 

Un  meddwl,  un  meddwl  mawr 

0 gerfiad  cariad  gorfawr 

O’u  mewn,  un  pur  ddymuniad 

Y sydd — am  fythol  leshad 
Amledd  dynolryw ; teimlad 
Nad  oes  un  bryn,  glyn,  na  gwlad 
Yn  foddus  gartref  iddo 

Tra  yn  y byd  truan  bo 
Pechadur  amhur  ei  ryw ; 

Y byd,  sirioldeb  ydyw, 

Uedwyddwch  diwad  iddynt 
Bebyll  hedd  bob  llaw  i’w  hynt. 

Paganfyd  i gyd  a gawn 

Ail  dôr  gartrefol  diriawn ; 

Broydd  erch  yn  beraidd  ânt, 

Rhodfeydd  i gariad  fyddant. 

Tra  y byddo  ynddo  un 
A’i  olwg  ar  wael  eilun 
Un  i’w  achub,  anichon 
Nawn  o hedd  i’r  anian  hon. 

Ar  lawer  wawr  oleuawl, 

Tra  seiniau  o forau  fawl 
Oddiar  yr  hawddgar  hwyl 

1 nen  o wenau  anwyl 

Hyd  fainc  Naf  yn  dyrchafu — 

Y caed  y cenhadau  cu 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


731 


Y aml  edrych  mal  adreE 

Dros  yr  aig  am  ryw  graig  gref, 

Neu  benrhyn  gwyn  â gwenyg 
Rhyw  fryn  uwch  y môr-wyn  myg, 

Dôr  o India  ar  wendon, 

Ryw  hylwydd  arwydd  o hon. 

Llais  yn  Serampôr . 

Y mae  pyrth  hen  Serampôr 
I’w  hanogaeth  yn  agor. 

Borau  o Dduw  yn  bur  ddaeth 
I dywyll  fyd  Hindwaeth 

0 nodwedd  mor  ofnadwy, 

Doai  â maith  gysgod  mwy 
A nos  na  ddarlunia  neb, 

Gorlawnder  o greulondeb, 

Hanner  Asia ; a resai 
Bob  nwyd  diafolnwyd  fai 
Ag  urdduniant  gorddynawl 
Acw  i fyrdd  ar  fainc  o fawl, 

Roddai  uchelfawr  haddef 

1 Juggernaut  ar  gaer  nef. 

Y duw  eisteddai  ’n  dawel — a meirwon 

Fel  môr  hyd  y gorwel 
O’i  gy lch,  heb  gysgod  o gêl 
Oesoedd  i’w  llychion  isel. 

Uwch  y tryblith  melldithiol — A,  gwelaf 

Y golau  tragwyddol, 

Ogoniant  eilw  o’i  ganol — fyd  i Dduw, 

I fawl  mir  y Iawn-Dduw  fel  morwynddol. 

Yno  dechrau  son  am  radau  y brawd  gorau  brwd  ei  gariad, 
Ei  hynt  rhyfedd,  hyd  at  waeledd  goriseledd  ei  groeshoeliad, 
Modd  y carai,  ac  y deuai,  dioddefai  lid  oedd  ddwyfol, 

Dod  i fyny  er  teyrnasu  i adferu  India  farwol. 

Hir  o bu  gwawr  y bywyd — a dariai 
Is  dwyrain  dwyfolbryd 
Dieilfydd  brofìwydol-fyd, 

Sy  a’i  borth  uwch  ymgais  byd, 

Torrai  y dydd  at  awr  Duw, 

Dihunodd  India  annuw 
O’i  thrymder  yn  llawer  llu, 

Y gair  odiaeth  i gredu. 


732 


GWAITH  ISLWYN. 


Hindwaid  yn  y diwedd 
Yma  gawn  yn  y lawn  wledd. 

Gwelynt  eu  heuog  waeledd 
Gan  fawrhau  rhadau  yr  hedd. 

At  gysawd  y cyrnawd  cawn 
Eto  eraill  ser  tiriawn, — 

Ward  o lawn  eglurlawn  glod, 

A gem  i’r  nefol  gy mod; 

Enw  rhyfawl  Marshman  hefyd ; 

A’n  Carey  fwyn — côr  i fyd 
Uchelfarn  edrych  arnynt, 

Uwch  India  wag  orwag  ynt 

Uwch  anwfn  ei  thrychineb — yn  eu  rhod 

Yn  drindod  o diriondeb. 

Clod  Prydain. 

0 Brydain  bêr  eheda — angylion 
Eraill  weithion,  a Ior  a’u  llwytha 
A llawnder  i holl  India, — dyrchafol 
Eangiad  oesol  i dynged  Asia. 

Ffrydiodd  o’r  cyífroadau — Prydeinig 

1 fyrdd  unig,  do  fôr  o ddoniau. 

Cenhadon  fel  y tonnau — ar  bob  glan, 
Digeulan  ydyw  golau 
Dieilfydd  fy  ngwlad  haelfawr, 

Adain  i fyd,  Brydain  Fawr, 

Hyfryd  olau  ar  fôr  di-lan, 

I euog  fyd  yr  unig  fan 

I edrych  o’i  wae  didrefn 

O’i  alaeth,  am  draeth,  am  drefn. 

Haeledd  hon,  hefelydd  yw, 

Eilradd  o aidd  dwyfolryw, 

Y gŵr  i’w  fawl  garai  fyd, 

Gofìai  enfawr  gyfanfyd. 

Eisioes  dy  Gymdeithasau — adwyant 
Y duaf  amgaerau 
Geir  am  fyd  yn  ei  gyd  gau 
O’i  ganol  i’w  begynau. 

Cymdeithas  Genhadol  Llundain. 

I’r  oesoedd  mawr  oedd  yr  awr, 

Yr  oedfa  deg  waredfawr, 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


733 


Y rhoed  maen  euraid  mur — arall  allan 
I hynaws  hongian  yn  y nos  engur, 

Allan  i’r  nos  dywyllaf — 

Cenhadon  anwylion  Naf 
Yn  barod  yr  un  borau — i sefyll 
Uwch  y gordywyll  ddrych  o gredoau, 

I gynnal  uwch  eigionau — paganfyd 
Air  y bywyd,  uwch  môr  eu  beiau. 

Llawnder  Cymdeithas  Llundain — ga  fendith 
Aml  gyfandir  didrain ; 

Mor  ddedwydd  myrdd,  a’i  hadain — yn  noddfa, 
Heirdd  eu  lleda  dros  foroedd  llydain. 

Mwy  daeth  oes  y cymdeithasau — â gwedd 
O dragwyddol  forau; 

Aneirif  y banerau — ddyrchefìr, 

Eu  tymp  genir  hwnt  am  y pegynau. 

Taflodd  yr  Eglwys  ynghyd  ei  phwysau 
Uchel  ar  unwaith,  oll  i’w  chloriannau ; 

Fel  llynges  o gariad  daw  ’r  enwadau 
O’u  haberoedd  o hedd  yr  un  borau 

0 fawr  dawelwch,  i fôr  di-olau, 

Yn  gywir  i ganol  goreigionau 

Y ddofn  baganiaeth,  â helaeth  hwyliau 
A gwiw  oludoedd  a goleuadau, 

A iawn  dueddiad  eu  nodwyddau 
At  y Seren  ddwyfolaf  ei  gwenau 
Uwch  yr  Olewydd  a fydd  am  faddau, 

Oni  chyrhaeddir,  ei  uchraddau, 

Ei  gofus  air,  godidog  fesurau, 

“ Ewch  ” ei  addwyn  lechweddau  ! — y bur  raith 
Lifai  unwaith  o ddwyfolaf  enau. 

Hi  newidiodd  o’i  nodwedd  enwadol, 

Gan  ehedeg  i’w  hagwedd  genhadol, 

1 rod  o fawredd  daear — adferol, 

Bob  enwad  i dywyniad  cydunol 
Gwawr  o hynawsedd  ar  fyd  gornosol ; 

O dân  hon  yn  gydenynnol — cyn  hir 
Caerau  du  ysir,  credoau  oesol. 

Môr  yw  ei  hewyd  cydymroawl 
Gyrhaedda  feinciau  duwiau  andwyawl, 

Bannau  Paganiaeth  unbennawl — ar  fyd 
A dry  ’n  eilfyd  i Ior  a’i  anwylfawl. 


734 


GWAITH  ISLWYN 


Ofnadwy  ’n  gydfynedol 
Ydyw  hi,  â Dnw  o’i  hol. 

Mewn  un  greddf  cydgyferfydd 
Enwadau,  credoau  ’r  dydd ; 

Un  awydd  mawr,  un  hewyd 
I bawb — adferiad  y byd. 

O’i  thuser  Gymdeithasau — nid  ennyn 
Ond  un  o’i  daliadau  ; 

Un  arogl,  y ddawn  orau — i bagan, 
Iesu  ei  hunan  heb  isenwau. 

I eneidiau  un  ydynt, 

Un  oll  o ddibenion  ynt, 

O’i  gredo  un  gair  odiaeth 
Diau  dros  y byd  a draeth 
Pob  cenhadwr,  roddwr  hedd, 

A’i  gynnwys  yn  nigonedd 
Mab  Duw  i gadw  anuwiol, 

A’i  ddwyn  yn  addfwyn  yn  ol. 

O ba  le  bynnag,  ai  o bwl  bennau 
Andes  eu  hunain,  y daw  eu  seiniau, 

Ai  o dywyll  ynysoedd  y deau, 

Awen  fad  ! croesawa  ’r  cenhadau 
A molawd  liael  haeddawl  mal  delweddau 
O gariad  syn  mwy  na  edwyn  nodau, 

Ond  enaid  tlawd  a doniau — Crist  ddwyfol 
Yn  fôr  oesol  ar  gy fer  ei  eisiau, 

A llef  eu  henaid  o bellaf  fannau 
Asia  elynol,  o echrys  lannau 
Na  fu  ymwelyddion  ond  y tonnau 
Erioed  iddynt,  goranwar  dueddau, 

Eu  holl  nod  am  ennill  eneidiau — ò’u  bâr 
A’u  tuedd  anwar  at  Grist  a’i  ddoniau. 

I gy rrau  aml  fôr  gerwin, 

Dan  echrysaf  oeraf  hin, 

Dan  aml  hinsawdd  dawdd  gan  des, 
Ar  ol  eu  hunol  hanes 
Bo  rliwyddgyrch  ar  bereiddgerdd, 
Parod  O caer  ysbryd  cerdd. 

Y byd  i gyd  i’r  teg  haf, 

Gwyn  yw  i’r  mawr  gynhauaf. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


735 


India. 

Hindostan  o’i  theg  lannau — anfona 
Fwynion  ddiolchiadau, 

Dirio  gair  Duw  ar  gyrrau 
Ei  maith  ing  i’w  hesmwythau. 

Draw  Calcutta  dderbynia  ei  baner, 

Afon  y fendith  ddiderf yn  íẃynder 
Lifa  o dan  ddwyfol  leufer, — yma 
Aml  enaid  yfa,  aml  Hindw  ofer. 

Ahmedabad  gly w yr  alwad,  disglaer  olau ; 
Haul  cyfiawnder  ar  ei  gwywder  dry  ei  gedau. 

0 gaerau  Hindwaetli  ei  gwrandewir ; 

Surat  hynafol  draw  a siriolir, 

Hyd  ei  heolydd  Armeniad*  welir 
Fu  a’i  eilunod  afrifol  anwir, 

Yn  hoeddi  y newyddwir, — goludoedd 

Y Iawn  i filoedd  gan  bagan  folir. 

Daw  â’ i siriol  nefolwawr 
Heibio  i fyrdd  Bombay  fawr. 

Gwelodd  Amerig  waeledd  ei  muriau,*f 
Heibio  y llifìon  clybu  ei  llefau, 

A thosturiodd.  Adeiniodd  ei  doniau, 

Yr  anherfynol  waredol  radau, 

A chywir  ehediad  uwch  rhuadau 
Aml  fôr,  a beiddiodd,  do,  aml  hinsoddau, 

1 gyrhaeddyd  â braich  drugareddau 

Y pagan  gwan,  a’i  lonni  â’ i gwenau. 

Y dwyrain  unwaith  o odre  nennau, 

Y pell  orllewin  a’i  orgyfíìniau, 

Gadd  haul  a fwriodd  dragwyddol  forau 
Ar  ei  dynged  hyd  byrth  diried  angau. 

Y goludog  alwadau — yn  ddiball 

I arddrych  arall  roddir  o’i  chyrrau. 

Firienied  acw  ar  fryniau  y Deccan — 

Ar  uchaf  urddunaf  orseadau  anian 
Fel  hyderus  gartrefle  y daran — 

Haddef  fu  lom,  yw’r  hardd  ddwyfol  luman ! 


* Armeniad  oedd  y cenliadwr  cyntaf  yn  Surat,  lle  bu  'n  llafurio  naw  mlynedd. 
t Yn  1813  daeth  cenhadon  yr  American  Board  of  3Iisdons  i Bombay. 


736 


GWAITH  ISLWYN. 


O,  geined  agwecld  paganiaid  egwan 
Trwy  ewyllys  o hedd  yn  troi  allan 
A thoriad  Sabbath  eirian — i wrando 
Gŵr  Duw  yno — Duw  yno  ei  hunan  ! 

Ryfedd  hewyd  ! Y faner  faddeuol 
A chwyfa  o Nassulc,  gyrchfan  oesol 
Ofer  ymhonnwr  y gred  Frahminol ; 

Daw  y pererin  gau  grediniol 
I fawl  anuwiaeth,  yn  flin  i’w  heol, 

Ac  O cenfydd  yr  un  dydd  cledwyddol 
Yn  ei  swydd  gennad  y Duw  tragwyddol, 
Ie,  ger  dringion,  ger  dôr  eangol, 

Teml  Sheeva  dôa  y byd  Hindwol 
A’i  chysgod,  a’i  chlod  mor  uchel-ehedol, 

A daw  y lle  andwyol — yn  Seion  ! 

Gwedi  ei  gwynion,  O Basg  digonol. 

Hyd  Mangalôr  y torra  y borau, 

Mad  enw  Greiner  yma  dan  goronau  ; 

A Dharwar  anwar  tu  draw  i fryniau 

Y Ghauts  arfeiddiol,  fwynha  y golau ; 

Ar  gaerau  Mysôr  ei  grymus  eiriau 
Heddy  w gly  wir  er  paganaidd  gloiau  ; 

Ei  bwrdd  a daenir  dan  beraidcl  donau 
Awel  Salem,  a’i  maddeuol  seliau, 

Gwawr  o fewn  hudd  ei  hamgaer  fynyddau 
O dyner  heddwch  daena  ei  rheiddiau ; 

A Bungalôr  ni  etyl  ei  dorau. 

Perhaidd  ehed  y pur  wahoddiadau ; 
Mahometaniaid,  paganiaid  gynnau, 

Gly  want,  adawant  eu  gau  gredoau  ; 

Hon  egyr  fedd  i grefyddau — dirfawr, 

Hyd  y llawr  y llwyda  eu  hallorau. 

Diorseddir  o uchder  eu  swyddau 

Y Brahminiaid,  mae  braw  am  eu  henwau  ; 
Daw  ofnadwyaeth  hyd  fan  y duwiau 
Brig  urcldoledig  yr  addoliadau. 

A’r  gwir  llethir  cyfundraeth  y Llwythau, 

A gaed  i enaicl  India  ’n  gadwynau ; 

Haul  gwir  ryddid  ddilea  eu  graddau, 
Hygar  fawr  entyrch  o ragorfreintiau 
Hedclyw  hongir  lle  bu  niwloedd  angau. 
Pentrefi  lawer  yn  ei  phellderau 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


737 


<j}er  ei  hafonydd,  ar  ei  gorfannau 
<j}eir  is  cain  edyn  gras  y cenhadau 
Fel  Eden  yn  aml  fawliadau  ' — Heirdd  ynt, 
Hawddgar  ydynt  fel  newydd  greadau. 

Ior  a addolir  lle  bu  meirw  ddelwau, 

Iesu  a’i  ogoniant  eu  glwys  ganau. 

Ner  alwa  fyddin  araul  o feddau 
Duon  arferion  India  ryw  forau. 

O drymion  feirwon  furiau — Brahminiaeth 
Dwg  fyd  odiaeth  o adgyfodiadau. 

O’r  gorwag  fyd  daw  rhagor 
O fewn  y cyleh,  Travancôr. 

Mothelloor  am  waith  ei  law 
Kydd  haeddol  fawredd  iddaw. 
Tinnevelly  tan  foliant 
Melus  sy  ag  aml  i sant. 

Swartz  yma  ryglydda  glod, — seren  lwys 
Ar  hanes  eglwys,  a Rhenius  hyglod. 

Acw  o’i  bedd  cwyd  Tranquebar — ar  godiad 
Ar  anfoniad  gair  Ion  o’i  faniar. 

Madras  a glyw  am  y drefn 
Edryd  ei  miloedd  di-drefn. 

Ramadoo  wyr  am  ei  dawn 
A dôr  achubiaeth  diriawn. 


O’u  mawr  ddyryswch  daw  myrdd  Orissa, 
Borau  i’r  anferth  fawr  Bererinfa, 

Heddyw  ger  hon  ei  mawrdduw*  a gryna. 
A ! bob  gwyl  derfydd,  derfydd  y dyrfa. 
Ar  ei  olwynion  pwy  a’i  gorlonna? 

Môr  ei  addoliad  heb  droad  dreia, 

Yn  y diwedd  nerth  hon  ni  adawa 
Offeiriad  ymddifad  a’i  haddefa. 

Daear  a rief  dry  yn  ha ! — ei  weled 
Oedd  ogoned  heb  iddo  a gwyna. 


E balla  aml  fam  bellach 
Yn  ei  byw,  roi  ’i  phlentyn  bach 
I’r  dyfroedd  geirw  o’i  dwyfron, 
Gerub  têg  i reibiau  tôn. 

Defodau  oesau  eisioes 
Ynt  ddiddym  ger  grym  y Groes. 
Crynodd  y caerau  anwir 
Ger  gorsaf  gy ntaf  y gwir. 


3 A 


Juggernaut. 


738 


GWAITH  ISLWYN. 


Cynhauaf,  O cân  newydd 
I genhadon  Seion  sydd, 

Arwyddion  fod  Ior  iddynt 
Yn  nawdd  ar  eu  didrain  hynt ; 

Ei  ysbryd  hefyd  yn  dwyn 
Syw  lwydd  a seliau  addwyn, 

Ie,  o fewn  gwyll  di-faeth 
A llen  dywell  Hindwaeth. 

India  wael  yn  addoldai  a welir, 

Ar  ddrych  hyfawl  allorau  ddyrcheíir  ; 

Yma  adenydd  addysg  amdaenir, 

O dan  eu  haddwyn  faeth  adnewyddir 
O wedd  andwyol  aml  fyrddiwn  doir, 

Ie,  ag  hollol  dwyllwch  y gellir 
Ei  deimlo  yno,  fyd  a am-lennir. 

0 daw  efengyl  Duw,  fe  eangir 

Y dealledigol  fyd  lle  ’i  dygir ; 

Dygir  ei  choron  a digarcherir 
Athrylith,  ac  i’w  gwaith  ei  bendithir; 

Golwg  y moesol  gau  ail-gymhwysir ; 

Y gwladwriaethol  a i golud  drwythir ; 
Celfyddyd  yn  eurog  fyd  gyfodir 

Am  ei  baner,  ac  O meib  a enir 

1 farddoniaeth  a fore  ddihunir ! 

Ogoniant  na  ddatgenir  ! — Darluniaeth, 

A chaer  llenyddiaeth,  uwch  yr  oll  noddir. 

0 ! ddarfelyddiad  y fawr  Genhadaeth, 

Pwy  rydd  fur  am  y pur  fawr  ddarpariaeth 
A diderfyn  welediad  ei  harfaeth, 

Ei  amrylawn  ddibenion  mor  helaeth, 

A’i  haneiri  haelioni,  o luniaeth 
A tho  i bagan  rhag  oer  wlybaniaeth 

1 fyny,  i fyny  hyd  faeth — didraul 
Goruwch  hyd  araul  gaer  iachawdwriaeth. 

Neuaddau  derch  llenyddiaeth — addurnwyd 
Gan  ddarnau  ehelaeth 
O feiddiol  ddarganfyddiaeth, 

Ail  fyd  o ieithyddol  faeth. 

Y wasg  â’i  mawrion  esgyll 
Doai,  ail-agweddai  ‘r  gwyll, 

A deorai  fyd  arall 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


739 


O newydd  yn  ddi-wall. 

Ysgydwad  eu  rhwysg  odiaeth 

0 ddig  nos  yn  ddydd  a’i  gwnaeth. 

Onid  hynod  dihuno 

1 fawr  aidd  mewn  aml  i fro 
Ynfyd  Hindwaid  anfwyn 
Yn  engyl  efengyl  fwyn? 

Hindwad  yno  dywys 

A mâd  gyfeiriad  ei  fys 
Tua  ’r  nef,  at  yr  iawn  Ior 
Aml  i frawd,  aml  i frodor ; 

Rhydd  hanes  gun  yr  Uniawn 
Y duai  ’r  nef  un  prydnawn 
Oddiarno, — y ddyrnawd, 

0 a’r  wen  dan  y mawr  wawd  ! 

India  fawl  yr  haeddawl  res — ryw  forau 
O’i  gorfannau  ag  aiddgar  fynwes ; 

O ! ’r  enwau  goronir, — y cenhadon 
Fel  angylion  i’w  chofion  ddyrchefir. 

Enw  Warth  hynod  ar  ei  thannau — glywii% 
Heber  folir  o’r  phellaf  brif  aeliau. 

Meibion  yr  Alban  rodiant  ei  bannau 
Ag  addfwyn  araeth,  ag  hedd-fanerau, 

Iesu  a hoeddant  yn  ei  holl  swyddau, 

Yn  ei  fawr  gariad  a’i  ddwyfol  radau, 

Yn  ordeiniedig  frawd  i eneidiau, 
Hir-brofedig  trwy  bair  o ofidiau, 

Trwy  lys,  ac  O trwy  loesau — heb  “ ateb  ” 

A’i  fir  wyneb  yn  fore  o wenau ; 

Y gŵr  unig  a haedda  goronau 
Am  ei  urdduniant  uwch  myrdd  o enwau, 
Orchuddiodd,  soddodd  ein  myrdd  troseddau, 
Ar  fôr  o iawn  aneirif  ei  riniau, 

Hoeddant  ei  aml  rinweddau — ar  gaer  bell 
Hoornee  dywell  oni  chryn  ei  duwiau. 

Gwel  feibion  hedd,  ryfedd  res 
Myg  engyl  am  y Ganges. 

Daeth  y golau  hyd  ei  glannau,  nid  gelynol ; 
Myrdd  o radau  addien  forau,  hedd  anfarwol. 


740 


GWAITH  ISLWYN. 


Mynych  ar  hyd  ei  minion 
Ior  a erddyl  engyl  hon. 

Ar  lan  hon,  o galon  gu, — gwaed  y groes 
A genir  eisioes,  gwiw  enw  yr  Iesu. 

0 gylch,  pa  gynnwrf  a gaid, 

Gynnwrf  yn  nglyn  paganiaid  ! 

Enwau  Blumhart  a Martyn 

1 rol  anfarwol  a fyn  ; 

Ryw  eilfod  anfarwolfawr 

I Smith  am  ei  fendith  fawr — 

Bri  emwyd  ag  enw  Brahmin, 

A’i  fwyn  draw  fynnai  ei  drin, 

O’i  fawl  gau  daflai  â gwg 
Ei  eilun  gwael  o’i  olwg, 

Gan  addef  Ior  y nefoedd, 

Enw  y mad  Geidwad  ar  goedd. 

Gwlad  ar  ol  gwlad  fwynha  ei  goludoedd, 

I Asia  fawr  ei  golud  sy  foroedd, 

O daw  ei  mil  o filoedd — i dderbyn 
Heibio  a wedyn  am  draethau  bydoedd. 

Ar  adfeilion  pell  Agra,  dy  foliant 
Hynod  a genir,  Seren  digoniant. 

O’i  gwyw  agenau,  gobaith  gogoniant 
Dywynna  heddyw,  gwawr  adnewyddiant 
Ar  gynllun  o urdduniant — anfarwol 
Ddelw  y Nefol,”  dragwyddol  nwyfiant. 

Boreuol  hynt  Chamberlain — a’i  llonnai, 

Iddi  e ledai  ’r  dragwyddol  adain. 

Gair  Duw  i Agra  dywell 
I’w  heuog  byrth  ddug  o bell. 

Delhi  i gyd  oleuir — yn  y man, 

Pob  mynydd  orchuddir 
Ag  arogldarth  mwyndarth  mawl, 

Y ddwyfawl  gred  addefir. 


Ccylon. 

Iselion  gwaelaf  Ceylon  a’i  gwelodd, 
Paganiaeth  welw  ger  ei  henw  a grynodd ; 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


741 


Yno  Harvard  a’i  bore  gynhyrfodd, 

Gair  rhad  by wyd  o gy wirdeb  henodd ; 

Uwch  ei  dyínaf  dywyllwch  y safodd 
Golau.  Golau  uwch  y gaddug  alwodd, 

A chread  uwch  ddechreuodd — ymffurfìo 
Yn  bur  dano,  wyneb  Ior  dywynnodd. 

Pleidwyr  cyfundraeth  Buddhiaeth  dawant, 
Ei  hen  addolwyr  luoedd  ni  ddaliant 
Ei  defodau,  a’i  gwyliau  nis  gwelant, 

O íiloedd  miloedd  gwanha  ei  moliant ; 
Cenhadon  deg  luon  a’i  goleuant, 

O lan  i lan  yr  ynys  ail-luniant, 

Durym  Buddhiaeth  dorrant, — ei  mawr  ludd, 
Ei  maith  orchudd  ymaith  a archant. 

Enw  yr  Oen  yn  dyner  yno — seinir, 

Y dôn  eilir  gan  bagan  dan  wylo. 

O,  melus  yw  y molawd 
Tua  ’i  lys  gan  bagan  tlawd. 

Ogoned  dirioned  hed  yr  hanes 
O oror  i oror,  y ddawn  eres  ! 

Ag  uchel  lwydd  ei  gwych  les — arwain  Ior, 
Dorau  i’w  gyngor  tu  draw  y Ganges. 

Assam . 

Assam  fawr  sy  yma  fyd 
A rhwyg  rnawr  i’w  gymeryd, 

Ie,  mawr  rwyg  ym  muriau — Paganiaeth, 
Gormesiaeth  â grym  oesau. 

O’i  gorddyfnder  cymerir 
Ei  holl  anferth  nerth  cyn  hir. 

O Serampôr  ymadeinia  y borau 
A chain  ehediad  am  ei  chenhadau, 

Hardd  ymddengys  i fyrdd  ym  medd  angau 
Diau  â chodiad  o ddatguddiadau, 

Rhyfedd  olud  gair  Ior  a’i  feddyliau, 

Yr  achubol  waredol  fwriadau. 

Jaipoor  a welodd,  do  y pur  olau, 

Sadiya  unig  a gais  y doniau, 

Am  Iesu  a’i  iawn  y mae  eu  seiniau, 

A garodd,  garodd  y byd  i’w  gyrau, 

Welodd,  ofynnodd  fannau — eitha’r  byd 
I’w  law  i gyd,  ei  wobrwyol  gedau. 


742 


GWAITH  ISLWYN. 


Burmah. 

Bellach  Burmah  ddyrchafa  ei  chofìant 
Ddug  i’w  gororau  forau  adferiant ; 

A feiddiai  lawnaf  faith  anfoddloniant, 

Gwarth,  anobaith,  pob  gwyrthwynebiant, 

I ddwyn  gwiw  wleddoedd  gwinoedd  digoniant, 
A’r  addwyn  faner  o hedd-anfoniant, 

Seren  lon  gobaith  gogoniant — i hon, 

A’r  newyddion  am  yr  Oen  a’i  haeddiant. 

Judson  fawr  ga  adsain  fyth — i’w  deg  glod, 

Eto  ry w gafod  a fri  tragyfyth ; 

Adawai  gartref — dewis 
Cael  rhyw  fan  ar  eirian  ris 
Gwasanaeth  ehelaeth  hon — 

I’r  engyl,  addas  ddringion, 

I gyrraedd  prifair  gwiwras 
Duw  ai  wên  gyda  ’r  “Da  Was.” 

Tra  ar  led  enw  Gwaredwr 
Burmah  a gofìa  y gŵr. 

Ynysoedd  yr  India. 

I’r  Ynysoedd  pell,  a hir  hunasant 
Dan  isel  lwythi,  dan  oesol  lethiant, 

Byw  ar  y don  heb  wawr  o dywyniant, 

O’u  nychol  eisiau  “ y rhai  ni  chlywsant 
Un  son  am  dano,”  yno  di-hunant 
O ryfedd  waeledd,  a’u  torfoedd  welant, 

Ie,  yn  gannoedd,  ei  fawr  ogoniant ; 

Lluoedd  Java  o bell  a’i  haddefant, 

Am  ei  faner  a’i  air  ymofynnant, 

Moa  a Kissor  yma  a’i  ceisiant, 

Meib  Borneo  ymgrynhoant, — yma 
Efe  alwa  ofìfeiriaid  i’w  foliant. 

China. 

Acw  i China  fawr  y cychwynnodd, 

Fôr  o fywyd,  y wlad  fawr  ofwyodd, 

Tua  ’r  miliynau  hwnt  yr  ymlanwodd, 

Aml  isel  enaid,  aml  eisiau  lonnodd, — 

Leangafa  o’i  wael  ing  a yfodd, 

A’i  diliau  addfwyn  ei  syched  leddfodd, 

Ei  awydd  hyd  ereill  fydoedd  dorrodd, 

Dan  ryfedd  esgyll  dawn  Ior  fe  ddysgodd 
Enw  yr  Iesu,  ac  0,  ni  arosodd — 

Eilwaith  ei  enw  ganmolai,  a thaniodd 
Aml  un  â chariad  yr  hwn  a’i  cadwodd. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


743 


0 aethawg  waelod  paganiaeth  “ gwelodd 
Ei  seren,”  o ddor  angau  ymddringodd, 

1 gyd  yn  aidd  ymgododd, — â’r  alwad 
I’w  eang  wlad  fel  angel  ehedodd. 

Gwael  ei  Mur  i gloi  moroedd — Ior  alian, 
Drylliai  y galluoedd, 

Bannau  uwch  i’w  herbyn  oedd, — uchelion 
Dorau  y galon  a’i  dirgeloedd. 

Ger  toriaa,  gwawriad  y gwir 
Ei  gau  ragfarnau  fernir. 

Haeledd  ddaw  i fìloedd  hon, 

A chul  ni  fydd  ei  chalon. 

Heibio  y daw  meib  y don 
Hyd  lannau  dielynion  ; 

I mewn  i’w  hafnau  mwynion — gwahoddir, 
A chroesawir  fel  o ochrau  Seion. 

Pan  erddyl  efengyl  fwyn — China  gau 
Rydd  ei  hallweddau  ar  ddull  addwyn. 

Ar  wyn  y don,  v;awr  anwyl 
Gwynfyd  i hon  ganfod  hwyl ; 
Newydd  lwydd  roi  nawdd  i long, 
Hynodle  i genhadlong. 

Pe  anghof  nid  llai  gofal 
Fydd  yno  gy weirio  ’r  wal ; 

Aredir  llawer  adwy, 

Drwy  ei  mur,  ddaw  ’n  frodir  mwy. 

Uwch  yr  oll,  i’w  chyrrau  hi — enw  yr  Oen 
Ar  riniog  mawrhydi, 

Ac  haelfawr  waed  Calfari — fydd  arwydd 
O lwydd  tragwyddol  iddi. 

Morrison,  yma  ar  sail 
Goruwch  hedfawr  gyrch  adfail, 

A roes  ei  enw  arddunawl, 

Enw  a fydd  golofn  i fawl. 

Ei  hafrw'yddaeg  i frawddegau — heddwch 
Drodd  er  myrdd  o rwTystrau ; 

Yr  hynod  lythyrennau — a ffur£hvyd, 

<f  Iesu  ” luniwyd,  a’i  res  o hael  enwau. 


744 


GWAITH  ISLWYN. 


Japan. 

Yn  y man,  y £awr  gy ngherdd  o’i  glannau 
O’u  hir  nos  ddefFroa  yr  ynysau 
Yno  a’u  miloedd  yn  eu  hymj/lau 
A geir,  ie  ogylch  oll  yn  greigiau 
Rhag  glaniad  y cenhadau  ; — hyd  Japan 
Daw  cynghan  am  ei  waed  cu  a’i  angau. 

Yn  norau  yr  haul  ni  erys, 

Ar  ddringion  gorloewon  ei  lys. 
Gwrendy  yr  ochain  gerwin,  edrycha 
Pwy  am  ei  nefol  wyl  a ddwysgwylia ! 

0 ffin  Comorin  golwg  cymera 
Heibio  i oeraf  benrhyn  Siberia, 

A’i  gwledd  hofF  i’r  gogledd  a, — ei  bwrdd  per 
A’i  gwên  dyner  am  y pegwn  daena. 

Siberia. 

Os  bu  oerion  bell  fronnau  Siberia, 

Ger  dihafal  fawr  grariad  Iehofa 
A gwenau  oesol  mwy  ymgynhesa, 

1 rym  ei  gariad  yr  ymagora. 

Ei  hir  rewedig  galon  a fFrydia 
Yn  edifeirwch  a’i  llawn  adfera 

Dan  Haul  Cyfìawnder  per,  a ddarpara 
Olau  am  arall  fyd  a’i  diwalla ; 

Eisioes  hardd  ymddanghosa, — godidog 
Y groes  ar  eurog  risiau  Aurora ! 

Odiaeth  y gân  heda, — fawl  derchedig 
Glywn  ar  unig  lannau  yr  Ona. 

Rhoddir  i hon  ogoniant — Lebanon, 

Ie,  gwyrdd  Saron  gerdda  ei  soriant; 
Godidawgrwydd  o lwyddiant ! — bri  Carmel 
I’w  hanial  isel  yn  fawr  iawn  lesiant. 

Ucheldiroedd  Asia. 

Pwy  egyr  mwy — pwy  ga  ’r  mawl ! — 
Byrth  Asia  canol-barthawl  ? 

Pwy  ar  y faith  ymdaith  a, 

Chwal  nos  ucheíion  Asia? 

O nefol  awen-ofwy, 

Onid  trist  yw  myned  trwy 
Hanner  hon,  lwydion  wledydd, 

Yn  brudd  oll  heb  wawr  o ddydd, 

A theithio  myrdd  o froydd 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


745 


Yn  addien  fel  Eden  flydd, 

Bryniau  a’u  bannau  fel  byd 
Dirfawr  goruwch  daearfyd — 
Bannau  yn  dyrau  ’r  daran, 
Rhodfeydd  y mellt  euraid  fan, 

Heb  gwrdd  o wiwdeb  ag  un — cenhadwr, 
Un  addolwr  ond  o flaen  prudd  eilun? 

I’w  gofwy,  O’r  andwyol 
Fyd  dilon  gawn  eto  ’n  ol, — 

Myrdd  o fyrdd  dan  ddwyfol  farn, 
Iselfyd  dan  oesolfarn, 

Heb  glywed  am  Waredwr, 

Gryrn  y gwaed,  gair  am  y gŵr ! 
Llawer  aig  gorbell  ar  ol 
Na  edwyn  long  genhadol ; 

Aml  fôr  heb  ymyl  i fawl, 

A’i  wanegau  unigawl 
Yn  aros  yn  aneirif 
Awr  y llanw,  pan  archo  ’r  llif 
Ei  fyrdd  ymlaen  dan  fawrddull 
Godidawg  ardderchawg  ddull, 
Gohirio,  tua  ’r  gorwel 
Troi  di-wg  olwg,  a wêl 
Rhyw  don  hiraethlon  yr  hwyl 
A ddwg  y rhyfedd  egwyl ! 
Genhedloedd  heb  genhadlong, 
Brudd  lu,  heb  arwydd  o long 
Ac  ynddi,  O ynddi  hedd, 

Golau,  a phob  ymgeledd  ! 


Affrig. 

A ! gwaedd  Afírig  a ddefíiy 
Euraidd  fraich  trugaredd  fry. 

Ei  Negroaid,  ger  rhiwiau — ’r  cyhydedd 
Draw,  codynt  eu  llefau, 

Odiaeth  yr  atebiadau  ! — digonianfc 
Iesu  a fedant  o’u  deisyfiadau. 

Mawr  yw  y dydd  rhydd  yr  Ion 
Hynt  heibio  yn  atebion, 

Ar  ol  gweddiau  heb  rif, — fel  bloedd  fan 
O sedd  y daran  am  oesoedd  dirif. 


746 


GWAITH  ISLWYN. 


Duw  glywocld  ! ei  henbyd  gloiau — dorrodd, 
A’r  dirif  gadwynau 

Lethynt  ei  myrcld  o lwythau ; — ogoned 
Beri  i’w  thynged  o byrth  angau 
Am  drugaredd  ryfedd  Rhi, 

Am  Geidwad,  hardd  ymgodi, 

Esgyn  i fryn  o freiniau 
Ar  y nef  ga  ’u  cadarnhau, — 

Breiniau  yr  Iawnol  bryniant, 
Goludoedd  oesoesoedd  sant ! 

Ar  y don  genhadon  hedd 
I’r  clywell  fro  o’r  diwedd; 

Diau  mordaith  hirfaith  yw, — i’r  íFyddlon 
Fwynion  genhadon,  llesg  iawn  ydyw  ; 

Y fuanaf,  arafaidd 

Wrth  eu  huchel,  uchel  aidd  ! 

Mynnai  ’r  cennad  clodaciwy 
Edyn  y mellt  dano  mwy, 

Ehedeg  â’ r ddawn  odiaeth 
Hyd  y pellaf  dristaf  draeth, 

A disgyn  ar  rad  esgyll 
A gwawr  i ganol  y gwyll 
Fel  angel  uchel  ei  lef, 

Fflamiol  o ganol  gwiwnef, 

A chenhadaeth  helaethaf 
O lys  nen,  o fainc  lwys  Naf. 

Dorau  ei  harfordiroedd — agorir, 
le,  gerwin  leoedd 
Yr  anial  i’w  hatal  oedd 
Yn  hyf  fel  ochrau  ’r  nefoedd. 

Aml  awr  hyd  ymyl  eirian 
Senegal,  seinia  y gân  ; 

Bu  i fin  y Gambia  fawr 
Weled  ei  hanfarwolwawr. 

Gwywa  eilunod  fìl  am  ei  glannau ; 

I gariad  Ion  try  ’r  Negro  ei  clannau 
Ger  ei  hymylon ; rhed  grym  o olau 
Gwybodaeth  Ior  fel  llydanol  forau 
Gogoniant,  moliant  hyd  ei  hymylau, 

Iesu  a’i  hanes  yn  ddwyfol  seiniau 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


747 


Hyd  byrth  goreubyd  barthau — ei  mewnol 
Fyd  ingol,  oedd  fel  gofod  angau 
Tu  allan  i holl  fannau — gwelediad, 

O gyrhaeddiad  pawb  ond  trugareddau 
Hon  a’i  braich,  braich  y breichiau  ! — Genhadaeth 
Iachawdwriaeth,  sy  danbaid  uwch  dorau 
Marwolaeth,  haul  ar  draethau 
Ail  fyd  in  hyfryd  fwynhau. 

Àml  lu  a’u  dwylaw  duon 
I fyny  am  anfon  hon  ! 

Eilchwaith,  eilchwaith  diolchant, 

Seinio  am  alw  Negro  wnant. 


Melldith  caethwasiaeth. 

Guinea  fawr,  dan  gwyno  fu 
Is  hollol  wae  yn  syJlu 
Am  Ior  mwy  a gymerai — drugaredd 
Ar  ei  hagwedd  brudd,  tra  y rhwygai 

Y creulawn  ei  heddlawn  hil, 

Lonyddaf  luon  eiddil. 

Crynai  ’i  glan  a’i  meib  anwyl 
Gan  ofid  oll  ganfod  hwyl 

Y gaethwasiaeth,  a wysiai 
Ei  duon  feibion  di-fai 
Filoedd  o luoedd  i lawr 
I’w  blinfyd  Babilon-fawr, 

Y byd  sydd  oll  heb  adwy 
I wlad  eu  dymuniad  mwy. 

Y cylchoedd  cu  teuluawl, 

Rhwygir,  dibennir  pob  hawl, 

Eu  chwalu,  heb  ddychweliad, 

Er  llef  dyner  tyner  tad 

Rwyga  ’r  môr  wrth  roi  ’r  gair  maith 
I’w  fab,  ei  olaf  obaith. 

Dileed  Duw  a’i  luoedd, 

Yr  anwir  gedwir  ar  goedd 

Y ddaear  oll,  yn  ddi-wrid, 

Ie,  rudda  dir  rhyddid. 

Er  mor  sicr,  crymir  ei  sedd 
Ar  hynod  ddydd  gwirionedd  ; 

A’r  waneg,  ddedwydd  egwyl 
A wrthyd  ei  henbyd  hwyl. 


748 


GWAITH  ISLWYN. 


Dydd  coroniad  y Genhadaeth, — hydd  hon 
Wrth  ei  holwynion,  gerth  elyniaeth, 

Ei  hunan  yn  gaeth  yno, — ac  Aífrig 
Ar  ol  ei  haddig  frad,  yn  gorlwyddo, 

Dan  gywirfFawd  yn  gorfFwys 
Ar  obennydd  íFydd  ei  phwys. 

Sierra  Leone  â chysur  lannwyd, 

Uthraf  berfeddion  AíFrig  a lonnwyd, 

Ar  ei  mynyddoedd  y gair  mwyn  hoeddwyd 
Borau  anfarwol  i’w  bryniau  fwriwyd, 

Hyd  ddyfnderoedd  ei  choedwigoedd  dygwyd 

Y wawr  ryfeddol,  pob  gwae  arfeiddiwyd  ; 

Yr  anialwch  arswydfawr  ni  welwyd, 

Enwau  afonydd  geirw  ni  ofynnwyd, 
Rhyfedd  rwystrau  ni  rifwyd — gan  bêr  lu 
Bywiol  gôr  Iesu  nes  eu  cwbl  groeswyd. 

Y diddysg  dan  addysg  a adnewyddid. 

Ar  fronnau  gwybodaeth  bur  ei  maethid, 
Bellach  bro  ’r  yspeilydd  a allorid 

I fawl  Ior,  a’r  delwau  a falurid ; 

O’r  waedd  annuwiol  bu  beraidd  newid 
Am  gun  dawelwch,  am  ganau  dilid 
Ganau  ’r  Oen  ! am  gain  wrid — y by wyd  glân 
Ar  ddwyfol  anian  a greddf  ail-lunid. 

Greig  a Jansen. 

Greig  elai  o gy wir  galon — â gwên 
I ganol  peryglon ; 

Angau,  bywyd  o ingion — nid  ofnai, 

Ar  y bedd  gwenai  er  budd  gweinion. 

Fe  roes  bob  cynneddf  o’i  ran, 

Ei  holl  alluoedd  allan, 

Do,  ei  enaid  yn  dyner 
Dros  odiaeth  Genhadaeth  Ner, 

Fywyd  o lwys  hewyd  syn, 

A’i  waed  i’w  selio  wedyn. 

Bu  Jansen  lawen  a’i  dduon  luoedd 
Hwnt  o hewyd  yn  dod  yn  fìnteioedd 
Oedd  anofìon,  i dŷ  Dduw  y nefoedd. 

Fel  ymagorol  fywiol  wynfaoedd, 

Goris  hael  edyn  gras  a’i  oludoedd, 

Heulog  o fy wyd  fu  ’r  golygfaoedd 
Ar  ddiderfysg  heirdd  dorfoedd, — lu  diddig 
Ie,  golchedig  o’i  amgylch  ydoedd. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


749 


Oynhauaf  helaethaf  o’r  prudd  lwythau, 

I Ior  a fedwyd  o buraf  hadau 

Y Gair,  a fwriwyd  gyaa  gwawr  forau 

Y lawn  Genhadaeth  ar  boethaf  draethau, 
Ar  hyd  yr  anial  mawr  a diriniau. 

Diau  braenarwyd  a i burion  eiriau 
Fraenar  addwyn,  i aml  fawrion  wreiddiau 

Y Gair,  ar  eirwon  anfwynion  fannau; 

A bu  yr  anial  difFaeth  fel  bryniau 
Paradwys  ei  hun  yn  llawn  prid  seiniau. 


Gan  amledd  o rinweddau — hon  a’i  myn 
Ail  rhosyn  anfarwol  ei  rasau. 

Gwareiddiad  egyr  heddyw 
Ei  faniar  i’r  anwar  ryw. 
Gwareiddiad,  a gwiw  roddion 
Hygar  ddaw  yng  ngosgordd  hon, 
A’i  lon  ged  yn  dilyn  gaf 
Yn  ol  ei  throed  anwyíaf, 

Nid  o flaen,  ond  fel  hynaws 
Weinydd  o dan  eilfydd  naws. 


Liberia. 

Liberia  wela  y wawr 
0 dir  rhyddid — arwyddwawr 
O ryddid  uwch  ei  raddau, 

Heibio  ’r  holl  fyd  i barhau, 

Yn  y fro  na  edwyn  frad 
Na  gerwin  floedd  ysgariad, 

Lle  ni  ddaw  i’w  llonydd  hil 
Dan  falm  mwynhad  yn  filmil — 

Eu  Duw  o’u  hamgylch  yn  dŵr — 
Gerth  rwym  na  bloedd  gorthrymwr. 


Am  Benrhyn  Palmas  cwyd  mad  ganiadau 
I’r  Oen  a roddes,  er  anwireddau 
Y Negro,  ei  hun  ! Aml,  aml  goronau 

0 fawl  i’w  ran  am  ei  ddihafal  riniau. 
Grahway  dywell  rydd  oesol  gredoau 

1 fyny,  arferion  duon,  a duwiau, 

Er  mwyn  addwyn  rinweddau — y Ceidwad 
Alwai  i’w  gariad  ei  hisel  gy rrau. 


750 


GWAITH  ISLWYN. 


Ashantee. 

Torrai  y borau  terwawr 
Hwnt  i fyrdd  Ashantee  fawr ; 

Y ganwyll  i ogoniant 
Oleua,  gysura  ’r  sant, 

Ddygai  Freeman  i’w  chanol 
Yn  llawn  aidd — ni  syllai  ’n  ol. 

Eglwysi  ’n  ymgodi  gawn 
O’r  moesol  wgol  eigiawn, 

Goethaf  greadigaethau 
O bleth  gerth  y tryblith  gau. 

Yr  Hottentotiaid. 

Aml  Hottentotiad  glyw^  am  ei  radau, 
Addfwyn  Waredwr  sydd  fwy  na  ’i  reidiau. 
Ei  fro  unig  a’i  reibiedig  fryniau, 

Gaf  yn  doedig  gyfnewidiadau ; 

Byw  ardd  am  anial,  beraidd  emynnau, 

Bro  o addoliant  o dan  bêr  ddiliau 
A doniau  addysg,  hyfryd  aneddau 
Beunydd  i fywyd,  lle  bu  noddfíiu, 

Eon  deigrod,  dagrau — edifeirwch, 

Aml  aml  heddwch  am  wael  ymladdau. 

Yanderìcemp. 

Am  y pell  Vanderkemp  ai, 

Ar  ei  oll  pell  yr  elai. 

I’w  hynod  gyrch  un  nod  gaid, 

Wych  binacl — achub  enaid. 

Y diffaethwch,  harddwch  oedd, 
Cysgodlen  Eden  ydoedd, 

Gardd  y nef,  i gyrraedd  nod 
Am  ei  rinwedd  mor  hynod. 

Mynnodd  er  y dwymyn  ddig, 
Hinsoddau  o naws  addig, 

Gy rraedd  y nod  ragorawl 
Iddo  fydd  arwydd  o fawl 

Y dydd  derfydd  daearfyd, — 

Olau  faen  yn  yr  ail  fyd ! 

Llwydai  ei  wallt*  hyd  ei  wedd, 

Deuai  rhychau  y diwedd 
Braidd  cyn  i’w  aidd  gynyddu 
I’r  mad  benderfyniad  fu 


* Yr  oedcl  yn  ddsg  a deugain  pan  gynhygiodd  ei  hun  i 
Gymdeithas  Llundain. 


Y GENHADAETII  GRISTIONOGOL. 


751 


I’w  arwain  ar  gain  gynnydd 
Wedyn  i derfyn  y dydd ; 

Ond  hyn  yn  fwy  a’i  taniai, 

Ac  uwch  hwyl  i’r  gorchwyl  gai. 

Agor  y faner  fn  ’i  gywir  fwyniant, 

Hulio  y wledd  o dragwyddol  lwyddiant, 
Wledd  i genedl  na  welodd  ddigoniant 
Iesu  ein  moddion,  son  am  ei  haeddiant, 
Gwiw  ennill  i ogoniant — yr  aflan, 

Y du  bagan  ar  ei  debygiant. 

Yma  dynion  ar  ddarfod  am  danynt, 
Baganiaid  eiddil  heb  gennad  iddynt, 

Luon  duon  at  ei  orsaf  deuynt, 

Ac  ar  gu  lewyrch  y gair  goleuynt 
Nefol  anfarwol  obeithion  fwriynt 
Olau  ar  angau  a’r  holl  niwl  rhyngynt 
A thŷ  eu  Tad,  y mad  gyfamodynt 
O galon  addien  ei  gael  yn  eiddynt. 
Paganiaeth,  ei  chwymp  genynt, — yn  lluon 
Ar  ei  hadfeilion  gair  Duw  a folynt. 


Y Bechuaniaid. 

Cenedl  y Bechuaniaid, 

Hwythau  er  oesau  o raid 
Heddyw  ganant  ddigonedd 
Lu  ar  lu  am  fyrddau  ’r  wledd. 

Ogylch  y lluoedd  egwant — addolant, 
I Ior  crymant  ar  lanau  ’r  Kuruman. 

Honnawl  galedwch  annuw 
Os  bu  hir  dalm,  Ysbryd  Duw 
A doai  galon  dywell 
Y pagan  dan  ei  gred  hell, 

A’r  enaid  gaed  o’i  rinwedd 
Yn  ir  oll  i air  yr  hedd, 

A’i  galon  yn  ffynhonnau, 

A’i  fryd  ar  edifarhau. 

O’r  mewnol  barth  eiriolir 
Am  gennad,  gwawriad  y gwir. 
Chwydda  mynych  ddymuniad 
O aml  newydd  lonydd  wlad — 


752 


GWAITH  ISLWYN. 


Bell  i mewn  i mewn  yn  myd 
Huddfawr  Aífrig,  berfeddfyd, — 

Dymuniad  am  ei  enwi 
Am  unwaith  yn  ei  hiaith  hi. 

Robert  Moffat. 

Cyweirier  eglur  bêr  glod 
At  enw  ein  MoíFat  hynod. 

Ogonawl  gennad  gwiwnef, 

Digon  yw  ei  deg  enw  ef 
Ei  hunan  o farddoniaeth, 

I roddi  ffrwd  i gerdd  ffraeth. 

Aml  lwyth  sy  ym  mhlith  ei  ser, 

Ac  enw  hoff  Affricaner. 

Alluog  ŵr  ! â llaw  o gariad 
Agorai  glo  amlgaerog  wlad 
I ddwyn  afonj^dd  enaid, 

Dyfroedd  i bobloedd  heb  baid. 

Ger  newyn,  gair  Ion  heuai, 

Er  pob  llid  newid  ni  wnai. 

Oywir  ddelwedd  o fawr  haeledd,  o bur  nodwedd  ei  Bryniawdwr, 
Yfodd  ysbryd  awdwr  bywyd,  a mawr  hewyd  llwyr  ymrowr. 

I Caffraria  o Galfaria  galwai  foroedd 
Anherfynol  o fyth-ledol  faith  oludoedd. 

Am  ddyffryn  trymaidd  Affrig, 

Llu  Ner  am  ei  dyfnder  dig 
Osodwyd,  ei  broffwydi 
Fywiol  gylch  o’i  hamgylch  hi ; 

Troi  eu  gwedd  oll  tua  ’r  gwynt, 

Mwynaf  alw  am  nefolwynt. 

Oni  chawn  swn  a chynnwrf 
Sydyn,  yn  y dyffryn  dwrf ! 

O am  anadl ! Dymunaf, 

Wyntoedd  y nefoedd,  0 Naf  ! 

Nefolwynt  ein  Naf,  eilwaith 
A’u  troa  i fy w — torf  faith  ! 

Na  pheidied  y proffwydi — 

Mae  mawr  arch  ! — ei  chyfarch  hi. 

Gorsafoedd  y gras  hyfawl — a wynnant 
Yr  anial  paganawl, 

Bob  un  â chun  gylcli  o wawl 
A doniau  byth-îydanawl. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


753 


Foran  y mawr  adferydd, 

Aífrig  adferedig  rydd 
I Dduw,  O,  bloedd  o hewyd, 

Llef  fawl  ddeífroa  ’r  holl  fyd  ! 

O’i  thŷ  o hir  gaethiwed, 

Filoedd  o luoedd  ar  led, 

Daw  i fyny  hyd  fìnion — y Niger, 

Moroedd  o leuer,  myrdd  o luon ; 

I fyny  fel  afonydd 

O’r  holl  gaethiwed  yn  rhydd, 

Feibion  Ham  heb  un  camwedd 
Chwerw  gwyn,  na  rhych  ar  eu  gwedd ; 
Byw  i Geidwad  heb  gadwyn 
A’u  bywyd  i gyd  heb  gwyn. 

Brysiwch,  ddwyfol-ber  oesau, 

Ior  a’i  dderch  fraich  i’w  rhyddhau. 

Madagasgar. 

Daw  a’i  gwiw  esgyll  uwch  Madagasgar, 

Daw  a’i  mawr  ddoniau  hyd  ei  myrdd  anwar, 
Iehofa  a rwyga,  forau  hygar 
Yr  iawn  addewid  a’r  newydd  ddaear, 

Ei  gau  amfuriau  o fâr, — cyd-ddeuant, 

Miliwn  ofynnant  am  ei  lon  faniar. 

A’i  aml  iawn  rad,  ymlaen  yr  eheda, 

I ereill  foroedd  y ddawn  gy hoedda 
Yn  y Tawelfor  myn  eto  hwylfa 
I ynysoedd  Polynesia — ddi-wên, 

Ar  ei  myg  aden  hardd  yr  ymgoda. 

Polynesia. 

Hir  gwyno  ar  eu  gwaneg 
Hiraethlon  ar  y don  deg, 

O unigaidd  fin  eigion 
Holai  eu  dwys  lu  y don 
Hwyr  y dydd  lonydd  lanwai, — o’i  gorwel 
A’i  nefoedd  isel,  beth  ganfyddasai? 

Beth  a’i  dug?  Pa  obaith  da — i’w  hachos? 

Pa  olau  i nos  ddofn  Polynesia  ? 

A’r  don,  heb  air  i’w  llonni, 

Hyd  y graig  ei  dagrau  hi 
Heilltion  oll  eu  tywallt  wnai, 

Mwy  i’r  niwl  marw  a wnelai. 

Unig  oeddynt  dan  gaddug 
Paganiaeth  ehelaeth  hug. 


754 


GWAITH  ISLWYN. 


Rhy  cleg  ar  gaerau  y clon, 

Rhy  fìr  i eirw  arferion 
A lluman  erch  paganiaeth, 

A gaed  ar  hyd  bob  teg  draeth — 

Ac  ar  fannau  yfent  forau  i’w  huchderau  o wych  doraeth, 

Oriau  cyfain  cyn  i’w  blygain  fwrw  ei  adain  dros  fro  ocliaeth; — 
Bannau  rhy  anibynnawl 
Ar  wyw  fyd,  i unrliyw  fawl — 

I ddal  unrhyw  addoliant. 

Seiniau  ar  eu  golau  gant — 

Ond  eiddo  ein  Duw  haeddawl 
Dry  nef  oll  yn  drôn  i’w  fawl. 

Er  hardded  oent  ar  wyrddion, 

Acw  ar  deg  leisfeinciau  ’r  don, 

Hir  y bu  eu  hawcldgar  byrth 
Yn  wlyb  gan  ddynol  ebyrth, 

Arferion  mil  rhy  farwawl 
I’w  henwi  fyth  ar  gân  fawl. 

Rhyfeloedd  oesoedd  ysynt 
Eu  swynion  tegeiddion  gynt. 

Y tywyll  ddyn-fwytaydd, 

Mewn  rhwysg,  a’i  tramwyai  ’n  rhydd, 

A gwaed  ar  ei  euog  wedd, 

Fel  delw  i fawl  dialedd, 

Ond  mwy  ofnadwy  nodwedd — ei  duwiau 
Ar  hagr  luniau  pob  rhyw  greulonedd. 

Gorfoledda,  Oceania,  cly w eu  seiniad  ! 

Gwel  y borau,  ar  y tonnau,  a’r  tywyniad. 

Y llong  *■  Dnff." 

Y mae  y “ DufF”  á grym  y don 
Mwy  ’n  neshau,  emynnau  Seion 
Hyd  ei  bwrdd — pand  enaicl  byw 
Odiaeth  o gariad  ydyw. 

Mae  engyl  yn  ymhongian — â moliant 
Am  ei  hwyliau  weithian. 

Arogl  hecld  i lawer  glan — yn  ei  brys 
O fwyn  ewyllys  a enfyn  allan. 

Ar  fynwes  môr,  mor  esmwyth 
Uwch  y llif  yn  falch  o’i  llwyth 
Ac  o’i  hafìaeth  y cyfyd, 

A’i  holl  fael  o arall  fyd. 

I’w  hwyl  hi  gwna  engyl  Ion 
A’u  mawl,  rym  o awelon. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


755 


Aml  y gwel  am  ei  hwyl  gain 
Olndog  araul  adain 
Aderyn,  o fad  hiraeth 
Dros  li  cryf  i ddeisyf  ddaeth, 

I’w  fryniau  pell,  gyfraniad, 

Gofwy  mwy,  boreuddydd  mad  ; 

A’i  garol  ddeisyfol  sy w, 

Diodid  cennad  ydy  w ; 

Ni  bu  ’r  Arch  o bêr  orchudd 
O nawdd  per  mewn  pryder  prudd, 
Gynt  ar  enbyd  fyd  o fôr 
Waelod  ingawl  diangor, 

Anwylach  gynt  yn  niluw, 

Mwy  golud  i deulu  Duw, 

Arch  gain  fry  goruwch  gwiwne, 

Na  ’r  “ DufF”  i ynysau  ’r  de. 

Yng  nghofìon  anwylion  Ner, 

Yn  eu  tôn  nid  mwy  tyner 
Enw  y ban  a’u  derbyniodd, — i’w  cwrddyd 
Fel  arwydd  hyfryd  ail  fyd  gyfododd, 

Nid  mwynach  i’w  dymuniad 
A fu,  na  Thahiti  fad, 

Man  dieisior  angori 
Ei  ffyddlon  genhadon  hi. 


Tahiti 

Wedi  hir  nos  fe  dorrodd — heulog  wawr, 

Fal  â gwyrth  newidiodd 
Ei  hwyneb,  Duw  a wenodd, — Tahiti 
A’i  oleuni  a’i  ogoniant  lanwodd. 


Dyrcliafwyd  y groes,  arferion  oesau 
Mwy  ni  welwyd,  nac  un  man  i wyliau 
Ei  breuadaeth  o erchyllaf  brydiau ; 

Ai  o daenedig  amdywyniadau 
Y Gair  mad  a’i  ddwyfol  lewyrchiadau, 
I’w  hyllion  gorelwon  yn  rhy  olau, 

Di  iw  alwodd  filoedd  ei  delwau — i farn  ? 
Nid  tyner  farn — Na  ! Duw  tan  arfau 
Ei  ddialedd  a’i  amledd  o olau, 

A’i  law  ei  hunan  yn  dileu  ’u  henwau, 
A’u  hanfad  addoliadau, — am  eu  sedd 
Duw  a’i  wirionedd  yn  daranau ! 


756 


GWAITH  ISLWYN 


Bu  gadarn  ei  law  arnynt ; 

Bhoddes  Ior  fawreddus  hynt 
A gwedd  ei  air  tragwyddawl, 

Eitha  mud  yr  aeth  eu  mawl. 

Allorau  ’r  duwiau  ar  dân — â fflamau 

Pell  yn  nennau  fel  pe  llonnai  anian 
Yn  y gorchwyl  anwylaf 

0 lanhau  ’i  hun  i fawl  Naf. 

Ereill  ynysoedd  yrrjmt 
Am  y wawr  i’w  gorawr  gynt, 

Deisyf  am  gennad  Iesu 
Angel  hedd  i’w  trengol  lu. 

A’r  odiaeth  air  a redai, 

A rhyfedd  ogonedd  gai. 

Aml  iawn  am  ddeunaw  mlynedd — o ludded  ! 
Wleddoedd  o ddigonedd ; 

Diau  nos  cenhadon  hedd — a chwelir, 

Y cywir  wrandewir  yn  y diwedd. 

Gwlad  well  a Christ  bellach,  ei  Iawn  yno 

1 filoedd  Eimeo  fu  wledd  mwyach. 

Ogoned  dan  gred  y groes 
Ynysoedd  cyfain  eisioes  ! 

Eto  cana  Oceania.  Aml  y swynion 

Ddaw  ar  fyrder,  ddwyfol  leufer,  hedd  fel  afon. 


John  Williams. 

Ar  y don  fwriadau  hedd, 

A Williams  fawr  ei  haeledd. 

Hewyd  cadarn  Paul  arno, — a’i  fantell 
Ar  ei  brif  hynt  iddo ; 

A dau  parth  o’i  ysbryd  pur, 

Ryw  gysur  mawr  i geisio 

O ddyfnder  eu  harferion — baganiaid, 

Byw  i gynnal  weithion, 

Goruwch  creig  enbyd  eigion — paganiaeth, 
Y Gair  ehelaeth  fel  gwawr  hylon. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


757 


Ior  o’i  deg  droedigaeth, — o ennyd 
Anwyl  ei  warediaeth, 

Gofnodai  gyfnewidiaeth — uwch  oesau 
I’r  de  ynysau,  rhod  o hanesiaeth 
Tragywydd,  fydd  ryfeddawl 
I’r  ail  fyd,  lawn  rol  o fawl. 

O’i  enaid,  oedd  ynddo  ’n  dân — cynhyddol 
O gariad  hollol,  geiriau  Duw  allan 
Daflai  â theithiau  diflin, 

Fel  yr  haul  ei  nefol  rin. 

Teyrnasai  trwy  Ynysoedd — y Deau, 

A gair  Duw  y nefoedd 
Yn  ei  law — taranol  oedd 
Ei  lais  uwch  delwau  oesoedd. 

Holl  nerth,  holl  ymadferthoedd — ei  enaid 
Ar  unwaith,  ei  ddaoedd, 

I ereill  aent ; yr  oll  oedd — casgledig, 

Aberth  unedig  i byrth  Ion  ydoedd. 

Rhyfeddol  gydganoliad 
O’r  oll  o’i  alluoedd  rhad, 

Ei  riniau  gwiw,  ar  un  gwaith, 

Un  diben,  hynod  obaith, 

A’i  gwnelai  ’n  brif  gynhaliad 
O fyrdd  i’r  Genhadaeth  fad. 

Deuai  ’r  ynys  dan  ei  driniaeth — i gyd 
Fel  gardd  iachawdwriaeth, 

O’i  thrum  uchelaf  i’w  thraeth, — gan  radau 
Nef  yn  ddiliau,  yn  afonydd  helaeth. 

Gardd  o deg  wareiddiad  oedd, — dan  gysur, 

A’i  phenadur,  fel  hoff  oen  ydoedd 
Ger  ei  ddeiliaid,  gwir  ddelwedd 
O uchaf  barch  i fab  hedd. 

Forau  Sabbath,  fawr  seibiant, — a rhyfedd 
Rhifo  dan  y llwyddiant 
Y lluon  i dŷ  gogoniant — Dofydd, 

O gaerau  newydd,  a ymgrynhoant. 

Gweled  dagrau  hyd  eu  gruddiau,  deg  arwyddion, 
Pan  y clywant  ei  ogoniant  fu  dan  gwynion, 


758 


GWAITH  ISLWYN. 


O dan  hoelion  dros  euogion,  drws  i agor, 

Brawd  a chariad  ei  gyhoeddiad  a’i  egwyddor. 

Rhyw  gerub  mawr  o gariad — yng  nghanol 
Anghenion — a’i  godiad 
I fìloedd,  o adfeiliad — o rwymau 
Gallu  angau,  yn  arwydd  gollyngiad, — 

Cariad  penna  Raiatea  a enynna  pan  ei  henwir ; 

I’w  hoffrymau  o aml  ddagrau,  ei  holl  eiriau  fyth  allorir. 

A Maurua  pan  ei  cofia  hithau  wyla,  mae  ei  thelyn 
Fu  bereiddgar  ar  anhawddgar  helyg  galar,  gael  y gelyn 
Ei  hanwylyd  gennad  bywyd,  droes  â’ i hewyd  i wawr  Seion 
Lawer  talaeth  o ormesiaeth  hell  baganiaeth  oll  heb  gwynion. 

Rarotanga  hithau  gofia  am  ei  hwylfa  dan  gymylfawr 
Nef,  am  dani  i ddwyn  iddi  ei  oleuni  aniflanwawr. 

Gwên  Duw  am  ei  “ Gennad  Hedd  ” — chwareuai, 

Dan  ei  hedd  hwyliai  fal  dain  ddelwedd 
Euraid  lun  o radlonedd — oedd  a’i  thon, 

Oedd  a’i  hawelon  heb  ddialedd. 

Llawer  angel  a’i  gwelai — neu  gerub 
Dan  gaer  nef  a grwydrai, 

Am  ei  llywiaeth  hiraethai, — ei  llyw  pêr 
Am  hanner  awr  ddymunai. 

Llawer  ynys,  llwyr  unig — am  oesau 
A’i  heuog  lwythau,  o’i  dyfrawg  leithig, 

Gwelai  hon,  a goleuni 
TJwch  haul  a’i  hamgylchai  hi. 

Deuai  effaith  fel  diffyg 
Am  haul,  wedi  ’r  cennad  myg. 

Oceania  sy  unig — y newydd 
Grynhoa  o’r  goedwig, 

O’r  iach  fro,  o’r  uchaf  frig — ei  lluoedd, 

Anwyl  iawn  ydoedd  i’w  milmil  unedig. 

Ei  gloewaf  deg  oleuad 

o 

A ddug  dragwyddol  ddyddhad  ; 

Hwyr  a borau  mor  barod 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


759 


I’w  llonni  hi,  a’i  holl  nod 
Fyth  am  les  Polynesia, — ei  chlodydd 
Ar  obennydd  y bedd  a dderbynia. 

Bydd  ei  lwch  er  beddawl  len 
I alar  fyth  yn  ddilen. 

Aneddau  gwynion  oeddynt 
011  â byw  gerdd,  lle  bu  gy nt 
Ie,  tonnau  gwaed  dynawl, 

A lleoedd  filoedd  i fawl 

Y duw  gau  ; ail  fyd  a gwyd 
Llawn  o wawl  lle  na  welwyd 
Beiddyn  o gyfarwyddyd 
Dan  orddwl  gwmwl  i gyd. 

IV  mawl,  hon  o’i  thra  aml  aidd 
Oleuai  ’r  cylch  teuluaidd, 

Dros  ei  glau  gylchau  i gyd 
Do  addien  o ddedwyddyd  ; 

Y pagan  mwy  gai  annedd, 

Bwrdd  ei  hun  o beraidd  hedd  ; 

Heddyw  man  i’w  ddymuno 
Yn  bêr  fraint,  o bob  rhyw  fro ; 

Mangre  yn  fad  gariad  gylch, 

A’i  wraig  yn  hawddgar  ogylch, 

Dan  wedd  hyfryd  winwydden. 

Ffrwyth  fyth  o hawdd  law  ddi-len. 

Am  ei  ford,  ei  blant  mwy  fydd — rhag  gwyraw 
I’w  gain  law  fel  planigion  olewydd. 

Moes  yn  uchel — masnachau 
Yma  o lwydd  yn  amlhau, 

A diwydrwydd  aml-lwyddawl, 

Nwyddau,  aneddau  dan  hawl, 

A phawb  a’u  dâ,  a phob  dôl 
Dan  addurn  Edeneiddiol, — 

Dilynir  ei  dylanwad 
Ar  dro  fyth  â ’r  aradr  fad. 

Afrifed  arfau  rhyfel 

O’i  hol  sydd  dan  fythol  sel. 

Dydd  i furiau  deddfwriaeth, 

I gaer  y ddeddf  ei  gwawr  ddaeth. 

Daw  a deddfau  dedwyddfawr, 

A gair  y nef  geir  yn  awr 
Yn  gydweddol,  gan  foli 
Drwy  yr  oll  rad  eiriau  Rhi. 


760 


GWAITH  ISLWYN. 


Yr  India  Orllewinol. 

Awen ! tro  d’  olwg,  cawn  eto  'r  diliau 
Ar  lifeiriad,  a’r  anfarwol  forau. 

Ei  hynt,  O,  dilyner  hwnt  hyd  lannau, 

Hynt  y Genhadaeth  hyd  bellaf  draethau, 
Arall  fyd  y tu  hwnt  i’r  llifìadau ; 

Newydd  genhedloedd  a gawn  i odlau, 
Ogonawl  lanw  o ganau — i brif  draeth 
Serfyd  barddoniaeth,  ehelaeth  wyliau. 

Daw  ’r  llawenydd  i’r  Ind  orllewinol, 

Yno  yn  forau  Martin  anfarwol 
Godai  y faner,  dirmyg  difenwol 
Ni  fu  ludd  ar  ei  yrfa  lwyddol. 

A Braun  oedd  hefyd  ar  wybren  ddwyfol 
Y Genhadaeth,  oleuad  anhraethol 
Eiriau,  bydd  aniflannol — ei  gofìant 
O eang  lwyddiant  efengyleiddiol. 

Deuai  Negroaid  dan  gy wir  awydd, 

Hygar  iawn  foesau,  o’u  geirwon  feusydd, 

O’u  gwawd  a’u  gloes  i godi  eglwysydd 
I’w  Duw  o galon  gyda  eu  gilydd 
Yn  fwyn  dorf  derfyn  dydd, — â chaniadau 
Mawl  o gorau  dyrchai  ’r  aml  gaerydd. 

Adeiladu  a moliannu  dan  aml  loniant ; 

Pan  orfíennir  haddef,  eilir  bloedd  o foliant. 

Eu  dydd  o boenau  pan  brid  ddibennant, 

A bron  dawel  dros  y bryniau  deuant 
I’w  mawr  dâl — ac  am  ŵr  Duw  holant, 

At  ei  annedd  yn  lluoedd  y tynnant, 

Ac  oll  yn  gwybod  y cânt — ddor  ddiglo 
A gwyl  yno  o ardderchog  loniant. 

Pa  hoen  ail ! Ethiopia  yn  wylo  ! 

Ei  miloedd  ganant  am  wledd  gu  yno. 

Tua  ’r  digoniant  daliant  eu  dwylo ; 

Heirdd  dan  addysg,  a rhyddid  yn  eiddo 
A bythol  ddedwyddol  eilfyd  iddo, 

Uchel  wlad  dawel  heb  niwl  i’w  duo, 

Nac  un  o’i  myrdd  yn  cwyno, — faith  fwynhad,. 
Llawnder  di-droad,  llonder  di-dreio. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


761 


Gwiw  drysor,  gwaed  yr  Iesu 
Yw  peraidd  lef  y prudd  lu. 

Ar  ei  fynwes,  dorf  anwyl, 

Tyner  fraint,  tan  erfawr  hwyl 
O’u  lludded  dwys  gorífwysant, 

Awr  lonydd  ddigerydd  gânt 
Ac  wrth  ddychwel,  ucheled 
Eu  cydgerdd  lawngerdd  ar  led  ! 

Clyw  ’r  mynyddoedd  a’r  dyífrynnoedd  rad  hoíf  riniau 
Y Gwaredwr,  a’i  genhadwr  ga  wiw  nodau. 

Cloiau  ’r  paganfyd  cly w i’r  pegynfor 
I’w  llaw  anegwan,  oll,  oll  yn  agor ; 

Dygodd  hyd  rewedig  ddor — byd  oedd  gau 
Fel  âg  angau,  y dwyfol  gyngor. 

Greenland. 

Agorai  iawn  londer  i’r  Greenlandiaid, 

Hi  iach  angorai  a changau  euraid 
O bren  y bywyd  at  bob  rhaid, — cangau 
O addien  riniau  ’n  wyrddion  i’r  enaid. 

Blaguro  cawn  deg  rawn  y grog, — cnydiau 
O’i  haurafalau  trwy  ’r  cylch  oerfelog. 

Yr  Esquimaux  ar  saig  mwyn 
Yn  ngwledd  efengyl  addwyn, 

Am  byrth  o iâ  ymborthant, 

Moli  Ner  am  haul  a wnant. 

Cerdd  ddifraw,  cyrddau  hyfryd, 

Mawl  ar  bell  ymylau  ’r  byd  ! 

Torrodd  ar  eu  tai  eira 
Fôr  o les,  anfarwol  haf. 

Un  llaw  a rydd  y pagan  llon 
Yno  ar  y pegwn  union, 

A’r  llaw  arall  heb  ballu 
Eres  ged,  ar  y groes  gu. 

Llon  yw  ei  nos,  darllen  wna, 

Dyner  awr,  dan  Aurora, 

Ei  Destament,  yn  dyst  mwy 
O’i  oludoedd  mawladwy. 

Onid  rhyfedd  gwneyd  rhewfyd 
A golau  hon,  oll  yn  glyd? 


762 


GWAITH  ISLWYN. 


Addas  i oll  ei  gwledd  syw, — cymhwys  pur 
I bechadur  o bob  ach  ydyw ; 

Hidlawg  i’r  holl  genhedloedd, — ordeiniad 
I bob  gwlad,  i bawb  ei  goludoedd. 

Nid  oes  man  i’w  hanian  hi, — na  chartref 
Neillduol  haddef,  lle  dêl,  eiddi; 

Na  llwyth  o’r  byd  all  lithio — ei  mynwes 
Rhag  myned  i geisio, 

Helaeth  chwyl,  eilwaith  chwilio 
A’i  holl  fraint  am  arall  fro. 

Labrador. 

Boreu  daith  hyd  Labrador, — rhwng  lluon 
Yr  euogion  ni  ddewis  ragor 
0 fwyniant ; draw  ar  fynydd 
Na  welodd  haul,  ol  o ddydd, 

Ag  eira  hyd  y gorwel 

Y wawr  unigaidd  a wel — 

Hynaws  yw  pob  man  os  oes — cyfleusderau 
Yn  y bannau  i achub  einioes. 

O ganol  Afírig  gwena, 

Ei  mewn-byrth  yn  hedd-byrth  wna. 

O gryf  lwydd  gorfoledda 
Yn  nghanol  diìuwiol  iâ. 

Addas  i bawb. 

Nid  gwlad,  ond  Crist  a phechadur; — nid  lled 

Y llwyth,  ond  y natur ; 

Enaid  tlawd  a phryniawdur, — frawd  dilyth, 

Eura  byth  ei  baner  bur. 

Pwy  a’i  rhwyma  ? Palestina  a Siberia  sy  i’w  bwriad 

Fel  eu  gilydd;  nid  oes  geurydd  un,  na  cherydd  yn  ei  chariad. 

Y neb  a gadd  ei  byw  ged, 

Mwyn  ddewis,  pam  na  ddywed 
I’w  euog  gymydog  mwy, 

I’w  gyfaill  am  ei  gofwy  ? 

O brysied,  deued  y dydd 

Y gwelir  benbwygilydd 
Deyrnas  cred,  bawb  gwaredig — fel  di-ail 
Deg  gofadail  o flaen  byd  gwaefydig 

O allu  hon,  a’u  holl  aidd 
Ennill  ereill  â llwyraidd  ; 

Pan  i’r  byd  rhoddir  o rad — ei  doniau 
A’i  theg  eiriau  gaent  hwythau  o gariad, 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


763 


A phan  ddaw  pob  hoff  enaid 
Gipir,  waredir  o’i  raid, 

Yn  glir  nerth  i glorian  hon, — bwys  newydd  ! 
Enaid  beunydd  yn  byw  i’w  dibenion  ! 

Hcll  ynni  arall  enaid 

Hwyr  gain  a phlygain  o’i  phlaid, 

A phawb  o deulu  ffydd — yn  genhadon 
Nefol,  o galon,  fel  eu  gilydd. 

Awydd  telyn. 

Hoff  delyn  proffwydoliaeth  ! — ymafìwyf 
Yn  dy  nwyf  brid  a wnaeth 
I deg  fryn  gweledigaeth — ddarstain  clod, 

A’i  foroedd  hynod  o farddoniaeth — 

Yn  gwlychu  ’i  sail,  gwlych  y ser, 
Digoniant  golud  Gwiw-ner  ! 

Esau  gynt  o lwys  gantell 
Y pur  ysprydolfyd  pell, 

Grisiau  uwch  caddug  yr  oesoedd, 

Aml  dro  fu  yn  syllu  nes  oedd 
Yn  Nuw,  draw  “ ddaear  newydd  ” 

Heulog  ffawd  i olwg  ffydd. 

Ieremi  fu  ger  y môr — o gariad 
Bellach  geir  yn  agor ; 

Diameu  ’r  nefol  dymor — a welsai, 

A chyrhaeddasai  ei  cherdd  ddieisior. 

Daw  gwiw  gân  ! Daw  gogoniant — daear  gron 
A’i  mawl  fel  addon,  golud  milflwyddiant. 

Ymgrynhoi  mae  gwawr  y nef, 

Gwenau  dadguddiad  gwiwnef, 

Goruwch  y ddaear  â grym 
A dawdd  ei  delwau  diddym 
Yn  y man,  gan  ei  mynnu 
I fawl  Ior,  aneirif  lu 
O honi  i’w  foli, — fyd — difrychau 
Araul  i’w  gyrrau,  i’w  ailagoryd 
A chydgor  ser  y borau, 

Ceinber  hwyl,  cân  i barhau. 

Daw  borau,  Duw  a barodd — obeithio, 

Y Duw  byth  na  roddodd 
Addewid  na  ddeuodd — i’w  choroni, 

I’w  huchaf  oleuni  na  chyflawnodd, — 


764 


GWAITH  ISLWYN. 


Ior  a esgynna  risiau  ’i  ogoniant, 

Cyhoedda  wyl  o fainc  ei  addoliant, 

O lewin  a deau  ’n  filiynau  deuant 
Hyd  ei  oleuni,  a’i  dŷ  a lanwant ; 

Iesu  yn  fyrdd  ddewisant, — am  oesau 

Clywch  eu  haml  floeddiau,  clychau  milflwyddiant 

Proffwydoliaethau  ’n  fíeithiau  hoff  aethant, 

Yn  llaw  yr  Ior  â’ u trysor  tiriasant, 

Eu  gwiw  heirdd  oesoedd  a gyrhaeddasant, 

Odlau  gwiw  Esau  eu  hardal  gawsant, 

Glannau  ’u  hafonydd  gwiwras  hofíasant 
Mewn  ewyllysiau — mwy  enillasant. 

Ysbrydion  proffwydoliaeth  ymlonnant, 

Hyd  gaer  y newydd  fyd  hwy  grynhoant, 

Pob  breuddwyd  gafwyd  ar  Seion  gofiant, 

Yn  y Genhadaeth  odidog  nodant 
Eu  holl  farddoniaeth,  y llif  urdduniant 

Y nefol  hedd,  cynhauaf  o lwyddiant, 

Y deyrnas  a ganasant, — heb  un  llen 
Ei  theyrnwialen  a’i  thrôn  a welant. 

O newydd  egwyl ! “ y gadwyn  ” ddygir, 

A bloedd  oruchel  “ y ddraig  a ddelir,” 

Oriau  ei  flyniant  a’i  rhwysg  orffennir ; 

O flaen  yr  Oen  diflanna  yr  anwir, 

O’i  deyrnas  ddifaol  un  ol  ni  welir. 

A,  Satan  ar  lyn  o dân  gadwynir, 

Ei  gaerau  ni  agorir — am  oesau, 

A’i  fanerau  i Seion  nef  yrrir ; 

Maen  o adfeilion  pob  tŵr  anfonir, 

Yr  un  borau  holl  byrth  uffern  gauir, 

Ei  genau  â chadwyn  fydd  gau — ni  chedwir 
Hir  oesoedd  yno  ar  seddau  anwir 
Eu  cynhadleddau,  pob  cennad  luddir ; 

A’u  holl  atodawl  nerthoedd  alltudir 
Ynghyd  o feinciau  ’r  byd,  ni  arbedir 
Un  gau.  Muriau  Pabyddiaeth  gy merir 
Yr  un  awr  ogylch,  gan  farn  eu  rhwygir; 

Nod  “ y bwystfìl  ” ar  un  hil  ni  welir ; 

O’i  ol  anuwiol  teml  Duw  lanheir ; 

Ag  adfeilion  Babel  hon  fe  lenwir, 

Y barnol  fôr  i’w  derbyn  agorir. 

O’i  heuog  lywiaeth  ei  chwymp  pan  glywir 
A*i  thrwst  aruthr  hir, — trwy  ’r  uchelion 
Yng  ngwledd  Ion  yr  engyl  a ddihunir. 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


765 


A’r  nerthol  lloedd  gyhoeddir 

0 gaerau  nef,  udgorn  hir — 

“ Syrthiodd  ! syrthiodd  o’i  sail — y ddinas  fawr,” 

0 allu  hynodfawr  oll  yn  adfail ! 

Ior  a ymgoda  o Armagedon 

Heb  o’r  eilunod  na  ’r  brau  elynion 

Mwy  i’w  gweled,  na  dim  o’u  gau  olion. 

Uched  ei  fawl  goruwch  eu  hadfeilion, 

Unig  fendigedig  Ion, — tragwyddol, 

Y Duw  a ethol  pob  gwlad  weithion  ! 

Daeth  y frenhiniaeth  i Naf, — oll  bellach 

1 gywir  âch  pobl  saint  y Goruchaf. 

I’r  wyl  daw  Israeliaid 

O’u  llid  blin,  yn  danllyd  blaid. 

I’w  gwaredu  heddy w Iesu  a ddewisant ; 

Ei  lais  bellach  hynaws,  mwyach  nis  amheuant ; 

Peraid'djgofìo  Canan  eto  a dymuno  gweld  y mynydd 
Ruddwyd  ganddo  unwaith  yno,  aiddgar  rodio  íFyrdd  Gwaredydd. 

A fu  eu  cwymp  yn  fywyd, 

A’u  barn  yn  olud  i’r  byd? 

1 fyd  daw  adgyfodiad, 

Golud  mwy  o’u  galwad  mâd. 

I Seion  ag  uchel  law  dychwelant, 

A’u  diail  ddawn  cenhedloedd  ddihanant, 

Cenhadaeth  Ion  goronant, — mawr  asbri 
Tân  eu  profFwydi  pur  eiddi  roddant. 

Tanbeidiaf  delyn  Dafydd 
Tân  ei  fawl  o blaid  hon  fydd ; 

Swyna  fyd, — un  Seion  fawr 
Mwy  ogylch  yn  ymagawr. 

Anherfynol,  O swynol  y seinia 
Udgorn  ei  hewyd,  a’r  byd  grynhoa. 

Eilunaddoliaeth  a lawn  ddiala, 

Gwaed  ei  hofíeiriaid  â’r  ergyd  fferra ; 

Afon  ei  hedd  ymddyfnha — i’r  hofì  fyd, 

Didérfyn  hefyd  y dorf  a’i  nofìa. 

Rhyddhad  ! Rhyddhad  ! fydd  y gerdd  eheda, 

A chysurir  anialwch  Sahara, 

A’i  chyflawnder  ar  uchaf  ael  India. 


766 


GWAITH  ISLWYN 


Himaleh  yn  ymyl  haul 
Eurir  â'i  borau  araul. 

Eu  pennau,  yn  norau  nef — a welir, 

A goronir  ar  gaerau  y wiwnef, 
Ymgrymant  i’r  moliant  maith — a glywir 
Ie,  o’u  bryndir  a’u  hwybrendaith. 

Daear  fydd  fynydd  i fawl — y gwir  Ion, 
Ogylch  weithion  yn  Seion  bêr-suawl. 
Ynddo  fyth  ni  ddifethant, 

Yno  ’n  hwy  drygu  ni  wnant. 

Eu  geirw  gleddyfau  gurant — yn  sychau, 
Gorau  bladuriau  o’u  gwaewffyn  dorrant. 


Ufuddfawr  dangneíeddfyd — wna  yn  awr 
A’i  gallu  dwyfolfawr,  o’r  gwylltíilfyd. 

Gyda  ’r  oen,  blaidd  di-wg  drig, — i’w  harchiad 
E ddarfu  ’r  gâd  drwy  y ddirfawr  goedwig. 

Y dyrja  fawr. 

Ond  O,  yn  nrych  “ y diwedd  ” — daw  ’n  amlwg 
I iawn  olwg,  ddibenion  ei  haeledd, 

Pan  droir  anian  oll  yn  daranau, 

Y dua  ’r  haul  ger  awdwr  ei  olau, 

Acw  a moliant  gyda  y cymylau 

Yn  ei  urdduniant  a’i  for  haeddiannau 
Ar  drôn  o ser  draw  ’n  neshau, — daear 
A dwys  alar  yn  gado  ei  seiliau, 

Rhag  ei  olwg  i ffoi  i argeliant! 

Y lloer  yn  waed  ! Yr  oll  ar  newidiant ! 
Llewyga  anian  gan  ei  ogoniant, 

A’r  mynyddoedd  eu  hunain  am  noddiant 
Fel  ag  adenydd  rhagddo  a ffoant ; 

Bydoedd  ar  fydoedd  i nos  difodiant 
Mwy  i wyll  anghof  oll  ymollyngant, 

Adseiniau  tragwyddoldeb  atebant, 

Terfyn  nef,  i’r  tyrfau  wnant — o’u  cylchau 
A’u  gorseddau  fel  â gair  soddant. 

Y creig  i’w  cyrau  ogylch 
Heddy w gawn  yn  toddi  gylch. 

Y bryniau  ’n  donnau  o dân 
Hwnt  oll  a dreiglant  allan  ; 

Dorau  y môr,  dirym  ynt, 

Toddir  yr  holl  fyllt  eiddynt, 


Y GENHADAETH  GRISTIONOGOL. 


767 


Dydcl  mawr  Duw,  diluw  o dân; 
Dinistr,  dymchweliad  anian, 
Borau  o farn,  braw  i fyd 
Arwylfawr  ddydd  marwolfyd. 


Duw  furia  am  dy  fawredd 
A’th  rym,  Genhadaeth  yr  hedd ; 

Efe  ’i  hunan  blanna  faner 
Dy  fawl  syw  ar  adfail  y sêr. 

Holl  freintiau  a hawliau  hon — diffynna, 
Ei  grym  arddela  ger  myrdd  o alon. 

Ar  ei  holl  wrthodwyr  hi, 

Ar  unwaith  daw  trueni, 

Olwyn  barn  droir  arnynt, 

A,  perffaith  ddiobaith  ynt. 

Llid  yr  Oen,”  ei  holl  daranau, — cywir 
Eu  gollyngir,  o ddu  gell  angau 
Y rhwygir  yr  euogion 
I weled  addas  urddas  hon. 


Ufuddolion  hon  yn  awr — lond  gwynfyd 
A dorau  eilfyd,  dorf  anfeidrol-fawr, 
Welir  tua  ’i  ddeheulaw 
Fawr  drefn,  yn  llifeirio  draw. 

A’u  gynau  gan  ogoniant 
Yn  wynion  oll,  i’r  nen  ânt, 

A phalmwydd  dan  drylwydd  draw 
O lawn  dâì  yn  eu  dwylaw. 

Byddin  yr  Oen  o’u  beddau  ’n  rhydd — fìl  myrdd 
Fel  môr  heb  geulennydd  ; 

Teyrnas  angau,  forau  fydd, — wagheir, 

Y dorau  a gauir  yn  dragywydd. 


Foreuddydd  ei  fawreddau — yr  Oen  wêl 
Rin  ei  waed  o ffrwythau 
Y Genhadaeth  yn  fawr  gnydiau — dibaid, 
“ Llafur  ei  enaid  ” hyd  bellaf  fryniau, 
Hyd  olaf  fro  dawelwawr 
Nefoedd  y nefoedd  yn  awr. 


768 


GWAITH  ISLWYN. 


Dacw  goron  ei  haelioni, 

HofF  awr  ei  thal,  a’i  fFrwyth  hi ; 

I’r  Oen,  ei  thorf  ar  unwaith 
Agorodd  y fwyn  gerdd  faith. 

Bythol  lwyddo,  myned  ato,  goríFwys  yno  ger  hofF  swynion 
Ei  Gymdeithas  yn  ei  urddas,  gweld  ei  balas,  gwlad  heb  olion 
Llygredigaeth,  un  frenhiniaeth  fawr  ddialaeth,  fôr  o ddeiliaid 
Yn  oleuni,”  wedi  ’u  golchi  o’u  hen  gynni  fyrdd  yn  gannaid, — 

O waith  ! O efFaith  ! ei  ol — fydd  olau 
Ie,  ar  fannau  byd  anherfynol, 

At  íFon  mad  genhadwr — beth  yw  lleithig 
Arfolèdig  y prif  ly wiawdwr  ? 

Dilynant,  dilynant,  lu 
Ei  fanol  hynt  i fyny ; 

Ffrwythau  ei  wyrthiau  di-wall 
A diriant  ar  fyd  arall, 

A’i  ogoniant  ar  gynnydd 
Chwyddol  ac  anfarwol  fydd. 

Mwynha  ar  drumiau  y nef — y fFrwythau, 

A choronau  gorucha  ’r  wiwnef 
Fydd  y rhai  o fodd  rydd — pagan  iddo, 

Efe  geir  yno  ei  brif  goronydd. 

Cannaid  baganiaid  o’i  gylch 
Fydd  hygar  nefoedd  ogylch ; 

A ! daw  o Asia  dywell 
Bagan  ar  ol  pagan  pell, 

O gelloedd  AfFrig  allan 
Yn  wyn  i gyd  dan  y gân — 

Alwyd  ganddo  ef,  eilwaith 
Gymhwyswyd,  hwyliwyd  i’r  daith. 

Gwynfyd  ei  hun  ganfod  ol 
Ei  deithiau  mor  fendithiol. 

Rhyfeddol  gyfarfyddiad 
A fydd  yn  y lonydd  wlad 
Rhwng  y ddau,  a’u  beiau  byth 
O olwg  y nef  ddilyth. 

Yno  adgofìo  y gair 
A fydd,  y cyntaf  hedd-air, 

Y cwrddyd,  y pryd — y pren 
A dodd  â’i  gysgod  addien 
HofF  ŵr  Duw,  y fFrydiau  hedd — er  ei  fai 
Yno  welai  ’r  tlawd  yn  ei  waeledd. 


LLINELLAÜ  ÍM  HANWYLYD. 


769 


Ucheled  y dynged  hon 
Hyd  binacl  ei  dibenion 
Anwylfawr  draw  mewn  eilfyd  ! 

Llaw  aiddgar  feda  ’r  ddau  fyd. 

Cymer  i mewn  orbellderau — ein  bod, 

Bydoedd  i’w  chloriannau ; 

Bodolaeth  hyd  draethau — tragwyddolfyd, 
Hwnt  i farwolfyd,  fy wyd  di-feiau. 

Wedi  marwol  dymhorau — cymer  led 
Eto  ein  tynged  tu  hwnt  i angau. 

Ei  heres  linyn  a esyd 
Am  farwol  ac  anfarwol  fyd. 

Dyn  i gyd  ! dyna  ei  gair, — 

Trwy  fyd,  trwy  ddybryd  fedd  oer, 

O’r  gau  fedd  i’r  drigfa  aur 
Y pell  anfarwoldeb  pur. 

0 fawredd  rhyfedd  ei  rhad, 

Goludoedd  ei  gwelediad  ! 

Ail  fyd,  lioff  ennyd,  fu  coffhau — ei  gur 
A’i  fawr  gariad  borau, 

Cofio  ’i  nerth  er  cyfiawnhau, 

A’i  amynedd  i minnau. 

Bu  ryfedd  iawn  i’m  brofi — rhin  ci  waed, 

Troi  ’n  wyn  o’m  trueni ; 

Cael  glan,  ac  haul  goleuni, — dwyn  i’m  rhan 
Ei  nefol  anian,  fy  aileni. 


LLINELLAU  I’M  HANWYLYD. 
M mha  le  bynnag  byddaf  fi, 


Y mae  fy  nghalon  gennyt  ti ; 

Ac  nid  oedd  neb  allasai  ddwyn 
Fy  nghalon  i ond  Martha  fwyn. 

Fy  meddwl  fel  colomen  sydd 
Yn  hedfan  atat  nos  a dydd, 
Mae  ynnot  rymus  serchus  swyn 
I’m  denu  atat,  Martha  fwyn. 


3 c 


770 


GWAITH  ISLWYN. 


Pan  fyddo  ’n  mhell,  y mae  dy  fardd, 

Yn  meddwl  am  Ystryd  yr  Ardd ; 

Ac  nid  oes  man  mor  llawn  o swyn 
A’r  man  l)e  trig  fy  Martha  fwyn. 

Dy  lygaid  mawrion  gloewon  glân 
Enynnant  yn  fy  nghalon  dân  ; 

A thwym  yw  mynwes  Isyllwyn 
Wrth  edrych  ar  ei  Fartha  fwyn. 


A hoffus  waith  fy  Awen  i 
Fydd  canu  am  dy  degwch  di ; 

Cyd-ddiolch  i Ragiuniaeth  wnawn, 
Hi  ’n,  cadwodd  ni  yn  dyner  iawn 
Is  ei  hadenydd  nes  ein  dwyn 
I garu  ’n  gilydd,  Martha  fwyn. 


Mi  gofiaf  am  yr  hoff  brydnawn, 

A thithau  gotí  ’n  dyner  iawn ; 

Pan  y teimlasom  rymus  swyn 
Serch  yn  ein  huno,  Martha  fwyn  ; 

Ar  lan  y môr  yr  eisteddasom 
Ac  yno  gyntaf  cyHgarasom, 

Fe  wnaed  o ddau  un  enaid  yno, 

Dwy  galon  gun  yn  un  fan  honno. 

Bydd  raid  i mi  ymadaw  fory, 

Ond  nis  gall  pellder  ein  gwahanu  ; 

Gadawaf  ar  fy  ol  fy  nghalon 
Yng  ngofal  cu  fy  Martha  dirion. 

Mi  fyddaf  fíýddlawn  i’m  hanwylyd, 

A ffyddlawn  fyddi  dithau  hefyd, 

O ! hapus  ddydd  pan  ddof  i’th  gyrchu, 
A’th  wneyd  am  byth  yn  eiddo  i mi. 


ENGLYNION  I’R  GERBYDRES. 

PEIRIANT  o ddofnwech  ddarpariaeth — chwimed 
A dychymyg  odiaeth ; 

Rhed  ar  ei  myg  rod  er  maeth, 

Yn  chwai  amser  y chwimsaeth. 


ER  COF. 


771 


Ei  rhodau  cyfrgrwn  gydredant, — oll  yn 
Un  llinell  olwynant ; 

Gwreichion  i’r  goruchion  ânt 
O fol  y berwol  beiriant. 


Nwyddau  oddiyma  ’n  haeddol — gluda 
T’r  gwledydd  estronol, 

Gan  ddwyn  ar  gadwyn  gydiol 
I ninnau  nwyddau  yn  ol. 


Treiddia  ’r  mynyddoedd  drwyddynt — i gludo 
Nwyddau  gwledydd  tanynt, 

I res  hon  ar  ei  his  hynt 
Myg  rheidiol  amgaer  }Tdynt. 


Drwy  allu  dirfawr  dryllir — y bryniau, 
Mal  brwyn  hwy  wahenir ; 

Ac  yn  hawdd  Idris  cyn  hir 
I’r  ager  a egorir. 


Yn  gy nt  na  ’r  adar  heda,  yr  eryr 
Arwrol  ragflaena, 

Heibio  ’r  gwynt  yn  ei  hynt  a, 
Buan  gorwynt  ban  gura. 


Prawf  o fedr,  ie,  prif  fodrwy — i fys 
Dyfeisedd  mawladwy ; 

Onid  ydyw  ’n  nodadwy 
I roi  un  drem  arni  drwy? 


Pery  y cadwymp  beiriant — o erasbri  ’n 
Eresbrawf,  er  moliant ; 

Y to  a ddêl  a’i  gwelant 
O’n  hol,  a rhyfeddu  wnant. 


Er  glaned  ei  heurog  olwynion — chwim, 
Er  mor  chwai  eu  troion, 

Ac  er  ei  holl  ragorion, 

Onid  tarth  yw  enaid  hon? 


772 


GWAITH  ISLWYN. 


ER  COF.  * 

Blodeuyn  hardd-deg  ydoedd,  rhy  deg  i ddaear  lawr 
Fwynhau  y fath  brydferthwch,  ond  am  ryw  funud  awr; 
Rhy  oer  oedd  gardd  auafol  y ddaear  farwol  hon 
I flodyn  mor  nefolaidd  hir  wrido  ar  ei  bron. 

Er  cryfed  serch  rhieni,  a pherthynasau  Iu, 

Er  taered  oedd  eu  gweddi  am  gael  ei  chadw  hi, 
Gweddiau  dagrau  cariad  oent  aneffeithiol  mwy, 
Esgynnodd  fel  angyles  o rhwng  eu  breichiau  hwy. 

Mae  ’n  ddigon'i  angylion  roi  tro  i’r  ddaear  ddu, 

Mae  adgof  fach  am  danynt  yn  fwy  na  ’n  haeddiant  ni ; 
Ac  eto  mae  ’r  ddynoliaeth  ar  ol  eu  cafíael  hwy, 

Yn  disgwyl  iddynt  aros,  a pheidio  dychwel  mwy. 

Rieni  tyner,  athrist, 

Paham  yr  wylwch  ? Pam  ? 

Hi  gafodd  fwy  nag  amser, 

Do,  mwy  na  thad  a mam. 

Hi  gafodd  dragwyddoldeb 
Higwmwl  o fwynhad, 

Y nef  yn  gartref  iddi, 

A Huw  ei  hun  yn  dad. 

Na  syllwch  ar  y beddrod, 

Ond  ar  y ser  rhai  sy 
Fel  aur  ganwyllbren  tanbaid 
0 flaen  ei  gwynfa  fry ; 

0,  acw  mae  ei  chartref ! 

Mewn  bywyd,  nid  mewn  bedd — 

Y bywyd  sydd  yn  llifo 

0 orsedd  Huw  a’i  hedd. 

Mae  goleu  yn  y cwmwl, 

Er  hylled  yw  ei  wedd ; 

Mae  goleu  yn  y nifwl 

Sy  ’n  hongian  dros  y bedd ; 

Os  mynnwch  syllu  arno, 

0,  syllwch  gyda  flfydd 
Sy  ’n  gwneyd  y bedd  yn  oleu, 

A chysgod  angau  ’n  ddydd. 


*Am  Miss  E.  Williams,  merch  Daniel  ac  Elizabeth  Williams,  Pontypridd. 


CYMRU. 


77a 


C Y M R U . 

OGYMRU  cleg ! mawrhad  hon 

Yw  ’th  iawn  waith,  Awen,  weithion. 
Datgan  ei  bri  hi,  a’i  hawl 
I res  y gwych  a’r  oesawl. 

Dyro  drylen  ddadleniad 
O’i  myrdd  o ragorion  mad. 

Darlunier  drwy  oleuni 
Anian,  ei  holl  geinion  hi. 

Gwrided  rhod  ei  hynodion, 

Gwawr  ei  bri,  yn  glaer  ger  bron. 

Pa  Filton  all  farddoni 
Yn  addas  ei  hurddas  hi? 

Ei  hamrywiaeth,  môr  i awen — nofio 
Yn  ei  nwyf  a’i  helfen ; 

Gwyrdd  yw  ei  gwisg,  hardd  ei  gwên 
A goludog,  ail  Eden. 

Hynodol  wlacl  fy  nhadau, 

Difyr  im  yw  dy  fawrhau. 

Myrdd  o geinion,  mawredd  o ogoniant, 
Golygfeydd  cariadlawn  yn  llawn  lloniant, 
Gwiw  weunydd  yn  anadlu  digoniant, 

Helaeth  barthau  dan  lwythi  o borthiant, 

A thirion  ydau,  a’th  or-hynodant. 

Llwyni  heirdd  anian  yn  llawn  urdduniant 
A íirydiau  â’u  rhiniau  a’th  ariannant. 
Coedwigoedd  fìloedd  yn  fyw  gan  foliant, 

Yn  wyrdd-drwsiedig  i’w  brig  heb  rwygiant, 

Ar  ael  mynyddoedd  oerlym  eu  noddiant, 
Oddiarnom  ar  chwyf,  a’tii  addurnant. 

Awelon  oerion  ar  lawen  yriant 

Uwch  dy  ddolydd  beunydd  a chwibanant, 

A gwledd  o wiwgain  aroglau  ddygant ; 

Rhwng  dy  ardaloedd  a nefoedd  nofiant, 
Poethwres  yr  huan  eirian  a oerant, 

A min  ei  belydr  gorlymion  bylant, 

A’th  aur  lennyrch  a’th  awyr  a lonnant. 

Yn  eu  bronnau,  yn  fawr  heidiau  nawf  yr  adar, 

I’w  difyrru  â’u  tôn  seingu,  tannau  swyngar. 


774 


GWAITH  ISLWYN. 


Anian  a’r  Celfau  eu  rhiniau  rannant, 

Ar  dy  wyneb  eu  rhadau  a wenant, 

Eu  rhagorolion  tirion  bentyrrant 

Trwy  ’th  froydd,  dy  ddolydd  â’u  daoedd  huliant. 

Rhoddant  it  elw,  a hardd  enw  urdduniant, 

Ar  dy  aur-lennyrch  a’th  bryd  arluniant 
Ragorion  Eden,  aur  ei  gwawr  nodant. 

Anfarwol  yw  dy  foliant, — pur  foesau 
A theg  wiw  riniau  a’th  goronant. 

I weled  ogoned  yw  dy  geinion 
Diri,  a hygared  dy  ragorion, 

Dy  ddeilwydd  lluniaidd,  dy  ddolydd  llawnion, 
Dy  arian  afonydd  hyd  eii  ian  fìnion, 

Ar  ewynfrig  dig  y don — milforianl, 

A llawenant  rhwng  dy  ddillynion. 

Pa  awenydd  sydd  neu  sant 
A gân  dy  holl  ogoniant? 

Drud  ddiliau  drwy  dy  ddolydd 
I frashau  ’n  llifeirio  sydd. 

Afonydd. 

Hwnt  o’r  gorfannau  try  garw  afonydd, 

Neiddant  acw,  rhwygant  lechweddau  ’r  creigydd, 
I’w  troi  o’u  gyrfa  pa  rwy str  a’u  gorfydd  ? 
Mynnant  wlithog  oludog  waelodydd 
Heiniau  ardelaid  ar  fronnau  ’r  dolydd, 

Dyna  eu  mannau  dan  aden  mynydd. 

Wele  deg  emau  ’n  goludog  gymydd, 

Sia  eu  miwsig  ar  fynwes  meusydd. 

Pob  seren  ysblenydd — ddrych  ariannaid 
Welaf  yn  delaid  ar  lif  ein  dolydd. 

Yn  hir,  dan  len  o arian 
Ymdreiglant,  ntwydant  bob  man. 

Weithiau  hwy  ’n  dawel  welir 
Ar  eu  taith  ar  fronnau  ’r  tir, 

Heb  don  yn  byw  o danynt 
Na  ’u  gwedd  yn  annog  y gwynt ; 

A than  y chwa  weithiau  ’n  chwyrn 
Eu  myr  godant  mor  gedyrn, — 

Gyrru  pob  peth  o’u  goror 
I fynd  yn  ebyrth  i fôr ; 

Troi  eu  hanian  ariannaid 
Ar  y ddôl  i lygrol  laid ; 


comu. 


775 


Mewn  braw  curo  dwylaw,  dan 
Droi  ’u  holl  fyddin  gadr  allan  ; 

A garw  hyll  wedd  gy rru  ’u  lli 
Gorchwyddog,  gan  grochwaeddi, 

Nes  ynt  y bryniau  â’ u son — trwy  fraw  du 
Bron  ysgaru  i’r  wybr  yn  ysgyrion. 

Ond  derfydd,  derfydd  eu  dig 
A’u  hamryddull  mawreddig 
Yn  y môr,  y môr  mawrwyllt, 

Diwedd  eu  taith  a’u  gwaith  gwyllt. 

Afon  Taf. 

Acw  ar  gyrrau  ’r  creig  garwaf 
Eofned  dull  afon  Taf ! 

Creigydd  cedyrn,  bob  cwr  eu  gwedd  codant 
Fry  i fro  asur,  lu  afrif  rhesant, 

Yr  awelau  a’u  saethdyrau  dorrant, 

Goruwch  eu  gilydd  terydd  anturiant, 

I weld  ei  berw  wrth  hyll  fwrw  ’i  llifeiriant. 

* Ar  ei  llaethwynion  drochion  edrychant 
Yn  fyfyriol,  yn  fanol  clustfeiniant 
Heinyf  adlefau  nef  i’w  dylifiant. 

A’r  holl  chwaon  anhirion  a heriant, 

“ Byddwch  fud  mewn  munud  ” gorchymynnant, 
A’u  dannedd  fel  eirf  dynnant — i’w  horni 
O’u  llys,  a’u  torri  rhag  pob  llesteiriant. 

Gyr  ymlaen,  a grym  o li — mwy  haerllug 
Yn  ymarllwys  iddi 

A chwydd  o’r  arlechweddi, — yna  ffwrdd 
A’i  gwynddwr  agwrdd  gan  gy nddeiriogi. 

Pontypridd. 

Yn  gant  i’r  afon  gu — Pontypridd  ddyrch 
I’r  uch  entyrch  gan  ei  rhychwantu. 

Yng  nghofl  awel  fel  enfys  fawr — drosti 
Rhed  ar  estyn  gorfawr  ; 

Dacw  arwyddfwd  cyrhaeddfawr, — tyst  banwedd 
Yn  wybr  brydwedd  o asbri  brodawr. 

Rhondda. 

Rhondda  ’n  gadr  raiadrau — ruthra  mewn  serch 
Dirfawr,  i’w  hannerch  o’i  chlysdwr  fryniau ; 

A’i  llwyth  arfolla  hithau,  hofla  ffraeth 
Sain  ei  gwarogaeth  ar  laswyn  greigiau, 


776 


GWAITH  ISLWYN. 


Amddrychfa  frynio^  grogawl, 

Yn  gwrando  ’u  gwrdd  dwrdd  didawl. 

Gyr  rhagddi  yn  lli  mwy  llawn 
Gan  herio  ’r  creig  anhiriawn, 

A llyncu  i’w  bru  mewn  brad 
A boddi  bloedd  trybaeddiad 
Y nentydd  yn  eu  hantur 
Dros  greiglechwedd,  dannedd  dur ; 

A digiaw  hyd  ei  heigion, 

Gwneyd  rhychau  brau  ar  ei  bion 
Mewn  bâr  at  bob  mângarreg 
- Nes  dod  i’r  gwastatir  teg. 

Yna’i  mawr  lif,  0 ! mor  lwys 
Ar  arfìed  y fro  orffwys. 

A ! der  lannerch  i’w  dŵr  gwydrol  liuno, 

Dan  wên  y wawr  loewfawr  i lyfn  lifo, 

A thua  ’r  aber  ymlithraw  heibio, 

A’i  thrwm  lyfndeg  offrwm  heb  braidd  gyffro, 
Dull  araflonydd  wedi  llwyr  flino, 

Mewn  hunymwadiad  tra  mwyn  yn  mudo 
Ar  frest  ffrwythlonfawr  y fro — mor  raddawl, 
Heb  greig  rhestrawl,  heb  garreg  i rwystro. 

Ysgydwa  glannau  cysgodawg  gleinion 
Lliwiau  hygarddull  eu  mentyil  gwyrddion 
Ar  ael  ei  disgleirdeg  ddifreg  ddwyfron, 

I ordegeiddiaw  gwrid  ei  hagweddion. 

Tywi. 

0 wyllt  frig  Ceredigion 
Darweinia  Tywi  ’i  lli  llon. 

Try  allan  o’i  llys  banog 
Ag  uchelfalch  freinfalch  frog, 

Mal  un  a fai  ’n  ymlonni 
Foreu  dain,  ar  fwriad  i 
Ymdeithio  trwy  ryw  fro  fras, 

A gweled  dolydd  gwiwlas, 

Gerddi  a pherllenni  llon, 

Glynnoedd  a threfydd  gleinion, 

Rhes  swynoi  o rosynau 
Am  y wig  yn  hardd  ymwau, 

Aneddau  o dan  huddiad, 

Hardd  flodau  fel  mydau*  mad, 


* Arches. 


CYMRU. 


777 


Gwynfa  arweledfa  lon 
A’i  llonnaid  o ddillynion. 

Yn  esgud  trefna  ’i  gosgordd 
Ar  adwyau  ffiniau  ’r  ffordd, 

I weini  i’w  bri  gerbron 
A pharchu  ei  hoff  eirchion. 

Daw  Brân  â ’i  da  i’w  bronnau, 

A’i  holl  nwyf  i’w  llawenhau. 

Dulas  gan  chwerthin  dala 
Ei  gnawd  dreth  heb  gwyno  tra 
Heddwch  Cynen  gyhoedda 
I fron  hon  pan  ymfwrw  wna. 

A Chothi,  rhedli  llawn  rhin, 

Ymfwria  o Gwm  Ferwin 
A gwir  awydd  goreon 
I gefnogi  ei  lli  lJon. — 

Gan  y rhai  hyn,  hi  fyn  fawl 
A nwyfìant  i’w  llys  nofìawl. 

Ar  ei  glan  ceir  aml  lannerch 

O 

A dail  syw  ’n  anadlu  serch ; 

Agored  wyll  hygarwawr 
Yn  anwyl  fel  y wyl  wawr 
Yn  yfed  neithdar  nefawl 
O’r  gwynt,  a phiolau  ’r  gwawl ; 

A rhengau  bryniau  fry  rhwng  wybrennydd, 
I’w  brig  yn  wisgedig  â glas  goedydd, 

A’u  llwyni  banog  fei  llenni  beunydd: 

Dros  hagrwch  y safnrythog  grog  greigydd. 
Yma  a draw  ’n  emau  drud 
Gwelir  godidawg  olud 

0 gnydau,  mannau  mwynwych, 

1 rwymo  ’r  drem  ar  y drych. 

Gwy. 

Gwy  loew  fìrain  a deg  lifeiria, 

A’i  mawr  oludoedd  bob  cam  arleda, 

Brashau  â’ i heffaith  heb  bris  a hoffa, 

Ar  lwybr  unionsyll  ni  hyll  chwyrnella 
Drwy  ofer  rydafl,  ond  araf  reda 
Dros  froydd  dain,  a chain  amgylchyna, 

Ie,  yn  llonydd  a musgrell  huna 
Ar  fron  y tirwedd,  mewn  hedd  ymnydda, 
Bad  eres  ! nes  mwynha — ’r  glannau  hygyrch 
A’r  syw  lennyrch  ei  nodd  braslona. 


778 


GWAITH  ISLWYX. 


Ond  yn  clonnog  ar  brydion  dihuna, 

A thrwy  hyf  ystum  ei  nerth  orfostia, 

Dros  gerrig  rhydraws  gy rra — ar  falchwedd, 

A thrwy  eu  dannedd  ei  llif  uthr  dynna. 

O gariád  rhad  at  Gymru  hi  reda 
Heibio  ’r  gwigoedd  lle  mewn  bri  y gwga, 

Rhwng  coedydd  llonydd,  ein  cestyll  hena, 

Ar  eu  holl  garnedd  mewn  trymwedd  tremia, 

Yn  hael  ei  thon  wyla — uwch  adfeilion 
v A harcld-deg  olion  dy  ryddid,  Gwalia. 

Conwy. 

Cain  y w dy  wyneb,  Conwy ! dy  wenau 
Gyrhaeddi  o’r  ser ; tyner  y w tannau 
Aclar  a’u  mawl  ar  dy  aur-ymylau, 

Lle  chwery  awelon  lon  delynau ; 

Pur  adlais  eu  per  ocllau — ddybla  ’r  gerdd, 

13ifyr  gyngerdd  rhwng  blodeufawr  gangau. 

Y nef  deg  a’i  gloewdeg  oleuadau 
Ddifyr  fireiniant  dy  chwycldfawr  fronnau, 
Gloew-wawr  burlen  o ddisglaer  berlau. 

O’r  nefol  lysoedd  bydoedd  a’u  bodau 
Chwarddant  pan  welant  ar  dy  fron  olau 
Eu  dain  agwedd,  a chwardd  dy  wanegau — 

Yn  eu  mawr  ofal  am  gy nnal  gwenau 
A cheinion  llon  y lluniau — ni  rychant, 

Sorri  nid  allant,  seirian  eu  dulliau ; 

Syllu  a rhyfeddu  ’n  fawr 
Ar  holl  luniau  ’r  ser  llonwawr. 

Ni  hardda  Conwy  â’ i dyfroedd  ceinwawr 
Un  ardal  anferth  ; ar  red  olwynfawr 
Tyn  ei  chyfrolau  rhwng  mannau  mwynwawr 
Ar  ysblenydd  waelodydd  teleidwawr, 

Bro  ffrwythlon,gwiwlon  ei  gwawr, — mwy’i  chynnyrch 
Nac  amryw  lennyrch  ein  Cymru  lonwawr. 

Amaerwyir,  goleuir  ei  glannau, 

O ! mor  ddarswynol  â myrdd  rosynau. 

Anian  deg  adyd  fil  o hydeg  flodau 
Ffrës  gan  ieuenctid,  a gwrid  gwawr  ydau, 

Yn  frith-gylch  pefr,  i’w  theghau, — yna  lawr 
A hyd  daith  laswav\  r gan  fostio  ’i  thlysau. 


CVMRU. 


779 


Dyfrdwy. 

Olrheinier  mwy  Dyfrdwy  deg 
A’i  heiriandaith  íìreindeg. 

Hi  efryda  i fro  wiwdeg — aml  geinion 
Gwull,  a hynodion  Llangollen  hydeg. 

A moddau  ariannaidd  ymddirwyna, 

Am  y dddl  lon  fel  saríF  ymddolenna, 

A’i  dŵr  gloewdeg  fel  gwydr  a gluda, 

I frashau  goror  y fro  segura, 

Ireiddiol  rinwedd  rodda, — ysblenydd 
Ar  hyd  ei  glennydd  yw  ’r  ydau  glana. 

Pelydr  ar  belydr  draw  ar  wib  olau 
Dy  wallta  ’r  haul  ar  yr  araul  ororau, 

Drwy  ogoniant  ei  belydrawg  wenau 
Mil  mwy  godidog  y berthog  barthau. 

Ar  daith  y Ddyfrdwy  hithau — wna  loew  ddrych 
I’r  fro,  o lewyrch  ei  iathr  fìr  liwiau. 

Ei  gwydr-gynfas  yw  urddas  y werdd-ddol, 

Nod  ter  ei  gweddus  ymffrost  tragwyddol ; 

Yn  ei  chylchau,  troadau  tra  hudol, 

Dysbleir,  egorir  drych  mwy  hygarol. 

Dros  fronnau  mannau  dymunol — fiẁrdd  a, 
Ymrwyfa,  nydda,  O ! mor  foneddol. 

Y nefoedd  wisg  wên  hyfwyn 
O’i  serch,  yn  goron  i’r  swyn. 

Diliau  y gwlith,  anadl  y gwlaw — ar  fron 
Y fro  fras  sy  ’n  nofiaw  ; 

Telynorion  llon  gerllaw 
Offer  hedd  i’w  phereiddiaw, — 

Mawl  o gangau  ! mêl-gyngherdd 
Yn  addolfa  ’r  wigfa  werdd. 

Chwardd  awelon  ar  rawd  hylon 
Drwy  fro  ’r  diliau  ; 

Chwyth  trwy  ’r  asur  uwchben,  eglur 
Chwibanoglau ; — 

Hwy  ddihunant  y diog  wyddenau, 

A llon  ysgydwant  eu  llawn  wisgiadau, 

Ie,  â rhyglud  o’u  peraroglau 

Llwythant  eu  hanal,  gan  ddal  gwin  ddiliau, 


780 


GWAITH  ISLWYN. 


Yna  ’n  bêr  iawn  y borau — anadlant, 

0 fry  rhannant  dros  y fro  eu  rhiniau. 

Iddynt  yn  dra  boneddig 
Awgryma,  arwena  ’r  wig. 

Hafren. 

Eirian  fodd,  gyr  Hafren  fawr 
Efo  ’r  elfen  gyfrolfawr. 

Trysorau  têr  llawer  lli 
Roddant  eu  hystor  iddi. 

Mawr  ofal  am  yr  afon 

Sy  ’n  gwau  trwy  ’r  bryniau  i’w  bron ; — 

Ar  ei  hystumiau  o’u  trumiau  tremiant, 

Ei  heofn  agwedd  a’i  bâr  gefnogant, 

O’r  ne  ei  rhyfedd  droion  a rifant 
Gan  gu  gynnal  ei  gŵyn  a’i  gogoniant ; 

Gyda  ’r  tarth  draw  gwrandawant — waedd  benrhydd 
A garw  leferydd  ei  gorlifeiriant. 

A rhont  adgyfnerthau  rhydd 
O’r  bannau  i lawr  beunydd, 

Dŵr  o nen  i gadarnhau 
Tonnau  ei  gorwylltineb. 

Ar  eondaith  i’r  broydd  ariandeg 
Gyr  nentydd  yn  benrhydd  a’u  gwlyb  anrheg 
I’w  rhoi  ’n  doll  i’r  Hafren  deg, — cydnabod 
Ei  hawdurdod  a’i  mawrhydi  eurdeg. 

Gan  ffynnu  mewn  gallu,  gyr 
I’w  thynged  â nerth  engyr, 

Gan  gylchu,  termu  pob  tud 
I gael  y dyfrog  olud 
I fynwes  ei  lli  di-dor, 

Yna’n  falch  ymchwydda  ’n  fôr. 

Y difalch  enwad  “ afon  ” 

O’i  heofn  nwyf  ni  fyn  hon. 

Ar  fin  ein  pur  afonydd — difyr  gweld 
Yn  y deifr  gwyrdd  beunydd 
Amrywiaeth  mawr  eu  hawydd — o bysgod, 

1 gyd  i’r  gwaelod  yn  gwau  drwy  ’u  gilydd. 

Yn  eu  helfen  anwylfad 

A’u  cynneddf  yn  neddf  mwynhad. 

Y Llynnoedd. 

Ar  y drych  darlathra  draw 
Aurlynnoedd  yn  arluniaw 


CYMRU. 


781 


Yr  ymylon  a’r  moelydd 
Gylchogylch,  a’r  sergylch  sydd 
Yn  disgleirio  o froydd 
Aniflannol  ddwyfol  ddydd. 

Ar  loew  ddwr  oer  wele  ddrych 
O ser  y neflys  eurwych. 

Ar  eu  glan,  eurog  lynnau, — yr  afiach, 

Er  rhif  ei  arteithiau, 

A dwysder  ei  flinderau, 

O’i  holl  loes  ga  ei  wellhau. 

Y Rhaiadrau. 

Syrth  yr  hydrwyllt  serth  raiadrau — a’u  sain 
Yn  synnu  wybrennau ; 

Mwy  uchel  na  tliwrf  magnelau — trymion 
Ar  ruthr  eon,  yw  eu  haruthr  ruau. 

Y crogedig  greig  ydynt — rym  dirwystr 
Ar  ymdorri  danynt ; 

Hydr  drwst  y rheidr  drostynt 

, Draw,  gwel — a arswyda  ’r  gwynt. 

Arnodau  gwyllt-addurnedig, — eu  trwst 
Eu  trem,  mor  fawreddig ! 

Eigion  o ddwr,  gwyn  gan  ddig, — ymwylltiant, 
Yn  fawrwych  hyrddiant  ail  cadfeirch  erddig. 

Y Mynyddoedd. 

Draw  mewn  addurn  dwyrea  mynyddau 
I fro  neillduedd  yn  falch  eu  gweddau, 

Yn  uthredd  bonedd  ymsedda  ’u  bannau 
Acw  ymhelydr  haul,  rhwng  cymylau, 

Mewn  garw  urdduniant  crogant  eu  creigiau 
Yn  llwybron  ar  eu  moelion  ymylau. 

Cadr  ydynt  er  cydruadau — chwaon, 

Eu  garw  ymryson,  a’u  grym  er  oesau. 

Wedi  digio  wrth  froydd — ein  daear, 

A’n  diog  afonydd, 

Am  roi  ’u  gwasanaeth  mor  rydd 
A di-boen  i’r  byd  beunnydd, 

I’r  nef-ororau  ar  nwyf  eryrog 
Tua  ’r  haul  cu  â gallu  asgellog, 

Wele  arddyrchant,  O ! lu  ardderchog 
Yn  yr  awyr  dan  goron  eiryog. 


782 


GWAITH  ISLWYN. 


Eneinir  eu  clogwyni  enwog — ban 
A gloew  seirian  fôr  glas  awyrog. 

I fro  ’r  tragywydd  ddydd  ant, 

Ar  rav/d  y dymhestl  troediant. 

Cyfeiriant  heb  lysiant  i balasoedd 
Natur  a’i  phell  oruchystafelloedd. 

Ar  gadeiriau  nennau  mal  brenhinoedd 
Mwynhant  amddrychfa  o olygfaoedd — 
Cymylau  nosol  acw  mal  ynysoedd 
Fry,  fry  yn  nofiaw  ar  fôr  y nefoedd. 

O ! ddirifedi  fydoedd  ar  fydoedd, 

Mil  myrdd  i’r  goleu  mal  môr  o ddirgeloedd, 

Eu  beilch  glogwyni  ’n  rhesi  er  oesoedd 
Gofleidiant  nen  a’i  llawen  alluoedd. 

Tragwyddoldeb  ardebant, — o’u  bannau 
Anibyniaeth  floeddiant. 

Haeddol  Hedd  a orseddant — ar  feinciau 
Eu  hoer  neuaddau,  a’r  Awen  noddant. 

Ar  eu  hael,  yr  awelon — a’r  awyr 
Chwareuant  mor  hylon. 

Wrth  yr  wybr  am  wyrthiau  ’r  Ion — ymgomiant, 
A’i  fri  a ganant  heb  ofer  gwynion. 

Lle  mae  dorau  llym  daran — yn  agor 
Gwgus  arfdy  anian, 

Gan  ollwng  mewn  gŵyn  allan 
Fellt  a thwif,  llid  clu,  a thân, 

Dyna  ’u  tref  yn  nef,  dan  nod 
Y darlachar  haul  uchod. 

Yn  nulliau  y nef  llawenant 
Ar  binagl  awyr  ban  glywant 
Y deryll  sonfawr  daran 
Uwch  ein  byd,  yn  cychwyn  ban 
I’w  gyrfa  lidiog  erfawr, 

Ewybr  wedd,  a’r  lwybr  y wawr. 

Melltenna  trem  wyllt  anian, 

Eofn  clwrf,  a’r  nef  yn  dân  ! 

Adclwyn  i’w  beilch  glogwyni 
Ganu  oll  o’i  geni  hi. 


CYMRU. 


783 


Galwant  acw  ar  eu  gilydd — -yn  filoedd 
I foli  ’u  Creawdydd, 

A’r  daran,  gawr  anian,  rydd — i’w  creigiau 
Uchelaf  eiriau  â chroch  leferydd. 

Rhedant  weithiau  ’n  ddidor  resau 
Neu  gadwynau  yn  gydunol, 

Gan  ddwyn  clegrau,  crogawl  greigiau, 

A gallt-ddainau  gw^dlt-addurnol. 

Ac  weithiau  ’n  fyrbwyll  gwthiant 
Mewn  bri  eu  clogwyni  gant 
Oddar  fronnydd  broydd  bras 
Lle  tarddant  mewn  gwyllt  urddas. 

Clodydd  eu  Creydd  mewn  geiriau  croewon 
Draw  a gyhoeddant  drwy  eu  hagweddion. 
Daneddog  greigiau  yn  gorau  geirwon 
Aml  eu  rhif  yn  moli  ’r  Ion — yn  eu  hiaith, 
Rhydd  eu  dirgeliaeth  ryddhad  i’r  galon. 

Mor  ddifeth  y pregethant 
Rym  a mawredd  sedd  y sant ! 

O’u  hareithle  nwyfreol — i wir  dyb 
Ardebant  law  ddwyfol ; 

Mae  pob  maen  mewn  haen  yn  ol 
O fedredd  bod  anfeidrol. 

A chri  dwys  o’u  hochrau  dur 
Try  neint  ar  eon  antur. 

Cerigog  fron  y creigiau — egorant 
A’u  gerwin  ddyrnodiau ; 

Eu  chwys  dros  echrys  ochrau — chwyrndaíiant, 
Ewynant,  gwylltiant  rhwng  eu  gwag  holltau. 

Plumlimon. 

Ei  ben  Plumlimon  beunydd — a gadarn 
Goda  i fro  ’r  wawrddydd, 

Eithr  ei  draed  aruthred  rydd 
Ar  ein  goror  yn  gerydd. 

Hafien  a Gwy,  o’i  fron  gerth — y tynnant 
Eu  tonnog  ddeifr  anferth : 

Eu  Gwy  âg  ofnadwy  nerth 
Red  tros  ei  ochrau  tryserth. 


784 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  ei  friedd  nwyfreol — enhudda 
Fynyddoedd  israddol ; 

A’i  edyn,  dyfFryn  a dôl, 

Nodda  yn  dra  bonheddol. 

Dring  ef  y rhiwiau  nefawl 
Mewn  parch  i gyfarch  y gwawl. 

Yn  mhob  dryghin,  saif,  fel  iesin 
Ior,  a brenin  ar  y bryniau. 

Fry  mor  loewbur  trwsiai  ’r  asur 
Ei  ben  eglur  a’i  binaglau ! 


Bannau  Brycheiniog. 

Uwch  in  Bannau  Brycheiniog 
Ar  fron  y nef  gref  yn  grog. 


Cader  Ferwyn. 

Cyfeiria  Cader  Ferwyn — i froydd 
Nwyfreol  mewn  gorfyn : 

Maith  yrfa  ! am  ei  therfyn 

Gweíwch  y gwawl  yn  gylch  gwyn. 


Penmaenmawr. 

Penmaenmawr,  O ! mor  gawraidd — â’i  ysgwydd 
Amrosgo,  yr  erfaidd 

Y mor  hyll,  mewn  mawr  aidd — i gadw  rhag  f,on, 
A’i  throchion  mawrion,  bob  teithiwr  miraidd. 
Amddiffyn  cyflawn  cawn  rhag  cur 
Dan  ei  gesail,  dyna  gysur. 


Cader  Idris. 

Draw  edrych  Cader  Idris 
O’i  nen  ar  ein  wybren  is. 

Gwel  yr  huan  yn  torri  allan 
O’i  fro  seirian,  foreu  siriol ; 

Dyrch  ei  bannau  at  daleithiau 

Per  agweddau  ’r  haul  tragwyddol. 


, Y Berwyn. 

Yr  un  fodd  Aran  Fowddy 
At  y ser  yn  pwyntio  sy. 

A dir  fryn  Cader  Fronwen 
Uwcli  y byd  ddyrcha  ei  ben. 


CYMRU. 


785 


Eryri. 

Dacw  glogwyni  beilch  Eryri 
Yn  coroni  cyrau  anian  ; 

Ar  eu  hochrau,  gwylltion  greigiau 
Yn  hagr  rengau  yn  gorhongian. 


Saetha  ’u  bannau  trwy  gy mylau 
Megys  tyrau,  ymgais  taerwych  ; 
Eu  hagweddau  ar  binaglau 
Asur-gaerau  sy  ragorwych. 


A’r  Wyddfa  ymgoda,  gan 
Dorri  ’r  wybrenfwd  arian. 

Mewn  rhwysg  mynnai  oresgyn 
Pob  nifwl  neu  gwmwl  gwyn, 
Nawf  lan  yn  nofiawl  yriys 
Ar  fron  y nefoedd  dr wy  frys. 

Ar  wybr,  cyfeilles  yr  haul 
Agora’i  olwg  araul 
Arni  bob  boreu  ’n  ernes 
O rym  ei  oleu  a’i  wres. 

O’i  chadair  orddeichedig 
Loew  draw,  lle  yr  oesol  drig, 

0 dan  aniflannol  des, 

Fry  yn  nen,  falch  frenhines, 

Tra  mynych  mae  ’n  tremiannu 

1 lawr  ar  fynyddau  lu 
Y rhai  sydd  ar  orseddau 
Ar  is  yn  ei  gorfawrhau, 

Gan  gydnabod  ei  bod  ban 
Ar  fryniau  erfawr  anian 
Yn  Fanon  o iawn  fonedd 
Uchel  ei  drych,  gwych  ei  gwedd. 
Cymylau,  rhithiau  ar  hynt, 

Yn  nofìo  ar  gefn  hyfwynt, 
Oddiarnom  a’i  haddurnant, 

I nef  ei  chroesawu  wnant. 

A nawf  y pelydr  nefawl 
O’u  palas,  gwymp  lys  y gwawl, 
Ar  frys  drwy  fôr  o asur 
Heibio  ’r  pell  wawr-lwybrau  pur, 
Wiw  lu  nen,  i lon  annerch 
Ei  heon  ddull  a’i  thrôn  dderch, 
Ac  ar  ei  chopa  chwarau 
3 D 


786 


GWAITH  ISLWYN 


Mawl  nef,  ac  ymlawenhau, 

Gan  ymffurfio  ’n  goron  gu 
Ariannaid,  i’w  mireinu. 

Y Cyfaneddau. 

Yna  pentrefydd  ym  mhob  pwynt  rifir, 

A gwawr  eu  hadeildai  ’n  teghau  ’r  doldir. 

Ar  foreu  iawndeg  oddiar  fryndir 
Ar  wyrdd  y gwaelod  mor  hardd  eu  gwelir  l 
Yn  foddus  fe  ’u  canfyddir — rhwng  cangau, 
A’u  holl  aneddau  da'n  wullion  huddir. 

O wlad  aneisior ! aml  ei  dinasoedd, 

A’i  maelyddion  yn  fawrion  niferoedd 
Mir  eu  gwelediad,  mawr  eu  goludoedd, 
Mawrwych  eu  nodeb  yn  y marchnadoedd. 

Ardderchog  aerwyr,  rhyfelwyr  filoedd, 

Lluon  hoew  esgud  yn  eu  llawn  wisgoedd, 

Yn  rhesi  troediant  ein  hir  ystrydoedd 
Yn  fawreddog  drwy  fywiog  dyrfaoedd. 

Dacw  odidog  luosog  balasau 

Yn  loew  ddarnodawl  eu  haddurniadau, 

Llathra  marmor  fel  môr  ar  eu  muriau, 

A’u  mawrwedd  burlwys  fel  myrdd  o berlau. 

Bro  yn  llifeirio  o fêl — a golud 
Yw  ein  Gwalia  dawel : 

Ar  bob  rhosyn  gwenyn  gwel 
Ar  eurgyrch  o’u  pêr  argel. 

Flora  dêg  a’i  hanrhegion — adwaenir, 

Ei  golud  dyrir  ar  ein  gwlad  dirion  : 

Brithwau  trwy  ’n  glynnau  gleinion 
Ei  lliwiau  heirdd  wna  llaw  hon, 

Mir  ethol  o’i  hamrywiaethu — ei  theg 
Gyfoethocaf  liwiau 

Hwnt  o gist  nef,  er  teghau — ein  tirlawr 
A’i  wneyd  yn  barlawr  ilawn  Eden-berlau. 

A ! ddiwael  waith,  y ddôl  wen 
Ddillada  ar  ddull  Eden. 

Glaswellt  welir  mewn  glwyswawr 
Wrth  chwyfìo  yn  lliwio  ’r  llawr. 


CYMRU. 


787 


A " llj^gaid  y dydd  ” lliwgu 
Yn  fílwch  eu  tegwch  bob  tu. 

Blodau  yn  wynebledawl — deg  wridant, 

Hwnt  lledaenant  eu  holl  liwiau  denawl ; 

0 ! ddarnau  addurnawl ! — y prif  berlau 
Ynt  ar  goronau  natur  gy wreiniawl. 

Ail  i ser  o wawl  siriol — disgleiniant, 

Draw  hofíed  harddant  arffed  y werdd-ddol ! 
Glan  yw  eu  dull,  gleiniau  dôl, — coronant 
Amryw  urdduniant  Cymru  orddenol. 

Yn  y llynnoedd  eu  lluniau — a chwarddant 
Ar  iach  wyrddion  donnau ; 

Llawen  gweld  eu  lliw  yn  gwau 
Yn  agwedd  y gwanegau. 

Yr  awelon,  tra  yr  hwyliant — ar  frys 
Trwy  fro  nef,  arafant, 

Weis  y tywydd,  distawant 
I gael  pêr  arogl  y pant ; 

O glogwyn,  teg  golygu — hael  doraeth 
Heirdd  ddoldiroedd  Cymru, 

Gwynion  feusydd  yn  gwenu, 

Bwyd  teg  yn  addfed  bob  tu. 

A’u  gweddau  ’n  llawn  gwahoddiad 
I’r  medelwyr,  mudwyr  mad. 

Pomona  fwynha  yn  hon — gawellaid 
0 deg  wull  ac  aeron, 

Afalau  eurwawr  mawrion 
Yn  nglwys  law  ’r  angyles  lon. 

Wele  erddi,  perllenni  pur  llawnion, 

Yn  wyrdd  eu  dyfrig  yn  harddu  ’i  dwyfron, 
Mor  gain  i archwaeth  eu  mir  gynyrchion  ! 
Arab  welediad,  O ! wawr  ei  blodion. 

Mae  ereill  lennyrch  mor  heirdd,  mor  llawnion 
O harddfrig  lwyni  a gerddi  gwyrddion  ? 

Y cnydau  ar  hwyliau  gyda  ’r  awelon 
Yn  cwhwfannu  acw,  haf  hinon. 


788 


GWAITH  ISLWYN. 


Dyferion  glwysion  y gwlith — rhif  y ser 
Yn  eu  holl  fwynder,  yn  lli  o fendith 
Ar  y gweunydd  a’r  gwenith, 

A mêl-fronnau  ’r  blodau  blith. 

Dyferion  gloewon  y gwlaw 
Nawseiddiol  ynt  yn  suddaw 
Yn  nghwmni  ’r  gwlith  bendithiol 
I ryddhau  daiar  y ddôl, 

Nes  y byddo  ’r  fro  yn  frith 
Gan  derwyn  egin  dirith. 

Yna  bywiol  wyneb  haul  a’i  wenau 
Dront  fry  o’u  hygain  ddwyrain  wawr-ddorau, 
O dan  eu  hehedol  dywyniadau 
Ar  eu  cain  adeg  addfeda  ’r  cnydau. 

A’u  gwawr  wybrennol  ymwisga  ’r  bryniau 
Uwchlaw  dolydd  iachaol  eu  diliau. 

Mor  oludog  mewn  amrywiol  hadau, 

Mor  dra  addurnawl  dan  gnodawl  gnydau, 

Yw  ’r  dyffrynnoedd  hyfryd  hoff  eu  rhiniau 
Ar  rwyddaf  lediad  dan  fyrdd  o fìodau. 

Y glwys,  dihalog  lysiau — ar  y ddôl 
Onid  danteithiol  iawn  ydynt  hwythau  ? 

Dan  orchudd  o gnwd  anerchol, — llenni 
Llon  o ffrwyth  toreithiol, 

A mir  ddull  y mae  ’r  ddôl — dan  wawr  ruddain 
Yn  hardd,  yn  firain  mewn  gwyrdd  anfarwol. 

Yn  mhob  parth  mae  y perthi — yn  camu, 

Cymaint  y w rhifedi 
Cnydau  rhad  y cnau  di-ri — glysdyrant, 

Draw  a ymlynant  ar  eu  haml  lwyni. 

Dyfiryn  Clwyd. 

Ar  ogoniant  Cymru  geinwawr — y clo 
Ÿw  Dyffryn  Clwyd  dirfawr — 

Goreudeg  wedd,  gwridog  wawr, — drych  o bau 
Eden  a’i  rhiniau  ar  daen  eirianwawr. 

Wele  nawf  awelon  nen 
Yn  ebrwydd  ar  fron  wybren, 

Rhai  ’n  dwyn  ar  win-adenydd 
Beraroglau  blodau  blydd, 

Gan  bereiddio  y fro  fras, 


CYMRU. 


789 


Ruddlon  gaeau  ireiddlas, 

A llenwi  ’r  DyíFryn  llonwawr 
A’u  hadfywiol  siriol  sawr, 

Tyneru  tonnau  euraid, 

Yr  adar,  bereiddgar  haid. 

Ar  fan  mwy  gwiwlan  y pelydr  golau 
Ni  ddawnsiasant  yn  lloniant  eu  Jluniau. 

A’u  rhiniau  odiaeth  eiriana  ydau 
Hoflf  fron  gweunydd,  DyfFryn  y gwenau, 
Gwiw,  hynodol  ei  gnydau — a’i  fFrwythydd, 
A’i  holl  ddolydd  yn  lli  o ddiliau. 

Ei  hofF  Glwyd  a wastrafFa  ’i  goludoedd 
Yn  afradlonawl  dros  hyfryd  lannoedd 

0 fawr  gariad  at  y fio  a’i  gy rroedd, 

1 ber-frashau  diliau  ei  hardaloedd. 

O ddwyfron  ei  berthog  ddyfroedd — sudd  da 
I’w  hâr  arllwysa  drwy  yr  holl  oesoedd. 

Ai  ’n  fwys  i engyl  glwyswyn — y lluniodd 
Llaw  anian  y DyfFryn  ? 

Lleda  ’i  holl  liwiau  dillyn 
Ar  eangfawr  glawr  y glyn. 

Ceir  hyfryd  a chyd  longyfarchiadau 
Gwenyn  a chaniadgar  adar,  heidiau, 

Y rhai  agorant  ger  y wawr-gaerau 
Eu  boreu  donig  ar  bêr,  bêr  dannau. 
Anadla  swyn  hynodawl  o’u  seiniau 
A’r  awel  dan  eu  haraul  adeiniau. 

Gwelir  draw  ar  glawr  y drych 
Yn  ddernyn  pert  addurnwych 
Iach  adail  gwyngalchedig, 

Yn  swn  cyngherdd  y werdd  wig. 

Hyfryd  yw  taro  difj^r  dant — yn  llon 
Dan  y llwyni  ariant, 

I fardd  y prif  urddiant — yw  canu  tôn 
O dyner  galon  dan  eu  hargeliant. 

A gwrando  ar  gywreindant 
Adar  per  rhwng  blodau  ’r  pant. 

Ar  hyd  ein  moelydd  rheda  ein  milod 
Aml  eu  hwynebau,  mil,  mil  i’w  nabod, 
Amrywion  anian,  rhai  mawrion  hynod 


790 


GWAITH  ISLWYN. 


A nodau  brasder  heb  un  dibrisdod, 

Khai  tewion,  rhi  y tywod, — o’r  mynydd 
Hwnt  trwy  eu  gilydd  pranciant  i’r  gwaelod. 

Meirch  gwrdd  ydynt  â mawrwych  gerddediad 
Yma  yn  tramwy,  eon  eu  tremiad, 

011  yn  arddel  drwy  uchel  edrychiad 
Eu  hen  fawrhydi  am  heinyf  rediad : 

Gorlawn  o frysiog  lidiog  welediad 
Ydyw  holl  agwedd  danllyd  eu  llygad. 

Tewha  cain  ychain  uchel — ar  fywiol 
Borfaoedd  yn  dawel, 

A buchod  gânt  heb  ochel 
Einioes  fad  trwy  ’r  Ynys  Fêl. 

Mor  delaid  ei  defaid  hi ! 

Gwel  gannoedd  ar  glogwyni. 

Ar  ei  gwawl-goronog,  bannog  bennau 
Anedda  y dillyn  ddiadellau. 

Yn  y nos  ceir  hwy  ’n  mwynhau — heb  dristwch 
Eu  rhan  mewn  heddwch  ar  ein  mynyddau. 

Y mwnau. 

Ei  gwyneb,  od  yw  ’n  gwenu 
A nodau  can  cnydau  cu, 

Os  y w toraeth  meus  tirion 
Yn  fawr  olud  i dud  hon, 

Golud  trech  syJd  yn  llechu 
Yn  eigion  ei  bron  a’i  bru. 

Obry  ei  chalon  a’i  bru  a chwelir, 

Ei  mynyddau  a’i  chreigiau  chwai  rwygir, 
Goludoedd  yn  foroedd  o’i  bron  fwrir, 

Hraw  o’i  gwaelodion  cyflawnder  gludir. 
Toreithiau  mwnau  mir — y creig  garw-wedd 
Er  gwaetha  ’u  dannedd  o’r  gwythi  dynnir. 

Drwy  allu  tramawr  dryllir — hwynt  allan, 
Golud  anian  o’i  gwely  dynnir. 

Chwyda  Cymru  o’i  cheudod — ddigonedd 
O gynnyrch  di-ddarfod  : 

Lli  o aur  câ  llawer  côd 
O’i  thrysawr  aruthr  isod. 


CYMRU. 


791 


O’i  fynwes  Parys  Fynydd — arllwj^sa 
Er  llesiant  y gwledydd 
Gyfoeth  a hawg  o efydd 
Rhagorawl,  heb  dawl,  bob  dydd. 

Anturia  llongau  o barthau  berthaw7g 
Y ddaear,  ar  anwar  fôr  ewynawg, 

Dros  yr  ymrolfawr  erfawr  fyr  arfawg, 

0 flaen  anadlau  awelau  hwyliawg, 

Ar  rwyfìad  i’n  tir  hafawrg — lle  llwythant 

1 ddigoniant  ein  liefydd  gwTiw  enwawg. 

Rhwyga  Arfon  o fron  ei  thalfryniau 
A morthwylion  a chynion,  lechennau, 

Ie,  digonedd  i doi  ugeiniau 
A myrdd  o fawrion  lwysion  balasâu. 

Cerrig  hon  yn  mhob  cyrrau — arferir 
Ar  fawrion  adeiliau ; 

Noadant  dramor  aneddau, 

Cywir  fodd,  gan  eu  cryfhau. 

Da  ledant  i dylodion, — wir  luniaeth 
I orlonni  ’u  calon  ; 

Yn  eu  tai  hyn  yw  eu  tôn — “ Oes  dramawr 
Haul  i dy  ddirfawr  oludoedd,  Arfon.” 

Glo  yn  gadarn  o’n  glynau  a godir, 

A’i  oroludoedd  trwy  Gymru  ledir, 
Aelwydydd  Llundain  a gain  ddigonir, 

A cbannoedd  o ddinasoedd  gynhesir, 

Tu  draw  i foroedd  glo  ’n  tud  arferir, 

Am  ein  glo  yn  mhob  man  e glywir. 

A theg  fendith  i gyfandir — Amerig 
Yw,  yno  ’i  glodig  riniau  a gludir. 

Morgannwg  a ddwg  ddigon 
O’i  brid  rinweddau  o’i  bron. 

Er  oesoedd,  y trysawr — obry  hunai 
Yn  ei  bron  gynhwysfawr, 

Ond  i ni  chwyda  yn  awr 
Ei  goludfa  ddofn  glodfawr. 

Yn  llechweddau  ei  berth  fryniau 

Gwneir  rhwygiadau  gan  ergydion, 

Er  agor  llwybr  i eigion 


792 


GWAITH  ISLWTN. 


Golud  ei  bru,  gwlad  ei  bron, 

A dwyn  allan  dunelli 
0 lo  ’n  fwyd  i’n  haelwyd  ni. 

Àc  o fronnau  ’r  broydd  weithiau 
I bellderau  dyfn  bwll  dorrir, 

Hyd  guddleoedd  trysorfaoedd 
Y goludoedd,  lle  gwaelodir. 

Lluon  terydd  i’w  wyll  a anturiant, 

Yn  ei  berfeddion  dyfnion  nid  ofnant, 

Rhi  ym  mol  anian  obry  ymlonnant, 

Yn  y dyfnderoedd  y du  fwn  dorrant, 

Golud  y wythen  trwy  ’r  gwaelod  weithiant, 
Pan  wyll  du  anian  tunelli  dynant. 

Haiarn  fwn  a’i  rin  fynnir 
0 ddwrn  anian  tan  eir  tir. 

Ar  ol  ei  doddi,  ei  rin — i luoedd 
I)rwy  ein  hardaloedd  dry  yn  aur  dilin. 

Merthyr  Tydfil  a’i  miloedd — gynhalia, 

Yma  arleda  dramawr  oludoedd  ; 
Cywreinfawr  dirfawr  dorfoedd — sy  ’n  ddiwyd 
Ag  eithaf  fywyd  yn  ei  gweithfaoedd. 

Ei  gweithfaoedd, — genau  miloedd 
A ganmolant ; 

Am  ei  hanlloedd,  y teyrnasoedd 
I’n  tir  nesant. 

O hynod  olwg,  trafflith  adeiliau, 

Fforest  o sythion,  mawrion  fíumerau 
Yn  wybr  uchod,  ban  hyglod  binaglau. 

O ! mor  ddibrinion  y myrdd  beiriannau — 
Offerynau  ysol — y ffyrnesiau 
A’u  rhuau  trenawl  uwch  gawr  taranau ! 
Mantella  niwlen  mewn  dull  anolau 
Ar  y tirwedd,  gan  enhuddo  ’r  tyrau 
Drwy  y dydd,  y nos  edryda  weddau 
Gan  agor  ban  fíaw  luman  y fflamau. 

A ! gy da  bod  rhod  yr  haul 
Ar  oror  ei  lwybr  araul, 

A’i  lathr  glud  ar  fachludaw 
Goleu  ddydd  o’r  fíaglau  ddaw  ! 

Y nos  hell  ni  faidd  neshau 
I olwg  y mil  heuliau. 


CYMRU. 


793 


Os  gwywant  y glwys  gaeau — dan  bla  dig 
Archwaeth  ntfernig  o’r  chwyth-ífyrnau, 
Goludog  iawn  gawn  am  goll — yr  holl  dir, 

Yn  daliad  dygir  y delid  digoll. 

Troa  bagad,  bythol  fudiad, 

Ar  eu  galwad,  trwy  eu  gilydd, 

0 ! ’r  golud,  0 ! ’r  symud  sydd, 

Y twrw,  y gwau  tragywydd. 

Ar  ael  pob  gŵr  e welir — Masnach  ! Gwaith  ! 
Gwaith  yw  ’r  araith  o bob  ffumer  yrrir. 

A Gwaith  yw  ’r  aeg  a wthir 
0 wyll  erch  y pyllau  hir. 

Y ffyrnau,  chwithau  chwythwch 
Hyn  â fflam  eich  anadl  fflwch  ! 

Chwithau  wreichion  i’r  uchafion 
Yrrwch  hefyd 

Yn  orddisglair  yr  arwyddair 
Ar  wawr  rhyddid, — 

Ie,  ’r  awelon  fry  ar  eu  hwyliant 
Eu  chwibanoglau  wiw  leisiau  laesant,* 

O’u  hargel  dawel  i’ch  cyfarch  deuant, 

Ac  ar  eich  pelydron  llon  darllennant 
Am  orhoff  hanes  Cymru  a’i  ffyniant, 

Ei  gwythi,  nifer  ei  gweithiau  a’u  nwyfiant. 

Mawl  Cymru. 

Mawredig,  Gymru,  ydwyt, 

I’r  byd  bendith  ddirith  wyt. 

Dan  bwys  d’  oludoedd  glwysion 
Ar  y môr  dig  cryma  ’r  don. 

Trwy  ’r  Cyfandir  clywir  clod 
Dy  ddirfawr  fwn  di-ddarfod. 

Hynod  son  ! pa  Indiad  sydd 
I’w  wlad  na  seinia  ’th  glodydd  ? 

Gan  fawrion  geinion  ni  chenfigenna 
Wrth  fwn  serendeg  ceindeg  Golconda, 

Potosi  aurfawr  ryglyddfawr  gloddfa, 

Na  golud  eiriandeg  gwlad  yr  India, 

Na  bronnau  trysorlawn  trylawn  Awstralia 
Trwy  yr  hon  aur  mal  afon  ymlifa 
O fru  ’i  mynyddoedd  lle  ’n  fôr  ymnodda. 


To  hang  down. 


794 


GWAITH  ISLWYN. 


Cerddorion  mwynion  a n mawl 
Adseiniant  y wlad  swynawl. 

Lluon  o adar  diwall  eu  nodau, 

Rhai  llawn  o swynion,  rhai  llon  eu  seiniau, 

O ! mor  hylawen  mewn  amryw  liwiau, 

Y pur  ddyhidlant  eu  peraidd  odlau ; 

Mawl  dynnant  o’u  mêl-dannau, — cly w drawiad 
Difyr  deimlad  o’u  cysgodfawr  demlau. 

Ar  dywyniad  y wawr  a’i  da  wenau, 

Ar  hyd  y dolydd  e red  y diliau 
Mwyaf  danfceithiol,  swynol  o’u  seiniau, 
Hedd-gynghanedd  ar  fyrdd  o ganghennau. 

A thrydaniaeth  eu  haur-donau — denir 

Y teithwyr  cywir  o’u  taith  i’r  caeau, 

A’u  puraf  nôd,  per-fwynhau — o’r  wig  werdd, 
Ter  rin  cyngherdd  cantorion  y cangau. 

Natur  ddyhidla  trwy  eu  hedd-odliant 
Ei  holl  farddoniaeth — llif  o urdduniant; 

Syn  goedydd  y swyn  gydiant, — wyrdd  resau, 
Eu  boreu  gwisgiadau  i’w  brig  ysgydwant. 

Dihalog  leisiau,  O odlau  glwysion  ! 

Pur  eu  difyrrwch,  per  eu  dyferion. 

Gwewyr,  prudd-der,  gwasgara  ’u  pereidd-dôn 
O gelloedd,  dirgeloedd  dua  ’r  galon. 

Eu  mil  leisiau  melusion — ddyrchafant 
Fry  yn  foliant  i fro  y nef  hylon. 


Celfyddyd. 

Clyw  drwst  y tân-bsiriannau, 

A’u  pib  yn  chwiban  trwy  ’n  pau. 

Mwth  yr  eliedant  ar  eu  maith  rodau, 

Gan  ddwyn  rhedol  arbedol  gerbydau 
011  ar  eu  hol  yu  unol  linynnau, 

Trwy  fryn,  tros  ddôl,  ar  hedol  droadau. 

Gan  lonni  ’r  nen  uwch  ben  â’ u chwibanau, 

A bygwth  dryllio  cerigog  gi-eigiau 
Trwy  eon  ddyrnod,  a’u  torri  ’n  ddarnau, 

O ! ewybr  yriad  ! mewn  byr,  byr  oriau 
Ant  heb  walldoriad  hwnt  i bellderau, 

Gan  ddwyn  dynion,  newyddion,  a nwyddau. 


CYMRU. 


795 


Uwch  y meus  dillyn  try  ’u  chwim  sidellau, 
Eofned  gy rrant,  chwylant  uwch  aeliau 
Llethrog  anian,  a than  ei  gwythenau 
A dyfnion  goluddion  ei  mwngloddiau. 
Saethant  i galon  a hron  y brjmiau, 
Ymenhuddant  yn  nghroth  y mynyddau. 

Yn  eu  chwyrn  helynt  ydynt  fel  tidau 
Gwiw,  eryrog,  yn  asio  ’n  gororau. 

Ar  eu  hehedol  rodau — trwy  rym  gwres 
Mal  yr  a’u  cludres  heb  deimlo  ’r  cledrau ! 

Amryw  ddinasoedd  Cymru  ddynesant, 

Eu  meithderoedd  rh^mgfilldiroedd  dorrant, 

Ei  pharthau  canol  fewnol  gyfunant 
A ei  maith  orau  trwy  eu  mwth  yriant. 

Drwy  frys,  meithderau  fyrhant, —yn  ddidor 
Draw  hyd  eu  goror  ar  drawiad  gyrrant. 

Dros  ein  chwyrnion  afonydd — neud  diflin 
Y teflir  crogbontydd, 

I barhau  eu  llwybr  rhydd, — er  trosglwyddiad 
I’w  holl  fagad  uwch  deint  y llifogydd. 

Gyrrant  heb  segura — dros  fôr  llidiog 
A llwybr  tonnog,  trwy  bibell  Britannia. 

O frodir  glodforedig ! — Eden  byd 
Dan  barch  coronedig ! 

Trwy  rin  natur  wyrenig  a’i  thlysion 
A’i  clirfawr  roddion  wyd  orfawreddig. 

A thrafnidaeth  ei  threfi  hynodir, 

Ei  phorthladdoedd  a’i  phyrth  a lwyddir, 

Ei  hyd  a’i  tlioraeth  odiaeth  a yrrir 
Hwnt  i’r  gwledydd,  ar  antur  hwy  gludir. 

Da  faeloryddion,  dihafal  raddau, 

Eon  eu  trwythir  mewn  anturiaethau, 
Rhagfwriadant,  gollyngant  eu  llongau 
A’u  daoedd  i fíawd  moroedd,  a muriau 
Pren  yn  nawdd  prin  i’w  nwyddau, — digoniant 
Yn  gy wir  yrrant  i’n  gororau. 

A dewisolion  newyddion  nwyddau, 

Weithiau  â choedydd,  weithiau  iach  hadau, 

A gwin  maethus  i’r  gwan,  ie  moethau, 


796 


GWAITH  ISLWYN. 


Neu  anghydmharol  hafledol  flodau, 

0 deyrnasoedd  daear  a’i  hynysau 
Ddnt,  gan  agor  deint  y gwanegau, 

1 fewn  i’n  hangor-fannau — ar  f'rig  ton, 

A’r  awelon  yn  chwareu  â’ u hwyliau. 

Gyrru  i’n  rhandir  ragorion  yr  India, 

Tirio  â chynnyrch,  priddlestri  China, 

Llu  enwog  hwyliant  yn  llawn  eu  gwala 
I Gaernarfon  ar  ol  gerwin  yrfa 
A gwynfcoedd  tramawr,  i nwyddfawr  noddfa 
Ei  phedronglfawr  eng  erfawr  angorfa. 

Eu  dail  ethol  ddadlwythant, — eu  gwenith 
A’u  gwin  ni  omeddant, 

Y dre  odiaeth  edrydant — heb  arfgyrch, 

A’u  henwog  gynnyrch  i’w  hen  ogoniant. 

Ei  hethol  lechi  llwythant, 

Yna  ’n  ol  gyda  ’r  don  ant. 

Mon  ffrwythlonfawr  gerllaw  ’r  lli, 

Mawr  olud  yn  môr  heli, 

Ynys  deg  ar  fynwes  y don, — mor  fir 
Ei  chref  randir  rliwng  chwareufâ’u  ’r  wendon. 

Y môr  ogylch  a’i  gylch,  gan 
Ei  murio  fryn  a marian. 

Gwylia  ef  ei  gwely  hi 
Rhag  i don  rwygo  dani. 

Rhydd  arfog  ddyfroedd  erfawr 
Gyìch  ei  ffin  yn  fyddin  fawr. 

Gwlad  hardd  a hyglod  yw  hi, — gardd  ddifreg 
Ar  ddwyfron  y gwyrddli : 

Ar  ei  glân  y dyfrawg  li 
Sy  addurn  gloewlas  iddi. 

Cynddaredd  dannedd  y don 
Dorrir  ger  ei  gwedd  dirion. 

Lle  angor  i’r  llongwr  yw, 

A thud  i’r  amaeth  ydyw. 

Ei  thir  arloesir  o bob  sur  lysiau 
Ac  olion  holl  arwyddion  hyll  wreiddiau, 
Gyrrir  y cerrig  garw  o’r  cyrrau, 

Ac  nid  oes  atal  na  thâl,  na  theiliau 
I wneyd  ein  Mon  yn  Eden  am  wenau, 

Yn  wlad  odiaeth  am  olud  o ydau. 


CYMRU. 


797 


Am  ei  da  duon  mawr  son  sydd, — i haid 
Ei  hanifeiliaid  mae  hefelydd  ? 

Rhag  dig  cynddeiriawg  y don, 

Gerwinder  hagr  y wendon, 

Llongau  wrth  ddiwall  angor 
Geir  ar  ei  ffin,  min  y môr ; 

Lluosydd  lle  ymarllwysa — holl  ffrwd 
Llif  Ffraw  i’r  môr  lyncfa. 

Ac  amledd  yn  hafn  Gemlyn, 

A rhes  yn  cylchu  pob  rhyn. 

Ond  ho  ! ei  chrogawl  Bont  uwch  yr  eigion 
Hudda  lewyrch  ei  chynnyrch  a’i  cheinion  ; 

A gwedd  Eryri  o’n  gwydd  yr  awrhon, 

Hon  a gorona  ei  holl  gywreinion. 

Wele  uchafwaith  Gwalia,  a chyfìon 
Orthrech  ar  fôr,  ar  fôr  a’i  arferion, 

Tremynt  uwch  garw-wynt  ar  gelf  dan  goron. 
Hyd  yr  hoff  wyrthiawl  Bont  heb  drafferthion, 

Ar  eon  yrfa  yr  awn  i Arfon, 

O ! *mor  dawel  uwch  deint  y myr  duon 
A’r  dwr  ewynaeg,  gan  ddwrdio  ’r  wendon ! 
Gorwych  daith  uwch  ymgyrch  y don — a’i  brad ; 
Diangawl  hwyliad  yn  nghol  awelon. 

Rhua  don  ! gyr  o dani ! 

Rho  dy  lef ' berwa  dy  li  ! 

Rho  ddyrnod  agwrdd  arni, 

Syfla  ran  o’i  saflawr  hi ! 

A ! er  gwadd  fâr  a gorddig 
Mynyddau  o donnau  dig, 

Er  llu  môr  a’i  allu  maith, 

Ni  chwympa  darn  o’i  champwaith. 

Dyna  gerbydau  ’n  gyrru  heb  oediad, 

Ajmeirch  chwai  trymion,  mawrwych  eu  tremiad. 

Mil  acw  ar  ddidwn  amlwg  gerddediad 
Heibio  eu  gilydd,  wŷr  o bob  galwad. 

Acw  trydar  eu  cyd-droediad — â bloedd  rydd 
Y môr  dihysbydd,  mawr  y diasbad ; 

Tonnau  yn  berwi  tanynt, 

A hwythau  yn  gwau  mewn  gwynt. 


798 


GWAITH  ISLWYN. 


A lli  engur  y llongau — hwyliawg  wedd 
Yn  nghofl  gwynt  yn  chwarau, 

Nid  ydynt  ar  feilchion  didau — ’r  Bont  hon 
Yn  ofni  ’r  eigion  na  ’i  eofn  regau. 

Ond  Mon,  gardd  ein  dymuniad, 

Er  ei  myrdd  geinderau  mad, 

A’i  thegwch  a’i  berth  agwedd, 

A’i  gwiw  orodidog  wedd, 

A’i  didlawd  âr,  gysdedlir 
Gan  ddegau  o’n  mannau  mir. 

Brithir  ein  brodir  mewn  bri 
A myrdd  o’r  fath  falm-erddi. 

Golud  hardd — gwlad  o erddi 
Fel  Mon,  gwlad  o falm  yw  hi. 

Bro  lawn  o eurber  lennyrch, — bêr  ei  sawr 
Bro  seirian  ei  llewyrch, 

Sywgain  baradwys  hygyrch, — hulia  ’i  bron 
A mil  o geinion  a meí-gynnyrch. 

Ond  pwy,  pa  Oronwy  rydd 
Arluniad  o’r  fro  lonydd  ? 

Mor  anhawdd  adrawdd  ei  holl 
Degwch  a’i  cheinion  digoll. 


Gwroniaid  Gymru. 

Ond  trown  ei  golwg  at  res 
Gwroniaid  gwir  ei  Hanes. 

Derwyddawl  dadau  roddynt 
Ehelaeth  ddysgeidiaeth  gynt. 

Eu  gwaith  a’u  rheol,  enwog  athrawon, 

A’u  mawr  hynodent  ym  mri  ynadon. 

Heb  wyrni  rhannent  fel  barnawr  union 
Boenau  rhwygawl  ar  bennau  ’r  euogion. 

(Yn  y fan  yma  terfyna'r  ddau  gopi  sydd  gennyf 
yn  llawysgrif  Islwyn  o'r  awdlhon.  ^Ysgrifennwyd 
y ddau  gopi'n  fanwl  iawn  ; ond  y mae'r  dalennau 
olaf,  neu  ddarnau  ohonynt,  wedi  eu  rhwygo  ymaith 
o'r  ddau  lyfr  ysgrif.  Yn  dilyn  oeir  hynny  sy'n 
aros  ar  yr  hanner  dalennau.  Er  chẁilio  ymhob 
cyfeiriad  tebygol,  methais  a chael  y da/nian  coll.) 

* * * * * 

I Gymru  bu  meib  eon 
A’u  nerth  yn  amddiffyn  hon. 

***** 


CYMRU. 


799 


A’i  feibion,  dewrion  eu  dydd, 

Gludent  anfarwawl  glodydd. 

A’u  henwau  drwy  ’r  oesau  rydd 
Ar  dân  efryd  awenydd. 

Eidiol  Gadarn  a ddarniai 
Ei  alon  oll,  dial  wnai ; 

Gwas  gwrol,  âg  ysgyren 
Yn  ei  ddig  â brig  o bren 
Ruthrai  â bloedd  barn  arnynt, 

Fal  Samson  y gwron  gynt ; 

Antur  eon ! tarawai, 

Llwyddo  ei  nod,  lladd  a wnai : 
Rhoddai  ’r  dorf  yn  eu  rhuddwaed, 

A’u  gwedd  yn  ddwfn  yn  eu  gwaed. 
Rhodri  mawr,  garw  ei  drem  oedd, 

A chadarn  ei  fraich  ydoedd. 

Hael  waith  Caswallon  Law  Hir 
A’i  ogoniant  a genir. 

Ac  enw  GruíFydd  ab  Cynan 
Trwy  y Cymry  dery  dân. 

Yn  haeddol  dad  i noddawl  dŵr, 
Atodaf  Rys  ab  Tewdwr. 

Owain  Glyndwr,  eon  ei  galondid, 

Bu  enwog  deyrn,  bu  yn  gadernid, 

Lluoedd  gelynol  oll  ddigalonnid 
Ger  bron  ei  filwyr,  a’u  haerwyr  yrrid 
011  o’i  flaen  â llif  o lid — ar  gyhoedd 
Aur  dŵr  oedd  lle  y rhedai  Rhyddid. 

Wroled  ydynt,  anfarwawl  dadau  ! 

Flodau  gwiw  ’r  oesoedd,  fawledig  resau  ! 
Dewrwych  benaerwyr,  derch  eu  banerau, 
Arwrweis  swyddol  ar  aur  orseddau, 

Trwy  anibyniaeth  ein  tirion  bennau, 
Glew’n  eu  trinoedd,  gloewon  eu  tariannau, 
Trwm  eu  hergydion  a’u  trem  ar  gadau, 
ISodedig  eu  hunedig  eneidiau 
Ain  orfrydedd  a thramawr  fwriadau, 

A’r  un  mor  enwog  er  hyn  am  riniau. 

Tra  oesol  wybrennydd,  tra  sail  bryniau, 
Tra  ser  yn  anian,  tra  seirian  nennau, 

A gloew  eirianwawl  displeiria  ’u  henwau. 

o o 


800 


CtWAITH  islwyn. 


Atal  hoen  ein  telynau, — a’u  hoelio 
Ar  helyg  ganghennau, 

Cloi  ’r  galon  a’i  ífynhonnau, — nis  meiddiwn, 
Canu,  gwn,  fynnwn  wrth  gofìo  ’u  henwau. 

Enwau  a fyddant  hynod 

Tra  cylchoedd  bydoedd  yn  bod. 

0 0 0 0 0 

A champweithiau  tadau  teg, 

Ha  ardyrau  Gwalia  ! pan  eich  gwelir 
Calon  fflwcli  gwladgarwch  a agorir, 
Priferiwau  oesau  i’n  cof  a wysir, 

Ar  hyfion  ymdrechion  adedrychir, 

Taranau  ’r  gâd  trwy  y wlad  arledir, 

Ar  y saeth  lem  ad-dremir,  a chyd  floedd 
Afrifawg  luoedd  a thwrf  eu  heirf  glywir. 

O 0 0 0 0 

Golud  a phinacl  ein  gwlad,  a’i  ffyniant, 

A phrif  allwedd  ei  holl  hedd  a’i  llwyddiant. 

O ! arhosed  gair  Iesu — a’i  deyrnas 
Yn  gadernid  Cymru, 

A rhinwedd  i’w  heirianu, — nes  bydd  hon 
A’i  bryniau  uchelion  trwy  ’r  wybr  yn  chwalu. 


Y CEFFYL  A’R  ASYN. 

(la  fontaine.) 

’Roedd  asyn  tlawd  a cheffyl  yn  cyd-deithio, 

Y naill  dan  erfawr  bwn,  a’r  llall  yn  ddedwydd  arno, 
A chioch  oedd  nâd  ein  Balaam  am  gynhorthwy, — 

“ Syr,  byddai  yn  gymwynas  ganmoladwy,” 

“ Ust ! be  sy  ar  y llabwst  diog,  hawyr  ? ” 

A ffwrdd  âg  ef  â’i  sodlau  yn  yr  awyr, 

A threngu  wnaeth  y truan  yn  ei  ymyl, 

Ond  trwm  echrydus  fu  y tro  i’r  ceffyl — 

Rhowd  pac  yr  asyn  ar  ei  gefn, 

A’i  groen  drachefn. 

Fe  ddylai  dynion  gario  beichiau  ’u  gilydd, 

A rhoi  y naill  i’r  llall  gynorthwy  beunydd, 

Waith  cyfaill  pan  y syrthia  yn  dy  ymyl, 

I ti  y gedy  ei  faich,  a byddi  ’n  frawd  i’r  ceffyl. 


ENAID. 


801 


ENAID. 

DA  fodd  darluniaf  di,  0 Enaid  mawr? 

Oferedd  yw  i mi  ddefnyddio  iaith  yn  awr. 

Rhyw  ddarn  o Dduw 
Rhy  fawr  i lygad  amser  yw, 

A’i  feddylddrychau  dyrchafedig 
Fel  bryniau  yn  yr  anweledig 
Mae  ’n  sefyll  uwch  cyfandir  amser,  fry 
Fel  Alp  o eilfyd;  angau  yw 
Y nerthol  ddaear  gryn  a’i  try 

I’w  le  yn  ol  ar  ymyl  bryniau  Duw. 

Mae  yn  pontio  ’r  eigion  ser 
A drychfeddwl ; 

Mae  yn  dringo  ’r  nennau  ter 
Fel  uchel-bren  bythol  draw, 

Ac~yn  plethu  eu  cyfundraethau  fel  colfennau  yn  ei  law. 

Mae  ei  feddwl,  fel  y nefoedd,  fyth  a byth  yn  ymeangu 
Tua  Duw  ac  anfeidroldeb;  gedy  ’r  ser-deyrnasoedd  obry, 

Fel  pererin  nef-rwymedig 
Ar  ei  daith  anherfynedig, 

Byd  ar  fyd  fel  dôl  ar  ddôl 
Ar  ei  ol. 

Yf  i mewn,  yr  Enaid  mawr,  fydoedd  Duwdod  fôr  ar  fôr 
Fel  meddyliau  munud  awr,  a sycheda  am  feddyliau  noethion 
Am  ei  weled  fel  y mae  mwy  heb  gyífelybol  lun  [Ior, 

Y tu  draw  i’w  holl  weithredoedd  ynddo  ’i  hun. 

Cyneuer  byth  feddyliau  ter 
Drwy  nen  fy  enaid  i fel  ser. 

Meddyliau  mawrion  ynt  y goleuadau  gwiw, 

Sy  ’n  llosgi  tua  bydoedd  gwell  a’u  terfyn  oll  yn  Nuw, 

Yn  llosgi  nes  y byddont  yn  anweledig  draw 

Yng  nghanol  dydd  y Duwdod,  claer  Dduwdod  ar  bob  llaw. 

Rho  imi,  Dad,  y gallu  i dramwy  ’n  ol  a blaen 

Trwy  dragwyddoldeb  meddwl  sydd  o anfeidrol  daen. 

Y mae  y byd  yn  fawr,  mae  ’n  llanw  cylch 
Rhyfeddol  yn  y gwagle,  ynnot  ti 

0 Enaid  mawr,  drychfeddwl  syml  yw. 

Y greadigaeth,  er  llydaned  hon, 

Brysura  i mewn  ac  allan  trwot  ti 

Fel  awel  lawn  o Dduwdod,  a phob  byd 
Fel  adsain  o’i  gadernid.  Mae  y ser 
3 E 


802 


GWAITH  ISLWYN. 


Yn  sodcli  yn  dy  ardderchawgrwydd  maith 
Fel  traeth  o gregin,  tra  y chwyddo’th  lanw 
Uwch  cyfyngforoedd  amser  oll  i mewn 
I’r  moroedd  pell  tragwyddol,  lle  y mae 
Duwdod  yn  foroedd  mwy,  a’r  oesoedd  oll 
Fel  tonnau  o anfeidrol  rif,  o chwydd 
Anfeidrol  rwysgfawr.  Enaid  ! beth  yw  môr, 

Môr  o fawreddog  fydoedd  ar  dy  ffordd  ? 

Rhyd,  hawdd  i enaid  groesi.  Medri  di 

Linynnu  ’r  bydoedd  ar  ddrychfeddwl  derch 

A chwareu  ar  y tant.  Mae  rhywbeth  ynnot 

Sy  ’n  fwy  na  ’r  bydoedd — rhy  wbeth  sydd  yn  gwneyd 

I’r  haul  dy  adwaen  oddi  draw  fel  un 

O’r  nefol  bythol  fodau,  ac,  i’th  law 

Ollwng  ei  reithlyfr  mwyach,  lle  y mae 

Uchelion  ddeddfau  llawer  byd,  lle  cawd 

I’r  ddaear  ei  thudalen  ; — rhy wbeth  sydd 

Yn  troi  elfennau  natur  oll  fel  afon 

Ar  olwyn  dy  ddibenion,  gan  eu  dwyn 

I gy dweithredu  drosot  ti,  rhai  sydd 

A’u  gilydd  yn  rhyfela  ac  yn  dryllio 

Y nefoedd  â’ u hystormydd,  ac  yn  gadael 

Rhwygiadau  oesol  ar  ystlysau  ’r  bryn. 

Yr  wyt  yn  cau  y tarth  i mewn,  ac  wele 
Fraich  egyr  lwybr  trwy  y gwynt  a’r  môr, 

Nerth  sydd  yn  ysgwyd  gwledydd  fel  pe^bai 
Ysgogiad  mawr  y ddaear  yn  deimledig. 

O Enaid  ! mae  y byd  yn  soddi  ynnot, 

I’r  tawel  eigion  o adgofìon  sydd 
Yn  cysgu  ar  suddedig  draeth  ieuenctyd, 

Fel  anigonol  beth  o fychan  bwys; 

A thi  wyt  gadarn  eto,  yn  dy  flaen 
Yn  ymeangu  gydag  oesoedd  eilfyd, 

Ac  nid  oes  dim  a’th  flina,  Enaid  mawr, 

Ond  rhifo  oesoedd.  Henffych  dymor  pan 
Ddiffoddir  llusern  amser  uwch  y byd 
A phrudclaidd  oleuadau  ’r  nos  rhai  sydd  * 

Yn  dyferynu  tragwyddoldeb  arnat 
Mor  brin,  a thithau  mor  sychedig  fyth. 

Wyt  fel  pe  rhwymid  Ysbrycl  mawr  y môr 
Ar  graig  gerllaw  rhyw  ffýnnon.  Felly  ti 
Dan  araf  ddyferynol  oriau  amser. 

Mae  ’th  nerthoedd  fel  afonydd  yn  dyfnhau 
Ac  yn  llydanu  i dragwyddol  fôr. 

Paham  y byddit — pam  mor  gryf  i farw  ? 


ENAID. 


803 

Mor  danbaid  i’r  dragwyddol  nos  dy  ddal  ? 

Rhaid  fod  dyfodol  cerub,  rhaid  fod  byd 
Tragwyddol  yn  dy  aros,  fod  dy  waith 
Yn  ddwyfol  a diderfyn  fel  dy  nertb. 

Gadewi  ganrif  ar  dy  ol  fel  ton 
Ar  fordaith  anherfynol.  Haul  a lloer 
A ser  ni  welir  mwy ; 

Tyn  amser,  enbyd  yrrwr,  yn  y man 
Ffrwyn  fawr  yr  oesau  i mewn,  pan  fyddo  ar 
Redegfa  lawn,  a’i  gerbyd  mawr  o fydoedd, 

Pob  olwyn  heulog  a ser-wawlyr  mawr, 

A unwaith  ymollynga,  a dwyfol  lais 
Lef  allan  “ Darfu  !”  uwch  y cwbl, 

“ Na  fydded  !”  Mae  y bryniau  ? Mae  y môr  ? 

A’r  myrdd  dyffrynnoedd  ? Gwagle  y w yr  oll. 

Tydi ! tydi ! 

Yn  unig  a adawyd,  Enaid  mawr ! 

Ac  yn  dy  nerth  a’th  rwysg  gadawyd  di. 

Wyf  yn  dy  weled  yn  dragwyddol  iach, 

Ymhell  i fyny  ar  fynyddau  Ior, 

A naddu  ’r  wyt  gadarnaf  gestyll  fry 
Yng  nghreigiau  tragwyddoldeb.  Llosga  ’r  byd 
Fryn  oddiar  fryn,  dyfnderoedd  tan  ddyfnderoedd, 
Arddrych  i mewn  at  arddrych,  nes  y bydd 
Ei  echel  main  a theneuedig  mwy 
Yn  gorwedd  ar  y gwagle.  Bydd  y ser 
Fel  tân-fynyddoedd  wedi  diffodd  byth 
Yn  casglu  nos  dragwyddol  am  eu  bannau. 
Anghyfaneddol  ceir  y bydoedd  oll, 

Tyf  barnau  drostynt  fel  fforestydd  dyfnion. 

I ti  er  hynny  ’r  dydd  ofnadwy  hwn 
Duwdod  a thragwyddoldeb  ymagorant, 

Ac  ei  i mewn  dan  ganu.  Wrth  dy  ystlys 
Y cwymp  deng  mil  o fryniau  ac  o fydoedd, 

O Dduw  canfyddi  ’r  oll 

Fel  cwymp  o ddail  brydnawngwaith.  Byddi  di, 

Pan  gy farfyddo  y ddau  dragwyddoldeb 
Yn  nhyrfau  croch  yr  olaf  ddydd,  ar  ol 
I’r  cyntaf  weithio  ’i  ffordd  i mewn  i’r  ail 
Trwy  holl  oes-gloddiau  amser,  byddi  di, 

O ! Enaid  mawr,  yng  nghartref  ar  y llif, 

Ac  yn  mwynhau  anesgrifiadwy  rwysg 
A thwrf  eu  cyfarfyddiad  pan  y sawdd 
Holl  fryniau  amser  mwy. 


804 


GWAITH  ISLWYN. 


Y MILFLWYDDIANT. 

Henffych  awr ! 

PAN  ddaw  ’r  cenhedloedd  yn  eu  rhwysg  i’r  lan 
O dý  eu  hir  gaethiwed,  fel  y daeth 
Eu  Duw  i’r  lan  o’r  bedd,  ag  angau  erch 
A’u  holl  elynion  bellach  dan  eu  traed, 

O dan  fanerau  prynedigaeth  daw 
Holl  Israel  dynol  ryw  mewn  hedd  i’r  lan 
Trwy  fôr  o waed,  i addawedig  wlad, 

A Chanan  eu  hiawnderau,  fel  y daeth 
Eu  cysgod  gynt  o’r  Aifft. 

Fe  ddofìr  yr  elfennau.  Flwyddi  fil 
Anghofìa  ’r  tonnau  eu  digofaint  gynt, 

A thaflant  fíwrdd  ormesol  iau  y gwynt : 

Y santaidd  donnau  wylant  ar  y traeth 
Ddagrau  o hylif  berl,  mewn  edifeirwch 
Am  oesoedd  o greulondeb  at  y lan. 

Fe  gaiflf  yr  eglwys  lawenychu  ’n  awr, 

A sychu  ei  dagrau  ymaith  â gafaelion 
O wenau  yr  Anfeidrol,  a mwynhau 
Ei  wyneb  fel  disgleirdeb  hanner  dydd, 

A byw  ar  ryfeddodau,  byw  ar  Dduw 
Fel  wybren  ar  afonydd  o belydron. 

A daw  y planedau  yn  nes  at  eu  gilydd 
O gonglau  y gwagle,  fel  nefol  chwiorydd, 

Fel  nef-gyfandiroedd  pereiddiaf  eu  sawyr 
Heb  rhyngddynt  ond  culfor  rydiadwy  o awyr. 

Fel  ardal  odidog  o deg  Elysfaoedd 
Ymalwant  dros  donnau  awyrol  y nefoedd. 

Bryd  hyn  bydd  anian  gref  fel  eang  fôr  o fawl, 

Yn  chwyddo  tua  nef  y nef  ei  dwyfol  lanw  heb  dawl, 
A bydd  pob  anadl  yn  fawl  bryd  hyn; 

A gwelir  hawddgar  weddau  angylion  wrth  y beddau, 
Ac  yn  eu  llaw  allweddau 
Aur  y glyn. 

Dyfera  ’r  gwlaw  o’r  nef  yn  dyner  fel  y gwlith, 

A chwilia  ’r  awel  gref  ar  santaidd  hynt  ymhlith 
Awyrol  encilfeydd  y storm,  a charn 
Ei  hadfail  yn  y môr, 

Am  lwch  merthyron  Ior 
I’w  casglu  oll  at  ddôr — 

Dôr  y Farn. 


TYBIAETH. 


805 


TYBIAETH. 

'M'  ID  ym  yn  sicr  fod  yr  enaid  mawr 

Yn  cyfeiliorni  pan  y cwyd  uwchlaw 
Holl  brofìad  dyn  o’r  cawell  hyd  y bedd, 

Gan  sisial  pethau  anhraethadwy,  gyrru 
Pob  ffigur  dros  y terfyn,  ymbellhau. 

Fel  seren  i’r  tragwyddol. 

Onid  oes 

Gan  enaid  hanes  ynddo  ei  hun, — rhyw  drai 
0 dywyll  bethau  ’n  murmur  o'r  tu  ol 
Ar  bell,  anghysbell  draethau — traethau  lle 
Y collwyd  Adgof  gyda  gorfawr  ddrylliau 
Rhyw  fyd  neu  fydoedd. 

A yw  ’r  ser  uwchben 
Mor  ddwyfol  ac  ardderchog  ag  y myn 
Barddoniaeth  ganu  ? Onid  mewnol  swyn, 
Adgofìon  am  ddwyfolach  golygfeydd 
A phethau  yn  disgleiro  oll  gan  Dduw, 

Sy  ’n  rhoddi  iddynt  hwy  eu  hysbryd-nerth 
A’u  harucheledd  ? Ynnom  mae  y ser  ! 

A phob  barddoniaeth,  onid  adgof  yw 
O ry  wbeth  mwy  a fu,  neu  ragwelediad 
O rywbeth  mwy  i ddyfod? 

Pwy  nad  yw 
Yn  teimlo  weithiau  fel  pe  byddai  byd 
Hir-anghofiedig,  trwy  ryw  ongl  bell 
O’i  gynfod  yn  chwyrn  hedeg,  neu  yn  cyffwrdd 
Rhyw  benrhyn  o adgofion? 

Dychymygion , — 

Pwy  brofa  nad  gweddillion  bywyd  uwch 
Mil  ardderchocach  ynt,  yn  nyfnaf  fôr 
Yr  enaid  mawr  yn  gorwedd  hyd  nes  del 
Oll-chwiliol  anadl  barddoniaeth  heibio  ? 

O ! henffych  awr  pan  ymddanghosa  Duw 
Fel  nerthol  haul  uwch  holl  gy fnodau  bod, 

A ffordd  yr  ysbryd  trwyddynt  oll  yn  olau 
0V  Dwyfol — trwy  ’r  parthedig  fod — yn  ol 
I’r  Dwyfol  mawr  drachefn. 


806 


GWÁITH  ISLWYN. 


MAE  BYWYD  FEL  Y NEF. 

MAE  by wyd,  fel  y nef,  yn  llawn  o fydoedd ; 

Pob  dydd — rhy  w fyd  o ddrwg  neu  rinwedd  ydoedd 
Trwy  gylcholygfa  ’r  oriau  buain  deuem, 

Awr  ar  ol  awr,  fel  cae  ’r  ol  cae  a heuem ; 

Yn  had  hyd  yr  ymylon  aeth  y dydd 
I lawr  dros  holl  derfyngylch  amser  prudd, 

Fel  byd  hauedig  i’r  tragwyddol  rodau, 

Ac  yn  nhymorau  tragwyddoldeb  codai. 

O fewn  addfedol  ddylanwadau  iawnder, 

Y mae  yr  had  yn  tyfu  i gyflawnder, 

Cyflawnder  dydd  y Farn,  mawr  ddydd  y medi, 

Pan  fydd  holl  oriau  amser  o flaen  y Farn  yn  lledu, 

Byd  goruwch  byd  trwy  awyr  tragwyddoldeb, 

Yn  wynion  i grymanau  angau  neu  anfarwoldeb. 


O HAPUS  LUDDEDIG. 

Mae  ’r  nos  ar  ei  bannau  i gyd  yn  oleuni, 

Môr  bywyd  tua  ’r  bedd  yn  prysur  ymloewi. 

Nid  hon  yw  yr  uchaf,  mae  ereill  wybrenau, 

Mae  bywyd  ar  fywyd,  a nennau  ar  nennau. 

Po  uchaf  y dringom  mwy  clir  yw  ’r  olygfa 
Nes  gwawriom  yn  Nuw  a ohael  ynddo  ’r  Wynfa. 

A feiwn  ni  ’r  ffordd  sy  ’n  croesi  y bryniau  ? 

Y gallu  a’r  ordd  sy  ’n  dryllio  calonnau  ? 

Mae  ’r  ffordd  yn  troi  ’n  sydyn  trwy  gilddor  y bedd 
I balas  tragywydd  a hafddydd  ei  hedd. 

Ar  aden  tywyllwch  mae  ’r  ser  yn  neshau,  [yn  cau. 

A thua  bro  hawddfyd  tymhorol  mae  ’r  wynfa  dragwyddol 

O ! hapus  Luddedig  sy  ’n  disgyn  i’r  glyn 

riw  gorthrymderau,  a’th  galon  yn  llyn, 

A’r  llwybr  o’th  ol  yn  wlyb  gan  dy  ddagrau, 

A glyn  dy  adgofìon  yn  dy  wyll  gan  feddau, 

Bedd,  bedd  y tu  cefn  i fedd  yn  y nifwl 
Fel  plyg  y tu  cefn  i blyg  yn  y cwmwl, 

Ac  arnbell  i fedd  ac  ambell  i flwyddyn 
Yn  rhy  bell  i’r  meddwl  ei  gofìo  a’i  ddilyn, 

O hapus  Luddedig  sy  ’n  curo  mewn  hedd 
Wrth  haiarn  ddôr  angau,  yng  nghysgod  y bedd ! 

Trwy  stormydd  a gwyntoedd  mae  ceisio  y nef, 

Ac  nid  yw  hi  ’n  agor  i’r  ysgafn  ei  lef. 


O HAPUS  LUDDEDIG. 


807 


Pan  fyddo  y llais  wedi  methn  gan  alar, 

Yn  eiddil  ei  swn  ac  yn  isel  ei  drydar 

Fel  awel  mewn  mynwent  o feddau  newyddion, 

0 ! mae  ein  gweddiau  bryd  hynny  yn  gryfìon, 

Yn  suddo  i galon  y Duwdod,  yn  plethu 
Ei  briodoliaethau  fel  cadwyn  o’n  deutu. 

Mae  ’r  Duwdod  yn  agor  ei  fynwes  a’r  nefoedd 
O’i  mewn,  pan  y llefom  o’r  stormus  ddyfndercedd. 

Ar  lawr  dan  y groes,  a chraig  yn  y galon, 

Neu  ar  ymyl  rhyw  fedd  oedrannus  a llwydfron, 

Lle  cyfyd  y cof  ei  orsedd  aml  ennyd 

Gan  droi  ei  deyrnwialen  dros  bell  forau  bywyd — 

Aml  flwyddyn  yn  codi  fel  angladd  i’r  golwg 

Yn  araf  a phruddaidd  trwy  ’r  niwJoedd  anamlwg, 

A rhai  o’r  wynebau  yn  ddieithr,  ac  eto 

Fel  rhithiau  breuddwydion  heb  hollol  ymado, — 

O ! dyna  hoff  funud  y fendith  fawr, 

Mae  dagrau  yn  nofio  y nefoedd  i lawr. 

Pan  hedo  y weddi  drwy  gawod  o ddagrau 
A’i  haden  yn  wleb  gan  ddyfroedd  teiinladau, 

Y weddi  wan  eiddil  a’r  anadl  tyner 

Na  chlywýd  o fewn  terfynau  bro  amser, 

Hi  lanwodd  y w^mfa  oruchaf  â’i  hadsain 
A dyg  iechydwriaeth  yn  ol  ar  ei  hadain. 

Pan  nofio  y galon  i fyny  mewn  dagrau, 

Y nef  amgylch  ogylch  a egyr  ei  hafnau ; 

Ymdorcha  cyfìawnder  gylch  gwynion  bileri 
Gorseddfainc  y gras,  i selio  y weddi. 

Mae  Ior  yn  y nefoedd  yn  pwyso  y croesau, 

Yn  mesur  yr  yrfa,  yn  rhifo  y beddau. 

I’r  bedd — na ! nid  yna  y soddodd  dy  ddagrau, 

Mae  ’r  llaw  fu  ’n  eu  casglu  yn  wynnach  na  ’r  beddau. 
A wylaist  erioed  un  funud,  un  deigryn  ? 

’R  oedd  costrel  o’r  nefoedd  islaw  yn  ei  dderbyn. 

Mae  dyn  yn  anghofio  ei  ddagrau,  a’r  dyffryn 
Yn  gollwng  dros  gof  gawodydd  y gwanwyn, 

Ac  eto  mae  natur  yn  brysur  o’r  golwg 
A’r  hedyn  claddedig  yn  gwyrddu  i’r  amlwg. 

Mae  ’r  gawod  yn  codi  o’r  ddaear  mewn  blodau, 

A dagrau  yn  cnydio  mewn  nef  o rasusau, 

A maes  11  wm  y galon  o’r  hir  anffrwytholdeb 
Yn  harddẅych  aeddfedu  i haf  anfarwoldeb. 

Bu  farw  ! mae  Ior  yn  cofìo  ’r  arteithiau, 

Ac  wrth  eu  rhifedi  yn  trefnu  ’r  taleithiau. 


808 


GWAITH  ISLWYN. 


Nid  ofer,  fy  mrawd,  yw  wylo  yn  ymyl 
Un  ieuanc  yn  marw,  pan  na  fo  ond  engyl 
I’w  clywed  gerllaw  yn  symud  trwy  ’u  gilydd 
Gan  drefnu  y goron,  gan  drefnu  y palmwydd, 

A gwylio  yr  awrlais  yn  ymyl  y funud, 

A’r  galon  bron  sefyll,  a’r  byd  prin  yn  symud. 

A wylaist  ti  yno  ? do,  afon  o ddagrau, 

A mynwes  ni  ddeil  y byd  o drallodau 
Bilerodd  rhagluniaeth  bryd  hyn  ar  yr  enaid. 

A phan  fo  ’r  olygfa  yn  codi  ar  amnaid — 

Ar  amnaid  y cof  i fyny  o feddau 
A thawel  orweddfa  fy  more  ílyneddau — 

Pan  bwyswyf  fy  mhen  ar  y beddfaen  oer, 

Yng  ngoleu  sancteiddiaf  y seren  a’r  lloer — 

Ar  lanw  o adgofion  fe  ddychwel  teg  ddrylliau 

Y llynges  odidog  o fore  bleserau 

Gyda  ’r  hon  y cychwynnem  o borthladd  ieuenctyd, 
Dan  hafaidd  awelon,  rhy  hafaidd,  rhy  hyfryd, 

A phan  lifont  i mewn  gyda  gwynt  cryf  o gofìon 
Pa  ddewrder  all  furio  o amgylch  y galon  ? 

Fy  natur  a egyr  fel  hafn  gy ferbyn 
A dagrau  a’i  lleinw  i’w  croesaw  a’u  derbyn. 

Mae  ’r  nefoedd  yn  sefyll  i edrych  ar  ddeigryn, 

Mae  ’n  plygu  i ganfod  y tlawd  ar  ei  deulin 
Dan  gysgod  y pren  yn  y fíorest  bell,  unig, 

A’i  wedd  yn  pruddhau  cysgodion  y goedwig. 

Hi  selia  y deigryn  tu  fewn,  pan  y byddo 
’N  rhy  wylaidd  i ddangos  ei  hun  a disgleirio ; 

Mae  ambell  i deimlad  rhy  ddwfn  a thawel 
I’w  adsain  fyth  gyrraedd  y wefus  a’r  awel, 

Ond  clyw ! mae  y nefoedd  yn  dal  yr  ochenaid 
Pan  yn  symud  yn  drwm  hyd  waelodion  yn  enaid. 
Mae  Ior  yn  dyrchafu  ei  orsedd  yng  nghanol 
Prudd  ddrylliau  y galon  a’r  fron  edifeiriol, 

Ac  YNDDO  mae  dyn  yn  ymsymud  a byw, 

Mae  ei  feddau  yn  agor  a’i  galon  yn  gwaedu  yn  Nuw ; 
Pwy  bellach  a ofnai  ? Daw  ’r  cyfan  i’w  le 
Tra  bywyd  ac  angau  yn  troi  ynddo  Fe. 

A phwy  na  charasai  ei  rwymo  i’r  lladdfa, 

A chael  bedd  mor  nefolaidd  ger  allor  Moriah. 

O ! nid  oes  un  trallod  mor  ddwfn,  mor  gudd, 

Nad  yw  i’r  Anfeidrol  mor  amlwg  a’r  dydd. 

Y prudd  trallodedig,  tawelaf  ei  bryd, 


O HAPUS  LUDDEDIG. 


809 


Sy  ’n  wylo  i’w  fynwes  ei  ddagrau  i gyd, 

Yn  rhwymo  ’i  drallodau  i gyd  wrfch  ei  galon, 

Yn  cario  ei  fìlam  i gyd  yn  ei  ddwyfron, 

Heb  oddef  ochenaid  i lwytho  yr  awel, 

A phawb  yn  ei  dybied  yn  ddedwydd  a thawel, — 

Y neb  sydd  alluog  i lennu  y gwg, 

I oddef  y fflam  a chaethiwo  y mwg, 

I yfed  ei  ddagrau,  a byw  ar  ddistawrwydd, 

Yn  fedd  iddo  ’i  hun,  ac  ar  hiraeth  yn  arglwydd ; 

Y prudd  trallodedig  tawelaf  ei  fryd, 

Mae  un  yn  trysori  ei  ddagrau  i gyd 
Mewn  cwmwl  o gariad  i agor  ryw  forau 
Yn  gawod  o ogoniant  trwy  ’r  nefol  ororau. 

0 ! ti  y siomedig  a’r  gwelw  dy  wedd, 

Sy  a’th  garol  brudd  heno  fel  adsain  o’r  bedd, 

A chysgod  marwolaeth  o’th  amgylch  yn  cau, 

Ac  eto  marwolaeth  ei  hun  yn  pellhau, 

Tuag  atat  dy  hunan  y cwyni  o hyd 
Yn  ddistaw,  rhag  clywed  a gwawdio  o’r  byd, 

A’th  galon  wywedig  yn  unig  yn  awr 

Y rhaid  it’  gymuno,  ac  â’r  beddau  di-wawr 
Sydd  amgylch  yn  agor  fel  noddfáu  bob  tu, 

Ac  eto  bob  tro  yn  cau  rhagot  ti, 

Mae  un  yn  cofnodi  dy  aml  flinderoedd 
A dyddiau  dy  alar  ar  lyfrau  y nefoedd. 

Mae  ’r  tonnau  angylaidd  trwy  ’r  nef  yn  distewi 
Am  ennyd,  i wrando  a dal  ar  dy  weddi. 

O Dad  yr  ymddifad  a brawd  y siomedig, 

Fe  wlawia  ei  wenau  i’r  fynwes  wywedig. 

Pan  na  fyddo  cyfaill  yn  ymyl  na  brawd, 

Na  llaw  neb  i estyn  elusen  i’r  tlawd, 

Pan  fyddo  yr  aelwyd  yn  oer  fel  y bedd, 

A newyn  yn  eistedd  yn  wyn  ar  y wedd, 

Mae  Ior  y fan  honno  i’r  athrist  tylawd 
Yn  noddía  a chysgod,  yn  gyfaill  a brawd. 

Am  bob  newydd  artaith  sy  ‘n  rhwygo  y galon 
Fe  esyd  â’ i law  newydd  berl  yn  y goron ; 

A’r  deg  etifeddiaefch  mewn  heulfro  o’r  wynfa, 

Ei  heang  derfynau  yn  fwy  fe  ’u  heanga. 

0 ! hapus  Luddedig,  flinedig  dy  fron  ! 

Melusaf  yr  hafn  po  uchaf  y don. 

Pan  fo  angladd  y dydd  mewn  distawrwydd  yn  symud 

1 fedd  y gorllewin,  mae  ’r  ser  yn  dychwelyd ; 

Ar  feddrod  yr  haul  mae  y lloer  yn  disgleirio, 


810 


GWAITH  ISLWYN. 


A’i  gosgordd  o fro  tragwyddoldeb  yn  gwawrio ; 
Rhaid  cylchu  ein  by  wyd  â nen  o gymylau 
Cyn  delo  y nefoedd  a’i  thegwch  i’r  golau ; 
Croesawaf  y gaddug  sy  ’n  llennu  y byd 
I ddangos  y nefoedd  tu  cefn  i gyd ; 

Mae  ’r  nos  yn  llawn  ser,  mae  hedd  mewn  trallodau, 
Mae  dydd  yn  y cwmwl  sydd  amgylch  y beddau. 
Coíleidiaf  fy  medd  gan  ymlawenhau, 

Ar  aden  ddu  angau  mae  ’r  nef  yn  neshau. 

Rhaid  llosgi  ’r  gre’digaeth  i’w  hadfer  i Dduw, 
Rhaid  gruddfan  i ganu,  rhaid  marw  i fyw ; 

A bedd  yw  ystafell  oleuaf  ein  bywyd, 

A’r  nesaf  i mewn  i balasau  nefolfyd. 

O liapus  Luddedig ! mae  ’r  nefoedd  yn  agos 
Pan  na  fo  yn  naear  un  swyn  yn  ymddangos ; 

Mo’r  isel  y w ’r  ddôr  sydd  yn  arwain  i’r  by wyd  ! 
Rhaid  plygu  hyd  y bedd  i gael  grisiau  nefolfyd. 


Y DYLANWAD. 

PAN  y myn  y daw, 

Fel  yr  enfys  a’r  gwlaw, 

Fel  odlau  yr  eos  ger  y gwyrddaf  lyn  draw; 

Nid  mwy  anibynnol  y seratf  y sydd 
Yn  disgyn  ar  donnau  diweddaf  y dydd, 

Pan  fyddo  ’r  gorllewin,  rhwng  huan  a môr, 

Fel  i dragwyddolfyd  yn  ífurfio  y ddôr. 

Pan  y myn  y daw, 

Fel  y ser  dros  adfail  y cwmwl  draw 
Yn  llwyr  anibynnol  ar  amser  islaw ; 

Pan  y myn,  heb  orfodaeth  na  dyled  i’r  byd, 

Pan  y myn,  fel  pethau  y nefoedd  i gyd. 

Nid  felly  y môr 

Sydd  iddo  ’i  reolau,  ei  ddeddfau,  a’i  ddôr; 

Mae  ei  lanw  a’i  drai  yn  curo  o hyd 

Fel  dringlyn*  mawr  amser  yng  nghlyw  yr  holl  fyd ; 

O ganrií  i ganrif  mynegir  adegau 

Ac  eiliad  fanylaf  ei  holl  ymweliadau. 

Nid  felly  yr  haul 
Sydd  i amser  yn  sail, 

A’r  oriau  a’r  eiliadau  i’w  gysgod  yn  gail, — 


* Pendulum. 


811 


“DEUWCH,  GWELWCH  Y FAN.,> 

Mae  yr  Alp  sydd  yn  rhew  tragwyddol  o hyd 
Ac  yn  wyn  o fraw  byth  gan  ei  bellder  o’r  byd, 

Mae  ’n  gwybod  y funud  y cyfyd  o fôr 
Ty  wyllwch  y dwyrain  fel  delw  yr  Ior ; 

A’r  adar  a wyddant  gan  ddeffro  ’r  un  eiliad 
I chwyddo  per  udgorn  y byd-adgyfodiad. 

Dylanwad  yr  awen, 

Y pruddaidd  a’r  llawen, 

Mae  ’n  hŷn  yn  ei  darddiad  na  ’r  ser  bore  fu 
Yn  canu  uwch  bydoedd  dwyreol  di-ri ; 

Mae  ’n  ddyfnach  o Dduw  na  ’r  moroedd  di-draul 
0 ddyfroedd ; mae  ’n  gwawrio  lle  machlud  yr  haul. 

Fel  yr  enfys  y daw, 

Fel  arwydd  cyfainod  tragwyddol  wnaed  draw 
Rhwng  Meddwl  â Duwdod,  pan  araf  ddychwelai 
Môr  mawr  tragwyddoldeb  hyd  nes  ymddanghosai 
Mynyddoedd  pell  amser,  ac  Arch  y Meddyliau 
Tragwyddol  yn  disgyn  yn  iach  ar  eu  bannau. 


“ DEUWCH,  GWELWCH  Y FAN.” 

OFNADWY  fan,  O fedd,  ystyriem  di, 

Erch  gladdfa  ein  gobeithion  teg  i gyd  ; 

Pan  lenaist  obaith  Israel  yn  dy  fru, 

Tywyllwch  dudew  a ordodd  y byd, 

Ac  nid  edrychem  tua  ’r  nef  am  wawr, 

Yr  oedd  ein  gwawr  a’n  nefoedd  ynnot  ti, 

Ein  Hathraw  hoff,  a’n  Harchoíìeiriad  mawr, 

O dan  dy  gwmwl  a’th  gauadlen  ddu. 

A ! ynnot  mwy  nid  yw  ofnadwy  fedd ; 

Yn  amlder  ei  rym  i fyny  daeth, 

Yn  goch  ei  ddillad,  ac  yn  hardd  ei  wedd, 

Mor  rhwydd,  mor  rhwysgfawr,  o’th  afaelion  caeth, 

O ! deuwch,  gwelwch,  nid  yw  yma  mwy, 

Nac  yma  neb  ond  angeu  dan  ei  glwy ; 

O,  gwelwch  yr  anfeidrol  ddwyfol  wyrth, 

Darostwng  nerth  marwolaeth,  dryllio  ’i  byrth, 

A thorri  llwybyr  drwy  gy sgodau  ’r  bedd 
I ddinas  Duw,  a thawel  froydd  hedd. 


812 


GWAITH  ISLWYN. 


Y BRYNIAU. 

GWELED  y bryniau  fel  gwlad  wybrennol 

Yn  hongian  dros  anian,  mae  ’n  dra  synnol, 
Draw  ymeangant  fel  ardrem  hongiol, 

Lluniau  o fedredd  y llaw  anfeidrol, 

Fel  Anfeidroldeb  ar  grôg  ardebol, 

Fawredd  ar  fawredd  duwiau-ddyferol, 

A,  braich  Duw  fel  brychau  dôl — a’u  cyfyd 
Eu  seilwaith  hefyd  o’u  sel  eithafol ! 

Chwal  hwynt  trwy  ’r  uchel  entyrch 
A’u  sail  feí  bro  ddail  a ddyrch. 

Am  ystlys  y tymhestloedd — draw  hongiant 
Dringion  yr  uchafoedd  ! 

Cerddediad  cawraidd  ydoedd — hyd-ddynt  gynt, 
Duwiau  ar  fawrhynt  hyd  awyr-foroedd. 

Broniad  gair  Ior  yw’r  bryniau, — coronwaith 
Cywreiniaf  ei  riniau, 

Ei  gre-nerth  dan  goronau 
Ar  y nef  yn  ymdeyrnhau. 

Crôg  ael  awyr  eu  creigleoedd — echrys 

Ar  hyd  ochrau  ’r  nefoedd, 

* * * 

Ei  glywiol  leithig-leoedd. 

Fynediad  ofnadwy — o Dduw-fawredd  ! 

Ei  fôr  amhlymadwy 
O allu  maith,  ar  goll  mwy 
A chodiad  anghyrchadwy ! 

Wedi  i Dduw  doi  y ddaear — â’r  nefoedd, 

A rhoi  Neifion  anwar 
I orwedd  o dan  wedd  wâr, 

Hudd  nef  fwyn  iddo  ’n  faniar, 

A bwrw  y gwenyg  brigwynicn — gorwyllt 
Dan  gaerau  uchelion, 

A chrogi  uwch  yr  eigion 
Chwydd  y tir  uwch  awydd  ton, — 

Rhoi  gwagder  y dyfnder  dwys 
Mawr  arffed  i’r  môr  orffwys, 

A chrynhoi  ei  charn  awyr 
A darostwng  mwng  ei  myr, 

Archodd  ei  Hior  chwydd  arall, 

Chwydd  byd  ar  ei  fraich  ddi-ball 


Y BRYNIAU. 


813 


Goruwch  môr  ar  ymgyrch  maith 
Awyrfawr,  a’r  tir  hirfaith, 

A’i  fryniau  y fawr  ennyd 
A daflodd,  bwriodd  y byd, 

Fel  uchelion  dystion  Duw 

Fil  myrdd  yn  nghofl  y mawr-Dduw. 

Hyd  y nefoedd  y bloeddiant, 

Moli  Ner  dan  drum  haul  wnant. 

Plethiadau,  clymau  y clod 
Fachant  ar  y nef  uchod. 

Mawl  Naf  hyd  ymyl  y nen 
A gludant  â gloew  aden, 

Gyda’r  sêr  tyner  eu  tôn 
Ar  doriad  eu  gwawr  dirion, 

A’r  goleufawr  rwysgfawr  haul 
A’r  lloer  a’r  holl  lu  araul, — 

Arwyddion  yr  Ior  oeddynt 
Ar  fyd  halog  euog  gynt, — 

A safent  yn  lwys  hefyd 
Fel  duwiau  uwch  beiau  ’r  byd. 

Llawer  patriarch  a archid 
O’r  byd  di-wawr,  llawr  y llid, 

Chwareule  y chwerw  helynt 
A du  gae  pechodau  gynt 
Dywyllid,  wywid  gan  wae 
A gyriad  barn  a gorwae, 

Fro  lom  o dan  farwol  len 
Byd  fu  fel  wyneb  Eden ; 

Y blaned  a gwbl  lennodd 
Ior  a’i  farn  dan  arwaf  fodd, 

A barn  fel  arwydd  arni, 

Fel  arwydd  ei  haflwydd  hi, 

A Dig  yn  aredig  ei  rhod 

Hyd  ddirfawr  gladdle  diddarfod, — 

Galwai  Naf  i gol  nefoedd — ei  gu  rai, 

A greddf  i’r  uchafoedd 

Y serch  yn  eu  mynwes  oedd — droai  ’n  f wyn 
Eu  tremion  addwyn  tua’r  mynyddoedd. 

A chodent,  brysient  o’u  bro — is  tawel 
A newydd  awel  gan  weddio, 

Hyd  y mynydd  dymuno 
Diddarfod  gyfarfod  fo. 

Ei  glywed,  a gweled  gwedd 
Ragoraf  ei  drugaredd, 

Moli  i’w  lys,  a theimlo  ’i  law 


814 


GWAITH  ISLWYN 


Fel  ernes  nefol  arnaw, 

Rhodio  trwy  ardd  ei  harddwch, 

Caru,  ymddilladu  â llwch, 

Ymostwng  yn  ddim,  eistedd 
Dan  aden  addien  ei  hedd, 

A dwyn  araf  ledaeniad 
Hyd  yr  oll,  ei  gysgod  rhad  ! 

O’r  nennau  teg  arnynt  hwy — disgynnodd 
Duwies  gain  fawladwy 
Addewid,  ymylid  mwy — â nefol 
Wawr  y dwyfol  rad-ofwy. 

Abraham  Iwybrai  yma, — gadawodd 
Frig  diwerth  Moria 
Yn  wrid  o ddydd  gan  gred  dda 
A dwyfol  rad  Iehofa. 

Ffydd  gu  lle  gorfu  gerfiodd — lythrennau 
’R  gwaed  ar  y bannau,  a’r  graig  dderbyniodd 
Yr  angel  tawel  a’í  tôdd — ei  hoerwawr 
Ddisigl  lawr  fyth  ddisgleiriodd. 

Tra  difai  gred,  tra  Dofydd 
Ban  nefol  aûfarwol  fydd. 

A mynydd  Duw  mewn  hedd  dwys 
Môr-ddwfn  daweledd  mawrddwys, 

Lle  nad  oedd  onid  llun  Duw 
I’w  gwrdd — cysgod  y gwir-Dduw, 

Na  gwyneb,  gwawr,  na  gwenau 
Ond  eiddo  Ior  yn  dyddhau, 

Lle  mae’r  anial  fal  byd-fedd 
Yn  yfed  môr  tangnefedd, 

Iawnbarth  i’r  ddawn  awenber 
O’i  dwys  hudd,  glywed  y ser  ! 

Derbyniodd,  dygodd  dân  Duw, 

Gordderch  arwydd  y gwir-Dduw, 

Redai  gynt  gan  or-deghau 
Brig  Horeb  oer  ei  gaerau. 

Cyn  disgyn  at  ddyn  Ior  ddaeth, — yn  ysgafn 
Ar  asgell  achubiaeth 
Cyftÿrddai,  dyferai  faeth,  hyd  fannau 
’R  bryniau,  rydiau  o fôr  y warediaeth. 

Am  acleg  ymsymudai — uwch  y byd 
Nefolwych  barth  trigai, 

A’i  ras  uwchben  arosai, 

A’r  nef  yn  haddef  a wnai. 

Ond  yn  is  yn  is  nesodd, 


Y BRYNIAU. 


815 


Duw,  o ras,  atom  ail  drodd, 

A lleithig  cadwedigaeth 
Ar  fannau  ’r  mynyddau  wnaeth. 
Atebai  o frig  Tabor, 

Ac  o leithig  unig  Hor. 

Hawddgarai  ’r  creigydd  geirwon 
A’i  aden  lad,  a’i  wên  lon. 

Gweddi  proífwydi  a’u  íFydd 
Fugeilynt  efo  ’u  gilydd 
Addewid  hedd  i euog 
Acw  ar  hyd  y bryniau  crog. 

Unigrwydd  Sinai  a’i  hagrwch — dorrwyd 
Gan  diriad  ei  heddwch 
A chysgodion  ei  radlonwch, — borau 
Loer  ei  feddyliau  o ryfedd  elwch 
A wawriai  dros  drum  oeraidd 
Sinai,  a ireiddiai  ’i  wraidd. 
Meddyliau  am  hedd  i elyn, — meddwl 
Am  haeddu  dros  waelddyn, 

Troi  Duw  o fewn  natur  dyn 
Mwy  ar  waelddull  marwolddyn, 

A’i  ddarwain  trwy  holl  ddorau 
Gwae  y byd,  trwy  euog  bau 
Trueni,  taro  unwaith 
Fôr,  môr  ei  deilyngdod  maith. 

Ban  Horeb  â’i  wên  eurai, — a’i  dremiad 
A daniodd  drum  Sinai, 

A’r  anial  a ymfryniai — i’w  weled 
I’w  ogoned  lys  tra  disgynnai, 

Ei  lachar  lys  o luched 
Hyd  y rhiw  lom  gaed  ar  led, 

A’i  gaerau  teg  o wawr  tân 
Dorrwyd  o gorfF  y daran. 

Muriwyd  y bryn  â mawredd, — a throwyd 
Uthr  riw  ei  unigedd 
Garw  ael,  yn  fangre  o hedd — diweddfan 
I olaf  daran  bytholfyd  orwedd, 

Fyth  orwedd  mewn  hedd,  a ni 
Lìon  nawdd,  tu  allan  iddi, 

Tu  allan  i’r  tywyllwch 
A chylchoedd  y trinoedd  trwch. 

Llwch  yr  anialwch  niwliai — bryd  yr  wybr, 
Rhodd  yr  haul  dywyllai, 

Fel  tir-fôr  gan  rolio  ’r  ai, — anian  lon 
Yn  guddeigion  gaddugai. 


816 


GWAITH  ISLWYN. 


I’w  nen  goronog  anian  a grynai, 

0 thronau  ’r  awyr  ei  tharan  ruai, 

A holltau  Horeb  â’i  mellt  a eurai ; 

A gorwel  o luched  hardd  ymledai 
Am  yr  holl  anial,  £el  gwal  a’i  gwyliai, 
Gwarcheidwyr  Eden  goruwch  a’i  rhodiai, 
Cerublu  nefol  osgorddol  gerddai 

Y godre  synnol,  a’u  llygaid  ar  Sinai. 

Heddyw  o’r  uchafoedd  cledd  Ior  chwyfìai 
Ac  uchder  awyr  fel  coch  waed  droai 
Dan  ei  aweliad,  a Ion  a waliai 

Y byd  âg  adgofìon  bai,  ond  mur  nes 
I’w  rasol  fynwes  dyner  sylfaenai, 

A rhod  trugaredd  godai — dros  y bryn 
A gwawl  sydyn  dros  y mynydd  glwys  hedai. 

Ar  Seion  y troes  hewyd 
Afon  ei  galon  i gyd, 

Ac  euraidd  wrid  ei  gariad 
Hunai  fyth  ar  y fron  fad. 

Baner  ei  hedd  bu  ’n  hir  iddi, — hir  bu 
Ei  ddisglaer  borth  arni, 

Dan  ei  hedd  gysgodion  hi — angylion, 

Gwiw  luoedd  hylon,  yn  gwyl  addoli ; 

Fel  trum  nef  olau,  tramwy 
Ei  bannau  teg  buont  hwy, 

A lledu  eu  holl  aden 
Ar  y nos  i euro  ’i  nen. 

Duw  a etholodd  ei  hodiaeth  aeliau, 

O fodd  ei  fynwes  i’w  hafaidd  fannau 
Tyner  symudodd  tan  ras-amodau, 

Tan  wawr  y cyfamod  a’i  gysgodau 
Fu  yr  hir  hongian  allan  yn  nulliau 
Golenni  niwl  am  galon  o heuliau, 

Yn  hir  hongian  fel  bore  gy íryngau 
Yr  iachawdwriaeth,  o’r  goruchderau  ; 

A llifion  engyrth  pell  afon  angau 
Yn  araf  danynt,  a’i  llethr  hyf  o donnau 
Ar  fad  dreiad  o’r  olaf  fyd-riwiau  : 

Lle  teimlai  fíydd  awyr  rydd,  Ior-reiddiau 
Ymylon  awelon  uwch  eu  hwyliau, 

Lle  teflid  ei  thid  o hiraethiadau 
Gan  law  rasol  i ganol  aur-oesau ; 

Tra  ’r  hedol  luchedol  lewychiadau 


Y BRYNIAU. 


817 


Hyd  y môr  hwnt,  fel  agoriad  amrantau 
Ion  oddiar  ei  galon-eigionau, 

Gwrid  ei  freuddwyd  uwch  ei  gariad-fawreddau, 
Breuddwyd  ífurfìwyd  mewn  adail  o fíurfiau, 
Rhodd  ei  gariad-ruddiau — i Seion  fad, 

Eurog  dwyniad  trwy  gawod  o wenau. 

Haddef  Jehofa  ’i  hun  ei  haddefìd, 

Ei  enw  a’i  ogoniant  yno  genid, 

Ac  ofer  ryfedd  y fan  gyfrifìd 
Ei  luman  olau  mwy  oni  welid 
Fel  arwydd  ei  llwydd;  o bell  llueddid 
Yn  eonach  o fyrdd  pan  ei  henwid. 

Tueddau  hon  santeiddid — â sang  Ion, 

Ar  ei  hymylon  a’i  hochrau  molid. 

A’i  goleuadau  o’u  lle  pan  gludid, 

A bore  ddydd  ífydd  pan  brudd  ddiffoddid 
Ar  hyd  ei  hymyl  gan  eiriau  Duw  emid, 

Yn  wag  a diwawr  pan  ei  gadewid, 

Rhyw  fore  ymdaith  Duw  eilwaith  welid 
Yn  rhodio  ei  nen,  â gwrid  enynnid 

Y dwyfol  rudd  uwch  adfail  ei  rhyddid, 

Oerni  y gafell,  carnau  y gofid  ; 

A’i  heddwch  eilwaith  fel  môr  ddychwelid, 
Lledai  ei  hagwedd  yn  ei  holl  degid, 

A’i  chwaer  glaer  Moria  degleuerid, 

Y deml  gadarn  hyd  ei  hymyl  godid, 

A thyrau  Jehofa  eilwaith  rifìd 

Ar  ei  theg  gaerau  a’i  phyrth  agorid, 

A chan  y dôn  i’r  goruchion  daenid 
Ei  rhes  o gedyrn  furiau  ysgydwid, 

A’r  llestri  aur  i’w  llysau  ter  yrrid, 

Siloa  lwys  oleuid,  â’ i hangel 

A’i  chwyfion  tawel  drachefn  ei  toid. 

Goleuwyd  brig  Olewydd — â gweddi 
Tragwyddol  eiriolydd 
A agorai  bell  gaerydd 
Heulaidd  ddôr  tragwyddol  ddydd. 

Eneiniai  ’i  bannau  unig — o’i  deg  rudd 
A dagrau  codedig. 

O’r  dwfn  yn  ei  natur  y daw. 

Rhinwedd  yn  ddyfnfor  o honaw  ; 

Ar  y traeth  yn  ei  natur  trig — rhyw  foroedd 
O oroludoedd  anfeidroledig. 

3 f 


818 


GWAITH  ISLWYN. 


Y BEIBL, 

FENDIGAID  air  y digelwyddog  Ior! 

Ymagor  wyt  o’m  blaen  fel  gwnai  y môr 
0 ílaen  Columbus  gynt,  diwaelod  yw 
Dy  ddyfnder  di,  sef  dyfnder  meddwl  Duw. 

Cyrhaeddi’n  ol,  o ran  dy  gynnwys  pur, 

I gyfnod  pan  nad  oedd  rhwng  môr  a thir 
Na  ffin,  na  deddf  yn  bod.  Cyrhaeddi  ’mlaen 
Trwy  oesau  ’r  byd  a ddaw,  ar  fythol  daen. 

A charreg  felltir  olaf  amser  sy 
Anfeidrol  bellder  o’r  tu  ol  i ti. 

Lle  nad  oes  dechreu,  ble  dechreuaf  fì, 

Lle  nad  oes  diwedd,  ble  dibenna  ’nghân ; 

A gaf  fi  ddechreu  tua  Chalfari 
Dy  ganol  bwynt,  lle  ’r  unir  heb  wahan 
Di-rif  linellau  dy  ddadguddiad  maith, 
Canolbwnc  holl  feddyliau  Duw  a’i  waith  ? 
Cyfundrefn  faith  o fydoedd  heb  un  haul 
A fyddot,  ryfedd  Feibl,  heb  Galfari, 

Adeilad  uwch  na’r  ser  heb  unrhyw  sail — 
Iawn  yw  dy  rwymyn,  Iawn  dy  hanfod  di. 

Dy  deddf,  dy  ebyrth,  dy  gysgodau  gawn 
Yn  cydgyfarfod  mewn  cydgordiad  llawn 
A sylweddoliad  perfìaith,  yn  yr  Iawn. 

Ar  ol  dadguddio  in’  y modd  a’r  pryd 
Y dygwyd  pechod  i’n  hanffodus  fyd 
Dadguddia,  yn  yr  ymyl,  ras  y nef 
A’r  bwriad  i’w  ddileu  a’i  faeddu  ef. 

Cymysgai  sain  addewid  gyntaf  Ner 
Ag  adlais  trwst  y codwm,  O ! mor  bêr ! 
Melusach  oedd  na  chydgan  ser  y borau, — 
Cynghanedd  prynedigaeth  y w yr  orau ! 
Addawyd  had  y wraig,  yr  hwn  ysigai 
Erchyllaf  ben  y sarff ; pan  ymddanghosai 
Danghosai  Abel  yn  ei  gyntaf  aberth 
Mai  sylwedd  yr  addewid  fawr  oedd  pridwerth, 
Boddlonrwydd  hollddigonol  dros  gamweddau 
Trwy  farw  un  oedd  fwy  na  myrdd  miliynau 
O ddynion  ac  angylion  gy da’u  gilydd. 


Y BEIBL. 


819 


Fe  welai  ffydd,  o Eden,  ben  Calfaria 

Lle  yr  agorid  dôr  i decach  gwynfa 

Na’r  hon  gauasai  pechod;  fe  wireddwyd 

Ar  ddalen  gynta  ’r  Beibl,— “ Yr  Oen  a laddwyd 

0 ddechreu  ’r  byd.” 


O Adda  hyd  at  Moses 
Nid  ysgrifennwyd  yr  addewid  eres 
Yr  hon  a ffurfiai  sylfaen  pob  dadguddiad, 

O’r  hon  nid  yw’r  holl  Feibl  ond  dadblygiad 
I lawr  hyd  Patmos  bell. 

0 enau  Adda 

Mynegwyd  yr  addewid  werthfawroca, 

I’r  patriarch  cyfnesaf,  yntef  eilwaith 
A’i  rhoddai  i’w  olynydd,  oll  yn  berffaith 
Heb  lygriad  na  chymysgedd — fel  y daethai 

0 enau  Duw  ei  hun  pan  yn  yr  ardd  ei  traethai. 
Ffrwd  fain  oedd  hi,  ond  dwyfol  bob  djfferyn, 

A rhinwedd  ynddi  i droi  yn  fôr  diderfyn 

1 nofìo  myrdd  i’r  nef. 

Er  cyd  yr  oesau 

0 Adda  hyd  at  Moses,  ’r  oedd  blynyddau 
Y seintiol  batriarchiaid  oll  mor  feithion 
Fel  mai  ychydig  oedd  niferi  tystion 
Addewid  gras.  Ychydig  o ddolennau 
Wnai  ffurfio  cadwen  y dystiolaeth  forau. 

Er,  yn  y man,  ordoi  y cynfyd  annuw 
Am  ei  ddrygioni  erch,  â’r  dyfroedd  diluw, 
Gwnaeth  ffydd  i Noa  gyda  dwylaw  diwyd 
Ddarparu  arch  i gadw  ei  haddewid, 

Pan  holltai  ’r  ddaear  yn  rhaiadrau  filoedd, 

Pan  gydarllwysai  holl  gymylau  ’r  nefoedd, 

Pan  godai  ’r  moroedd  o’u  gwelyau  dyfnion 
Gan  guddio  bannau  ’r  ddaear  yn  eu  heigion, 

Fe  gasglai  Noa  ’i  deulu  amgylch  iddo 
Bob  bore,  hanner  dydd,  a hwyr,  i selio 
Eu  ffydd  yn  yr  addewid,  ac  i’w  dysgu 
Mai  achub  hon  i fyd  oedd  heb  ei  eni 
Gymhellodd  ras  y nef  trwy  dirion  arfaeth 

1 ddarpar  iddynt  hwy  ’r  fath  waredigaeth. 

’Rol  glanio  ar  y newydd  fyd, 

Bu  Noa  fyw  ganrifau  ’nghyd 
I selio  y dystiolaeth  fawr 
A ddaeth  o Eden  bell  i lawr. 


820 


GWAITH  ISLWYN. 


Ac  os  cymysgwyd  iaith  y byd 
I ieithoedd  fyrdd,  yn  Babel  draw, 

Fe  roed  i’r  ieithoedd  hyn  i gyd 
Yr  hen  addewid  ar  bob  llaw. 

Aeth  dalen  gynta  ’r  Beibl  drud 
Fel  hyn  i bob  rhyw  barth  o’r  byd, — 
Rhyw  ernes  o’r  gymdeithas  fawi- 
Sy’n  taenu’r  Beibl  oll  yn  awr 
l)ros  gyrrau  eitlia  daear  lawr. 

Cyffredinol  fu’r  addewid 

Trwy  yr  oesau  meithion  draw, 

“ Hâd  y wraig  ” yn  unig  enwid, — 
Ffydd  ni  wyddai  ar  ba  law 
Yr  edrychai  hi  am  dano, 

At  ba  lwyth,  neu  at  ba  wlad, 

Dim  ond  disgwyl  rywbryd  iddo 
Ddod  a’r  cyfìredinol  hâd. 

Ail  i afon  mewn  anialwch 
Heb  redwely  idd  ei  lli, 

011  ar  wasgar  trwy’r  diffaethwch, 

Fu  y wiw  addewid  gu ; 

Ond  yn  amser  da  y neí'oedd 

Casglwyd  dyfroedd  hon  ynghyd, 
A’i  rhedwely  unig  ydoedd 
Teulu  Abram,  a’r  holl  fyd. 

Cymerth  iddi  fFurf  a chartref 
Gydag  Abram,  wrth  ei  bodd, 
Pabell  Abram  fu  ei  haddef, 

A’i  luesty  ef  a’i  todd ; 

Trwy  ei  rliinwedd  ganwyd  iddo 
Fab  o uwch-ddaearol  hâd, 

Bellach  cafodd  ei  neillduo 
I un  llwyth  ac  i un  wlad. 

Gwelodd  Abram,  gwelodd  Isaac 
O Foriah,  Galfari; 

Yn  yr  hwrdd  oedd  yn  y drysni 
Gweload  Aberth  gwell  i ni. 

Ni  fu  sel  erioed  mor  danbaid, 

Ni  fu  ffydd  erioed  mor  lawn, 

A gwobrwywyd  hi  â chysgod 
O anfeidrol  berffaith  Iawn, 


Y BEIBL. 


821 


Mae  awr  y nefoedd  wedi  taro, 

Ymdoddi  mwy  mae  calon  Pharo 
0 dan  ergydion  barnau  ’r  Duwdod, 

A rhydd  i Gy nfab  Ior  ollyngdod. 

0 ! dacw  ’r  santaidd  bur  arweinydd, 
Deddfroddwr  mawr  y genedl  newydd 
A lunir  trwy  ei  fawr  genhadaeth 

1 Dduw  yn  santaidd  offeiriadaeth, 

I wylio  'i  ddwyfol  lyfr,  nes  delo 
Cyflawnder  y cenhedloedd  at  y Siloli. 

Mae’r  tir  a sanga  Moses  santeiddiedig 
011  yn  fy  ngolwg  i yn  gysegredig. 

Pa  fodd  y gallaf  edrych  yn  ei  wedd, 

Pa  fodd  y gallaf  wrando  ar  ei  lais, 

Y cyntaf  wr  erioed  etholodd  Duw 
I ysgrifennu  ei  feddyliau  ’i  hun 
Ac  agor  rhol  y llyfr  penna  erioed  ? 

Mae  myfyrdodau  deugain  mlynedd  maith 
Unigedd  Midian  dawel,  wedi  rhoi 
Rhyw  ddwyfol  argraff*  ar  ei  santaidd  wedd. 
Rhy  santaidd  yw  i siarad  fawr  ei  hun, 

Rhag  suddo  o’i  wrandawyr  ger  ei  fron 
I beidio  codi  mwy  ; angenrhaid  y w 
I Aaron  siarad  drosto,  idd  yr  hwn 

Y mae  efe  yn  Dduw.  Rhy  santaidd  yw 
Ei  gorff*  i neb  ei  gladdu  ond  yr  Ior 

A’i  engyl  distaw,  rhag  i synnawl  fyd 
Adeilio  teml  ar  ei  edmyg  fedd 
A dwyfoleiddio  ’i  lwch.  Pa  ryfedd  fod 
Gwialen  yn  y fath  gysegrol  law 
Yn  parthu  ’r  môr  yn  ddau,  yn  hollti  ’r  graig 
Gan  dynnu  afon  allan  lle  nid  oes 
Ffynhonnell  ond  sy  wyrthiol,  ac  yn  gwneyd 
O Mara  chwerw  win  y gallai  engyl 
Eidduno  marwol  syched  er  ei  fwyn — 

Y llaw  fu  wedi  hyn,  dan  ryfedd  swyn 
A nerthol  ddylanwadau  Ysbryd  Duw, 

Yn  dal  y bluen  ysgrifennai  i lawr 

Y modd  y galwyd  o ddiddymdra  llwm 
Gyfoethog  fydoedd  i addurno  fry 

Y pell  dragwyddol  ofod,  ac  a roes 
Yn  eglur  inni  greadigaeth  dyn, 

Gan  baentio  nos  ei  gwymp,  a bore  wawr 
Ei  ryfedd  brynedigaeth.  Dyma  ’r  gŵr 
A ddringodd  Sinai  i gyfarfod  Duw, 


822 


GWAITH  ISLWYN. 


A derbyn  o’i  ddeheulaw  gref  y ddeddf 
Sy’n  gwneyd  y Beibl  fyth  yn  safon  bai'n 

Y byd  a’r  bydoedd  oll. 

Ond  er  mor  bur 

Y gyfraith  lân  a dderbyniasai  ef, 

Er  gwae  y byd  toredig  gyfraith  oedd ; 

Eithr  yn  y cwmwl  tew,  y mellt,  a’r  mwg, 
Trugaredd  hefyd  gaed,  a chanddi  hi 
Derbyniodd  Moesen  y gyfundrefn  rad 

0 rag-gysgodau  a gyfeiriai  ’r  ffordd 

At  ddwyfol  un  nad  oedd  y gyfraith  fawr 
Ond  athraw  ato  ef,  i gyfiawnhau 
Pob  un  a gredai  yn  rhinweddau  ’i  waed. 
Danghoswyd  iddo  ’r  drugureddfa  rad, 

A’r  gyfraith  dan  ei  chysgod  wrth  ei  bodd 
Yn  ddyhuddedig  fyth  gan  ddwyfol  waed. 

Ac  mor  ryfeddol  oedd  y drefn  rad 

1 achub  euog  ddyn,  mor  berffaith  lwyr, 

Mor  ogoneddus  i gyfiawnder  Ior 

A’i  holl  briodoleddau,  fel  y caed 
Cerubiaid  gwynfa  yn  cydsyllu  i lawr 
Ar  synnawl  santaidd  ogwydd,  arni  hi 
Fel  rhai  na  feddai  nef  y nef  ei  liun 
Cyffelyb  swyn  i brynedigaeth  dyn. 
Danghoswyd  iddo  y “ Diangol  fwch,” 

Ac  Aaron  bur  a’i  ddwylaw  ar  ei  ben 
Yn  llwyr  gyffesu  camwedd  Israel  oll, 

Ac  yna  yn  ei  ddanfon  ffwrdd  yn  llaw 
Gŵr  cymwys  i’r  anialwch — yr  anialwch 
Na  ŵyr  nac  ofnog  ddyn,  na  satan  chwaith, 

Pa  le  y mae.  Fe  welai  ’r  cymwys  wr 
Yn  mynd  a’r  bwch  diangol  yn  ei  law 
A’i  feiau  ef  ei  hunan  ar  ei  ben, 

Sef  camwedd  Meribah  yn  bennaf  oll 
Fe  ’i  gwelai  ’n  mynd,  a’r  perthi  o’r  tu  ol 
Yn  gwasgu  at  eu  gilydd,  fel  nad  oedd 
Un  llwybyr  i ddychwrelyd ; gwelai  ef 
Yn  croesi  yr  afonydd  dyfna  erioed 
A’r  pontydd  ar  ei  ol  yn  syrthio  i lawr 
Heb  fodd  dychwelyd  mwyach.  Moesen  fawr, 
Rhoe’r  rhag-gysgodau  hyn,  a miloedd  mwy, 
011  yn  ei  bum-rol  pur,  ac  wedi  cau 
Ei  ragymadrodd  i’r  efengyl  bur 
Fe  ddringodd  glogwyn  Pisgah  i fwynhau 
Golygfa  ddwyfol  Canan,  yna  rhoes 


Y BEIBL. 


823 


Ei  ysbryd  pur  i Dduw,  a’i  farwol  gorff 
I ddwyfol  angladd  nad  oedd  ynddi  hi 
Alarwr  dan  y nef. 

Fel  mae  ’r  fendigaid  awr  yn  ymneshau, 

Mae  rhedle  yr  addewid  yn  culhau  ; 

0 fyrddiwn  epil  Abraham  sy’n  awr 
O rif  y gwlith  a wylir  gan  y wawr 
Ar  roswelyau  Saron,  dewis  hi 
Dan  lonydd  gysgod  coed  Ephrata  gu 
Dŷ  Jesse  ’r  Bethlehemiad,  ac  o ri 
Ei  feibion  et  y proffwyd  mawr  ei  fri 
Eneinia  Dafydd  wridgoch — hwn  fydd  tad 
Yr  addawedig  fendigedig  hâd. 

O,  ddedwydd  deulu  ! 0,  freintiedig  ly  w, 

O’th  lwynau  di  y daw  y dyn  fydd  Dduw ; 

Ti  genaist  lawer  salm  broffwydol,  bêr, 

Am  dano;  cyfran  fawr  o Feibl  Ner 
Addurnaist  a’i  ogoniant,  ac  fe  fydd 
Dy  en  v di  mewn  cof,  tra  pery  memrwn  ffydd ; 
Dy  salinau,  bêr  ganiedydd  Israel  wiw, 

Yw  cyfrwng  inoliant  holl  addolwyr  Duw 

0 dan  y ddau  gy famod.  Nid  oes  tant 
Ar  delyn  prynedigaeth,  ryfedd  sant, 

Na  ddarfu’th  gerubiaidd  gyflym  fys 

Ei  gyffwrdd  yn  ei  dro.  Ein  Hedmund  Prys 
Wareuodd  av  dy  ol  dy  delyn  wiw, 

Dan  ysbrydoliàeth  o eil-raddol  ryw, 

1 lonni  eglwys  Gomer.  Tybiaf  fì, 

Y bydd  y dedwydd  waredigion  fry 
Yn  canu  bythoedd  rai  o’th  salmau  di. 

Rhagwelaist  y bradychwr  erch  ei  bryd, 

A’r  dioddefaint  oedd  i roi  i fyd 
O feirwon,  anfarwoldeb.  Gwelaist  draw 
Ryw  gysgod  du,  rhy w ddisglaer  wawr  gerllaw — 
Sef  cysgod  angladd  twysog  mawr  y nef, 

A disglaer  wawr  ei  adgyfodiad  ef, 

A chenaist  salm  o ddarluniadol  rin 

Y gallsai  Ioan  ei  hanadlu  ’i  hun 

Y cyntaf  dro  erioed,  gerllaw  y bedd 
Oedd  wag  dragwyddoí  o dywysog  hedd 
Ar  fore  ’r  trydydd  dydd.  Dy  lygad  pur 
Proffwydol  welai  ’n  oleu  ac  yn  glir, 

Ei  gnawd  mewn  gobaith  yn  ymorffwys  mwy 
Ac  enfys  o ogonedd  gylch  ei  glwy 
Yn  claer  ymdragwyddoli ; ni  chai  ’r  bedd 


824 


GWAITH  ISLWYN. 


Na’i  lygredigaeth  gy íFwrdd  dim  ai  wedd. 
Canfyddaist  lwybr  bywyd  tryjy  y bedd 
Yn  arwain  i dragwyddol  lwydd  a hedd. 
Dilynaist  ef,  yn  dringo  ’r  olaf  fryn, 

Y pellaf,  nesaf  at  y cwmwl  gwyn 
A íFurfìai  gerbyd  ei  ddyrchafìad  fry, 

A chenaist  anthem  ei  esgyniad  cu. 

O byrth,  dyrchefwch  oll  eich  pennau  ynghyd, 
Ac  ymagorwch,  ddrysau  ’r  dwyfol  fyd, 

A brenin  y gogoniant  drwoch  ddaw 
A baner  buddugoliaeth  yn  ei  law. 


T R E F E C A. 

MOR  gysegredig  wyt,  Drefeca  hen, 

Dros  lawer  oes  cartrefle  llonydd  llen, 

Mor  neillduedig  oddiwrth  y byd, 

Fel  gwynfa  hardd  tu  faes  i’w  dwrf  i gyd. 

O bell  ymddengys  dy  amgylchoedd  pur 
Trwy  ddrych  adgofion  fel  y santaidd  dir.  [o  riw  i riw 
Fe  deimla’r  teithiwr  pan  yn  dod  i’r  lan  yn  araf  ar  ei  hynt 
Fod  awyr  gysegredig  am  y fan,  fod  ysbryd  oesoedd  ereill 
Fod  engyl  y diwygiad  mawr  a fu  [eto’n  fyw ; — 

Yn  gorffwys  eto  ar  dy  dyrau  di; 

Fel  hyn  y teimlai  y fìÿddloniaid  gynt 
Wrth  ddod  i awyr  Seion  ar  eu  hynt. 

Ai  dyma’r  fam  y clywyd  Harris  fawr, 

A’i  rymus  lef  yn  tynnu  ’r  nef  i lawr? 

Mor  fynych  ynnot  y canfyddwyd  ef 
Fel  angel  yn  ehedeg  yn  y nef. 

Gwahoddawl  sain  efengyl  yn  cryfhau, 

Taranau  ’r  gyfraith  fwy  fwy  ’n  ymbellhau 
Nes  byddai  ’r  cyfan  yn  efengyl  mwy 
A’r  dyrfa  ’n  floedd  o fawl  am  farwol  glwy. 

Mor  fynych  yr  adseiniai  ’r  muriau  hyn 
I’r  gân  o foliant  am  Galfaria  fryn  ; 

Mor  fynych  yma  yr  anghofiai’r  saint 
Gan  nefol  hedd  eu  llygredd  a’u  holl  haint, 

Pan  y taranai  y diwygiwr  mawr. 

Mor  hybarch  yw  y cysgodfaoedd  draw 
A blannwyd  yno — â chysegrol  law 
Y pen  diwygiwr ! Braidd  na  thybiem  weithiau 
Fod  amser,  y difawr,  a’r  tymhorau 


RHINWEDD. 


825 


Yn  gwneyd  eu  holl  i’w  harbed  ar  eu  hynt, 

A’u  gado  fel  yr  oent  mewn  oesoedd  gynt. 

Wrth  orífwys  danynt  ar  fachludiad  baul, 

0 dychymygem  ennyd  fod  eu  dail 
Yn  sibrwd  enw  y diwygiwr  cun 
Ac  enw  Huntingdon  o dan  yr  un. 

Man  neillduedig  oddiwrth  y byd, 

Fel  gwynfa  hardd  tu  faes  i’w  dwrf  i gyd ; 

Ni  chlywir  yma  ond  y lleisiau  pêr 
A roed  i’r  fro,  i’r  mynydd,  ac  i’r  ser ; 

Unigrwydd  digon  eang  yma  gawn 

I’r  meddwl  ynddo  droi  ac  ymddadblygu  ’n  llawn.  ì ' ^ 

Mor  ddedwydd  yw  yr  ieuainc  uchelgeisiol 
Yng  ngolau  ter  holl  ser  y nef  glasurol. 

Y meddwl  yma  yn  ddisgleiriach  burol 
Trwy  ddwfn  o oesoedd  yn  pelydru  sy, 

Nes  sefyll  yn  fuddugol  ar  fryn  dysgeidiaeth  fry. 

Mor  ddedwydd  treuliant  aml  fiwyddyn  lawn 

1 ychwanegu  gorau  dysg  at  ddawn ; 

Cymhwyso  ’u  hunain  mewn  unigrwydd  maith, 

0 olwg  dynion,  i’r  santeiddiaf  waith, 

A threulio  ’r  borau  mewn  athrofa  gudd 

1 ddyfod  at  eu  gwaith  yn  rymus  ganol  dydd. 


RHINWEDD. 

AED  ereill  i geisio  anrhydedd  a chlod,  i’r  lan  ar  uchelion  y byd, 
Gogoniant  derchedig  yn  unig  fo’n  nod,  a mawlfloedd  y 
bobloedd  ynghycí ; 

Af  finnau  i waered  yn  wylaidd  fy  ngwedd  i fro  dawel  rhinwedd 
i fyw, 

Ac  yno  cyfodaf  fy  mhabell  mewn  hedd  dan  gysgod  cydwybod  a 
Duw ! 

Os  na  chaf  ogoniant  daearol,  caf  fwy — fy  nghymeradwyaeth 
fy  hun, 

Boddlondeb  tufewnol,  cydwybod  ddi-glwy,  bendithion  melusach 
na  gwin. 

Os  na  fydd  ysplenydd  afonydd  o fawl  yn  llifo  o’r  ol,  bydd  fy  llwybr 
Yn  oleu  gan  burdeb,  fel  llinell  o wawl  ’r  ol  angel  a groesodd  yr 
wybr; 

A phery  y llinell  pan  dderfydd  y byd,  pan  ballo  disgleirdeb  fy 
ngwedd, 

Fel  miloedd  o ser  yn  tywynnu  ynghyd  yn  danbaid  goleua  fy 
medd. 


826 


GWAITH  ISLWYN. 


HoíF  waith  angylion,  Rinwedd  brid,  yw  dod  ynghyd  i’th  noddi; 
Wyt  yn  rhy  werthfawr,  rinwedd  lân,  i dân  y farn  dy  doddi; 

A cla  y w ’r  gwirioneddol  fawr,  a’r  da  yr  awr  ddiweddaf 
Yn  unig  a goronir  draw  ar  ddeheu  law  ’r  Goruchaf. 

Y mae  dy  wobr  ar  ei  thaith,  os  yw  yn  faith  yn  tario, — 

Ei  mawredd  a’i  bytholdeb  sy  yn  peri  y gohirio. 

Mae  perarogledd  Rhinwedd,  diau,  ’n  hyfryd 
Wrth  syllu  ar  ei  delw  yn  afon  bywyd. 

Tu  draw  i holl  linellau  ei  gelynion, 

Tu  hwnt  i bechod  ac  i angeu  creulon, 

Mae  llanw  tragwyddoldeb  yn  llifeirio 
011  gyda  hi,  heb  awel  groes  i’w  lluddio. 

Ond  rhosyn  plith  y drain  yw  ’r  mwya  ’i  geinder, 
A’r  unwedd  rhinwedd  ar  anialwch  amser. 

Arddunol  ydyw  yn  ei  myg  unigedd, 

A gwesgir  allan  ei  holl  berarogledd. 

O ! pwy  mor  gryf,  mor  gadarn  a’r  rhinweddol ; 

Mae  ’i  wyneb,  er  mor  hardd,  o bres  tragwyddol. 
Oyfiawnder  ydyw  gwregys  cryf  ei  lwynau, 

Mae  ’n  graddol  fagu  nerth  i gwrdd  âg  angau. 

Fel  eiddew  am  y dderwen,  Rhinwedd  union 
A bleth  am  allu  Duw  ei  breichiau  gwynion. 

Os  isel  yw  ei  bwthyn,  wrth  y ddôr 
Mae  claer  warchodlu  o an gy lion  Ior ; 

Symudiad  eu  sidanaidd  esgyll  sydd 
Beroriaeth  iddi  wedi  darfod  dydd, 

Peroriaeth  y buasai  Handel  fawr 
Yn  tewi  byth  o’i  chlywed  ennyd  awr. 

Pan  el  i orffwys,  oll  yn  ddedwydd  flin, 

Y mae  rhyfeddol  ddyfnder  yn  ei  hun, 

Fel  dyfnder  wybren  o ddidyríÿn  las, 

Fel  balmgwsg  Efa  cyn  y codwm  cas; 

Fe  allai  cerub  ddewis  bod  yn  ddyn 

Er  cael  mwynhau  breuddwydion  rhinwedd  gun. 

Os  y w ei  gwisg  yn  dlawd,  hi  gaiff  ar  frys 
Ei  nev/id  oll  am  laeswych  ŵn  y llys  ; 

Cyfoethog  draill  ei  gynau  gwynion  fydd 
Yn  cuddio  y cymylau  ’r  olaf  ddydd, 

A Duw  a’i  harddel  ger  casgledig  fyd 
Fel  aeres  deg  ei  gy foeth  mawr  i gyd. 


AI  BREUDDWYD  YW  BODOLAETH. 


827 


Dedwyddyd  pur  yw  marw  iddo  ef, 

A newid  poen  am  dirion  hoen  y nef. 

Paham  yr  ofnai  y dyfodol  maith, 

Pan  nad  oes  yn  ei  hir  ddaearol  daith 
Droadau  gŵyr  i beri  iddo  loes, 

Wrth  syllu  ’n  ol  ar  bererindod  oes  ? 

Mae  marw  cryf  yn  dilyn  Rhinwedd  fad 
Trwy  fythol  ddeddf,  fel  íFrwyth  yn  dilyn  hâd. 

Oes  o gyfiawnder,  oes  o ddweyd  y gwir, 

Ac  oes  heb  athrod  yn  ei  hystod  hir, 

Heb  dorri  ’i  lw,  heb  newid  byth  mo’i  air, 

Heb  farn  usuriaeth  yn  melldigo  ’i  aur, 

Oes  lawn  o gymhwynasau  i’r  tylawd, 

Heb  dderbyn  enllib,  heb  niweidio  ’i  frawd — 
Dos,  ddedwydd  ddyn  ! Cref  yw  dy  galon  di, 
Colofnau  rhinwedd  a’i  hategant  hi. 

Nid  ofni,  mwy,  rhag  unrhyw  chwedl  drwg, 
Byth  ni’th  ysgogir  er  mor  fawr  y gwg. 

Dos,  ddedwydd  ddyn  ! I ddyffryn  angeu  dos  ! 
Nac  ofna  ddim,  os  tywyll  ywT  y nos, 

Y nos  ddiweddaf  yw  am  byth  i ti, 

O ! mae  un  seren  yn  ei  hentrych  hi, 

Sef  gwên  dy  Dduw  ; chwaer-seren  arall  sydd 
0 fewn  i’th  enaid,  sef  cydwybod  rydd. 


AI  BREUDDWYD  YW  BODOLAETH? 

I breuddwyd  y w boHolaeth  ? breuddwyd,  dyn, 


Ai  rhyw  ddychymyg  ar  weledig  lun 
Y byd,  ai  cysgod  y w’n  ehedeg  fFwrdd 
Ar  aden  tyb  a dychymygol  dwrdd  ? 
Anhraethol  frys  tua’r  bedd-ddiddymdra  llwyr, 
Ai  hynny  yw  ? Sisialaist, “ Pwy  a ŵyr  ?” 

Myfì  a wn  ! a thyred  gyda  mi, 

Frawd — tyred  acw  tua’r  fynwent  ddu  ; 

A weli  di  y bedd  sy’n  gwgu  draw, 

Yn  gwgu  arnaf  tan  gy sgodion  taw  ? 

Mae  yna  sylwedd.  Yna  dan  y pridd 
Mae  cyfoeth  fy  modolaeth  oll  yng  nghudd ; 
Oes,  gyfaill,  y mae  yna  fwy  na  thyb. 

Rwy’n  cofio’r  awr,  yr  awr  y dygwyd  hi 
O’m  mynwes.  A ! fe  deimlai  angeu  du 
Fod  yno  sylwedd,  trysor  gwerth  ei  gael 


828 


GWAITH  ISLWYN. 


I gyfoethogi’r  nef  a i riniau  hael. 

Ai  cysgod  oedd  y Ddelw  honno  o burdeb 
Ymglymai  wrthj'f  a’r  fath  nefol  undeb  ? 

0,  dwed  ai  cysgod  yr  angyles  gu 
Ymlynai  wrthyf  yn  yr  ymdrech  ddu, 

Gan  erfyn  yn  ei  hiaith  a’i  threm,  “ 0 ! cymorth  íi  ?” 
A weli  di  yr  archoll  dan  fy  mron — 

Yr  archoll  dorrwyd  yn  yr  ymdrech  hon  ? 

Ai  cysgod  yw  fy  mhoen  ? A ! gwyn  fy  myd 
Ped  hynny  fai — yn  gysgod  gau  i gyd. 

Rwy’n  teimlo’r  clwyf,  er  nad  oes  ar  fy  ngrudd 
I gynrychioli’r  teimlad  ddeigryn  prudd ; 

Yma ! o fewn  ! y mae  fy  nagrau’n  llifo 
Yma — o fewn — mae’m  calon  yn  eu  wylo  ; 

O fewn  y gwelir  dagrau  yn  eu  purdeb, 

Pan  maent  yn  fìl  rhy  drwm  i nofio  ar  y wyneb. 

Nid  cysgod,  Llawdden,  a allasai  dynnu 
Y llanw  o ddagrau  welwyd  y pryd  hynny ; 

’Roedd  mwy  na  chysgod  yn  yr  angladd  honno — 
Oedd  ! mwy  na  breuddwyd,  mwy  na  bywyd  yno ; 
Bu  swyn  bodolaeth  y pryd  hwnnw  farw — 

A ! dydd  o gladdu  sylwedd  ydoedd  hwnnw. 


Cyn  hon,  0 dderwen  eon  ! 

A llawer  canrif  bell  a roes 
I ti  ry w heirdd  fodrwyon ; 

A’u  cadw’n  fíyddlon  byth  wnei  di 
O gariad  at  yr  oesau  fu. 

A oedd  yr  oesau  fu 
Yn  well  na  hon  ? 

Rwy’n  tybied  wrth  dy  olwg  di 
Fod  hiraeth  yn  dy  fron 
Am  fore  ddydd  canrifoedd  gwell, 
Canrifoedd  dy  ieuenctid  pell. 

A oedd  melusach  cân 
Yn  nofío  ar  y gwynt 
Fu’n  chwyfìo’th  ddeilen  ieuanc  lân 
Ryw  ganrif  fore  gynt  ? 

Oedd  ! oedd  ! a minnau  gyda  thi 
Sy  ’n  wylo  am  y pethau  fu. 


Y DDERWEN. 
I welaist  lawer  oes 


YMADAWIAD  Y PARCH.  D.  EDWARDS. 


829 


YMADAWIAD  Y PARCH.  D.  EDWARDS  (Pennal), 

O’R  COED  DUON  I PILTON  GREEN,  GWYR, 

Hydref  lf  1870. 

TTIRAETH  sy  yn  mhyrth  Seion — oer  alar 
X X Wrth  íFarwelio  weithion 
A gwas  a weithiai  yn  gyson 
A sel  mawr  yn  y Salem  hon. 

’E  rodd  drwy  ’i  ymarweddiad — a’i  goethion 
Bregethau  yn  wastad, 

Oleuni  a dylanwad 
I goethi  a gloewi  ’n  gwlad. 

Tawel  yn  y Coed  Duon — fu  ’i  rodiad, 

A’i  fryd  ar  yr  union; 

Coíir  ef  fel  gŵr  cyfion, 

Duwiol,  hyd  yr  ardal  hon. 

I dy  wasanaeth,  Edwards  union — dos 
Dan  dy  ddisglaer  goron  ; 

A gefaist,  frawd,  mor  gyfìon — 

Ni  all  neb  weld  gwall  yn  hon. 

Ni  a gawn  mewn  gogoniant— eto  gwrdd 
Hwnt  i gur  a siomiant ; 

A hyw  fythoedd  heb  fethiant — a chwarau 
A thelynau  o fythol  loniant. 

Rhyw  ail  fael  anfarwol  fydd — ymuno 
Mewn  perfíaith  lawenydd ; 

Hefo  y saint  adref  sydd 

Ger  bron  eu  hawddgar  Brynydd. 


I GYFEILLES 
(sonawd). 

GYFEILLES  deg,  a glywi  di  yr  awel 

Gerllaw  yn  canu  yn  yr  wybren  dawel? 
Mor  fwyn  ei  thôn!  mae  hi  yn  cydymdeimlo; 
A weli  dy  y gwlith?  mae  ’r  nef  yn  wylo — 
A!  yr  wyt  tithau!  minnau  wylaf  hefyd — 
Mae  dagrau  ’n  felus,  y mae  wylo  ’n  hyfryd. 
Uwchlaw  Ei  bedd  mil  haws  i’r  llygad  wylo 
Nag  edrych — edrych  ar  y blodau  ’n  gwywo; 


830 


GWAITH  ISLWYN. 


Camsyniais — do!  mae  pawb  yn  wylo  yma! 

O,  pwy,  ar  feddrod  un  mor  deg,  mor  ieuanc— -pwy  na 
wyla. 


BEDD  EVAN  HARRIES. 

DWY  i Alpau  y pwlpud — gwyd  o’i  ol 
Gyda  ’i  awch  a’i  oglud? 

Ow!  mae  wylo  am  olud 
Y ddawn  fawr  sydd  heddyw  ’n  fud. 


ANORFFENNOL. 

TESU  mawr!  Rho  ras  i mi 
I’th  ddilyn,  a’th  addoli ; 

Mae  ’n  neshau,  a’m  heinioes  sydd 
I ben  yn  dirwyn  beunydd, 

Dwyn  dy  iau,  rhodio  ’n  dy  ol, 

Hyd  y rhiw,  wrth  dy  reol; 

Llawer  rhiw  sy  ’mhell  ar  ol 
Ar  ffiniau  y gorffennol — 

Iesu  mawr!  Bu’th  ras  i mi, 

Res  uwch  dig  res  i’w  croesi; 

Rhiw  neu  ddwy  dan  glwy  ’r  gloes, 
Sy’n  awr  i Seion  eirioes, 

Rho’th  arweiniad  mawladwy, 
Arweinydd  hoff!  riw  neu  ddwy. 


LLONG  YFARCH. 

AFONIAN  hoff!  Dymunaf  lwydd  i’th  ferch,  a’i  phriod  mwy; 

Eu  by wyd  fyddo’n  draeth  i foroedd  serch  i lanw  fyth  fwy  fwy. 
Tydi  a’i  collaist — ond  i gariad  mwy  y collaist  hi ; 

Bydd  ef  yn  fwy  na  thad — na  thi  yn  fwy,  Afonian  gu ! 

Ti  a’i  collaist  fel  y cyll  y nant  ei  hun  o fewn  yr  afon  gref ; 

O ! collont  hwythau,  feí  yr  afon  gu,  eu  hunain  fyth  yn  nhawel 
fôr  y nef. 

Mil  uwch  na  ’r  Andes  bo  amddiffyn  Ior  o gylch  y ddau, 

A dyfnach  na  dyfnderau  ’r  tawel  fôr,  fo  ’u  heddwch  clau. 

Os  digwydd  nos  ordoi  eu  by wyd  gwiw,  boed  lawn  o ser ; 

Os  cwrddant  ar  eu  taith  â dyrus  riw,  ei  phen  fo  dinas  Nêr ! 
Enillfawr  golled  ydyw.  Tebyg  yw 
I golli  seren  yn  y boreu  ddydd ; 

Neu  dderi  ’n  colìi  ’u  mês;  neu  fiodyn  gwiw 
Yn  colli  ’i  arogl  yn  yr  awel  fiydd. 


MAER  ABERTAWE. 


831 


Wyf  newydd  ddirwyn  f awrlais ; nid  oes  llaw,  Afonian  gu, 

All  ddirwyn  pwysau  ’n  heinioes ; tua  ’r  naw  mae  ’n  hawrlais  ni ; 
Fe  dery  y ddeuddegfed  awr  cyn  hir,  i mi  yng  Nghymru  wiw, 

I ti,  Afonian,  ar  estronol  dir,  önd  cawn  yn  Nuw 
Ein  hunol  fythol  artref — ynddo  cawn 
Ein  gwlad,  ein  Heden  lawn, 

Holl  hoen  y boreu  mewn  di-dranc  brydnawn. 


MAER  ABERTAWE. 

TWTAERONIAETH  Abertawe  fawr 
A Sy  enfys  gylch  ei  enw  ’n  awr ; 
Jerusalem  fy  nghofion  i 
Hen  Abertawe,  ydwyt  ti ; 

Mae  delw’th  aber  ar  fy  mron, 

Er  crwydro  ’n  mhell  mae  swn  dy  don 
Yn  dilyn  fel  rhyw  gerub-gân 
Ddyferodd  o ryw  seren  lân 
Ryw  oes  yn  ol,  ryw  euraidd  oes 
Cyn  imi  deimlo  unrhyw  loes, 

Cyn  chwiban  o gerbydres  hy 
I foddi  ’th  bêr  fôr-anthem  di, — 

Gan  mor  gysgrol  fyth  i mron 
Yw  swn  dy  Dawe,  sain  dy  don, 

O ! nid  oes  dinasyddol  fri 
Cyffelyb  i’th  faeroniaeth  di. 

Boed  llwydd  i’w  harwr  yn  ei  le 
Fel  pennaf  wr  fy  nghalon-dre; 
Dymunwn  i i’w  ‘ flwydd  ’ barhau 
Cyhyd  a blwydd  ym  mhlaned  Iau. 

Dôr  ei  breswylfa  egyr  ef 
I dderbyn  gweinidogion  nef 
Yr  unwedd  ag  yr  egyr  hi 
I dderbyn  haul  y boreu  cu ; 

Fe  ŵyr  fod  derbyn  cennad  Ior 
Fel  derbyn  angel  yn  ei  ddôr, 
Gadawant  fenaith  ar  eu  hol 
Fel  y gadawa’r  gwlith  i’r  ddôl. 

O,  letygarwch,  rinwedd  wiw, 
Sancteiddiaf  o’r  rhinweddau  yw 
Er  pan,  un  waith,  derbyniodd  Dduw, 
Er  pan  eisteddodd  “ yn  y cnawd  ” 
Ger  aelwyd  fach  Bethania  dlawd. 


832 


GWAITH  ISLWYN. 


Er  esgyn  i’w  ogoniant.  fry, 

Yr  Iesu  gyda  ’i  weision  sy, 

A gyda  hwynt  i bob  rhy  w dŷ, 

Fe  gofia  bob  cymwynas  gun 
Fe  fi  dyd  i lawr  fel  iddo  ’i  hun. 

Rhy  gul  yw  cydymdeimlad  rhai 
I dderbyn  neb  i mewn  i’w  tai 

Ond  pobl  un  enwad  ; G sy 

A’i  wyneb  fel  yr  huan  fry 
Yn  gwasgar  cysur,  hedd,  a hoen, 

Ar  holl  aelodau  teulu  ’r  Oen. 

Mae  lletygarwch  rhai  mor  gul 
Fel  nad  oes  ond  rhyw  un  o fìl, 

Pregethwr  mawr,  boneddwr  gwych, 

Yn  cael  mwynhau  â arlwyad  sych. 

Ceir  eto  rai  dan  enw  ’r  gair 
Addolant  lo  os  bydd  o aur. 

Dirinwedd  hollol  yw  eu  haidd, 

Ac  hunanoldeb  yw  ei  wraidd. 

Mae  ’n  harwr  fel  y cwmwl  llawn 
Sy’n  dod  i’r  lan  o’r  môr  brydnawn, 

Mae  ’n  gwlawio  dros  y fro  i gyd 
Ar  gedrwydd  Libanus,  ynghyd 
A’r  rhosyn  gwyl  yn  Saron  glyd. 

Ac  unig  derfyn  ei  haelderau 
Yw  terfyn  eitha’i  gyfleusderau. 

Fe  red  y bywiol  drydan,  tra 

Y rhed  y gwifr ; felly  ’r  a 
Haelioni  ’n  brawd  tra  bo  ar  daen 
Gysylltiad  idd  ei  gario  ’mlaen. 

Mae  bendith  fwya’r  byd,  a bendith  fwya’r  nef, 

Fel  dwy  angyles  deg  ynghyd,  yn  rhodio  gydag  ef, 

Sef  bendith  gweddw  wan  a’i  phlant  amddifaid  sy 
Yn  llawenychu  yn  eu  rhan  trwy  ’i  garedigrwydd  cu; 

Y llwybr  oedd  mor  arw  lyfnhaodd  ef  i’w  traed  i gyd, 

A bendith  un  fu  farw  ddaw  iddo  o’r  ail  fyd. 

Fe  ŵyr  am  lwybrau  ’r  awen  gu,  rhodfeydd  angylion  Ior, 
Rhydd  aml  wib-daith  lonydd  fry  hyd  lan  y dwyfol  fôr, 

Y môr  o bur  wirionedd  maith 
Sy’n  dechreu  lle  y derfydd  fíaith, 

Y môr  sy’n  yfed  iddo  ’i  hun 


MAER  ABERTAWE. 


833 


Holl  fFrydiau  gwybodaethau  dyn, 

Y môr  lle  mae  ynysoedd  Duw 
A’r  seintiau  ar  eu  bannau  n byw, 

A llongau  o oleuni  claer 

Yn  hwylio  ar  ei  hylif  aur. 

Mae  ífawd  yn  ‘ gwneuthur  ’ ambell  un,  nid  felly  gyda  ’n  brawd, 
Fe  lwyddodd  ef  trwy  waith  di-ûin  ei  hun  i wneuthur  flfawd. 
Ychydig  iawn  sy  ’n  cael  y byd  yn  barod  oll  i\v  derbyn, 

Eu  meusydd  wedi  eu  hau  i gyd  heb  wynt  na  llanw  i’w  herbyn ; 
Y plâs  yn  barod  ar  y fron,  pob  rhodfa  deg  o’i  gwmpas 
Mor  llyfn,  ac  mor  brydferth  bron  ag  enfys  yn  ei  urddas 
O flaen  y mwyrif  mawr  o’n  hil  a sernir  gan  yr  “ Uch  Deng  Mil 
Gorwedda  bywyd  yn  ei  hyd 
Fel  tiroedd  y gorllewin  fyd, 

Y gorwyllt  dir  a’r  goedwig  dywell 
Ni  ildiant  ond  i’r  bâl  a’r  bwyell ; 

Diwylliad  yw  yr  unig  allu 

A wna  i anian  ein  diwallu, 

Efelly  bywyd  yn  ei  hyd 

Mae  ’n  rhaid  gwrteithio  ’r  oriau  i gyd, 

Rhaid  prynu  amser,  erw  wiw, 

Os  mynnem  gy wain  haf  yn  Nuw, 

Heb  flino  fyth  na  llwfrhau 

Mae  ’r  oll  i’w  wneyd,  mae  ’r  oll  i’w  hau. 

Wrth  syllu  ’n  ol,  o’i  anrhyaeddus  safle, 

Ar  flwyddi  ’i  oes,  ni  chenfydd  unrhyw  wagle, 

Pob  blwyddyn  bell  a chyfrif  da  i’w  roddi, 

Planhigion  llafur  ienctyd  wedi  tyfu 
Yn  gedrwydd  hyf  am  weddill  oes  i’w  noddi. 

Y fath  fwynhad  yw  syllu  i orffennol 
Sydd  wedi  darpar  erbyn  pob  dyfodol ! 

Os  cafodd  Alpau  beiddgar  am  ei  luddio, 

Fe  ’u  cafodd  oll  yn  unig  idd  eu  dringo ; 

Os  codai  croes-for  yn  ei  erbyn  weithiau, 

Ei  benderfyniad  godai  ’n  uwch  na  ’r  tonnau, 

Nis  enwaf  fì  orchfygydd  mil  o gadau 

Fyth  yn  yr  unrhyw  gân  a Maeddwr  Amgylchiadau. 

Meistrolodd  wyddor  deg  mordwyaeth  bywyd, 

A throai  ’i  hwyl  pan  godai  croeswynt  enbyd, 

I’w  yfed  oll  i mewn,  ac  er  arafu 
Ai  rhagddo  radd  nes  i’r  ystorm  dawelu. 

Am  ennyd  bach  os  methai  fyned  rhagddo 
Gan  wylltfor  amgylchiadau  yn  gwrtlilifo, 

3 G 


834 


GWAITH  ISLWYN. 


Wrth  angor  gobaith  nofiai  ’i  long  heb  wyro 
Mae  hon  yn  awr  yn  Aber  Tawe  ’n  nofio 
A myrdd  o ysnodenau  i’w  haddurno, 

A minnau  ar  y lan,  fel  bardd  y teulu 
Am  yrfa  lwyddol  yn  ymorfoleddu. 

Pa  le  mae  awen  caredigrwydd  cu  ? 

O ! doed  ei  hysbrydoliaeth  arnaf  fì  ! 

Pe  gwnawn  eiriadur-enw  cu, 

Rhown  garedigrwydd  am  dy  enw  di. 

Mae  ’n  brawd  yn  deall  amcan  mawr  y nef 
Wrth  roi  mor  hael — ei  roi  drachefn  mae  ef. 

0 ! nid  yw  Ior  yn  rhoi  trysorau  cun 

1 neb  i’w  cloi  i fyny  iddo  ’i  hun ; 

Mae  ’n  rhoi  i ddynion  gyfoeth,  fel  y mae 
Yn  rhoi  ei  wlaw  i’r  cwmwl,  i dd}7frhau 
A gwnej^d  i’r  blodau  ganu  ; fel  y rhydd 
Oleuni  yn  yr  haul,  i greu  y dydd. 

Ein  brawd  sy  ffynnon,  heb  na  chlawr  na  chlo, 

A groesaw  i bawb  yfed  yn  eu  tro 
Heb  dalu  dim — O ! diolch  dyn  tylawd 
Yw  ’r  talu  goreu  erbyn  boreu  brawd. 

Yr  Arglwydd  sy’n  benthycia,  ac  fe  ddyd 
Ddigonol  log,  i fyw  trwy  fythol  fyd. 

Gwae’r  dyn  sy’n  cloi  rhag  angeu  ei  drysorau, 

Yr  allwedd  honno  gloa’i  enaid  yntau 
Yn  nhywyll  garchar  tragwyddoldeb  pell 
A goleu  byth  ni  ddaw  i’w  farnol  gell. 

Yr  hael,  wrth  wdsgo  ’r  noeth  yn  Rhagfyr  garw 
Sy’n  sicrhau  Mehefin  deg  i farw. 

Caredig  lyw  i’w  w^eithwyr  yw,  mae  ’n  feistr,  eto  ’n  dad; 
A’u  gwobr  lân  am  lunio  ’r  gân  sy  rodd  o fynwes  rad. 

Cydbletha  ef  awdurdod  gref  a thyner  gariad  byw, 

A’r  unig  wir  ufudd-dod  pur,  hoff  gy nnyrch  cariad  yw. 

Arddela’n  hŷ  ’r  berthynas  sy  yn  rhwymo  pawb  yn  un, 

O!  mae’r  tylawd  yn  gystal  brawd  a’r  ucha’  ’i  lwydd  a’i  lin. 


Y GELYN. 

A /T  AE  ’r  gelyn,  clywch,  yn  dyfod 
1VX  Ye\  llanw  mawr  ei  nerth, 
Rhowch,  ddewrion,  eich  ysgwryddau 


TALHAIARN. 


835 


Ynghyd  fel  creigiau  certh, 

I dorri  nerth  ei  donnau 
I rolio  ’r  llanw  draw — 
Cydruthrwn  i’w  gyfarfod 
Fel  llewod  ar  bob  llaw 
I droi  yn  ol  ei  nerth. 

Aed  rhywun  at  ei  longau 
I’w  dodi  oll  ar  dân 
Fel  na  ddiango  gelyn  byth 
O Gymru  lonydd  lân ; 

O,  chwythed  gw^mtoedd  fFafriol 
Y wenfflam  fawr  a chref 
Nes  byddo  ’r  tân  yn  berwi  ’r  môr 
A’r  mwg  yn  toi  y nef. 

Dowch,  ddewrion,  dowch  i’w  yrru 
Yn  ol  i’r  marwol  draeth, 
Chwareued  mellt  ar  bob  rhyw  gledd, 
Boed  angau  ar  bob  saeth ; 

O,  gyrrwn  hwynt  i’r  tonnau, 

A rhown  y dorf  i gyd 
Rhwng  gwres  y llongau  ’n  llosgi 
A phoethach  gwres  ein  llid. 


TALHAIARN. 

YMAEN  hwn  guddia  mewn  hedd — brofedig 
Brif  awdwr  o Wynedd; 

Ow  ! rifo  bardd  mor  ryfedd, 

Addfwynaf  wr,  i ddwfn  fedd. 

Ei  barodlawn  bêr  hyawdledd, — a’i  fyth 
Gyfoethog  arabedd, 

A’i  gân,  gwyd  ei  ogonedd 
A’i  fawl  byth  uwch  gafael  bedd. 

Talhaiarn  eto  oleua — ei  wlad 
A’i  lên  ardderchoca ; 

Rhyw  ail  gof  anfarwol  ga 
Gu  eilydd,  tra  bo  Gwalia. 


836 


GWAITH  ISLWYN. 


Y LLEN  LEIDR. 

'Y7'  LLEN  LEIDR — un  llawn  o lol, 
Ow  ! eiddilyn  meddyliol ; 
Ymhonnwr  heb  ddim  enaid, 

Ei  enw  byth  yn  fuan  baid. 

Duach  yw  lladrad  awen, 

Mwy  anfad  yw  lladrad  llên, 

Mwy  eonfawr,  mwy  ynfyd, 

Na’r  lladradau  gau  i gyd. 

Bathedig  aur,  beth  ydyw  ? 

Eiddil  beth  ger  meddwl  byw. 
Meddylddrych  nefolwych  fedd 
Fry,  hawl  i anfarwoledd. 

Pery  hwu  pan  gwympo  ’r  rhod 
A’r  llachar  ser  oll  uchod. 

Difai  yw  lladron  defaid, 

A’r  hwn  a ddygo  o raid, 

Wrth  y dyn  o ragrith  dwl 
A feiddio  ddwyn  drychfeddwl. 

Un  bach,  ysgafnach  nag  us, 

Lwm  enaid!  mae  fel  manus. 

Digonol  dafol  i’r  dyn — 

Prawf  garw — f’ai  rhwyd  prif-goryn. 

Mae  fel  llwm  gotwn  heb  gŵyr, 
Eisiau  enw  heb  synwyr. 

Peth  enbyd  yw  gorfryd  gau 
I ddynyn  fo  heb  ddoniau  ; 

Dwyn  y gamp — dyna  i gyd — 

Ac  ennill  am  rwysc  ennyd. 

Dyn  eiddil  heb  adnoddau 
Yw  y dyn  gwellt,  adyn  gau. 

Erddyl  hen  farddas  arddun, 

Fel  ei  waith  nefol  ei  hun ; 

Ni  all  hwn  ddwyn  pennill  heb 
Ryw  anaf  ar  ei  wyneb, 

Rhyw  fyfyr,  rhyw  ffigyr  ffol, 

Gwael,  o radd  bongleryddol. 


DECHREU  CANU. 


837 


A fynno  fri  ar  gefn  ei  frawdd 
Ddielir  â thragwyddol-waw. 
Ca  wialen  cywilydd, 

A sarn  llaid  i feirniaid  fydd. 
Ni  roddes  natur  bur  i’w  ben 
Hanner  ymenydd  cylionen. 

Hynny  o fri  fo  yn  fy  rhan 
Fo  yn  fy  enw  fy  hunan. 
Rhedaf  ar  fy  nhraed  fy  hun 
Hyd  balas  urddas  arddun, 


IJwch  dyled,  niwed,  i neb. 

Mil  gwell  fydd  dwy  linell  lân 
Nag  ofer  gy frol  gyfan 
Lawn  o ffug  yspeil-len  ffol, 

Hyll  druanwaith  lladronol. 

Gwell  gen  i,  gwell  gan  awen 
Frath  y neidr  na’r  enw  Lleidr  Llên. 


Y CADEIRFARDD  MARW. 
RDDASAWL  Gadeirfardd  isod — huna 


0 fewn  cyfamod, 

Angylion  sy  yn  ngwaelod 
Ei  oer  fedd — mae  defîro  i fod. 

Ymwelydd  ! Dyma  olaf — arweddfa 
’R  addfwyn  fardd  tirionaf, 
Dwyrea  wedi  hir  auaf 
I fro  lon  anfarwol  haf. 


GORFFWYSAIST  lawer  blwyddyn,  f’awen  gu, 
A’th  gerub-ben  oblygaist  ar  dy  blu 
Gan  bêr  freuddwydio  am  y dyddiau  fu. 

Bu  fywiog  dy  ieuenctyd,  llawn  o waith, 

O ! llawer  tro  y cymerasom  daith 
Yng  ngherbyd  y dychymyg,  lieibio’r  byd, 

Y lloer,  a’r  haul,  a goleu’r  ser  i gyd. 

Nyni  a daflem  ar  ein  gwib-daith  wiw 
Fwaog  bontydd  heirdd,  o fyd  i fyd, 


A gonest  heulog  wyneb 


DECHREU  CANU. 


838 


GWAITH  ÌSLWYN. 


A rhodiem  drostynt  gydag  hyfdrá  mad 
I’r  bydoedd  sy  o gwmpas  tŷ  ein  tad ; 

Ser  mawrion  godem,  megys  gemau  glân, 

I’w  llon  linynu  ar  y gynnar  gân. 

Gorfíwysaist  wedi  hyn,  fy  awen  wiw, 

Wrth  odreu  tawel  y dragwyddol  riw 
Sy’n  rhedeg  at  y Tad — y rhiw  y sydd 
O’r  nos  yn  cyrraedd  i’r  tragwyddol  ddydd. 

Ni  ddaeth  ond  ambell  odl  dros  dy  íin, 

Rhyw  hanner  effro  a rhyw  hanner  hun, 

Heb  unrhyw  ymdrech  y blynyddoedd  hyn. 
Cod  mwyach  ! y mae’r  haul  yn  croesi’r  bryn, 
Diwrnod  amser  ar  ei  hanner  sydd, — 

Cod  mwyach  ! Cyfod  ! mae  yn  ganol  dydd. 

Dwed,  a enillaist  rywbeth  yn  dy  faith 
Orfíwysfa  ? A oes  ynnot  ysbrvd  gwaith  ? 

A dyfodd  dy  adenydd  yn  dy  hun  ? 

A ydynt  hwy  yn  awr,  fy  awen  gun, 

Yn  gryfìon  i ehedeg  tua  gwlad 
Yr  etholedig  fendigedig  had 
A chroesi  môr  o oesoedd  ? 

Dywed  im 

A feddi  di  yn  awr  ddigonol  rym 
I ddal  disgleirdeb  ei  dyngedfen  ef 
Yr  angel-ddyn,  cenadwr  mawr  y nef, 

Elias  ! un  o arwyr  mwyaf  Ior, 

Y gŵr  a dynai  o drysorau’r  môr 
I lanw  cwmwl  Iacob  fel  y cai 
Moriah  bêr  a Charmel  eu  dyfrhau. 

Cân  idd  y glwysaf  arwr  ! awen,  can 
I’r  gŵr  a dynnai’r  bythol  dwyfol  dân 
O nef  y nef  i lawr,  ac  yn  y man 
A aetli  ei  hun  mewn  dwyfol  dân  i’r  lan. 


ELIAS  Y THESBim 

BWNC  uthr  ! Ba  awen  a’i  cin  ? 

A oes  dull  esyd  allan 
Y rhyfedd  fuchedd  oecìd  fel 
Rhawd  engur  rhyw  brid  angel  ? 


ELIAS  Y THESBIAD. 


839 


Dod  awen  drylen  am  dro 
0 goneddus  gân  iddo, 

Y gŵr  wnai  agor  y nen, 

A lywiodd  anian  lawen, 

Deithiodd  lygrol  farwol  fyd 
Ag  urddas  heb  ei  gwrddyd, 

Ac  yn  ei  rwysg  cyn  hwyrhau 
Draw  a sengodd  dros  angau. 

Elias  oedd  haul  o sant 
I’w  genedl — ei  ogoniant 
A lleufer  ei  gymeriad 
Oleuai  fyrdd  Israel  fad. 

Gwelid  ef  fel  golau  Duw 
Mewn  nos  syn,  mewn  oes  annuw. 

Addas  oedd  idd  ei  oes  hell, 

Oes  duwiau  gau,  oes  dywell, 

Oes  Ahab  a Iesebel, 

Ni  fu  oes  yn  fwy  isel ; 

Dibrisid  Duw  a’i  breswyl, 

Dirfawr  wae,  a darfu  ’r  ŵyl ; 

Darfu  y gan,  a’r  dorf  gynt 
A mawl  i Salem  elynt; 

Ac  yn  lle  y canu  llon, 

Addolid  lloi  eiddilion; 

Yn  lle  enw  Duw,  ’r  lloi  yn  Dan 
A lwythid  â mawl  weithian. 

Deddf  Horeb  ydoedd  farwair, 
Cloedig  gauedig  air. 

Llyfr  y ddeddf,  lleferydd  Ion, 

Ai’n  waeth  gan  lwydni  weithion. 

Baal  oedd  Dduw  i’r  bobl  a ddaeth 
O rwym  isaf  gormesiaeth — 

O wlad  yr  AifFt,  lu  di-rif 
Urddolwych,  trwy  fôr-ddylif. 

Y gwir  Dduw  a agorodd  heol 
Dra  mawr  eang  drwy  y môr  rhuol 
Rhag  drygionus  ddreigiau,  drwy  ei  ganol 

Y Ior  a’u  dygodd  yn  waredigol 
I fyny  o’r  eigion  dwfn  rhwygol. 

Iehofa  o’i  nerth  roes  afon  wyrthiol 
Ber  iawn  i’w  hyfed  a bara  nefol, 

Ei  gysegr  eirian  yn  eu  canol, 


840 


GWAITH  ISLWYN. 


Ei  faner  wen,  a’i  golofn  arweiniol ; 

A ysgrifennodd  ryw  fodd  rhyfeddol 
Bur  hoff  athrawiaeth  y berffaith  reol, 

Ei  ddeddf  lân  yn  y tân  melltenol. 

Hwynt  hwy  er  hyn  aent  ar  ol 
Y ffieiddiwch  anffyddol. 

A thros  y wlad  glodadwy 
Duwiau  maen  addolid  mwy. 

A Duw  Horeb  o’r  daran 

Fry  uwch  byd  wnai  ’u  cyfarch  ban — 

Y Duw  wnaeth  y byd,  yn  ol 
Dyfais  ei  gynllun  dwyfol 
Ac  a’i  hongiodd  fel  cangen 
Las  brydferth  yn  anterth  nen. 

Anfad  ddirywiad  ar  ol 
Eu  briedd  glwys  boreol! 

Dybryd  oedd  gweld  had  Abram, — a’r  halog 
Ahab  euog  yn  ffyrdd  Ieroboam 
Ddysgodd  Israel,  genel  gu, 

Heb  achos,  oll  i bechu. 

Ar  weision  Duw,  ar  Seion  daeth 
Du  egwyl  erledigaeth; 

Torrai  ffrwd  o ddigter  ffrom, 

Tros  y tir  torrai  storom; 

Iezebel  o’r  teyrnlys  ban 
Wnai  ollwng  ei  chwn  allan 
Ar  gywir  broffwydi  ’r  ffydd, 

Defaid  corlannau  Dofydd — 

I’w  herlid  hwy  o’r  wlad  oedd 
Yn  hafal  i fro’r  nefoedd. 

Nes  gwenau  a naws  gwanwyn 
Pan  drymaf  gauaf  a’i  gwyn ; 

Hoff  gan  Ner  yn  nyfnder  nos 
Idd  ei  engyl  ymddangos. 

Elias  ddaeth  o lys  ei  Dduw 
I gwrdd  â gelyn  y gwir-Dduw  ; 

Urddas  oedd  ar  wedd  y sant 
Arwydd  Ion  a’i  a.rdduniant; 

Fflamiai  nefol  dwyfol  dân 
Yn  ei  der  lygaid  eirian, 

Wrth  ei  lef  a’i  nerthol  wys, 

Taranlef,  crynai  ’r  teyrnlys 


ELIAS  Y THESBIAD. 


841 


Ior  a lennodd  ei  foreuol  hanes, 

Arferion  ei  dirion  febyd  eres, 

Cauodd  o’r  ddwyfol  gyfrol  y gofres 
O’i  gyn-dylwyth  fel  gweig  enwau  diles, 
Mawreddog  awgrym  roddes — fod  ei  radd 
Yn  loew  uwchradd  i bob  dynol  lechres. 

Nid  enwir  achau  dynol — yn  nhynged 
Y dyn-angel  nerthol, 

Un  roddir  cyn  hir  yn  ol 
I fraich  Naf  ar  feirch  nefol. 

Ion  a’i  dyg  i fyny  dan 
Ei  enwog  nawdd  ei  hunan. 

Deuai  ar  unwaith  gan  groch  daranu, 

A’r  brenin  fel  deilen  grin  wnai  grynu  ; 

Ofer  ei  fyddin  erfawr  i faeddu 

Y dychwelwr  a aned  i chwalu 
Ei  holJ  anuwiol  allu — ac  o lwch 
Edifeirwch  i gyflawn  adferu 

Y deg  llwyth,  fel  digoll  lu 
I ogonol  ail  ganu 

I’r  Ner  wnaeth  eu  hadferu — trwy  ’i  gryfder 
Tan  ei  faner  o’r  tonnau  i fyny. 

Y gŵr  unigol  gan  wyrthiol  nerthoedd, 
Erfawr  eneiniog,  heriai  frenhinoedd  ; 
Ucheled  a’i  dynged  oedd — ei  allu, 

A Duw  i’w  waredu’n  bleidiwr  ydoedd. 

Ahab  ydoedd  abwydyn — ger  ei  fron, 

Mewn  gwir  fraw  a dychryn 
Am  ei  fai  safai  yn  syn 
Coronedig  garn-adyn. 

O gof  aeth  ei  drysorfa  gyfoethog, 

Ei  ddaearol  lwydd  a’i  swydd  orseddog, 

Ei  holl  lysoedd  a’i  fyddinoedd  enwog, 

Ei  wron-aerwyr  a’i  goron  eurog  ; 

Oedd  anuwiol  ddyn  euog — o flaen  Duw 
A’i  enaid  annuw’n  terfysgu’n  donnog. 

Gwynepryd  synbryd  y sant 
Wnai  gynneu  gan  ogoniant. 

Gwelodd  arwyddion  golau 
Y farn  sicr  fawr  yn  neshau. 


842 


GWAITH  ISLWYN. 


Ar  lieol  fawr  awyrol  fyd — o bell 
Gorbell,  fe  glywsai  gerbyd 

Y dwyfawl  lid  yn  dyfod, 

A Ion  dig  i farn  yn  dod. 

Yn  enw  ei  Naf  dyrchafodd 
Ei  fyg  law,  a’r  nef  a glodd. 

Bron  gu  yr  wybren  gauwyd — a’r  cwmwl 
Drwy  y carnwedd  rwymwyd 
Ni  fu  laith  y nef  lwyd — adeg  hirfaith 
O bur  effaith  geiriau’r  mawr  broffwyd. 

Agorion  gwlybion  y gwlaw 
A roddodd  ei  Ior  iddaw 

Dihafal  lid  Iehofah — gynyddodd, 

A’r  pla  estynnodd  drwy  Palestina. 

Yn  ei  broydd  sychai  beunydd 
Yr  afonydd  araf  yno, 

Gerddi,  dolydd,  oll  am  newydd 
Win-gafodydd  yn  gofìdio. 

A tharawai  aruthr  huan — deifìol 
Ar  holl  dytiant  Canan, 

Y wlad  hoff  is  barnol  dân 
Ai’n  llesg  oll,  llosgai  allan. 

Y llysiau  i gyd  oedd  yn  llosgedig 
A bywyd  yr  hadau  yn  bydredig, 

A’r  fro  odidog  fal  anial  unig 

Wywai  gan  anadl  poethwynt  gwenwynig. 

A’r  gwyrddwawr  bren  o’r  gwraidd  i’r  brig — wywodd  ; 
Duw  a ergydiodd  geinder  y goedwig. 

Ahab  welai  gylch  ei  balas — wywder 
Wawdiai  rym  ei  deyrnas — 

A’i  erddi  er  ei  urddas 

Heb  floen  na  gwlyb  flewyn  glas. 

0 wres  anaele  y rhosyn  olaf 
Yn  Saron  orwech  gauai’n  syn-araf 
Dan  y b^rnol  losgol  haf — darfu  ’i  wên 
A’i  wrid  addien,  llwyr  wywai’r  diweddaf. 

Anian  glodd  ei  ffynhonnau — oddifewn 
I ddu  fyd  y creigiau ; 

Llethodd  sychder  y bêr  bau 
Aniddan,  am  flynyddau. 


ELIAS  Y THESBIAD. 


843 


Daear  gan  y sychder  a agenai, 

Y poethwynt  tesog  gorlidiog  ledai 
Ei  adenydd,  a’r  goedwig  a daniai 
A’i  hysawl  lewyrch  y nos  oleuai 
A’r  afon  olaf  yn  orfain  elai, 

A’i  dafn  olaf  i’r  môr  dwfn  wylai. 

Deuai  yn  drist  yn  ei  dro 
Y gwanwyn  prudd  dan  gwyno, 

Heb  gynnyrch,  heb  ogonedd, 

Heb  arwydd  gwlaw  na  bwrdd  gwledd ; 

Ar  ei  ol  agorai  haf 
Newydd,  ond  heb  gy nhauaf! 

Ac  hir  rwymid  y cryman 
Di-fudd  uwch  yr  aelwyd  fan. 

Ond  heb  ei  newid,  Ahab  anuwiol 
A barhai’n  ei  gamwedd  boreuol, — 

A’i  oferedd, — yn  anedifeiriol ; 

Yr  Ion  ni  addefai,  a’i  farn  ddwyfol 

A’i  enfawr  allu  fu’n  ofer  hollol 

I’w  ddwyn  ef  o’i  íFyrdd  yn  ol, — mewn  geulwydd 

Byddar  ynfydrwydd,  beiddiai’r  Anfeidrol. 

Rhag  ei  íFyrnig  orddig  gas 
Ddu  lywydd,  fFodd  Elias. 

Ior  oedd  ei  gyfarwyddwr, 

Ei  ran,  ei  darian,  a’i  dŵr. 

Gyda’i  Dduw  gadawodd  ef 
Yn  íFyddiog  ei  hoíF  haddef ; 

Deuodd  i anial  diwen — cysgodog 
Ger  ydd  enwog  Iorddonen, 

Man  addas  i ymnoddi — 

Mewn  heddwch  mawr  gerllaw’r  lli, 

Eurog  fraint,  ar  garreg  frith 
Ei  fainc  gar  afon  Cerith — 

Rhagorach  yr  oer  garreg, 

A hedd  Duw,  na  gorsedd  deg. 

O’r  afon  yno’r  yfai, 

A rhyfedd  ddigonedd  gai. 

Greddfau  adar  ysglyfgar  ddifodwyd 

A’u  haruthr  drachwant  gan  wyrth  Ior  drechwyd, 


844 


GWAITH  ISLWYN. 


Y cigfrain  eu  hunain  a anfonwyd 
Ar  eu  hadenydd — newyn  ordeiniwyd 
I weini,  darbodi  bwyd — yn  ei  íìas, 

Gan  Dduw  Elias  eu  gwŷn  ddilewyd. 

Bu  rhyfedd  cael  boreufwyd, 

A phrydnawnol,  faethol  fwyd, 

Melus,  gan  ednod  milain, — rhoi  pob  cêd 
O'u  bodd — a myned  heb  ddim  eu  hunain. 


RHOS  IGOL,  CAE’R  FFYNNON. 

Y^AE’R  FFYNNON  is  cu  orfFennedd — welaf 
^ Fry  ar  ael  siriolwedd  ; 

Gwymp  lys  yw,  gem,  palas  hedd, 

A’i  furiau’n  ddrych  o fawredd. 

Ardeb  tlysineb  swynol, — Eden  lon 
Dan  lwyni  rhamantol ; 

Ceinion  o dyfion  dwyfol 
Filiynau  ceir  flaen  ac  ol. 

Rhos-lwybrau  grisiau  grasol — uwch  alaeth 
I uchelion  nefol, 

Yw  y gwych  rodfaoedd  gwawl 
Geir  i harddu’r  gaer  urddawl. 

0,  y drych  o’i  dŵr  uchel — ymegyr 
Haedd  edmygiad  angel, 

Huan  draw  drenga’n  dawel, 

Llyn  gwaed  y gorllewin  gwel. 

Rhos  Igol,  a roes  egwan — awen 
Hoen  newydd  dda  gyfran, 

I mi  ar  fy  hynt  dyma’r  fan, 

Dyma  lonydd  deml  anian. 

Yn  ei  ddydd  awenydd  ddaeth — heibio  hon, 

Is  baich  o feirniadaeth; 

A chaid  llonyddwch  odiaeth 
O fore  i nos,  a’i  fwrw  wnaeth. 

Yn  ddiau  mae’n  hawdd  i awen — ganu’n 
Gynnes  i . . . . 

Ser-wawl  yw  ei  siriol  wên — Ior  roddo 
Ras  i lwyddo  Rhos  Igol  addien. 


Y BEDDAU. 


845 


DOD  ADRE  O’R  ODFA. 

ANODDYFN  is  Waun  Adda ! — ochr  annwn, 
Ddychrynawl  lithrigfa ; 

Ow  sal  dwll  wedi  Sul  da, 

Ow’r  adfyd  wedi’r  odfa  ! 


Y WYDDFA. 

FRY’N  y nef  mor  gartrefol — yr  Wyddfa, 
Mor  addfwyn  ! Mor  ddwyfol ; 

Geilw  ni  o’i  gwawl  yn  ol 
I dŷ  ’n  Naf  dan  do  nefol. 


BARN  BEIRDD  PWLLHELI. 

BERNAIS  y beirdd  heb  wyrni, — a dios 
Nis  daw  unrhyw  gy fri ; 

Yn  y farn  nid  ofnaf  fi 
Alaeth  am  feirdd  Pwllheli. 


Y BEDDAU. 
►A  le  y mae  doethineb, 


ble 


*■“  Y mae  ei  thrigfan  is  yne? 

Ar  derfyn  byd,  ar  ymyl  bedd, 

Fan  yma  mae  ei  sobraf  sedd. 

A ! enaid  tlawd  yw  hwnnw  sydd 
Heb  fedd  o fewn  holl  goedwig  ei  adgofíon  prudd. 


Rhoer  i mi  annedd  unig  draw 

Ar  ael  y bryn,  a mynwent  lawn  gerllaw ; 

I fydoedd  ereill,  fy  allweddau 
A’m  harweinyddion  fydd  y beddau. 

Paham  yr  ofnir  bedd  ? Ochr  goleu  bywyd  y w, 

Lle  mae  y nef  yn  dechreu  a dyn  o ddifri’n  byw, 

Yr  enaid  mewn  maintioli  teg  yn  cychwyn  ar  ei  stad. 

Gan  adael  ysgol  amser  fyth  a dychwel  at  ei  dad. 

Du  erchyll  ydyw’r  cerbyd,  a’r  ífordd,  ystormus  yw, 

Ond  pwy  achwynai  ar  yffordd  sydd  yn  terfynu  yn  Nuw? 

Ar  ol  croeslwybrau  fìloedd  y mae  y culfedd  du 

Yn  llwyr  grynhoi  holl  lwybrau  dyn  i mewn  i’r  Duwdod  fry. 


846 


GWAITH  ISLWYN. 


MIS  TACHWEDD. 

A yr  IS  tuchan  yw  mis  Tachwedd — mis  niwloedd, 
1VA  Mis  anaele  trymwedd ; 

Mis  creulon,  drosto’n  dristedd, 

Mis  arch  byd,  mis  erch  y bedd. 


ADEG  ETHOLIAD. 

TAWYS  yw’r  olwg  ar  Disraeli — a’i  griw, 

Tra’r  storm  gref  yn  codi — 

Rhy  hen  ei  long  i’r  werin  li, 

Rhyfeddol,  mae  ar  foddi. 

AifF  i’r  dwfn,  a phwy  ar  dir — a wyla 
Eiliad,  pan  ei  collir  ? 

Y Fabilon  hon  cyn  hir 
Yn  ngheufedd  gwarth  anghofìr. 

Gwaharddwyd  i’r  deg  Iwerddon — ei  rhan, 

Gan  rwyg  ei  gelynion  ; 

Ond  gwawr  rhyddhad  gyrraedd  hon — caiff  forau 
Ac  oesau  o lwydd  cyson. 

Yn  awr  anfonwn  wron, — un  a fyn 
Fod  dan  faner  Gladstone, 

Yr  uchaf  o’r  uchafion 
Gawn  ar  faes  y ganrif  hon. 

O du  Bright  a Right  ar  ol — hir  huno 
Taranwn  yn  nerthoJ, 

A rhoddwn  ein  gŵr  haeddol 
Heb  un  pall  ar  ben  y pol. 


YR  YSGOL  SUL. 

TDAN  wasgaro’r  wawr  y tywyllwch  mawr, 
Pan  fo’r  haul  a’i  olau’n  llawn, 

Ac  yn  tynnu  draw  tua  llinell  naw 

Awn  yn  llon  tua’r  ysgol — awn. 

Yno’r  ydym  oll  yn  un 
A’n  calonnau  yn  gytun, 

Ac  yn  yfed  nefol  rin 
Yn  yr  Ysgol  Sul ; 

Af  yn  llon  tua’r  Ysgol  Sul. 


SION  WYN  0 EIFION. 


847 


Yn  y gauaf  prudd  pan  y torro’r  dydd, 

Neu  ar  hyfryd  forau  haf, 

Pan  fo  blodau  fyrdd  yn  ymylu’r  fFyrdd 
Tua’r  Ysgol  Sul  yr  af. 

Pan  y delo  dydd  y nef, 

Dydd  yr  Arglwydd  ydyw  ef. 

Hyfryd  gennyf  ado  tref 
Arn  yr  Ysgol  Sul. 

Yn  y dosbarth  gwiw,  O,  mor  hyfryd  yw 
Yn  y weddi  fore  hon, 

Ac  yn  ddiwahan  y dyrchafwn  gân 

Ac  ymdywallt  wnawn  mewn  addoliad  llawn, 
Ein  calonnau  oll  yn  llon, 

Yn  y Beibl  sanctaidd  cawn 
Ddysg  a chyfarwyddyd  llawn 
Fodd  i ieuanc  fyw  yn  iawn ; 

Af  i’r  Ysgol  Sul. 


EVAN  HARRIES. 

T7  IRAETH  sy  yn  mhyrth  Seion— o gludo 
Gwyliedydd  mor  ffyddlon 
Ar  y mur,  i fro’r  meirwon, 

Mae  yn  saeth  yn  mynwes  hon. 

Seren  ar  wybren  yr  oes, — oedd  eirian 
Ar  fedd-orwel  einioes ; 

Heb  ffael  i’w  disgleirdeb  ffoes 
I niwl  gorllewin  eiloes. 

Ei  fy w dân  o nef  dynnai ; — ei  frawddeg 
Gwyfr  oedd  a dywysai 
Nef-drydan,  y dorf  daniai, 

Yn  gorff  mad  o deimlad  ai. 

Caed  ystyr  cu  ei  destyn — trwy  ei  ystun, 
Trwy  ei  osteg  arddun  ; 

Ei  law  a’i  ddifrifol  lun 
O’i  ddirlith  ydoedd  ddarlun. 


SION  WYN  O EIFION. 

O!  Seion-dannau  awen  Sion  dyner, 

Oedd  nefol  ogonedd  hon  fel  Gwener 
Yn  serenu,  a’r  nos  ar  ei  hanner ; 


848 


GWAITH  ISLWYN. 


Hi  roes  bereidd-dod  ar  oes  o brudd-der, 

O’i  nychdod  mae  fry’n  uchder — engyl  Ion, 
Sion  Wyn  o Eifìon  sy  un  o’u  nifer. 


ANFARWOL  DDYN. 

ANFARWOL  ddyn  ! pwy  fedr  dy  orchfygu, 

Ymgryma’r  môr  o’th  flaen,  a gwnei  i’r  fellten  blygu 
Nesha  yr  huan  gy da’i  deulu  o fydoedd 
I gyd  i’th  wydd,  o uchelfannau’r  nefoedd. 

Daw’r  lloer  i lawr  yn  wylaidd  o’i  phalasau, 

A dyd  ei  throed  ar  ymyl  y cymylau, 

A dengys  it  heb  unrhyw  gel  ei  hagwedd  brudd  a’i  brychau. 
Yr  wyt  yn  lledu’th  daflen  ar  yr  huan, 

Yn  enwi  y planedau  o gylch,  yn  sangu  ochrau  anian, 

Gan  blymio’r  eigion  ser.  Ffwrdd  tua’r  nefoedd 
Fel  angel  ei,  gan  agor  dorau’r  bydoedd. 

Pan  godi  dy  wialen  tua’r  nifwl, 

Disgynna’r  mellt  fel  rhaiadr  dân  o’r  ewmwl 
Yn  ufudd  wrth  dy  draed.  Ac  ar  dy  awgrym 
Amgylchant  fôr  a thir  fel  engyl  cyflym 
Fai’n  llamu  o’r  cymylau  i drosglwyddo 
Dy  feddwl  hyd  derfynau’r  byd  yn  dardlyd  a diflino. 

Ti  wnai  y tarth  yn  nerthol  fel  daeargryn, 

Yr  wyt  yn  tynnu’r  tân  o’r  nef,  yn  codi’r  fírwd  o’r  dyfíryn 
Yn  gynt  na’r  awel.  Erfawr  yw  dy  allu, 

Anfarwol  ddyn  ! Pwy  fedr  dy  orchfygu  ? 


HIR  einioes  lawn  o rinwedd — i Miss  Hughes 
Am  ei  swyn  a’i  mwynedd ; 

Duw  fo’n  borth  hyd  fin  ei  bedd — 

A nef  Duw  fo  ei  diwedd. 


/^YMHELLWYD  fi  i ddethol  darnau  byrion, 
^ Ac  felly  aeth  f’arwrgerdd  yn  ysgyrion. 
Ac  os  oes  beiau  cofied  yr  holl  grafíwyr 
Fod  peth  o’r  bai  yn  perthyn  i’r  argraffwyr. 


CLOD. 


849 


ISLWYN,  ODDIAR  GARREG  EI  FEDD. 


CLOD. 

MOR  felus  i mi  yw  cyweirio  fy  nhelyn 

Fu’n  crogi  ar  helyg  glyn  angau  mor  hir, 
I chwareu  clod  arwr  nas  adwaen  un  gelyn, 

A’i  enw  fel  seren  yn  uchel  a phur. 

Mae  ’m  tannau’n  dyferu  eu  hodlau  pereiddiaf 

I D , ni  raid  im’  eu  cyíFwrdd  ymron, 

Ni  raid  ond  anadlu,  daw’r  odlau  melusaf 
I’w  enw  yn  ol  holl  eneiniad  Llwyn  On. 

Beth  glywaf  ? Pereiddiaf  blethiadau  y delyn, 
Nid  gordrwst  y fagnel,  nid  tinciad  y cledd ; 
Llon  iaith  meibion  llafur, — olwynion  Cwmfelin 
Yn  troi  er  mawlhad  i gelfyddyd  a hedd ; 

3 H 


850 


GWAITH  ISLWYN 


Os  gwelaf  y weddw, — nid  gweddw  y milwr, — 

Ond  gweddw  y gweithiwr,  ca£  T> gerllaw 

Yn  sychu  ei  dagrau,  yn  noddi  ei  chyflwr, 

A gwên  ar  ei  wyneb,  a rhodd  yn  ei  law. 

Mae  tymor  ar  fôr  pan  na  ŵyr  yr  edrychydd 
Ai  llanw  ai  trai  yn  y pellder  sy5n  hod, 

Ond  fíy  ei  amheuaeth  fel  breuddwyd  pan  genfydd 

Y rholiawg  feilch  donnau  fel  duwiau  yn  dod  ; 

Bu  adeg  ar  draeth  pell  ieuenctyd  fy  ngwron 

Na  wyddid  ai  aflwydd  ai  llwydd  fyddai  ’i  ran, 

Ond  heddyw  mae’r  llanw  mor  uchel,  mor  gyson, 

Nas  gallaf  ond  canu  ei  lwydd  ar  y lan. 

Mae  bechan  afonig  hyd  ochrau  Plumlumon 
Yn  llesg  ddyferynu,  mor  eiddil  ei  sain 
A dafnau  mewn  ogof,  ond  buan  try’n  afon, 

A chwyddo  yn  fôr  wna  ei  harian  li  main  ; 

Ar  lannau’r  môr  Hafren  fe  gipiodd  fy  ngwron 
Ei  hysbryd,  a’r  unrhyw  fu  ymchwydd  ei  fíawd, 

A’r  un  ei  wasanaeth — fel  dwg  y bur  wendon 

Y llong  ar  ei  mynwes,  dwg  yntau  y tlawd. 

Yr  hen  afon  Tawy  furmurai  drwy’r  oesoedd, 

A’r  awen  Omerawl  adseiniai  gerllawj 
Heb  unwaith  freuddwydio  trwy’r  cysglyd  ganrifoedd 
Fod  eres  oludoedd  yn  fyd  aur  islaw; 

Dadlennydd  y golud  di-draul  ymddanghosodd, 

A’i  fyddin  wynebddu  i’r  dyfnder  yr  aeth, 

A’r  graig  adamantaidd  a’i  durwch  a dorrodd, — 
Columbus  y glofyd  o’r  diwedd  a ddaeth. 

Mae  natur  yn  un  trwy  ei  holl  amrywiaethau, 

Un  corff  a phob  aelod  yn  gwneuthur  ei  ran ; 
Gweinydda  y nant  ar  yr  afon,  a hithau 
Weinydda  ar  drysor  y môr  yn  y man; 

Cyflenwa’r  môr  eilwaith  holl  reidiau  y cwmwl, 
Gwna’r  cwmwl  gydnabod  â chafod  dra  chu, — 

Fy  arwr  a fedd  y cyffelyb  ddrychfeddwl 
Am  undeb  cyfalaf  a llafur  y llu. 

O ! nid  oes  golygfa  mor  hardd  ar  ddynoliaeth 
A meistr  a gweithwyr  yn  byw  yn  gytun ; 

Yr  oll  yn  dangnefedd,  a chadwen  unoliaeth 
Yn  rhwymo  buddiannau  yr  oll  yn  yr  un ; 


CLOD 


851 


Y meistr  haelgalon,  fel  haul  yn  y canol, 

A’i  weithwyr  o’i  amgylch  mewn  trefn  ddigoll, 

Yn  byw  ar  ddisgleirdeb  ei  wyneb  tywynnol, 

A goleu  yr  un  yn  oleuni  i’r  oll. 

Os  uchel  efe,  nid  yw  hynny  ond  mantais 
I weled  ymhellach  y tlodi  islaw, 

Nid  uchder  unigol  hunanol  uchelgais, 

Ond  uchder  y cwmwl  goludog  ei  wlaw ; 

Tra  uchel  yw  tarddle  y Nilus  frashaol, 

Tra  uchel  a phell  yw  cartrefle  y gwlith, — 

Po  uchaf  sefyllfa  ein  gwron  dyngarol 

Melusaf  yw’r  rhoddion  sy’n  disgyn  i’n  plith. 

Teilyngdod  wobrwyir,  a’m  harwr  eistedda 

Mewn  cadair  lywyddol  ym  mwrdd  ei  hoff  dref, 

Ei  swydd  fel  dinesydd  a lonydd  gyflawna 
Ac  nid  oes  rhagorach  gwarcheidwad  nag  ef ; 

Ar  lan  dy  Fôr  Alarch,  ti  hen  Abertawy, 

Pa  drefol  lywyddfraint  geir  fel  d’  eiddo  di, 

Lle  bu  fy  mhrudd  awen  mor  ieuanc  yn  canu 
Am  rai  sy  mwy  anwyl  na  mywyd  i mi. 

Y ddaear  sy’n  gorff,  ag  amryfal  wythenni 

Drud,  drwyddi  yn  rhedeg, — gwaed  masnach  y byd, 
Mae  ef  yn  eu  hadwaen,  fel  meddyg  uchelfri 
Yn  adwaen  gwythenni’r  corff  dynol  i gyd  ; 

Lle  union  y globwll  a wêl  mewn  munudyn 
I reinio  * y wythen  sy  flwyddi  fyrdd  oed, 

Ac  allan  arllwysir  rhyw  gyfoeth  diderfyn, 

Byd  newydd  ddatguddir  gan  llath  is  ei  droed. 

Mi  wela’r  amddifad,  pan  ddel  Sul  y Blodau, 

Yn  rhodio  yn  araf  at  eglwys  y plwy, 

Mae’n  gosod  blodeuglwm  yn  arwydd  o gariad 
Ar  fedd  ei  rhieni,  a’i  chalon  yn  ddwy ; 

O ! nid  oes  ond  un  yn  y nefoedd  i’w  noddi, 

Sef  cíTad  yr  amddifad,”  â’i  ddwyfol  fraich  gref, 

Ac  nid  oes  ond  un  ar  y ddaear  yn  rhoddi 
Per  falm  yn  ei  chlwyfau,  a D yw  ef. 

Pe  fyth  y dewisai  archangel  orchuddio 

Ei  danbaid  ddisgleirdeb  â mantell  o gnawd, 

Gwnai  hynny  er  mwyn  yr  anrhydedd  o wisgo 
Y santaidd  gymeriad, — diffynnwr  y tlawd. 


* To  lance. 


852 


GWAITH  ISLWYN. 


O ! rhoi  y w y derbyn  helaethaf  o’r  diwedd, 

I Dduw  mae  y benthyg,  fe  dâl  yn  ddilyth, 

A D , fel  angel,  a a i ogonedd 

Nef  elusengarwch,  ryw  foreu  o’n  plith. 

Mae  crefydd  yn  adwaen  ei  enw  difrychni, 

Ei  ymdrech  o’i  phlaid  sydd  egniol  a llwyr ; 
Ac  fel  ei  gy fenw,  agora’i  íFenestri 

011  tua  Chaersalem  foreuddydd  a hwyr ; 
Mae  caethglud  y codwm  yn  dychwel  yn  araf 
Dros  nos-fryniau  amser,  i Ganan  y nef, 

O ! pan  y cyrhaeddont  yr  oror  bereiddiaf, 
Ymhlith  y rhes  flaena  o’r  dyrfa  boed  ef. 


DAYID  BACH. 

DAETH  ysbryd  pur  i lawr  o’r  nef 

A gwisgodd  gnawd  yn  ysgafn  len, 
Fel  gallai  fynd  yn  ol  i’r  nen 
O’r  lle  y daethai  ef. 

O ! teneu  oedd  y llen  o glai, 

Fel  plyg  o niwl,  fel  nteddwl  bron, 

Fel  cysgod  cwmwl  ar  y don, — 
Diosgodd  hi, — mor  hawdd,  mor  glau 

Wrth  edrych  ar  ei  lwybyr  pur, 

Mae  fel  pe  hedasai  angel  gwyn 
Dros  wyneb  teg  rhyw  freuddwyd-lyn 
Ar  bleser  daith  o’r  dwyfol  dir. 

Beth  ydoedd  ? Tlysni  teg  y wawr 
Beth  ydoedd  ? Hanfod  rhos  y byd, 

A pheraroglau  ’r  gerddi  i gyd 
Yn  pasio  ennyd  awr. 

O ddynol  eos  ! Pam  mor  fwyn 
Y cenaist  ti  yn  nos  y byd, — 

0 pam  mor  bêr  i dewi  cyd ! 

Ai  breuddwyd  oedd  yr  oll,  ai  swyn  ? 

Daeth  ysbryd  pur  o’r  ser  i lawr, 

Ac  yn  ein  brys  galwasom  ef 
Yn  David  Bach, — ac  yn  y nef 
Hwn  yw,  i ni,  ei  enw’n  awr. 


GOIIMES  CVFALAF. 


853 


Nis  gwyddom  beth  yw’r  enw  cu 
Sydd  gan  angylion  arno  ef 
Yn  awr  yng  ngwynfyd  pur  y nef, — 
Ond  David  Bach  fydd  byth  i ni. 

Pan  yn  y fro  dragwyddol  iach, 

Y cwrddom  ef,  tu  hwnt  i’r  bedd, 

Er  mor  ogonawl  fydd  ei  wedd, — 

Ac  er  y bydd  yn  ddwyfol  ddyn 
At  fesur  oedran  Crist  ei  hun, — 
Cyfarchwn  ef  fel  “ David  Bach.” 


GWRTHRYFEL  LLAFUR. 

HYLL  ellyll  y Sefyll  Allan a fu 
Yn  farn  byd  pedryfan ; 

Uthr  rwygai  ’r  gweithiwr  egwan, 

Ysai  y bwth  a’r  plas  ban. 

Claddai  ’i  ewin  yn  y werin 
Yn  dra  gerwin,  didrugaredd ; 
Anedwyddwch  oedd  ei  elwch, 

A’i  hyfrydwch  mewn  difrodedd. 

Uthr  oedd  gweled  y werin  lethedig 
Dan  ergydion  ei  lid  yn  rhwygedig, 

Ei  gawraidd  allu  megis  gordd  hyllig 
Yn  dyrnu  ydoedd  eu  llu  darniedig, 

Ymlonnai  ’n  dra  mileinig, — gan  fwynhau 
Eu  prudd  gwyniadau,  aethau  adwythig. 

Yn  ei  urddlym  osgorddlu 
Caed  newyn  a dychryn  du, — 

Llwm,  welw-wyn  newyn  euog, — a’i  chwerwerch 
Arwydd, — dynol  benglog, 

Baner  o frawder  i’w  fri 
Ag  arni  lun  esgyrnog. 

Pwy  dan  nef  all  wrthsefyll 
Ynni  a nerth  newyn  hylì  ? 

Ysguba, — nid  oes  gobaith, — 

Y mwya  ’i  rwysg  â’i  lym  raith. 

Haws  troi  y llanw  distrywiol, 

Hyrddio  nerth  y Werydd  yn  ol. 


GORMES  CYFALAF. 

"O  HY W deyrn  erch  ar  aur  dron  oedd 
Qy falaf, — drygai  tiloedd. 


854 


GWAITH  ISLWYN. 


D O L.* 

YN  ein  tir  pa  destun  teg 

Mal  ceisio  canmol  caseg  ? 
Griffiths  yw  y gŵr  a hoffaf, 

Ei  Ddol  a’i  gig  yn  ddiail  gaf. 

O ! pwy,  mwy,  geir  yn  un  man 
Ail  y gŵr  o Gilgeran  ? 

Acw  ar  daith  fe  gurai  Dol 
Niferi’r  Derby  anfarwol. 

Blin  enw  fai  Blaenannerch, 

Diles  im’,  heb  Dol  a’i  serch. 
Aberporth  o’i  chynhorthwy 
Sy  fythol  ddymunol  mwy. 

Ac  mor  rwydd  cymerai  hi 
Y gain  awen  i Geinewi ! 

Y lle  ochrog  od  Llechryd, 

Heb  hon,  fai  allan  o’r  byd. 

Bhyw  'dun  o flaenor  doniol 
Plufyn  oedd  y dyn  i Dol ; 

A dirfawr  bwys  cadeirfardd 
Oedd  ail  us  i Ddoli  hardd. 

Haeddai  Dol  feirdd  i’w  dilyn 
Arwyr  glew’r  Gwrbay  a’r  Glyn. 
Teilynga  Dol  ddi-lol  lân, — ar  fy  ngwir, 
Hoff  awdl  hir,  a phedolau  arian. 

Y mae  Dol,  ’nol  f’amod  i 
Yn  werth  diolch,  wrth  dewi. 


DARGANFYDDIAD  GLO. 

pE  gollwyd  y wythien 

Am  ugain  mlynedd  faith, 

Yn  sydyn  troes  y glo  yn  graig, 

A’r  glowr  adref  aeth  ; 

Fe  aeth  a’i  arfau  gweithio 
011  adref  gydag  e, 

Am  ugain  mlwydd  ni  chlywyd  swn 
Ei  fandrel  yn  y lle. 

A daroofanai  llawer 
O wŷr  dysgedig  iawn 


* Yr  oedd  Islwyn  ar  daith  yng  Ngheredigion  }ai  casglu  at  gapel ; Mr.  W. 
Grifîiths,  Rock,  yn  “ gyfaill ; ” ac  yng  ngherbyd  Mr.  Grifíìths  y teithient. 


PRIODAS  GWILYM  TEILO. 


855 


Fod  y wythien  wedi  mynd 
I ebargofiant  llawn, 

Ac  nad  oedd  dim  o flaen  y plwy, 
Dim  mwy,  ond  llosgi  mawn. 

Ond  Gethin  fawr  ei  gyfoeth, 

A Dafydd  fawr  ei  cldawn, 

A aethant  obry  ar  ei  hol 

’Mhen  ngain  mlynedd  llawn ; 
Er  gwaetha  ’r  gau  brofFwydi 
A’r  mân  fasnachwyr  oll, 

Fe  aed  drwy  galon  gref  y graig 
Ar  ol  y wythien  goll. 

Edrycha  pob  gau  brofFwyd 
Yn  awr  mor  hurt  a llo, 

Wrth  glywed  fod  y creigiau 
011  wedi  troi  yn  lo. 

Hir  oes  i Gethin  enwog, 
Canmolwn  ef  i gyd, 

Mae  ganddo  gyfoeth  dirfawr 
Ac  anturiaethus  fryd, 

Ei  galon  sydcl  mor  eang 
A’i  etifeddiaeth  fawr, 

A’i  benderfyniad  fel  y graig 
Y cloddiwyd  trwyddi  i lawr. 

Nis  gŵyr  pa  beth  yw  ildio 
I rwystrau  nac  i draul ; 

Rhy  uchel  yw  i wrando 
Ar  ddaroganwyr  gwael ; 
Buasai  ’n  archu  cloddio 
I lawr  nes  clod  i ma’s 
Yn  Neau  Cymru  Newydd, 

Tu  hwnt  i’r  ddaear  las. 


PRIODAS  GWILYM  TEILO. 


IR  einioes  drylawn  o riniau — i’r  par 


A’r  puraf  ragorau ; 

A gwlawied  nef  ei  chedau, 

Foreu  a hwyr,  i’w  llwyr  wellhau. 


856 


GWAITH  ISLWYN. 


Yr  anwyl  aur-awenau — i’w  mwyniant 
Ddyhidlant  hedd-odlau, 

Llu  y nef  fo  n eu  llonhau 
Ar  dyner  dyner  dannau. 

Byw  yn  dda,  byw  yn  dduwiol — y byddoeh 
Hyd  y bedd,  byw’n  fuddiol, 

A chyd  fyw,  a byw  heb  ol 
Du  fwriad  edifeiriol. 

Ond  da  fwriad  ’difeirwch — am  bechod 
Yn  mhob  achos,  cofìwch  ; 

Am  ei  fod  ymofidiwch, 

Iawn  yw  y lle — yn  y Jlwch. 

Y mae  eisiau  ymosod — i wneyd  da 
Yn  ein  dydd  byr  isod ; 

Mae’n  frau  iawn,  maè’n  fyr  hynod, 

0 gwnewch  ei  ddiwygio’n  nod. 


Delw  o’r  nef  yw’m  cartref  cu. 
Mae  im’  dân  a mam  dyner, 

Mae  yno  byth  im  hoen  bêr, 

A gwên  ddi-íFug  yn  nydd  ffawd 
A’r  unffurf  yn  awr  anffawd. 

Ni  cheir  brad  yn  chwerwi  bron 
Neu  gilwg  dan  un  galon, 

Ond  calon  wrth  galon  gu, 

Wedd  lon,  yn  ymddolennu. 

I glefyd  enbyd  od  af 
Yno,  ni  ddigalonnaf. 

Mam  gariadus  serchus  sy 
Angyles  ger  fy  ngwely. 

Drwy  nos  hir  druenus,  hon 
A’m  gwylia  o dwym  galon. 

Myn  ddal  fy  mhen  eiddilaf 
I’r  lan,  pan  yn  egwan  af. 

A chariad  fy  chwiorydd 
Ffyddlawn  yn  gysurlawn  sydd. 


CARTREF. 
GORAF  le  i’w  garu, 


CARTREF. 


857 


Od  a y morwr  diwyd 

O’i  wlad  bêr,  ca  weld  y byd, 

Amrywion  gwylltion  a gwar, 

A gwel  ynysoedd  gwylar  ;* 
Afonydd  gwychaf  anian 
A’u  gro  o aur  gloewawr  glân, 
Heirdd  goed  y rhudd  gyhydedd 
Resau  ar  eu  hochrau  hedd, 
Fforestydd  o balmwydd  beilch, 

Ac  erfawr  fryniau  gorfeilch  ; 

Ar  falmwynt  adar  filmyrdd 
Llawn  o fawl,  a’u  lliwiau  ’n  fyrdd ; 
Gemliw  nos,  digwmwl  nen 
Odiaeth,  fel  oedd  uwch  Eden, — 

Ei  bennaf  fyfyr  beunydd 
Er  hyn  am  ei  fwthyn  fydd ; 

A nodwydd  anewidiol 
Ei  galon  union,  yn  ol 
Bwyntia  tua’r  lle  tawel, 

I’r  trofan  eirian  pan  el. 

0 dre  y bardd  am  dro  bum, 

Ar  foethus  yrfa  aethum, 

1 fwynhau  pell  barthau  ’r  byd 
A mynnu  hoen  am  ennyd ; 

Eto  siomiant  dwys  imi 

A fu  ’r  holl  ddaearol  fri ; 

Môr  y ddinas,  myrddiynau, 
Mawredd  oedd  yn  fy  mhruddhau ; 
Hiraethais,  gelwais  i go 
Fy  anw^d  gartref  yno. 

Yr  hen  barth,  er  olrhain  byd, 

Yw  diddadl  nyth  dedwyddyd. 

Fy  annedd  dan  hedd  fy  Naf 
Sy  gu  ar  hirnos  gauaf. 

Mor  glyd  mewn  mawr  galedi 
Trwm,  oer,  yw  cartre  i mi ! 

Yr  hwyr  yn  ngoleu  ’r  eira 
Y plant  wareuant  â’ r ia, 

Neu  syllant  i’w  llesiant  llon 
Trwy’r  ífenestr  ar  y Ffynnon, 

Ceir  hon  i gyd  fel  cywrain  gawg, 
Nefol  degan,  neu  flodeugawg. 


* Coral. 


858 


GWAITH  ISLWYN. 


A cheir  hwyl  gylch  yr  aelwyd, 

Ein  hunawí  gufawl  a gwyd 
I Naf  o galon  ufudd 
Am  radau  a doniau’r  dydd. 

Ac  i lawr  os  daw’r  hen  dŷ 
Yn  ddybryd  garnedd  obry, 

Af  i weled  adfeilion 
Muriau  y lle  fu  mor  llon, 

Wylaf  uwch  yr  olaf  faen 
Ac  af  â hi  fel  cof-faen. 

Sia’r  nant  wrth  ser  y nef 
Yn  adrist  am  f’  hen  adref. 
Hyfrydwch  fydd  cofio’r  adeg 
Min  ein  nant  hon  mewn  henaint  teg. 

Mor  ddedwydd  fy  mreuddwydion 
Mewn  henaint  am  ein  nant  hon, 

A’r  werddaf  len  a’r  ardd  flydd 
O flaen  y drigfa  lonydd ! 

Ac  y dderwen  hen  honno 
Oedd  du  cefn  (hawdded  y co!) 

Balch  o’i  chryfder,  refder  oedd 
Yn  asur — balch  o’i  hoesoedd  ! 

Boed  mawryd  y byd  i'r  bon, 

Boed  alaf  i’r  bydolion, 

Boed  lloniant  byd  i’w  llenwi ; 

Tra  fo  mam,  cartref  i mi ! 


PRIODAS* 

TY  HAGLUNIAETH  ni  roi  galonnau — deuddyn 
Dan  ddedwyddach  rhwymau ; 

Yn  ein  tir  ni  unwyd  dau 
Mwy  unedig  mewn  nodau. 

Doed  mwyniant,  llwyddiant  bob  llaw, — yn  y daith, 
Bendithion  fo’n  gwlawiaw ; 

Pob  argoel  drwg,  pob  perygl  draw, 

Drwy’u  heinioes,  hyd  awr  hunaw  ! 

Ac  wedi  bywyd  cydwedd, — a dydd  hir, 

Aed  y ddau  hygarwedd 
Fry  i lawn  anfarwol  hedd, 

Nef  dawel  Ion  fo’u  diwedd. 


Y Parch.  D.  Davies,  Glyn  Nedd,  â Miss  Mary  Daniels,  Llanelli. 


YSTOROM  FELLT. 


859 


YSTOROM  FELLT. 

EDRYCHAF  allan  yng  ngoleuni’r  mellt, 

Mae’r  wybr  yn  goch,  a’r  holl  gy mylau  ar  dân. 
Gwel ! mae’n  ty wyllu  eto ; ty wyll  y w 
Fel  bru  anobaith.  Nid  oes  seren  draw 
Yn  gwawrio  o ddyfnderoedd  nef,  er  fod 
Milfiliwn  yno.  Eilwaith  mae  y mellt 
Yn  cynneu  llygorn  yr  ystorom  fry 
Ar  oriel  y cymylau,  nes  yw’r  nef 
0 agwedd  fel  rhyw  blaned  goch  a fai 
Yn  íflamio  heibio’n  byd,  ac  yn  y fan 
Ar  derfyn  y greadigaeth. — O pa  gri? 

Ust ! pa  wylofus  lef  sy’n  codi  i’r  lan 
Yn  athrist  gyda’r  awel  ? Ofer  im 
Glustfeinio,  mae  y daran  ar  ei  thraeth 
A’i  thwrf  yn  llanw’r  nefoedd  fel  pa  bai 
Rhyw  seren  fawr  mewn  tymhestl  yn  neshau, 

A’i  hechel  hir  yn  cochi  hyd  ei  bron 
Ar  dorri  yn  ei  chanol.  Blin  a maith 
Yw  rhu’r  taranau  ar  uchloriau’r  cwmwl, 

A chwyd  eu  hadsain  fel  taranau  eilwaith 
O’r  ogof  wag  a chafn  mawr  y fro. 

Mae’r  gwyntoedd  bellach  yn  rhuthro  trwy  y glyn, 
A’r  goedwig  fawr  yn  plygu  o’u  blaen,  a’r  neint 
Yn  rhuo  dan  eu  fflangell,  a’r  mynyddoedd 
Yn  ymgynghori  ar  risiau  y cymylau. 

Gan  godi  eu  breichiau  tua’r  nef,  a thyngu 
Na  syflant  o’r  uchelion  hyd  y dydd 
Y saif  y lloer,  y ddaear  fawr,  a’r  ser 
Ar  derfyn  eithaf  amser.  Ffwrdd  yr  ant, 

Trwy’r  eang  drân,  fel  lleng-gor  o daranau 
Ar  edyn  anweledig.  O,  na  chawn 
Osteg  i wrando  yr  alaetlius  gwyn 
Sydd  yn  mwyneiddio’r  awel  ar  ei  thaith 
I fyny  i’r  mynyddoedd.  Car  i mi, 

Feallai,  yw,  neu  frawd  yn  chwilio  o gylch 
Am  dŷ  ei  dad  a’r  mannau  hoff  lle  gynt 
Chwareuem  gyda’r  awel  a’r  wenynen. 

Mae’r  dymhestl  wedi’i  ddal!  nid  hon  yw’r  gyntaf, 

Boreu  ystormus  gadd,  a chodai  gwawr 

Ein  bywyd  dan  gymylau  fel  y rhai 

Sy’n  awr  yn  toi  y nef.  Ym  min  yr  hwyr 

Fe  holai  am  ei  geraint,  nid  oedd  neb 

Yn  adwaen  ei  wynepryd ; holi  wnai 


860 


GWAITH  ISLWYN. 


Am  helynt  rhyw  gyfeillion  anwyl  gynt — 

’Roedd  wedi  pasio’u  bedd.  Ust ! nid  y w hon 
Awr  i freuddwydio.  Mae  gwrthrychau  serclL 
Yn  agos  i’r  galarus,  er  eu  bod 
Tu  hwnt  iT  môr,  tu  hwynt  i angau  rai ! 

Draw  chwydda  y Dafwys  ei  mynwes  fel  môr ; 
Mae  yr  Hafren  a’i  thonnau 
Yn  croesi  y glannau 
A Mynwy  yn  brysio  i atal  y ddor, 

A gwae  a farchogo  eu  dyfroedd  yn  awr, 

Clyw  ! taflant  y llongau 
Fel  gro  ar  y creigiau, 

A fforest  o fadau 

A thraflwnc  aruthrol  yfant  i lawr, 

A chodant  y llynges  sy’n  britho  eu  bron 
I ganol  y dymhestl  ar  warthaf  y don. 

Fry  syrth  yr  hwylbrenni 
Fel  tyrau  i’r  weilgi, 

Y llynges  odidog,  diflanna  ! diflanna 
I’r  eigion  mor  esmwyth  a chawod  o eira. 


Y R ANDES. 

HpYRD,  tyrd  i fyny  i’r  bryniau ; yno  mae 
Llif  ysbrydoliaeth  natur  yn  dyfnhau, 

Ac  yn  llydanu  tua’r  moroedd  ser 
Sy’n  tonni  fyth  gan  anadliadau  Ner. 

0 natur  ! caf  dy  wersi  uchaf  di 

Yng  ngenau’r  gwyntoedd  pell  a’r  dymhestl  hy 

1 fyny  ar  y bryniau,  ac  uwchben 
Brynfraich  uchela’r  ddaear,  yn  y nen 
Lle  mae  rhyw  anfeidrolder  o ororau 
O’n  blaen  yn  agor  ei  ardderchog  ddorau, 

Gan  ddangos  uchder  nad  all  dim  o ddyn 

Ei  feiddio  ond  dychymyg,  a’r  gallu  hwnnw  ei  hun 
Heb  ludd  daearol  wrth  ei  aden  gain, 

Yn  bur,  yn  noeth,  a’r  beiddgar  ynddo  ymdaen. 

Y gwyntoedd  clyw  fel  diluw  mawr  o sain 
Yn  codi  dros  y byd  ; a’r  bryniau  pell,  o flaen 
Holl  osgordd  amser  a’r  daearol  bethau, 

Yn  esgyn  trwyddynt,  trwy’r  cyfryngol  nennau, 
Gan  edrych  i’r  dyfodol  a’r  uthr  anfeidrolderau. 

Ar  ben  y bryniau,  byd-leihaol  uchder, 

Teyrnasa  natur  yn  ei  garwaf  wychder ; 


YR  ANDES. 


861 


Ei  rliyfethwyol  ddyfroedd  yn  llifeirio 
H eb  f eidrol  law  a gallu  i’w  llesteirio ; 

Y gwynt  yn  codi  fel  rhyw  fôr  awyrol, 

A’r  nef  yn  symud  ar  eu  chwydd  pybyrol. 

Ddiderfyn  fawreddogrwydd  ! Pwy  all  rodio 
Byd-gaerau  natur,  pwy  eu  hanner  ddringo, 

LÍe  rhed  y bryniau  a’r  cymylau  llwydion 
I’w  gilydd  mwy,  fel  arfyd  o freuddwydion, 

A’th  drumau  di,  Peru,  yn  chwyddo  a chwyddo  eilwaith, 
Fel  daear-ddringion  llydain  ar  eu  seilwaith  ? 

Mae  natur  yma  yn  ymado  â’r  byd, 

Yn  tynnu  ei  rhwysg  i mewn  i’r  nef  i gyd. 

Ddyn  gorfalch,  dos,  a dilyn  hi  i’w  bannau, 

Chwareua  ar  ei  huch-ddaearol  dannau, 

Sy’n  ymdeneuo  i fyny  i’r  ysbrydol — 

Hanner  y ffordd  dy  lygad  hyf  ymleinw  â gwaed  bywydol 

Ymhell  o fewn  y ddaear,  ac  oddiarni 

Lle  nad  y w dyn  â marwol  droed  yn  sarnu, 

Y mae  gan  natur  gysegredig  fannau 

A cheidw  hi  i’r  ysbryd-fyd  rai  o’i  santeiddiaf  dannau. 

Fel  pe  bai  tragwyddoldeb  wedi  syllu 
Un  waith  i lawr,  a gado  i dywylìu 

Y tir  a’r  môr  ei  gysgod  goranferthol — 

Canfyddwn  hwy  mor  gedyrn  a holl-nerthol 

Yn  hongian  ac  yn  hongian  hyd  y nefoedd,  [pellafoedd, 
Gan  redeg  mewn  mawrhydri  gwyllt  bytholwyllt  i’r 
Taen  natur  yma  fawrion  wastadeddau, 

A rhyngddynt  tyr  ddyflrynnoedd  fel  byd-feddau. 

Crog  ei  byrdd-dir  a’i  helyntoedd 
Fel  cymylfyd  yn  y gwyntoedd, 

Lle  mae’r  storm  a’i  harswydoldeb 
Bellach  yn  eu  tragwyddoldeb. 

Oddiar  y gwastadeddau 
Saf  y bryniau  tua’r  nefoedd, 

Ac  uthroldeb,  fel  bodoldeb, 

Yn  ymlunio  yn  eu  gweddau. 

Hanner  daear,  hanner  nef, 

Chimborazo!  Pwy  all  edrych  arno  ef  ? 

Uchel  ac  ofnadwy  yw, 

Oddiar  y torfoedd  bryniau, 

Yn  ymgodi  megys  Duw, 

A’i  amnefoedd  yn  dyfnhau, 

A’i  gysegroedd  niwl  am  dano  fyth  yng  nghau. 


862 


GWAITH  ISLWYN. 


Frynian  ! fryniau  ! arnoch  cliwi, 

Ar  eich  bannau  nef-orsafol 
Mae  y nerthoedd  byd-ddyrchafol 
A ddiffoddwyd  pan  y rhoddwyd  y llywodraeth  oll  i ni ; 
Arnoch  chwi 
Fry!  fry! 

Mae  eu  marwol  lid  yn  ffreuo, 

A’u  caos-lampau’n  ailoleuo ; 

Y galluoedd  nad  yw’r  byd 

A’i  holl  luniau  o fôr  a bryniau, 

Onid  lledrith  yn  eu  llid, 

Yr  ystormydd  caethiwedig 
Sydd  o danom  yn  rhwymedig, 

Tan  fyd-glawr  o gyfandiroedcl, 

Daear-furiau,  diwawr  foroedd, 

A’r  taranau  tan-ddaearol, 

Trwy  ysgydwad  oll-ysgarol, 

Gyfnewidiant  wedd  y byd, 

Gan  roi  iddo  newydd  luniau 
Newydd  foroedd,  newydd  tryniau, 

A newyddaf  gant  i gyd, — 

F ry niau  ! f rynian  ! caf  eu  twrdd 
Yn  ymruthro  i’r  lan  i’ch  conau, 

Fel  mewn  genau  yn  cydgwrdd. 

Engyrth  ysbryd  caos  sy 
Yn  anadlu  trwoch  fry ; 

A phan  yn  ei  lid  y rhuo,  y mae  nefoedd  canol  dydd 
Fel  â barnol  wyll  yn  duo,  a lanterni  ar  y bryniau’n  symud 
Oddiar  yr  ufelfaoedd,  cyfyd  o’r  byd-ddyfnder  cudd  [sydd. 

Fryniau  íflamiol  tua’r  nefoedd, 

Fel  gwylfaoedd  dychrynadwy,  byd-weladwy, 

Y tymhestlog  olaf  ddydd. 


TAWELU’R  YSTORM. 

Dioçjelwch  y saint. 

Ij'E  allai’r  moroedd  lanw’r  nef 
A’r  bryniau  lanw’r  môr ; 
Ymblygai’r  wig  ei  hun  yn  arch 
I ufuddolion  Ior. 

Daw’r  fflam  hyd  at  dy  rwymau,  sant, 
Fe  lysg  dy  garchar  pridd 
Lawr  hyd  y bedd — ti  lami  o’r  fflam 
Yn  angel  nerthol  rhydd. 


tawelu’r  ystorm. 


86*3 


Cydymdeimlad  anian  adeg 

ystorm  y Croeshoeliad. 

A chauai  dorau  tân  y dydd 
Mewn  trawiad  ar  bob  tu, 

A thros  yr  haul  fe  daflai’r  nos 
Ei  mantell  erfawr  ddu. 

Cydymollyngai  lwynau’r  byd, 

A gwywai  gwreiddiau’r  graig, 

A dygai’r  awel  fwyn  o bell 
Ddyfnion  ruddfannau’r  aig. 

Dyferodd  dafn  brwd  o’i  waed 
I’r  ddaear — crynodd  hon, 

Fei  pe  buasai  planed  fawr 
Yn  taro  i mewn  i’w  bron. 

A chrynodd  nes  i’r  marw  blin 
Ddeffroi  yn  nyfnder  angau’i  hun. 

Gruddfannau’r  ddaear  dorrent  ffẁrdd 
0 greigiau  fìl  yng  nghyd, 

A theimlai’r  nefoedd  hyd  yr  haul, 

A gwy wai’r  ser  i gyd  ; 

Ac  ar  ei  orsedd  wylai’r  dydd 
Am  feddrod  o gymylau  prudd. 

A braidd  na  chodai’r  huan 
Ar  fore’r  trydydd  dydd 
Yn  gynt,  o awydd  gweled 
A chael  yr  Iesu’n  rhydd. 

O,  hawddgar  oedd  y borau  ! 

Fe  wisgai’r  nef  yn  awr 
Ei  hardderchocaf  liwiau 
A’i  mantell  aml  wawr. 

Ac  ysbryd  mawr  y Storom 
Gadwynai’r  gwyntoedd  hy, 

A gwenai  unwaith  ar  y byd 
O gwmwl  disglaer  fry. 

Oedd  ! anian  yn  adnabod  Ior 
A’i  wyneb  oll  yn  waed, 

A phan  yn  codi  i’r  lan,  a’r  bedd 
Yn  plygu  dan  ei  draed. 


864 


GWAITH  ISLWYN. 


Tawelu’r  Storm. 

Mil  henffych,  heníFych  it,  y Storom  hy, 

Yn  holl  arfogaeth  yr  elfennau  fry ; 

Er  codi  o’r  dyíFrynnoedd  ar  dy  lef, 

F el  aruthr  feddau  i amgau  y nef ; 

Er  i fynyddoedd  o gymylau  draw 
Oddiar  eu  gilydd  grugio  yn  dy  law, 

Ac  ymgolofni  hwnt  fel  beddfaen  byd  ; 

Draw  er  i’r  ser  ymleehu  rhag  dy  lid ; 

Er  rhwymo’r  byd  â gwregys  o daranau, 

A throi  y môr,  y môr  bob  dafn,  yn  donnau, 

Nid  ofnaf  di,  O natur,  yn  dy  nerth, 

Er  parthu’r  moroedd  i’th  olwynion  certh ; 
Edrychaf  tua’r  nef,  mae  acw  un 
Fu  yn  y Storm,  fu  ar  y don  ei  hun. 

Trymhai  y dydd  tua’r  nawn-gysgodfaoedd, 

A rhoddai  i’r  nos  deyrnwialen  y nefoedd ; 

A’r  nos  acw  daflai  ei  hugan-gymylau 
Am  ganol  y nef  fel  mantell  o feddau ; 

A fFordd  fawr  y ser  â chaddug  ordoai, 

A’u  lluoedd  ysblenydd  i ddyfFryn  o niwloedd  arweiniai. 

Draw,  draw,  ymeofnai  y dymhestl  hy, 

A’r  tonnau  ymdaflent  i’r  llong  o bob  tu, 

Fel  bleiddiaid  ollyngid  o ffauau  y dyfnder, 

A chollai  y morwyr  bob  gobaith  a hyder, 

O amgylch  eu  hathraw  ymgasglent  yn  brudd 
A’r  dagrau  a’r  don  yn  eneinio  eu  grudd, 

A chly  wid  eu  lleisiau  uwchlaw  yr  holl  dwrdd, 

“ O,  athraw,  dihuna,  mae’r  môr  ar  y bwrdd,” 
Dihunodd  yng  nghanol  y Storom  ysblenydd, 

A’r  tonnau  yn  gwlychu  ei  unig  obennydd. 

Yr  oedd  ei  wyneb  oll  yn  wenau  dwyfol ! 
Edrychodd  ar  y don  wlychasai’i  droed — 

Wyìodd  ei  hun  i’r  inôr.  Sibrydodd  air 
Yng  nghlyw  y Storom — un  o eiriau  Duw — 

A daeth  y lloer  i’r  golwg  fal  o fedd 
Yn  dyner  ac  yn  deg,  a’i  lluoedd  ser 
Orchuddient  waen  y nef  ar  uchel  drefn, 

A bu  dawelwch  mawr. 


GWltLCSAM  : ARGltAFFWYD  GAN  HCGHES  A’l  FAH,  56,  HEOL  ESTYN. 


i.- 


2 101406707 


